જાન્યુઆરી-ફૈબ્રુઆરી ૨૦૦૫ 





:અંકઃ૧ 


વર્ષ ૪૮ 


સળંગ અંકઃ ૨૮૩ 


ગુજરાતી કવિતાનું કતુપત્ર 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્કતુપત્ર : શિશિર વિ.સં. ૨૦૬૧ : વર્ષ ૪૮ : અંક ૧ સળંગ અંક ૨૮૩ 


કવિતા અને અર્થ ઘીરુપરીખ ૧ 
વૈમર્શ 
હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ દુપ્યન્તપંડ્યા ૪ 
રસાત્મકમ્‌ 
સ્મૃતિ-વિસ્મૂતિ રાજેન્દ્રશાહ ૧૦ 
પાનખરની એક અનુભૂતિ ઉશનસ્‌ ૧૦ 
યુધિષિરિ બારીન મહેતા ૧૧ 
ઉત્તરાયણ 2 પ્રવીણ પંડ્યા ૧૨ 
તણખો ત્ર 9 નલિન પંડ્યા ૧૪ 
ગઝલ જયંત 'સંગીત' ૧૪ 
હાઇકુ ચંદ્રેશ મકવાણા 'નારાજ' ૧૪ 
કરુંછું દિનેશ કાનાણી 'પાગલ' ૧૪ 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું ...અશોક ચાવડા 'બેદિલ'૧૫ 
ઘેરાયેલી આંખોનું ગીત પ્રફુલ્લ પંડ્યા ૧૬ 
ગઝલ સાહિલ ૧૬ 
ગઝલ કિશોર મોદી ૧૬ 
ગઝલ સાહિલ ૧૬ 
રોજરોજની ગૂંચવણનું ગીત પ્રફુલ્લ પંડ્યા ૧૭ 
ગઝલ તથાગત પટેલ ૧૭ 
અમથું અમથું સાંભળ પ્રકાશબી, દવે ૧૭ 
ક્યાં જાવ છો ગિરીશ ભટ્ટ ૧૭ 
આળ છે ચંદ્રેશ મકવાણા 'નારાજ' ૧૮ 
ધારોધાર કરવાના સુધીર પટેલ ૧૮ 
જિંદગી થોડી મળી છે... કિરીટ ગોસ્વામી ૧૮ 
ગઝલ ખલીલ ધનતેજવી ૧૮ 
ચાર ગઝલો મનીષ પરમાર ૧૯ 
હુસેનનો અશ્વ પ્રફુલ્લ રાવલ ર૦ 
બસ હરદ્વાર ગોસ્વામી ૨૦ 
મુક્તક દિલીપ શ્રીમાળી ૨૦ 
અશ્ચુખિદુને પ્રફુલ્લ રાવલ ર૦ 
,બે ગઝલ સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ર૧ 
ગઝલ ઉર્વીશ'વસાવડા રર 
મુક્તિ કલાધર વૈષ્ણવ ર૨ 
પથ્થરમાં કે પરવાળામાં જીતુપુરોહિત ૨૨ 
વૃક્ષ પડે છે ત્યારે ઉર્વીશ વસાવડા ૨ર 
રમત મડકુલ્લ રાવલ ર૩ 


ક્યારે આવશે આ બાજુ? પ્રફુલ્લ રાવલ ર૪ 
બે ગઝલ સતીન દેસાઈ “પરવેઝ' ૨૫ 
એકાકી ટાપુ રાજેન્દ્રપટેલ ૨૬ 
અજંપો રાજેન્દ્રપટેલ ર૬ 
એકકાળભ રાજે્દ્રપટેલ ૨૭ 
બે ગઝલ રિપભ મહેતા ર૮ 
એક વિસામો : ચૌભેટાનાં સ્વખદશ્યો રામચન્દ્ર પટેલ ૨૯ 
લેન્ડસ્કેપ મુકુન્દપરીખ ૨૯ 
શિશુકાવ્યો 

ભીંત-ભેરુ રજેન્દ્રશાદ ૩૦ 
સાઇકલ રાજેન્દ્રશાહ ૩૦ 
એકબે રાજેન્દ્રશાહ ૩૦ 
જડાવબા રાજેન્દ્રશાહ ૩૧ 
બમ્‌ બમ્‌ બોલે બોલ રાજેન્દ્ર શાહ ૩૧ 
અનુવાદ 

€ઘ૬ુટડ (355115 ૫138815) ૩ર 


પીંજરાં વેસ્સિલિસ વિટ્સા ક્સિસ (અનુ, પ્રફુલ્લ રાવલ) ૩૨ 
આસ્વાદ 

હૈયાની વાત શિખામણની સોગાત નીતિન વડગામા ૩૩ 
અવલોકન 

ગેબની થાપ - ભીતરના જાપ ડો, સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ૩૬ 

તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ 4 નિરંજન ભગત 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૮૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૦૦૦. 
અમેરિકા : વાર્ષિક $ 5, અથવા રૂ. ૨૫૦. આજીવન 5 75) ઇંગ્લેન્ડ 
: વાર્ષિક £ 4, આજીવન £ 50. આ અક્કની છૂટક કિંમત રૂ.૧૫, 
“કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્કતુઓમાં દર બે માસે - 
ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના 
અન્તમાં - પ્રકટ થાય છે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૧ 


પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્યાન : દીષક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૯૩૫ 


શિશિર વિ.સં. ૨૦૬૧ જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી૨૦૦૫ 


“ કવિલોક 


॥ તાર મેત્રનસિપ્રસિણતા મતો સે વાત પ્રત્તિધિતં સાવિરવીરમ ણધિ । 
, જૈ પ્રતિષ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટચ મુજ અન્તરે. 


કવિતા અને અર્થ 

સાહિત્યનો એક પ્રકાર છે કવિતા. કોઈ પણ સાહિત્યપ્રકારની જેમ કવિતા પણ શબ્દની કલા છે. 
કાવ્યકૃતિનું ઉપાદાન શબ્દ છે. શબ્દનો એક અંર્થ નાદ છે તો બીજો અર્થ છે કોઈ પણ ભાષકના વિચાર 
કે ભાવની અભિવ્યક્તિ માટેનો સંકેત. આ સંકેતરૂપ શબ્દ યૌગિક હોય, રૂઢિગત હોય કે યોગરૂઢિથી 
નિષ્પન્ન થયેલો હોઈ શકે. આથી શબ્દ સાથે અર્થ સંકળાયેલો છે. આ કારણે શબ્દોથી બનેલી કાવ્યકૃતિ 
પાસે ભાવક કે વાચકની અપેક્ષા અર્થમૂલકે હોય તે સ્વાભાવિક છે, પરન્તુ શબ્દકોશમાં આપેલા કે 
આવેલા શબ્દો અને તેના અર્થ જયારે કાવ્યનિર્મિતિ સમયે કવિ ખપમાં લે છે ત્યારે એ કાવ્યકૃતિમાં 
વપરાયેલો પ્રત્યેક શબ્દ અર્થમૂલક હોવા છતાં તે કોશગત અર્થમાં જ મર્યાદિત રહેતો નથી. વળી, 
એકાધિક શબ્દોથી બનેલી કાવ્યકૃતિ પ્રત્ધેક શબ્દના અલગ અલગ અર્થને જાળવીને પણ એ કૃતિગત 
સર્વ શબ્દો એક તવો અર્થ રચી આપે છે. આ રીતે કાવ્યમાં વપરાયેલો પ્રત્યેક શબ્દ પોતાનો સ્વતંત્ર 
અર્થ જાળવીને પણ અન્ય શબ્દોની સસિધિમાં રહી નવા અર્થની દિશામાં ગતિ કરે છે, અને કાવ્યાન્તે 
એ કૃત્તિગત સર્વ શબ્દોનો એક નવો જ અર્થ પામી શકાય છે. આને જ ભાવક કે વાચકની અપેક્ષાએ 
અર્થ કહી શકાય. આથી જ સામાન્ય ભાવક કે વાંચક કાવ્ય પાસે અર્થની અપેક્ષાથી જતો હોય છે. 
પરિણામે એ પોતાના મનને કે અન્યને પૂછી બેસે પણ ખરો કે આ કાવ્યમાં કવિને શું કહેવું છે, એટલે 
કે એ કાવ્યમાં અર્થ શો છે. પ ર 
આવી પૃચ્છા કે અપેક્ષા સદાસર્વદા વ્યર્થ કહી શકાય નહીં. બ્રહ્માનંદ સહોદર આનંદ આપવો એ 
કાવ્યકુતિત્યું અંતિમ લક્ષ્ય ગણાયું હોવા છતાં, એ વીસરછું ના જોઈએ કે આ આનંદના લક્ષ્ય સુધી 


કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧ 


પહોંચવા માટે શબ્દના પુલ પર થઈને જવું પડે છે. આવા સાર્થ શબ્દોથી રચાયેલી કાવ્યકૃતિમાં પ્રત્યેક 
શબ્દનો પોતાનો પૃથક્‌ અર્થ હોય છે તો વળી પ્રત્યેક શબ્દ અન્ય શબ્દોની સહયોગિતામાં રહી નવ્યાર્થ 
પ્રકટ કરે છે. આવા અનેક નવ્યાર્થો સમગ્ર કાવ્યકુતિમોંથી વળી તદ્ન ભિન્ન અને નૂતન અર્થ પ્રકટાવે 
છે. આમ, કાશ્યકૃતિમાં સર્જક પ્રત્યેક શબ્દના પૃથક્‌ અર્થની સાથે તેના સમવાય અર્થને સંર્જે છે. આ 
રીતે જે કાવ્યાર્થ પ્રકટે છે તે પ્રત્યેક શબ્દના પૃથક્‌ અર્થની સર્ન્નિધેથી નિષ્પન્ન યેલો સામુચ્ચયિક અર્થ છે. 
આવો સામુર્ચ્યાયેક અર્થ એ જ કાવ્યાર્થ છે, અને આવો સામુચ્ચયિક અર્થદીધો કાવ્યબોધ એ જ કાવ્યાનંદ 
છે. આમ આખરે તો કાવ્યાર્થ અને કાવ્યાનંદ એકબીજાના પર્યાય સમાન બની રહે છે. આ કાવ્યાર્થ કે 
કાવાનંદ એ જ તેના સર્જકનું કથયિતવ્ય છે. ] 

સમર્થ સર્જક પોતાના વિશિષ્ટ કથયિતવ્યને અભિવ્યક્ત કરવા સમ્યક શબ્દવિન્યાસ રચે છે, અને 
ક્યારેક તો શબ્દના કોશગત અર્થનો વિસ્તાર-વ્યાપ પણ કરે છે. નરસિંહની નીચેની પંક્તિઓ આ 
વાતની પ્રતીતિ કરાવશે : ી ા 

૯૮૭2/જે/ર ૪૬૬% ૬/ર૨, ૯૮ ૪૯૬૦ ૦/% રે 
૯૮ઝે %9-9%4#5/ જેર? «ઝે ૮/૪ 5/%7 ર.” 

આમ તો લટકાનો કોશગત અર્થ છે શરીરના અંગનો મોહક મરોડ. આવાં લટકાંનો અહીં નરસિંહની , 
કવિપ્રતિભાએ કેવો અર્થવિસ્તાર કરી આપ્યો છે! કાવ્યનાયિકા ગોપીની ઉક્તિમાં અહીં કાવ્યનાયક 
કૃષ્ણ પ્રત્યેનું કામણ વ્યક્ત થયું છે. પરન્તુ અહીં કૃષ્ણની વિવિધ ક્રિયાઓમાં તેનું માધુર્ય નિરૂપાયું છે. 
કૃષ્ણે ગિરિ ગોવર્ધનને ટચલી આંગળીએ ઊંચક્યો તે પણ તેનો એક લટકો, તો વળી જમનાનાં નીરમાં. 
ફૂદતાં પહેલાં પીતાંબરની જે પલવટ વાળી તેનોય લટકો અને જમનાજળમાં કૂદકો માર્યો તે પણ 
લટકો, ને વળી એ જળમાં પ્રવેશી ભયંકર કાળીનાગને નાથ્યો તે પણ લટકો! કૃષ્ણનાં નાનાવિધ, 

' રુ્રરમ્ય પરાક્રમોને અહીં ગોપીની નજરમાં તેના સૌન્દર્યના પોષક [વિક્રમ તરીકે નિરૂપાયાં છે. અન્તે 

સમગ્ર કાવ્ય કૃષ્ણની [વિવિધ ભાવભરી લીલાઓને કેવળ માધુર્યમાં પલટાવી નરસિંહ આ પદને 
ભક્તિશૃંગારનું પદ બનાવી તેનો રસાનંદ કરાવી રહે છે તે તેનો સમગ્ન અને સમ્યફ્‌ કાવ્યાર્થ છે. 

આથી જ ભામહે 'કાવ્યાલંકાર'માં કહ્યું છે કે “શબ્દાર્થો સહિતૌ કાવ્યમ્‌'. શબ્દ અને તેનો કોશગત 
અર્થ સાથે મળીને જે સર્જાય છે તે કાવ્યકૃતિ છે અને તેમાંથી નિષ્પન્ન થતો સમગ્ર અર્થ તે જ કાવ્યાર્થ છે. 
દણ્ડિએ “કાવ્યાદર્શ'માં આ જ વાત કરી છે કે કાવ્ય એટલે સુંદર રીતે ઇષ્ટ અર્થ રજૂ કરતી પદાવલી : 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેષ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨ 


'શરીરં તાવદિષ્ટાર્થવ્યવચ્છિજ્ઞા પદાવલી.' 

કાવ્ય પાસે કેવળ શબ્દાર્થની અપેક્ષાથી જનારને ક્યારેક પૂરો આનંદ ના પણ મળે તો કાવ્યમાં 
કવિને શું કહેવું છે, શું અભિવ્યક્ત કરવું છે તે કેવળ વ્યક્ત શબ્દોના સહારે શોધવાની મથામણ 
કરનાર ભાવકને [નિરાશ પણ કરે. પરન્તુ એનો અર્થ એવો નથી કે કાવ્યકૃતિમાં પ્રયોજાયેલો પ્રત્યેક 
શબ્દ પૃથક્‌ પૃથક્‌ અર્થાવર્તનો રચીને વિરમી જાય છે. બલકે પૃથક્‌ પૃથક્‌ અર્થનો જે સામુચ્યયિક 
પરિપાક કાવ્યકૃતિમાં ઊતરે છે તે જ કાવ્યનો સાચો અર્થ છે. 

આ રીતે કાવ્યની મુખ્ય વાચના - ળદ્ાં1 1૮% - અત્યંત ઉપયોગી હોવા છતાં પણ તે જ કેવળ અને 
કેવળ અર્થપર્યવસાયી છે તેમ માનવું ભૂલભરેલું છે. આથી કાવ્યની - ડ00૯% - ગૌણ વાચના - જે 
વ્યક્ત નથી તે પણ કાવ્યાર્થને પામવામાં ખૂબ આવશ્યક બની રહે છે. આ રીતે આપણી પરિભાપામાં 
વાચ્યાર્થ, લક્ષ્યાર્થ અને વ્યંગ્યાર્થ દ્રારા અને વધુમાં તાત્પર્યાર્થ વારા સમગ્ર કાવ્યનો સામુચ્યઘિક સમ્યક્‌ 
અર્થ ગ્રાહ્ય બને છે. આવાં વિવિધ સ્તરીય અર્થવલયો માત્ર એક જ વ્યક્ત વાચનામાંથી વ્યુત્પન્ન ભાવકે 
પરખી અને પામવાનાં હોય છે. 

આમ, જ્યારે સબળ અને સફળ કાવ્યકૃતિ એની નિર્મિત્તિ બાદ ભાવક પાસે પહોંચે છે ત્યારે 

, ભાવકેજ એના અર્થનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરવાનું હોય છે. આથી જ કાવ્યશાસ્માં જેમ કારયિત્રી પ્રતિભાનો ' 
મહિમા થયો છે તેમ ભાવથિત્રી પ્રતિભાનો પણ સમાન્તર મહિમા થયેલો છે. આવી કારગત ભાવચિત્રી 
પ્રતિભા પોતાની સમક્ષની કાવ્યકૃતિનો ફલિતાર્થ પામી-પકડી શકે છે, જેને દિવ્યાનંદ, અલૌકિક 
આનંદ, રસાનંદ જેવી વિવિધ સંજ્ઞાઓથી ઓળખવાનો-ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન થતો રહ્યો છે. શું 

પશ્ચિમ કે શું પૂર્વના કાવ્યમર્મજ્ઞોએ એક યા બીજી રીતે કાવ્યાર્થને સમજવાનો કે સમજાવવાનો આ જ 
પુરુષાર્થ કરેલો છે. “બેસ્ટ વર્ડ્ઝ ઇન બેસ્ટ ઓર્ડર'નો પણ આ જ મહેમા છે. 

કાવ્યમાં અર્થની શોધ આ સ્તરે થવી ઘટે. કેટલાક અવ્યક્ત શબ્દોની કાવ્યવાચનવેળાએ ભાવકે 
નિજી વ્યુત્પન્નતાને આધારે પૂર્તિ કરી લેવાની હોય છે. આમ, કાવ્યમાં વ્યક્ત પદાવલી સાથે જે 
અવ્યક્ત છે તેને સાંકળીને, સંયોજીને, તેનું સંઘટન કરીને સમગ્ર કાવ્યકૃતિને ચિત્ત સમક્ષ ખોલવી એ 
જ કાવ્યાર્થ છે, એ જ ભાવકપક્ષે પરમ પુરુષાર્થ છે. કવિતા અને અર્થનો આ વિશિષ્ટ સંબંધ-સમન્વય 
જે પામી શકે છે તે જ કાવ્યને માણી શકે છે. 


ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૨૦૦૫ ર ધીરુ પરીખ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩ 





વિમર્શ 





હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઈલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 
૧૮.અકિલીઝ માટે બખ્તર 


ણ ચળકતા શિસ્ત્રાણધારી હૅક્ટરે આ સલાહ 
સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી. “પોલિડેમસ', 

એ ઘૂરક્યો, 'જે માણસ આપણને રણ છોડીને 
ગામમાં પુરાઈને બેસવાની સલાહ આપે તે મારા 
' મતનો નથી. આ દીવાલોના પાંજરાથી તું કંટાળ્યો 
તથી? પ્રાયમના પુરની સમૃદ્ધિ, એનું સોનું અને એનું 
કાંસું જગતની વાતનો [વિષય હતું તે હું જાણું છું. 


પણ એ કાળ વીતી ગયો છે. આપણા આવાસોની. 


કલાસમૃદ્ધિ ખલાસ થઈ ગઈ છે. ઝ્યૂસનો ખોફ 
આપણે વહોર્યો હોઈ, આપણો મોટા ભાગનો ખજાનો 
આપણે ફિજિયાને અને સુંદર મીઓ'નિયાને વેચી 
નાખવો પડ્યો છે. છતાં જે ઘડીએ સમર્થ દેવે જહાજો 
પાસે મને વિજય અપાવી અકીઅનોને દરિષ્ના ભણી 
ધકેલવામાં સહાય કરી છે ત્યારે, તું મૂરખની માફક, 
અમને નગર બચાવવાની સલાહ આપે છે. લોકોનાં 
મનમાં આવા ખયાલો મૂકવાની હું તત્તે મનાઈ કરું 
છું. એક પણ ટ્રોજન તારા સૂચનને અનુસરવાનો 
નથી. હું કોઈને તેમ નહીં કરવા દઉ.' 

'એને બદલે તમે બધા મને સાંભળો. આખું 
લશ્કર પોતપોતાને રસોડે જઈ વાળુ કરે. ચોકી કરવાનું 
અને સાવધાન રહેવાનું કોઈ ભૂલે નહીં. દરમિયાનમાં 
કોઈ ટ્રોજનને પોતાના માલમિલકતની ચિંતા રહેતી 
હોય અને, જાહેર ઉપયોગ માટે એ રાજને સોંપી 
દેવા ચાહતો હોય તો અકીઅનો એ તો જાણે તેના 
કરતાં આ વ્યવસ્થા વધારે સારી છે. પછી પરોઢ 
ફાટતાં જ આપણે શસ્રસજ્જ થઈશું અને ખોખર 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૪ 


જહાજો પાસે જ દુશ્મનો ઉપર ત્રાટકશું. ને મહાન 
અકિલીઝે હથિયાર ધારણ કરી પોતાની છાવણી 
છોડવાનું નક્કી કર્યું હોય તો પણ શું? એ જો એમ કરે 
તો એટલું એનું ર્દુભાગ્ય યુદ્ધને ટાળવાં ને નાસી જવા 
હું ઇચ્છતો નથી. એથી મોઢામોઢ હું તેનો સામનો 
કરીશ અને તેમાં કોણ જીતે છે તે આપણે જોશું. 
યુદ્ધદેવને કોઈ પારકા-પોતાના નથી જે માણસ 
માનતો હોય કે પોતે હણવાનો છે તેને જ એ દેવે 
હણ્યો હોય એમ જાણવા મળ્યું છે.' 

હેક્ટરે પોતાનું બોલવાનું પૂરું કર્યું અને મૂર્ખ 
ટ્રોજનોએ તેને વધાવી લીધું. પેલાસ એથીનીએ 
એમની વિવેકબુદ્ધિનો નાશ કર્યો હતો. જેન 
વ્યૂહરચના સાચી હતી તે પોલિડેમસને એક પણ મત 
ન મળ્યો, પણ એમણે હૅક્ટરને અત્તે એની ખોટી 
સલાહને વધાવી લીધાં. તે પછી આખું લશ્કર વાળુ 
માટે ગયું. 

પેટ્રૉક્લસ માટે અકીઅનોએ આખીયે રાત આકદ 
અને રુદન કર્યા. કરુણ મરશિયાં ગાવામાં પેલ્યુઝનો 
પુત્ર એમનો નેતા હતો. કોઈ યાળવાળા વનકેસરીનાં 
બચ્ચાંને કોઈ શિકારી હરી જાય અને એ ખબર બોડમાં 
મોડા આવ્યે એને પડે અને, વિરહવેદનાથી ગ્રસ્ત 
દશામાં શિકારીનું પગેરું પક્ડતાં એ કરુણ ગર્જનાઓ 
કરવા લાગે તેમ; પોતાના સાથીની છાતીએ હાથ 
મૂકીને અક્િલીઝ કરુણ કંદન કરવા લાગ્યો. 
પેટ્રોક્લસના ઉમદા પિતાને પોતે આપેલા મિથ્યા 
વચનની યાદ એને પીડા આપવા લાગી. એ બોલ્યોઃ 


મેનીશિયસને મેં કહ્યું હતું કે તમારા પુત્રને કીર્તિથી 
વરાયેલો અને લૂંટના પોતાના ભાગથી લદાયેલો હું 
ઓપસ પાછો આવીશ પણ, માનવીની યોજનાઓને 
ઝૂયૂસ રગદોળી નાખે છે અને, અમારી જેડી ટ્રોયની 
ધરતીના એક ટુકડાને અમારા શોણિતથી લાલ રંગે 
રંગવાના છીએ.. કારણ હું પાછો ઘેર જવાનો નથી 
અને વૃદ્ધ પિતા મેલ્યુઝ અને માતા થેટિસ તરફથી 
સ્વાગત પામવાનો નથી. જે ધરતી પર હું ઊભો છું 
તે.મને ગળી જવાની છે. તો પેટ્રૉક્લસ, જયાં સુધી 
હું બખ્તર અતે તને હણનાર હેક્ટરનું માથું આણું 
“નહીં ત્યાં સુધી તારી અંતિમ વિધિ હું નહીં કરું. અને 
તારી ચિતા પર ટ્રૉયના પૂરા બાર કુલીન-જવાનોનાં 
મસ્તક ચડાવી, તે મારી નાખવા માટેનો મારો ક્રોધ 
હું શાંત પાડીશ. ત્યાં સુધી, જે ટ્રોજન સ્ત્રીઓને અને 
સુસ્તની ડાર્ડેનસ પુત્રીઓને અમે પકડી આણી છે તે 
સૌ દિવસરાત તારાં મરશિયાં ગાશે.' 
પછી અકિલીઝે પોતાના અનુચરોને એક 
ત્રણપગી દેગડી જલદીથી ચૂલે ચડાવવા કહ્યું જેથી 
પેટ્રોક્લસના દેહ પર જામી ગયેલા લોહીના ડાઘ દૂર 
કરી શકાય. એમણે એક મોટી દેગડી મૂકી, એમાં 
પાણી રેડ્યું અને લાકડાં આણ્યાં. પછી અગ્નિ 
પેટાવ્યો. ભડકા દેગડીને આંબવા લાગ્યા અનેં પાણી 
ગરમ થયું. એ ઊકળવા લાગ્યું ત્યારે, તેમણે શબને 
સાફ કર્યું, એને જૈતુનતું તેલ લગાડ્યું અને નવ વર્ષ 
જૂનો મલમ ઘામાં ભર્યો. પછી એને નનામી પર 
મૂકી, પગથી માથાઢંક સુંવાળી ચાદર ઢાંકી દીધી અને 
એની ઉપર એક ઝભ્ભો નાખ્યો. અને શેષરાત્રિ 


દરમિયાન અકિલીઝ સાથે મર્માઇડતો આકંદ કરતા * 


રહ્યા. 

પોતાની પત્ની અને ભગિની હીરી તરફ ફરીને 
ઝ્યૂસે કહ્યું, “મારી બલિવદનત્રી સામ્રાજ્ઞી, તેં કરી 
એક વાર તારું ધાર્યું કર્યું છે અને અકિલીઝને ઉત્તેજિત 


કર્યો છે. કોઈને પણ લાગે કે પ્રલંબકેશી અકીઅનો 
જાણે તારાં પોતાનાં સંતાનો છે!' એને હીરીએ ઉત્તર 
આપ્યો : “ભયંકર ક્રોનોસસુત મેં શો અપરાધ કર્યો 
છે? આપણા જેવી બુદ્ધિ ધરાવતું કોઈ પણ મર્ત્ય 
માનવી પોતાના મિત્ર માટે કંઈક કરે જ. તો પછી 
જન્મના અધિકારથી અને દેવાધિદેવ એવા આપની 
સામ્રાજ્ઞી હોવાને નાતે ટ્રોયમાંના મારા શત્રુઓ માટે 
પીડા ઊભી કર્યા વિના શી વિધ રહી શકું ?' 

આ બે વચ્ચે આમ ગોષ્ઠિ ચાલતી હતી ત્યારે 
રજતપાદ થેટિસ હેફીસ્ટસને મહેલે ગઈ, વાંકા 
પગવાળા એ દેવે જાતે બાંધ્યો હતો, અવિનાશી 
કાંસભો. તારાની જેમ ચળકતો એ મહેલ દેવોનાં' 
આલયોથી જુદો તરી આવતો હતો. થેટિસે 
હેફીસ્ટસને કામમાં વ્યસ્ત જોયો, ભક્ઠીના અગ્નિને 
ધમણથી હવા પૂરતાં એ પરસેવે નાહી રહ્યો હતો. 
પોતાના વિશાળ ખંડ માટે પાયાવાળું મેજ એ બનાવી 
રહ્યો હતો. એના દરેક પાયાએ એણે સોનાનું પૈડું 
બેસાડ્યું હત્તું જેથી કોઈ પણ દેવસભામાં એ તરત 
જઈ શકે અને સૌને આશ્ચર્યચક્તિ કરી શકે. અને 
પાછો ગડગડ કરતો ઘેર આવી શકે. પૈડાં હજી પૂરાં 
તૈયાર થયાં ન હતાં. હજી શોભાના હાથા બેસાડવાના 
હતા અને, એ ખીલાથી જડીને ખીલાના છેડાને 
કાપતો હતો. 

રજતપાદ થેટિસ આવી ત્યારે, પોતાની બધી 
ચતુરાઈ માગી લેતા આ કાર્યમાં હેફીસ્ટસ રોકાયેલો 
હત્તો. પ્રખ્યાત લંગડા દેવની પત્ની ચેરિસ પોતાના 
ચળકતા મુકુટ સાથે બહાર આવી અને એણે થેટિસને 
જોઈ. થેટિસનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈને એ 
બોલી : લાંબો ઝભ્ભો ધારણ કરનારી થેટિસ, અમારે 
ત્યાં તું શું કામે આવી છો? તું આદરણીય અને 
આવકાર્ય અતિથિ છો, જો કે હમણાં હમણાં તું બહુ 
ઓછી દેખાય છે. પણ તું મારી સાથે અંદર આવ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [પ 


અને થોડો નાસ્તો લે.' 

'' આટલું બોલીને એ ઉદારમના દૈવી થેટિસનેઅંદર 
'લઈ ગઈ, એણે એને સુશોભિત ખુરશીએ બેસૉડી 
અને પગ રાખવા માટે પાયટેકણિયું આપ્યું. પછી 
એણે લુહારરાજને બોલાવ્યો : “હેફીસ્ટસ', અહીં 
આવો. ઘેટિસ તમારી પાસે કશુંક યાચવા આવી છે.' 
'શું થેટિસ આપી છે ?' લંગડો દેવ બોલ્યો ઃ “હું અવંશ 
હોઈને મારી પોતાની જનેતા'મારું કાસળ કાઢવા 
માગતી હતી ત્યારે, મારી અણીની વેળાએ મને મદદ 
કરનાર થેટિસ માટે મને ખૂબ આદર છે. થેટિસે મને 
પોતાની છાતીએ વળગાડ્યો ન હોત તો મારે માથે 
' શું ન વીત્યું હોત! થેટિસની અને સાગરપુત્રી 
યુરીનોમીની સાથે હું નવ વરસ રહ્યો હતો. 
સાગરજળથી સતત ભરેલી અને ફીણથી ઊભરાત્તી 
ગુફામાં એમને માટે હું કાંસાના, કમ્મર બંધનાં બકલ, 
ગુલાબિયાં અને કંઠાભરણો બનાવતો હતો. મને 


બચાવનાર થેટેસ અને યુરીનોમી સિવાય એ રહસ્ય _ 


બીજું કોઈ જાણતું ન હતું. ને એ ઘેટિસ આપણે 
આંગણે આવી છે. મારી પર ઉપકાર કરનારનો મારે 
બદલો વાળવો જ જોઈએ. એને બરાબર રાજી કર 
એટલામાં હું મારી ધમણને અને ઓજારોને આઘાં 
મૂકી દઉં.' 

પોતાની તોતિંગ કાયાને હેફીસ્ટસે એરણ પાસેથી 
ઊંચી કરી. એ લંગડાતો હતો પણ એના પાતળા પગે 
એ ચપળતાથી ચાલતો હતો. ભઠ્ઠી પાસેથી એણે 
ધમણને અળગી કરી, ઓજાર બધાં એકઠાં કર્યા અને 
એ સઘળાંને ચાંદીની પેટીમાં મૂક્યાં. પંછી પોતાને 
મોહે, બેઉ કાર્ય, ગળે અને છાતીએ ભીતું કપ્ડું ફેરવ્યું 
અને લાકડી સાથે, કોઢમાંથી લંગડાતો લંગડાતો એ 
આવ્ો. સ્વર્ણમયી દાસીઓ પોતાના શેઠની સહાયમાં 
ઉતાવળે દોડી આવી. સાચી કન્યાઓ જેવી એ લાગતી 
હતી અને માત્ર બોલી અને હાથપગ હલાવી જાણતી. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૬ 


એટલું જ નહીં પણ; અમર દેવોએ એમને બુદ્ધિની 
ભેટ આપી હતી અને કામ કરવાની તાલીમ આપી 
હતી. પોતાના શ્રમ કરતા સાથની સાથે હેફીસ્ટસ 
દેવ કઢંગી ચાલે ચાલતા થે(ટેસ પાસે આવ્યા અને, 
એનો હાથ પોતાસા હાથમાં લઈ એણે એને આવકારી 
“લાંબા વસવાળી થેટિસ તું અહીં શા કામે આવી છો?' 
એ બોલ્યો, તું આવકાર્ય અને આદરણીય અતિથિ 
છે. જોકે કેટલાક સમયથી તું બદુ ઓછી આવે છે. 
પણ મારી પાસે'તારી શી અપેક્ષા છે એ મને કહે. 
મારાથી થઈ શકે તેવું હશે અને અશક્ય નહીં હોય 
તો તારે માટે હું બધું'કરી છૂટીશ.' 

થેટિસનાં નયનો આંસુથી છલકાયાં. 
“હેફીસ્ટસ',એ બોલી, “ઓલિમ્પસમાં મારા સમી 
બીજુ કોઈ પણ દેવી એવી છે જેને ક્રોનોસપુત્રને 
હાથેથી ભોગવવાનું આવ્યું હોય? એઈકસના. પુત્ર 
પેલ્યુઝ સાથે લગ્ન કરવા માટે સમુદ્રપરી એવી મને 
એમણે પ્રથમ પસંદ કરી; મારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ મર્ત્પ 
માનવીને પતિ તરીકે સ્વીકારી મારે સંસાર માંડવો 
પડ્યો; વયના બોજાથી આજે હવે એ ઘેર પડ્યો રહે 
એ પણ વાત ત્યાં પૂરી નથી થતી. ઝ્યૂસે મને એના 
એક પુત્રની માતા બનાવીને એ પુત્રને મારી પાસે 
ઉછેરાવ્યો, પોતાના સમવયસ્કો કરતાં ક્યાંય 
ચડિયાતો એવો એ છે. બગીચામાં નાના છોડને ઉછેરે 
એમ મેં એને ઉછેર્યો અને રોપાની જેમ એ વધતો 
ચાલ્યો. પોતાનાં ચાંચાળાં વહાણો સાથે ટ્રોજનો સામે 
લડવા માટે મેં એને ઇલિયમ મોકલ્યો; પણ હવે, 
પેલ્યુઝને નિવાસે હું એનું સ્વાગત કરી શકીશ નહીં. 
નૈ એ જેટલું જીવે છે તેટલી પીડા ભોગવે છે. હું એનો. 
પક્ષ લઈ શકતી નથી. અકીઅન સેનાએ એને 
સન્માનવા આપેલી કન્યા રજા એગામેમ્નોને પડાવી 
લીધી, એ કન્યાનો વિષોગ એને ખૂબ સાલતો હતો 
અને એના [િરહથી એ પીડાતો હતો! પરિણામે 


.ટ્રોજનોએ અકીઅનોને એમનાં જહાજો-ભેગા કરી 
દીધા અને ત્યાંથી એ ચસી શકતા નથી. અકિલીઝતને 
મનાવવા આર્ગાઇવ દૂતો ગયા. એત્તી પાસે મોટો 
પ્રસ્‍તોવ મૂક્યો પણ એણે એના અસ્વીકાર કર્યો; 
.એમને બચાવવા માટે જરાંય કષ્ટ ઉઠાવવા એ તૈયાર 
ન હતો. પરંતુ પેટ્રોકલસને પોતાનું કવચ આપી મોટી 
સેના સાથે એને લડવા માટે અકિલીઝે મોકલ્યો. 
સ્કીઅન દ્વાર પાસે આખો .દહાડો એ લોકો લડ્યા 
અને રાત ઉતરે તે પહેલાં એમણે ટ્રૉયનો કબજો 
મેળવી લીધો હોત પણ ટ્રોજને સેનાને ખૂબ 
ઘમરોળનાર પેટ્રોક્લસને હણવા માટે હૅક્ટરનો હાથ 
અપોલોદેવે ઉપર રાખ્યો. એટલે હું તમારે પગે પડવા 
આવીછું તે તુરત મરણ-શરણ થનાર મારા પુત્ર માટે 
ઢાલ, શિરત્રાણ, ઘૂંટણ , ઢાંકણીઓ સાથેનાં પગરક્ષકો 
અને ડીલનું બખ્તર-કવચ-માગવા માટે આવી છું. 
એના પહેલાંના શસ્રો અને કવચ, ટ્રોજનોએ એના 
મિત્રને હંફાવ્યો તેની સાથે ગયાં; અને અકિલીઝ 
વેદનામાં ભોંયે આળોટે છે.' 
'જરીય ચિંતા ન કર' વિખ્યાત પંગુ દેવ બોલ્યો. 
'તું બધું મારીઉપર છોડી દે. વાસ્તવમાં તો હું એમ 
ઇચ્છું છું કે એની આખરી વેળ આવે ત્યારે હું એને 
મોતત્તી પીડામાંથી બચોવી શકું એવું ક્વચ હું એને 
આપું, જે બધા લોકો આંખો ફાડીને જોઈ રહે.' 
આટલું કહીને હેફીસ્ટસ પાછો પોતાની કોઢમાં 
ગયો; ત્યાં જઈ એણે ધમણઃ ધમધપાવી, અગ્નિને 
જોરદાર કર્યો અને ધમણોને કાર્યરત બનવા કહ્યું. 
એની પાસે વીસ ધમણ હતી, એ બધી ફકૂલડીઓ ૫૨ 
“ધપવા લાગી અને, જુદાજુદા પ્રમાણમાં સંતોષકારક 
હવા પૂરવા લાગી. હેફીસ્ટસની જરૂર પ્રમાણે ચોક્કસ 
સમયે તાપ વધતો અને ઘટતો રહેતો. એણે 
અવિનાશી કાંસાને ભક્ઠીમાં નાખ્યું, એમાં થોડી 
કલાઈ, મૂલ્યવાન સોનું અને રૂપું નાખ્યાં..પછી એણે 


પાટડા ઉપર મોટી એરણ મૂકી અને એક હાથમાં 
ઘણ અને બીજામાં ચીપિયો પકડ્યા. 

મોટી અને મજબૂત ઢાલ બનાવવાથી એણે 
આરંભ કર્યો. ખૂબ સુશોભન કર્યું, ત્રેવડી તગતગતી 
કિનાર કરી અને ચાંદીનો પટ્ટો બેસાડ્યો. ઢાલના 
પાંચ પડ હતાં અને એના ઉપર પડને એણે કાશીગરી 
વાપરી સુશોભિત કરી; ત્યાં પૃથ્વી, આકાશ અને 
સમુદ્ર હતાં. નિરંતર ફરતા સૂરજદેવ હતા. પૂનમનો 
ચંદ્ર હતો સાત બહેનો અને રોહિણી અને મહાન 
પારધી હતાં અને કદીયે સમુદ્રમાં ન ડૂબતો મહારી 
હતો.* ક" ે 
# પછી લોકોથી ઉભરાતી બે નગરીઓ એણે કોરી 
એકમાં લગ્ન અને જમણસમારંભૌ હતા. 
લગ્નગીતોના ૨વ અને બળબળતી મશાલો સાથે 
કન્યાઓ માયરાંઓમાં પધરાવાઈ રહી હતી. બંસરી 
અને વીણાં વગાડતા યુવકો નર્તન કરી રહ્યા હતા 
અને, આ બધું જોવાને નગરનારીઓ પોતાને બારણે 
ઊભી રહી ગઈ હતી. પરંતુ એક માણસની હત્યાના 
બદલાના દાવા માટે પુરુષો બધા સામાસ્થાને ટોળે 
વળ્યા હતા, બચાવપક્ષ પૂરી રકમ વસૂલ કરવા 
માગતો હતો અને લોકો સમક્ષ પોતાની રજૂઆત 
કરી રહ્યો હતો. વિરુદ્ધપક્ષ એ દાવાને પડકારતો હતો 
અને કશું પણ આપવાની ના પાડતો હતો. આ 
વિવાદનો નિકાલ કોઈ લવાદ લાવે એવો બંને 
પક્ષોનો આગ્રહ હતો અને ટોળામાંના બંનેના 
પક્ષકારો તેમાં સૂર પુરાવતા હતા અને, ચોકીદારો 
એમને શાંત રાખવા કોશિશ કરતા હતા. ચકચકતા 
પથ્થરના અર્ધવર્તુળાકાર પવિત્ર આસન ઉપર 
ગલઢેરાઓ બેઠા હતા; અને, ચોકીદાર એ દરેકના 
હાથમાં ન્યાયદંડ આપે ત્યારે દરેક ગલટેરો ઊભો 
ક ફુત્તકા, મૃગ્શીષે અર્ન સપ્તર્ષિ માટે પશ્ચિમમાં જે નામો 
વપરાય છે તેમનો અનુવાદ અહી આપ્યો છે. 


- કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૭ 


થઈ પોતાનો ન્યાય પ્રગટ કરતો હતો. બે 
સુવર્ણમુદ્રાઓ કેન્દ્રમાં દેખાતી હતી. જે ગલઢેરાનો 
ન્યાય ઉત્તમ કરે તેનું એ મહેનતાણું હતું. 

બીજું નગર બે એનાઓથી ઘેરાયેલું બતાવાયું 
હતું; એ સેનાઓનાં હથિયારો ચળકાટ કરતાં હતાં. 
ઘેરો ઘાલનારાઓમાં મતભેદ હતો - શહેરને સીધું 
ધમરોળવું કે એની બધી સમૃદ્ધિની ભાગ બટાઈ પોતે 
હુમલાખોરો અને પુરવાસીઓ વચ્ચે કરવી. પરંતુ 
પુરવાસીઓએ હજી સુધી શરણાગતિ સ્વીકારી ન 
હતી, એ લોકો છૂપી રીતે છાપા મારવાની તૈયારી 
કરતા હત્તા. પોતાની સ્ત્રીઓ અને નાનાં બાળકોને 
તથા વૃદ્ધોને નગરનું રક્ષણ સોપીને એરીસ અને 
પેલાસ એથનીત્તી સરદારી હેઠળ એ બહાર પડ્યાનું 
એ બંને દેવો સુવર્ણથી બનાવાયા હતા. એ દેવો 
શસ્રસજ્જ હતાં, એમણે સોનેરી વસ્ત્રો પરિધાન 
કર્યા હતાં અને, દેવો સમાન મહાન અને દેખાવડા 
હોઈ બીજાં લોકોથી એ જુદાં તરી આવતાં હતાં. 
સૈનિકો અને બીજાંઓ નાનાં બનાવવામાં આવ્યાં 
હતાં. સંતાવા માટે યોગ્ય સ્થાન ગોતી, નદીકાંઠે 
ઢોર પાણી પીવા આવતાં હતા ત્યાં ળે બાતમદારોને 
દૂર ઊભા રાખ્યા હત્ત!:. સમય થતાં વાંકા 
શીંગડાંવાળાં ઘેટાં અને ઢોર ત્યાં આવ્યાં, એમની 
સાથે આવનાર બે જણ પાવા વગાડતા હતા અત્તે 
એમને કશા અનિષ્ટની ગંધ ન હતી. છુપાયેલા 
લોકોએ એમને જોયા, બહાર ધસી આવ્યા અને એ 
બે ભરવાડોને મારી નાખી ઢોરના ધણને તથા સફેદ 
ઘેટાંઓને લઈ ગયા. પણ ઘેરાયેલાં લોકોએ આ 
ગોકીરો સાંભળ્યો તે ભેગા જ એ સૌ ઘોડે ચડ્યા 
અને, તરત જ ધણ ભાંભરતાં હતાં ત્યાં પહોંચ્યા. 
નદીકાંઠે ઝપાઝપી થઈ અને કાંસ્ય ભાલાંઓના 
સામસામા પ્રહારો થયા. કલહ અને ભયને પણ 
ઢાલ પર કામ કરતાં બતાવાયાં હતાં; મોતની ભેંકાર 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૮ 


દેવી પણ દર્શાવાઈ હતી. તાજા જ ઘવાયેલા એક 
યોદ્ધા પર તથા, નહીં ઘવાયેલા બીજા યોદ્ધા પર 
એનો એક હાથ હતો અને બીજે હાથેથી એક શબને 
તાણી જતી બતાવાઈ હતી. એના દેહ પરનો અંચળાં 
માનવરક્તથી ખરડાયેલો હતો અતે, સાચા 
માણસોની માફક સૈનિકોને લડતા અને મરેલાઓને 
તાણી જતા દર્શાવાયા હતા. . 

બીજું એણે એક ખેતર બતાવ્યું હતું - નરમ 
માટીનું અને પડતર અને ત્રીજી વાર ખેડાતું. કેટલાય 
હળખેડૂઓ પોતાનાં હળને અને જૂતેલા બળદોને 
આમથી તેમ ને તેમથી આમ હાંકતા બતાવાયા હતા. 
ખેતરને શેઢે એ સૌ પહોચે ત્યારે, એક માણસ આવીને 
એમને સુરાની કટોરીઓ આપતો હતો. એ ગટગટાવી 
સૌ હળ ઢાંકતા પાછા આ છેડે આવતા હતા. 
સોનામાંથી જ બનાવાયેલું એ ખેતર કાળી માટીનું 
લાગતું હતું. ક્લાકારે ચમત્કાર સજર્યો હતો. 

એણે રાજાની જાગીર પણ બતાવી હતી. એનાં 
ભાડૂતી લણનારા દાતરડાંઓ સાથે લણણી કરી રહ્યા 
હતા. ચાસની બાજુમાં ધાન્યના ઢગલા પડયા હતા. 
અને બીજા કેટલાક ડૂંડાંઓ ભેગાં કરી તેમણે પૂળા 
બાંધી રહ્યા હતા. એમાંના ત્રણ ત્યાં બાજુમાં ઊભા 
હતા અને પૂળા બાંધનારાઓ એક પછી એક તેમની 
પાસે આવી તેમની પાસે પૂળાઓ આપે રાખતા 
હતા. એમની વચ્ચે, હાથમાં દંડ ધારણ કરીને ખુદ 
રાજા ત્યાં ઊભો હતો. એના મુખ પર સંતોષ હતો. 
રાજા પાછળના એક વૃક્ષ નીચે રાજાના સેવકો 
ભોજનની તેયારી કરી રહ્યા હતા. એમણે હલાલ કરેલા 
એક મોટા બળદને એ લોકો રાંધી રહ્યા હતા અને, 
દાડિયાઓના ભાણા માટે સ્ત્રીઓ એ'માંસ ઉપર સફેદ 
જવ છાંટી રહી હતી. 

બીજુંદશ્ય દ્રાક્ષથી લચિત દ્રાક્ષમંડપતું હતું. આખું 
ઘડતર સોનાનું હતું પણ અંગૂરો શ્યામલ હતી અને 


મંડપને ટેકો આપતા બધા થાંભલા રૂપાના હતા. એ 
' મંડપ ફરતી ચોમેર નીલ મીણાની ખાઈ હતી અને 
એ ખાઈની પાર કલઈની બનાવેલી વાડ હતી. 
મંડપમાં દાખલ થવા માટે એક નાની ઝાંપલી હતી 
ને એ વાટે અંગૃૂર ચૂંટનારા ત્યાં પ્રવેશતાં, અને એ 
રસ ભરપુર ફળને લઈ જવા માટે ધોકાઓ અને 
છોકરીઓ ટોપલીઓ ભરીને જતાં દર્શાવાયાં હતાં 
અને, પોતાની મધુર લાયર સાથે સુરીલા સ્વરમાં 
લાઈનસનાં મીઠાં ગીત ગાતો એક છોકરો પણ હતો. 
એના સંગીત સાથે સૌ તાલમાં ચાલતાં હતાં અને એ 
સંગીત સાથે જાણે નૃત્ય કરી રહ્યાં હતાં. 
સોના અને ક્લઈની બનાવેલી સીધાં 
શિંગડાંવાળી ગાયોનું પણ ધણ બતાવાયું હતું. 
ખળખળ વહેતા ઝરણાં તરફ પાણી પીવા જતા એ 
ધણ સાથે ચાર ગોવાળિયા હતા અને ધણનું ધ્યાન 
રાખવા માટે નવ ફૂતરા પણ હતા. પણ એ ધણના 
મોઢા આગળ વિકરાળ સિંહજોડલી એક બળદને ફાડી 
ખાતી બતાવાંઈ હતી.'એ સિંહો તાણી જતા હતા 
ત્યારે એ ભાંભરતો હતો. જુવાનિયાઓ અને 
કૂતરાઓ એને બચાવવા દોડ્યા. પણ સિંહોએ એ 
બળદનું પડખું ચીરી નાખ્યું હતું અને એનું લોહી પી 
રહ્યા હતા તથા એના આંતરડાંનું મારણ કરી રહ્યા 
હતા. ગોવાળોનો દોડી જવાનો અને કૂતરાંઓને સિંહ 
ઉપર છૂટા મૂકવાનો કશો અર્થ ન હતો. કૂતરાઓ 
સિંહોને કચડાવા જ માગતા ન હતા. જેટલા નજીક 
જઈને ભસી શકાય તેટલે અંતરેથી ભસતા એ 
કૂતરાઓ, સલામતી પૂર્વક સિંહજોડલીથી દૂર જ 
રહ્યા. 
' આ ચિત્રમાં, પ્રખ્યાત મંગુ દેવે સફેદ ઊનવાળાં 
ઘેટાંઓ માટે, સુંદર ખીણમાં મોટું ચરિયાણ બનાવ્યું; 
એમાં ઘેટાંને રહેવાના વાડા હતા, મકાનો હતાં અને 


ઢળતાં છાપરાંવાળા ઝૂંપડાઓ હતાં. 

પછી, સુંદર કેશવાળી એરિયેડની માટે 
કનોસસની સંદર નગરીમાં ડીડેલર્સ બનાવેલી નૃત્ય 
-ભૂમિ જેવી નૃત્યભૂમિ બનાવી. જવાનો અને 
લગ્નોત્સુક કન્યાઓ એકબીજાના હાથ પકડીને એ 
ભૂમિ પર નૃત્ય કરી રહ્યાં હતાં; કન્યાઓ સુંદર 
વસ્ત્રોમાં સુશોભિત હતી અને એમણે પોતાના વાળને 
વેણીઓથી શણગાર્યા હતા અને યુવાનોએ બારીક 
વણાટવાળા વાવા પહેર્યા હતા, એમાંથી તેલની સુગંધ 
ફૂટતી હતી અને, એમના રજત કમરબંધએથી 
સોનાની કટારો ઝૂલતી હતી. કુંભાર સીકફ્તથી. 
પોતાનો ચાકડો ફેરવો એ સીકફતથી એ જુવાનો 
ગોળગોળ ફરતા તાચી રહ્યા હતાં; અને એમ ફરતાં 
એમની બે હાર એકમેકને મળતી હતી. એમનું આ 
નૃત્ય નીરખતા લોકોનું મોટું ટોળું ત્યાં ઊભું હતું. 
લાયર સાથે એક ચારણ ગીત લલકારતો હતો અને 
એક નરજોડલી ગાડાનાં પૈડાં સાથે રમત કરી રહી 
હતી. 

અંતે અદ્ભુત ઢાલની કેનારીએ એણે સમુદ્રના 
પ્રવાહને મૂક્યો. આ ધીંગીને મોટી ઢાલ તૈયાર કર્યા 
પછી ભડભડ બળતા અગ્નિથીયે વધારે તેજદાર કવચ 
એણે ઘડ્યું. પછી એના મસ્તક પર બરાબર આવી 
રહે તેવું શિરત્રાણ એણે તેયાર કર્યું. એની ઉપર સુંદર 
નકશીકામ કરેલું હતું. અને, મથાળે સોનાની કલગી 
બેસાડી હતી. દેવે અકિલઝ માટે નરમ કલાઈનુંબષ્નર 
ગોઠણથી નીચેના ભાગના પગ માટે પણ બનાવી 
આપ્યું. 

પ્રખ્યાત મંગુ દેવે આ બધું તૈયાર કરી એને 
અક્િલિઝને માતા પાસે મૂક્યું. એણે એ કવચ લીધું“ 
અને, હિમાચ્છાદિત ઓલિમ્પસેથી બાજની જેમ એ. 
નીચે ઊતરી. (ક્રમશઃ). 


_ કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેષ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૯ 








રસાત્મકંમ્‌ 


સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિ / ર/9% %/« ' પાનખરનીએક અનુભૂતિ/ કા 
મ ક 
કંઈ.... કેટલોયે એસર્વનો સસ્પ્રમોષ” એ ખરખર ખરખર શું ખરે છે કાનોમાં? _ 
ત્હારો માનું ઉપકાર આ ખળખળ ખળખળ શું સ્ખલે છે પ્રાણોમાં 

એ જમ્ડારો તોષ. જ ે 
હે સર્જનહાર! - આ ગગન ખરે કે કાળ? 
ઘણું ઘણું અનુભવ્યું એમ જ... આ પરણ ખરે કે ડાળ? 
આ નૂતન જન્મે જ શું પળપળ પલપલ કાળ ખરે છે કાનોમાં ?' 
ડની ગોચર ને અગોચર ઉભય .. ણ ન 
તડ જો શું પાન કે પૃથ્વી, ડાળ ખરે છે પ્રાણોમાં? 
કાળક્રમે વિસ્મૃતિ... તો -દહરે વિરાટ કોઈ ખરેખર બીચે, 
વળી પ્રગટતી સ્મૃતિ લે ર 
ડુ ર યદિ થાય લીન * કેમ કરી કો' કાનને મીંશે? 
પા કડ મ ફિ તો.. રાસ નેવિલાસ શું નિઃસ્વર નિઃસ્વર મૌન ઝરે છે કાનોમાં? 
ક ર ઝેન અત્તર શું ભૂખરું ભૂખરું શૂન્ય ખરે છે પ્રાણોમાં? 
હવે નહીં સ્મૃતિ ભુક્તિસહમુક્તિ! ક્‌) ક| તો મુજને કરશે પાગલ, 
કેવલ સંસ્કાર, સ્વભાવ, તદા... ી વિરાટ આ વિફતરતો આંચલ! 
જે કંઈ ક્રીડન ું...હું...કહી! જોને, ફરફર ચાળ અડે છે કાનોમાં? 
સંયોગ-વિયોગ, આનન્દ-વિષાદ, :“ળ આનદ ગહન ગગન શી - સૂના મન શી ફાળ 
સામસાઉ: પડે છેપ્રાણોમાં! 


ક સમ્પ્રમોષ : ગોપાઈ જવું, વિસ્મૃતિ 


કવિઓ અતે પ્રકાશકોને વિજ્ઞપ્તિ 

પ્રતિવર્ષ પ્રગટ થતા કાવ્યસંગ્રહોની સંપૂર્ણ સૂચિ કાવ્યરસિકોને, અભ્યાસીઓને ઉપલબ્ધ થાય એ 
ઉદેશથી એની ઉચિત નોંધ લેવાવાની સાથે વાર્ષિક સમીક્ષા અને ઉત્તમ છ સંગ્રહોનાં અવલોકનો 
કાવ્યસમીક્ષકો પાસે કરાવી પ્રગટ કરવાની યોજના કવિલોક ટ્રસ્ટે સન ૨૦૦૪થી અમલમાં મૂકવાનું 
નક્કી કર્યું છે. આ માટે સર્વ કવિઓ અને પ્રકાશકોને સન ૨૦૦૪માં પ્રગટ થયેલ કાવ્યસંગ્રહની એક 
નકલ કવિલોક ટ્રસ્‍ટ (6/0. કુમાર ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧) પર મોકલી 
આપવાનો અનુરોધ છે. પ્રાપ્ત થયેલ કાવ્યસંગ્રહની સંક્ષિપ્ત માહિતી ક માં 'સાભાર સ્વીકાર' 
અંતર્ગત પ્રગટ કરવામાં આવશે. 





ટ્રસ્ટીઓ : કવિલોક ટ્રસ્ટ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૦ 


પડ 


યુધિષ્ઠિર/ %/ર" %૭૮#/ 


હિમ જ હિમ દિશાઓ, રહે હિમ જ દેશ્યમાં, 
મૂગા અકાટ આકાશે ને ઠંડાગાર સ્પર્શમાં, 
હિમ જ હિમ સંસ્થાપે ઉષ્માહીન તૂરીયને 
અને'ધકેલતું બિમ્બે ઉષ્માપ્રેષક સૂર્યને. * 


જોતો હિમસ્થ હું પામું હૂંક કેવળ શ્વાનની, 
ઢળ્યા સહુ સહોદરો, શ્યામા સમીપ શ્યામની. 
હું, યુધિષ્ઠિર, આશ્ચાસું ધવલ રંગ આસ્વાદી 
રહ્યા થીજેલ એકાન્તે અયુત સ્મરણો છાંદી. 


ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર પરિવર્તિત ના થયું, 

પાંડવ રાજ્ય આરૂહે ધર્મ-વર્તન ના રહ્યું, 
રહી છાઘેલ સર્વત્રે શોક-સંતપ્ત શર્વરી, 
પ્રગટ દીપ ઓલાયા સશ્યું અંતર ભસ્મથી, 


ને અશ્વમેઘના અંતે સંપજ્ઞ યજ્ઞ-રાખમાં, 


* નોળિયો એક આળોટી, અટ્ટાસ્યે કટાક્ષમાં 


વદ્યો, “અપૂર્ણ અજ્ઞાને આ યજ્ઞ વા અધર્મથી 
અન્યથા અંગ સોનાનું થતું આ રાખ-સ્પર્શથી, 


'ર્મ-સત્ય-તપ-નિષ્ઠા, કશુંક ખૂટતું અહીં 

જે યશ-રાખ સ્પર્શે આ અર્ધોગ સોનું થે ગયું, 
ના, નથી સ્પર્શ એવો આ યજ્ઞ-રાખે જરીય તે, 
જે કાજ હું અહીં આવ્યો, રહી અધૂરી આશ તે. 


'શાજન! યજ્ઞ આ કેવો? ધુમાડો જ નર્યો ઠર્યો? 
ધર્મથી ખ્યાત છો, શાને પછી પ્રતાપ ઓસર્યો?' 


મરમી હાસ્ય ને પ્રશ્નો ફૂટ, હૃદય વીંધતા, 
ધખાવીને ધુણી જાણે સકામ કર્મ સીજતાં. 


બસ, એ ક્ષણ થીજેલી, નહીં દુર્ગતિ વા ગતિ; 
હિથ-આચ્છાદને આજે, ગળી-ઓગળી એ ક્ષતિઃ 
અહીં ન ભૂત, ના ભાવિ, બધું ય સ્થિર સાંપ્રતે; 
હું અહીં હું જ, ના ભ્રાતા, પુત્ર, પતિ, પિતા અને 
ધર્મપણ અહીં મુક્ત નીતિ-અનીતિ સર્વથી. 
અહીં જે કંઈ સંયોજે ભગવાન-ભગવતી 

દંદ્દ ના, તંત્ર ના, મંત્ર માત્ર પ્રણવનો શ્વસે, 

નર્યા આ દેહ-માટીમાં, નર્યો આત્મા હવે વસે, 


નર્યા જળે ગ્રહી, નર્યા વાયુ ને અગ્નિ સંચરે 


કેવળ વ્યક્ત અસ્તિત્વે, નર્યું આકાશ વિસ્તરે. 


લાગતું લિપિ આત્માની અભીપ્સાલિપ્ત પાંગરે, 
કાળવિહીન વ્યાપ્તિના અગમ ઓઘ લાંગરે : 
કળાય મૂળ સૃષ્ટિનાં, કઈ લીલા સ્ષવે, વહે; 
તભ ગહન ઊડાણે, સ્વર્ણિમ સત્યને લહે 
બિન્દુ-ક્રમિકતા રેખા બનીને ગતિ ગહ્વરે 
વીંધતી તળ સોંસરું જઈ ઠરે જ અંતરે, * 
અહો! દર્શાવતી જાણે જન્મ, જીવન, મૃત્યુમાં 
એ જ જે સ્થિર ચૈત્યથી આચરે સર્વ કૃત્યમાં 
ત્ઠઝત પરમને, ધુતિ એની જ સંગ લાવતી 
દુર્ગમ જડતા તોડી, ત્રકતસ્વિની વહાવતી. 
આ જ કળાય કૈવલ્યે મગ્ન થયેલ દષ્ટિમાં, 
હિમધવલ શાંતિમાં હું ય આત્મસ્થ તુષ્ટિમાં. 


કવિલોક: જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૧ 


ઉત્તરાયણ / ૪ ૪૭2/ 


૧ ૪ 
અંધકારથી શેરડીના બે સાંઠા, 
અંધકાર સુધી તલત લાડુ . 
એક દિવસના અને રૂપિયા-રડાના દાન માટે ભટકતો બ્રાહ્મણ 
ચોખ્ખાચટ્ટ આકાશ જેટલું જ ઊડવાનું હોય છે. હમણાં જ ખાલી હાથે 
અને તોય અંધકારના પડદા પાછળ સરી ગયો. 
અમથે અમથાં કંવચ-કુંડળથી રક્ષાયેલા 
પોતાના જ દોરમાં આ દાનવીર કર્ણને ય ક્યાં ખબર છે 
કેવા ગૂચવાયા કરે છે પતંગ! કે - 

મ એના પડછાયાની જેમ જ 

ન એની આસપાસ ફરી રહ્યા છે 

આકાશમાં પતંગો દેખાય છજ્વવેપી દેવ. 
એ પહેલાં જ 
અમદાવાદમાં દેખાય છે હ 
રંગબેરંગી સ્વેટર વેચતી ઉત્તરાયણતી'આ રાતે 
નેપાળી યુવતીઓ. તમે આકાશમાં 
ઉત્તરાયણ આવે છે ચંદ્ર અને તારા પણ જોઈ શકો છો 
અને શેરડીનાં ખેતરો અથવા 
શહેરની ફૂટપાથ પર આવી જાય છે. જોઈ શકો છો 

ર ફાટેલી ચાદરમાં 

જન્મોજન્મના ઉજાગરા વેઠતી આંખો 

બાળકો પણપ્લીઝ, 
કેટલા મમત્વથી ટુક્કલ ચડાવીને 
ગુંદરપટ્ટી લગાવીને આકાશમાં ભ્રમ ન ફેલાવશો. 
સાંધી લે છે 
ફાટેલી પતંગ! દ 
લીમડા, એ ઉત્તરાયણ ક્યારે આવશે 
પીપળા જ્યારે 
અને વીજળીના તારથી બચાવીને લૂંટ-ફાટ કે છીના-ઝપટીને 
એને ઉડાડ્યા કરે છે આકાશમાં. યુદ્ધ નહીં કહી શકાય. 


નહીં કહી શકાય 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૨ 


. કપટયુક્ત ગોઠવણને -.. 
ઝળહળતી ફતેહ! 
એ ઉત્તરાયણ ક્યારે આવશેઃ_ 

. જ્યારે રાત અને દિવસની જેમ ' 
થોડા સમય.માટે . * : 
અંધાર અને ઉજાશ 
એકસરખાથશે. , 
જ , 


ક્ષિતિજની અગાશીમાંથી' ક 
સૂર્ય જોતો હશે ' 


રમબેરંગી પતંગોથી કાલી નગરને! ! 


૮ 


એ તારી આંખો હતી 
ફેલાયેલા આકાશ-જેવી * 


ગાથા એક વૃદ્ધ નરઈઈતસડની॥ 
કે કવિ એસ. ટી, કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય “ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મેરિનર'નો 
શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે કરેલો આ સુંભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને છંદોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે 
છે. કિંમત રૂ. ૨૫-૦૦, ટપાલ ખર્ચ રૂ. ૨-૦૦ તી 
“વિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટના પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મી શકશે. 
“ટપાલખર્ચ' 'શગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનિ ઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'નાઃ 
 'નામના ડિ ડેશાન્ડ ડ્રાફ્ટથી મોકલવાની રહેશે. 


જ્યાં ખોવાઈ ગયેલો હું , 
હાથમાંથી છૂટી ગયેલા પતંગની જેમ 
બાકી 8 
નર્યા તડકાથી ભરાયેલી 

આ ખાલીખમ્મ અગાશીમાં 
વિખરાયેલા દોર વીંટવાને 
જીવન થોડું કહેવાય? 

૯ દ” 

આ કયો જળદોર છે 

જે છૂટ્યા કરે છે આંખમાંથી 
અને . 

આ કયા પતંગ છે 

જે ઊડ્યા કરે છે 

સ્મૃતિના આકાશમાં? 


બાજે વાન કયજાકા કકક. 


બ 


ફિ ઝા મિ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૮_ ઉડ 


તણખો / નલિત્ત પંડ્યા 


સ્પર્શનો તણખો 

ઓલવાયો, ન ઓલવાયો 

ત્યાં એની કાળઝાળ આગ 

* આખી કાયા બાળે છે. 

કોઈ શીતલ જળ ક્યાંય બચ્યું નથી, 
હવે અગનશક્તિધારાઓ જ 
સ્પર્શ્યા કરે છે. 

કમ્મરે કમળ, હૃદયે કમળ 
મસ્તિષ્કે કમળ શાંત પ્રશાંત... 

પૂરે ચઢેલી નદી દેખાય દૂર સુદ્‌ર...! 
ગિરિશ્રુંગોમાંથી નીકળતી 

પ્રસ્‍તરો વટાવતી 

વટેમાર્ગુ જેવી નદી 

સળવળે ખળભળે મારામાં. 

જળમાં દોડતો દીવો 

નદી સાથે સરકે. 

દીવો મારો ગુરુદરિયો 

બોલાવે સાદ કરતો, 

ભ્રમર જેવો મધુર સાદ! 

હું અને મારું આકાશ ભલું 

હવે તારાઓ ગણી ગણીને થાકવું તથી. 
આ તણખો ઓલવયો જ નથી 

ભલે એ નિત્ય ઝગ્યા કરે 

અને મને સ્પર્શ્યા કરે...! 


હાઈકુ 
૨૬ ૪4૧/%/ “#/ર/%” 


ખેતરવચ્ચે” 
ખળખળ હસતો 
ફરે ઢાળિયો, 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૪ 


ગઝલ / જયંત “સંગીત' _ 
બારાખડી ન પૂછો ક્યાં ક્યાં સુધી જવાની, 
શબ્દોની આ સવારી બ્રહ્માંડ ભેદવાની. _ 


ફૂલો કશું કહે તો સાચો ખયાલ આવે, 
આદત કંદી પડેલી ફોરમ વહાવવાની. 


વૃક્ષો ઊભાં અડીખમ સૌ કાળના પ્રવાહે, 
કોણે જવાબદારી લીધી ટકાવવાની? 


ફેલાવ હાથ તારા તો વિશ્વ બાથમાં છે, 
આઘા રહી શું કામે બાજી બગાડવાની! 


તારો વિચાર જગમાં સૂરજ બની પ્રકાશે, 
એ તેજને સહેવા કઈ રાત ઓઢવાની! 


ફરું છું/ ૦૪ 5/9? /%૯” 
કોઈ રસ્તાની ઉદાસી લઈ ફરું છું, 
રોજ હું તારી તલાશી લઈ ફરું છું. 


જ્યારથી ઊડી ગઈ તું પંખી થઈને, 
ત્યારથી ફળિયા, અગાશી લઈ ફરું છું. 


બહુ સહી છે વેદનાઓ ખાનગીમાં, 
તોય ફૂલો બારમાસી લઈ ફરું છું. 


આ હતાશા, આ"નિરાશા, પંથ લાંબો, 
' ને ચરણમાં હું કેપાસી લઈ ફરું છું. 

એટલે કાયમ મળે જળ સાવ ખારા, 

જન્મથી હું મીન રાશિ લઈ ફરું છું. ' 


આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી / અ&?# ૨/૬૭/ %/દ૯” 


બારણે'સાંકળ દઉં, સામાન સઘળો પૅક છે પણ કોઈ કારણ પગ ન ઉપડે, 
. આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી; 
, લોહી જેવું નીકળે ના, પણ રહે છે ઘાવ ઊંડા યાદના સઘળા ઉઝરડે, 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી. 


આંખ મીંચી જોઉં છું તો જોઉં છું હું પોપડાં જૂની દીવાલેથી ખરેલાં, 
ક્યાંક ચૂનો પણ નથી, છે ભેજ ઘરના હરખૂણે, 
ઊંઘમાંથી'એકદમ ઝબકી ઊઠું તો એમ લાગે છે સદીનો ભાર બરડે, 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી. 


ઘર હતું એથી જ તો સુખદુઃખ સાથે આવતાં, હસતાં કદી રોઈ પડાતું, 
તો કદી રડતાં હસાતું - એમ ચાલે રાખતું, 
એ જ કારણ સાવ નાની વાતનો બોજો લઈ મન પર નજીવા કોઈ ઝઘડે 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી. 


ધ્યાનથી જો ભીંત, છત, બારી અને ખૂણે પડેલાં મેજ-ખુરશી 
ક્યારના ડૂસકે ચઢ્યાં છે “ના જશો' એવું કહી થાકી જતાં, 
એકદમ નિર્જીવ લાગે છો ભલે આ ચીજ પણ એને હટાવી એક ખરડે 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી. 


ું. સમજતો હોય કે એવી રીતે સહેલું નથી આ લાગણીના બંધનોને તોડવું 
થોડું વિચારી લે હજી તું એક વાર, 
'નામ સરનામું લખેલું હોય કેવળ આપણું એવી જ કોઈ આંખ દદડે 
આમ એકાએક ઘર છોડી જવું સહેલું નથી. 


, લવાજમપૂરું થાય છે? 
- આ અંક સાથે જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું હોય તો સત્વરે તે મોકલી આપશો..'કવિલોક'નું વાર્ષિક 


લવાજમ રૂ. ૮૦.મનિ ઓર્ડરથી કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી નીચેના સરનામે મોકલવું. બહારંગામની બેંક પરના ચૅકથી 
લવાજમ મોકલો તો ૧૧૦/- ડ્રાફટ કે ચેક “કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ નામનો લખવો. 
કવિલોક €૪0 કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧. 





કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૫ 


ઘેરાયેલી આંખોનું ગીત / *ુલ્જ ૪૪૨/ 

બધું હાથમાંથી વેરાતું જાય છે! 
આંખોમાં મૂકવામાં આવી છે આંખ ને બધું એમાં બસ સ ઘેરાતું જા જાય યછો 
બધું હાથમાંથી વેરાતું જાય છે. ર 
કેટલાંયે યુગોને સરતા દેખીને 

કેવું થર થર કાંપે છે આ કાળજું. 
નિતનવા ચ્ડેરાઓ ફરતા દેખીને 

લાગે બદલાતું જાય છે રે માળખું! 


પોત હોવાનું ચેરાતું જાય છે! 


જિંદગી તો કોરૌકટ્ટ સૂનો કૅનવાસ, એમાં રોજ કૈંક ચિતરાતું જાય છે! ' 


કૈંક કરવત સમ વ્હેરાતું જાય છે! 


પ્રશ્નો અપાર છે, અહીં કૉયડા અપાર 

અને ઉત્તર પણ એના અપાર છે! * 

માણસ છે એક, એના જન્મો અપાર 

આ તે કેવા માણસનો અવતાર છે! 
સારું કે નરસું એ જે કેં પણ હોય ચારેબાજુ તો ફેલાતું જાય છે! 
બધું હાથમાંથી વેરાતું જાય છે! 


ગઝલ / ઇર ૧૭? 
છાનું રડ્યા કરે છે દિવસોથી મિજાગરો, 
શો બંધ રાખીને સમય જોતો બહાવરો. ' 


શેરીમાં દેખભાળ કરવાનું સૂઝ્યું નહીં, 
મેં ઊંઘ વેઠીને કીધો કેવો ઉજાગરો. . 


આ જાતને અડપલું કરી જોઈ લઉં જરા, 

_મોઢું ખૂલે કાં? શબ્દ તો ક્યાં છે કહ્યાગરો. - 
વર્ષોથી મારી આબરું બહુ જાળવી છે તે, _ ' 
-કરતો નહીં હવે તું ઈજ્જતનો ધજાગરો. 


1રીથી ધોધમાર વરસી પડવું છે “કિશોર' 
કહું છું કે આવવાનો મારો આજ સાંવરો. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૬ 


ગઝલ / ૪/હેજ 
કાલ હશું ક્યાં - ના કંઈ નક્કી, » 
વાત કરી લ્યો આજે પક્કી. 
લાગે છે ભોળી-ગભરુ પણ, 
પ્રીત સ્વભાવે છે બહુશક્કી. 


ચોમાસાની ભીની સાંજે, 
તડકાની પણ થોડી વક્કી, 


એક જ જણ છે દર્પણ સામે, 
ને દર્પણમાં ધક્કાધક્કી. 


તલભારે ના ઓછુ ખપતું, 
ચાહત પણ છ કેવી જક્કી. 


ચોખા દાણાં ચણતાં ચણતાં, 
પલકારામાં ઊડી ચક્કી. 


અંધારે અટવાયો “સાહિલ', 
ઇચ્છા પણ છે હક્કી-બક્કી. 


ગઝલ / ૪//છેજ 


સાપ જેવું સરે છે નળિયામાં, 
જિંદગી તોય મ્હાલે ફળિયામાં. 
પાંખી ફફડ્યાં કરે છે પિજરમાં, 
આભ ઠલવાતું જાય સળિયામાં. 
લીલું જંગલ ભરી ગયું કોઈ, 
જોતજોતામાં એક ઠળિયામાં. 


એક વીતેલી પળના સથવારે, 
પૉંગરી છે વસંત પળિયામાં.. 


_હું સરું છું સપાટી પર “સાહિલઃ 


બિંબ સરકી ગયા છે તળિયામાં. 


_ રોજેરોજની ગૂંચવણનું ગીત / %૯જ ૪#૨/ 
હું તો રોજ રોજ ગૂંચવાતો જાઉં છું ! 
કોઈ મતે ઉકેલશે આજે કે કાલ એવી આશાએ નંદ વાતો જાઉં છું! 
હું તો.રોજ રોજ ગૂંચવાતો જાઉં છું ! 


પાંચ-સાત લાગણીઓ ઊડતી હવામાં મને ઇજન આપીને ચાલી જાય છે! 


પાંચ-સાત વારતાઓ ખુદમાં ગૂંથીને મને ગહેરાં મર્મોમાં તાણી જાય છે! 
. હુંતો રોજ રોજ ધૂંધવાતો જાઉ છું! 
હું.તો પ્રકટીને બુઝાતો જાઉં છું ! 
રોજરોજ-ઘેરી ગહનતાઓ તાગવી, નથી હૈયાંને હોશ અને હામ! 
લાગે છે સઘળું આમ ચાલ્યાં કરશે તો પછી થૈ જાશે સઘળું હે રામ! 


હું તો રોજ રોજ અટવાતો જાઉ છું! 
રસ્તાની શોધમાં રસ્તો ખોવાય હું તો પગલામાં ખોવાતોં જાઉં છું ! 
હું તો રોજ રોજ ગૂંચવાતો જાઉ છું! 


અમથુંઅમથું સાંભળ / %4/% જ. ૮૬ 
' ગીત 


- ગઝલ / «8/%૮ જેન 
માગણી છે દાન જેવું કેં નથી,. ' 
એક વિધિ છે માન જેવું કેં નથી. 
છેક નીચેથી નકલનું રાજ છે, 
પૂછવું શું? જ્ઞાન જેવું કૈ નથી. 
આશરે બે-ચાર જણ એવા હશે, 
સો ટકા ઇન્સાન જેવું કે,નથી. 
એકલી તલવાર રાખે છે. હજી, 
ક્યાંય બીજે મ્યાન જેવું કેં નથી. 
છે શરત ભીતર ભરેલું હોય તો, 
આંખમાં વેરાન જેવું કેં નથી. 


ક્યાં જાવ છો / /જે?% જટ 


કંઠમાં રોપી તરસ, ક્યાં જાવ છો? 


હું અમથેઅમથી વાત કરું, તું અમથું અમથું સાંભળ. 

સંબંધ કેરો સાગર છલકે, મરજીવા થઈ તરીએ. 

ભીજાવાની ચિતા છોડી, ચાલ જરા મધદરિયે. 

તું અડધુંપડધું છલકે ત્યાં હું આખેઆખો જળજળ! 

હું અમથેઅમથી વાત કરું, તું અમથું અમથું સાંભળ. 
' પનઘટ પરથી આવીને તું કહેતીઃ “હેલ ઉતારો.' 

બેડાંમાંથી શું છલકે છે? જળ છે કે અંગારો? 


તું છાનુંછાનું મલકે ત્યાં હું આખેઆખો ખળખળ! 
હું અમથેઅમથી વાત કંરું, તું અમથુંઅમથું સાંભળ. 


શ્વાસને સોંપી વરસ, ક્યાં જાવ છો? 
ઈટ, રેતીને ચૂનાથી ઘર બને? 
વ્હાલની તોડી કરસ, ક્યાં જાવ છો? 
આ મિલનના કોઈ પણ કારણ હશે; 
શક્યતા છોડી સરસ, ક્યાં.જાવ છો? ' 
:-* રાતભર કોણે ભર્યા આ આંતરા? - 
* આંખમાં રાખી અલસ, ક્યાં જાવ છો? 
: દૂર:જાવાથી જવાશે દૂર શું? 
કોણ રચશે સંતલસ, ક્યાં જાવ છો? 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફે બરુ 


આળ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા “નારાજ' : ધારોધાર કરવાના / જુર ૪ટેજ 


કેં યુગોથી સાચવેલી ઝાળ છે, સવોરે જાગીને બસ એ જ કારોબાર કરવાના, 
આ નદી અમથી જ ક્યાં રેતાળ છે. ર ગયા'તા જે કરીને એ જ લાખો વાર કરવાના! 
છૂટવાની સ્હેજ પણ કોશિશ ન કર, ભલે કચડાઈ મરતી લાખ ઇચ્છાઓ નવી નક્કોર, 
આખરૈએ આપણો ભૂતકાળ છે. * અમે યુંગો જૂની ઇચ્છાનો જીર્ણોધાર કરવાના! 
કોણ જાણે કોણ ક્યાં લપસી પડે? ર અણી વખતે જ કોઈ હાથ ઝાલીને ઉગારે છે, 
શ્વાસના પ્રત્યેક પગલે ઢાળ છે. અમારે ભાગ આવે કામ ધારોધાર કરવાના. 
કોઈના વિશે કહું તો શું કહું? તમે જોશો નહીં ઉલ્લેખ મારો કોઈ પાના પર, 
ક્યાં મને મારી જ પૂરી ભાળ છે. હેયાતીની સફર આખી જ બારોબાર કરવાના! 
નામ તો “નારાજ' મારી પીઠ પર, ગઝલ સાથે વણાઈ જિંદગી એ રીતથી “સુધીર', 
લાગતા લાગી ગયેલું આળ છે. રજૂ જીવન અમે ગઝલોની હારોહાર કરવાના. 


ગઝલ / ૪૯૯% ક- 9%? 


ક્યાંય મળો તો રોકી લેજો, બીજું શું? 
તબિયત વબિયત પૂછી લેજો, બીજું શું? 
આપ અમારી જોડે રહેજો -ના કાવે તો, 
વળતી ગાડી પકડી લેજો, બીજું શું? 

માફ કરો, અંગૂઠો મારી પાસે નથી, 


જિંદગી થોડી મળી છે.../ ઉર2 ઝેસ્ટ/૪ મારું માથું કાપી લેજો, બીજું શું? 
કેંક સ્વપ્નો, ઝંખના, અરમાન સામે જિંદગી ઘોડી સળી છે, આંગણું વાંકું સીધું જોવા ના રહેશો, 
જોઈતો દરિયો હતો આખ્ખોય ને એકાદ બસ, કોડી મળી છે. તક મળે તો નાચી લેજો, બીજું શું? 
હું પ્રતીક્ષાનાં બધાંયે દ્વાર પણ પૂરેપૂરાં વાસી ચૂક્યો છું; પરસેવાની સોડમ લઈને પત્ર લખું છું, 
લાગણી અનહદ મળી આખર તમારી કિન્તુ બહુ મોડી મળી છે. અત્તર છાંટી વાંચી લેજો, બીજું શું? 
એ અચાનક સાવ કરશે પંગુતા સાબિત તમારી કોઈવેળા; લડી લડીને તૂટ્યા ત્યારે વકીલ કે' છે, 
આ ઘડીએ પારકી આશા તણી છોને સરસ ઘોડી મળી છે. તમે પરસ્પર સમજી લેજો, બીજું શું? 
યાર, નક્કી આ ગઝલના રંગથી ક્યારેક તો રંગીન થાશે; “- આજેઅમનેદાદ ન આપો, કાંઈ નહીં, £. 
પળ બધીયે આમ તો આ જિંદગીની સાવ રાખોડી મળી છે. આજે અમને સાંખી લેજો, બીજું શું. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૮ 


ચાર ગઝલો / ૪૪% ૪ર%/2 


. ચણાયા કરું છું 
સૂડી રેતમાં હું તણાયા કરું છું, 
હવામાં હજી પણ ચણાયા કરું છું. 
ધુમાડો સરી જાય છે હાથમાંથી, 
દિવસના દિવસ ગણગણાયા કરું છું. 
નથી નીકળી ચાંદની આંગણામાં, 
હજી હુંય ઝાંખો જણાયા કરું છું. 
સમય રોજ શ્વાસો પહેરી ફરે છે, 
થઈ તાર ઝીણા વણાયા ડરું છું. 
હવે આંસુ એકેક વાગી ગયાં છે, * 
શબદના જ કોઠે હણાયા કરું છું. 


બચી છે 


સામટું સળગી ગયું; હલચલ મચી છે, 
રોશની યાદોતણી હેયે બચી છે. 


પી ગયો છું ઝેર હું આખા જગતનું, 
ઝેરની માદક અસર અમને પચી છે. 


છે પુરાવા ડાયરીમાં આંસુઓના, 
એટલે તો પ્યારમાં ગઝલો રચી છે. 


મ્હેકને લૂંટી પવન ચાલી જવાનો, 
ઊઘડેલા ફૂલની મોસમ લચી છે. 


સાંજૃ પડતાં કેટલી પગથાર ચઢવી! 
આમ તારા નામની મેડી જચી છે. 


કવિલોક 


ફરતો હોઉ છું 
ભરવસંતે ક્યાંક તમને ખોઉં છું, 
છાંયડાની જેમ ફરતો હોઉં છું. 
લાગણીનાં પાંદડાં લીલાં થયાં, 
શબ્દમાં હું મૂળ નાખી જોઉં છું. 
આયનો પણ સાથ આપે ક્યાં મને? ' 
એકલો દીવાલ સાથે રોઉં છું. 
બાગમાં સુગંધ છલકાતી રહે, 
આ હવામાં હુંય પણ બંધાઉ છું. 
ડાઘ લાગ્યો છે નિસાસાના “મનીષ” 
આયનાને આંસુઓથી ધોઉં છું. 


છલકાતું હતું 
પ્હાડમાં પોલાણ પડઘાતું હતું, 
સાદ પાડ્યો કોક છલકાતું હતું. 
પાંદડેથી એક ઝબકારો થયો, 
મુખ હવે તડકાનું મલકાતું હતું. 
હાથમાં લીલાશનો ખોબો ભર્યો, 
છાંયડાનું પોત રંગાતું હતું. 
આજ ભેટો એમશનો રણમાં થયો, 
ઝાંઝવું જાણેય ભીજાતું હતું. 
જિંદગી સ્હેલી નથી હોતી “મનીપ' 
નીકળેલું આંસુ સમજાતું હતું. 


: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૧૯ 


હુસેનનો અશ્વ / ૪ુલ્જ ર/૬૯ બસ / હરદ્દાર ગોસ્વામી 
બદલાયું છે ઘણું આ સપ્ટેમ્બરથી લખવા ખાતર લખવું છે બસ, 
તો ય હુસેનનો અશ્વ તો હજુય હણણહણે છે. એ રીતે પણ ટકવું છે બસ. 
ગયાં વર્ષે જોયું'તું પીકચર €૦તટ 5211000. ી તીર અને તરકટતનું કારણ, 
આ ક ન જુ કડ કૂતરાના ભસવાનો અવાજ. એક અમસ્તું હસવું છે બસ.' 
બારી બહાર જોઉં છું તો વૃક્ષ રડે . , 
મને બોલાવતી પેલી કલી બેઠી છે ડાળ પર સાવ અબોલ. પા બારી ર ન ક 
જે જોઉં તે છે મ્લાન. જુ વુ ઘર ચણતું ઈ બસ, 
થાકીને બારી બંધ કરું છું અંધારાનો અર્ક પામવા, 
તો ભીંત પરના ચિત્રની આકૃતિ હસે છે ખડખડાટ મારી સામે આખેઆખા બળવું છે બસ," ' 
જેમ હસતો'તો ખડખડાટ શ્વાસ થીજે છાતીની વચ્ચે, . 
મારા મહોલ્લાના બહાર રહેતો રતિયો ઘોડાગાડી વાળો એવી રીતે મરવું છે બસ. 
એ અને એનો પાણીદાર ઘોડો સંગાથી હતા એકમેકના. હ પ 
કમાઈ ખાતો'તો રતિયો રોટલો 
એ રતિયો, સાલ્લો, પાગલ થઈ ગયો અચાનક 
ક્યારેક રડતો, અશ્ચુબિદુને / કુલ ર/«૯ 
પ મ હું ઘોડો છું. આંખમાં કાલની ચિંતા લઈને અંજીરિયા પર બાજરીનો 

ન રોટલો શેકતી બા; 


અને હણહણનો હુસેનના અશ્વની જેમ. 
એક રાતે એનો હણહણાટ થઈ ગયો બંધ. 
અને હુસેનનો અશ્વ તો હજુ ય હણહણે છે 


કાલાંની ધડીમાંથી સતત લાખ શોધતી સખી; 
તૂટેલો માટલાંના તળિયેથી વૈશાખી બપોરે પાણી પીતી ચકલી; 
રેતીમાં વેરાયેલા દાણાંને ચરતું ભોળું કબૂતર 


કમળાકાકીના ઘરની પછીતના છાયે બેઠેલી સગર્ભ ગાય 
સંધ્યાટાણે લાંબા લહેકે વાળુ માગતી સવલી; 
આજીવિકા માટે રામલીલામાં મનોરંજન કરતી પેલી 


ચબરાક બટાકીઃ 
“સુકતક ટિક જાળ બધાં જ જાણે વર્ષો પછી અદશ્ય પ ક ર 
ખિલેલા ફૂલનું પ્રતીક છે ખૂશ્બુ, અને હું મારું છું ટકોરા મારા જ બારણે. 
અને આ જીવથી પણ અધિક છે ખૂશ્બુ. સાંભળું છું અંદરથી આવતો મારો અવાજ, 
હશે દુર્ભાગ્ય કે'સ્પર્શી નથી શકતો, (11 દડા શી 1 કાડી - 15 લ દલા” 
નહીં તો કેટલી નજદીક છે ખૂશ્ખું! અને મારી આંખનું પોપચું ચૂમી રહે એક અશ્રુબિંદુને. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેષ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૦ 


બે ગઝલ / ૪૪7 ટે૪/ઈ જર૦ેઝ' 


ઝ ૧ 
ડૅરીડરીને સદા રાતપાળી દેવાનો, 
* એ સૂર્ય હોય ભલે; હાથતાળી દેવાનો. 
હેંચેશ મૂળને હું'એમ વાળી દેવાનો. 
ગગનના હાથમાં નિષ્યર્ણ ડાળી દેવાનો. 
ધરીને હું જ સમંદર વહું હથેળીમાં, 
તું એમ માની મને પ્હાડ ગાળી દેવાનો. 


તને.શું ચોળવી છે રાખ આ સુગંધોની,, 
ફરિશ્તા આવ, તને બાગ બાળી દેવાનો. 


બળી-ઝળીને મૂરતમાં શમી જશે દર્શન, 
મને તું ફેંકે, એ પથ્થર ઉજાળી દેવાનો. 


 ભલેહોભિન્ન બધા ગોત્ર શાહીશાહીના, 
તું એક્ય સાધ, કલમ હું સુંવાળી દેવાનો. 
ગગનથી દૂર રહી ક્યાં સુધી પ્રજળવાનું! 
જણસમાં હું ય તને મન વરાળી દેવાનો. 
બધીય દિવ્યતા પ્રગટે ભલે મુખોમુખ પણ, 
એ પળને આંજવાનું હું જ ટાળી દેવાનો. 
જનમ-જનમના તને હોય જ્યારે ઉપવાસો, 
તને ય રાતદિવસ એ ફરાળી દેવાનો. 
ગઝલની વૃક્ષતા “'પરવેઝ' જો ખરે હરપળ, 
હું શબ્દ-શબ્દને અંતે તો વાળી દેવાનો. 


ર 
હવામાં જેમ સુગંધોના ઘાવ હોવાના! 
અમારા શ્વાસમાં એ હાવભાવ હોવાના. 

જે અંધકારને વાસે છે લોખંડી તાળાં, . 

એ સૂર્યવંશી નમાલા જ સાવ હોવાના. 
છતાંય તેડું અમે આપીએ તમાશાને, 

ઘટે નહીં કદી એવો બનાવ હોવાના. 

તમે વરસતા રહો એ શરતના બદલાયાં, 
અમે તો પત્રની કોરી જ નાવ હોવાના. 
હુકમ જે જાતવટાનો બજાવી નાસ્યા છે, 
ગગનના પાદરે એના પડાવ હોવાના! 
અવર-જવર ભલે કરીએ તમારી રગ-રગમાં, 
કંદીય લાગણીનો ક્યાં વટાવ હોવાના. 
ચબરખી રાખ તું ગજવામાં ડાહ્યો ડમરો થૈ, 
લલાટે એમાં લખ્યા ધૂપ-છાંવ હોવાના. 
નદી કે દરિયો નહીં વંશ હોય પરપોટો, 
અપે તો સ્તત્ર એ જળના સ્વભાવ હોવાના. 
હટાવ કાકિયાની એકઢથ્થુ સત્તાને, 

અમે ક્યાં માત્ર ગઝલનો લગાવ હોવાના 
પ્રલંબ ખેલના હકદાર હો ભલે “પરવેઝ” 
તમારા હાથમાં છેલ્લા જ દાવ હોવાના. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૧ 


- 


ગઝલ / 67₹ ૬૪/%૭/ 


વાત આ સમજણની પેલે પાર છે, 
એક દરિયો રણની પેલે પાર છે. 
કેમ કરશું એ પ્રયોગો આપણે, 

જે બધા તારણની પેલે પાર છે. 


ઓળખી શક્તા નથી એને કદી, 
શખ્સ જે દર્પણની પેલે પાર છે. 


એ સમયનો અર્થ સમજઈ ગયો, 
જે ખરેખર ક્ષણની પેલે પાર છે. 


પામવા મથતી રહે કીડી સતત, 
એ ક્ષુધા જે કણની પેલે પાર છે. 


સાંભળી શકશો તમે પણ નાદને, 
એ જ ઉચ્ચારણની પેલે પાર છે. 


આ ગઝલ એની સ્મૃતિમાં મે લખી, 


જે સદા અર્પણની પેલે પાર છે. 


મુક્તિ / ક૦/%ર જૈષ્જન 
રે મન! 
તે જોતરી દીધા 
આ તન - ખડખડતા ગાડે 
પૈડાં તો સાપ જેમ સરકે. 
નપોરો ખાય દહાડે. 
રે મન! 
આ પછાડ અંગઅંગ તોડે, 
તોય ઊતરે ન હેઠા; 
છોડ્યું હવે નવ છૂટે 
ગાડે ખેઠા ઈ બેઠા. 
રે મન! 
ગાડું થઈ ગયું જાહલ, 
કૅમેય કરી ન ચાલે 
રહી ગયા દૂર મુકામ 
અંતરમાં કંઈ સાલે. 
રે મન! 
હવે તો કંઈક કર 
મુક્ત કર ગાડાથી મને 
જેવો ઊતર્યો હું 
ગાડું સળગી રહ્યું એ જ ક્ષણે... 


પથ્થરમાં કે પરવાળામાં. 

૪૦૪ ૪ર)/જે# 

જન્મ મરણના કુંડાળામાં; 

પંખી બેઠું છે માળામાં. 

ગણો ફરીથી શરૂઆતથી, 

ભૂલ થઈ છે સરવાળામાં. 

ચોરાશી કેરાઓ ફરતો, 

મેર તણો પારો માળામાં. 


* લૂથી અકળાઈને સૂશ્જ, 


ગૂંચંવાયો છે ગરમાળામાં. 
અગમ-નિગમ ને દુનિયાદારી, 
જીવ ઊભો છે વચગાળામાં. 
મળી જશે એ તત્ત્વ તને પણ, 
ભીતર કેરા અજવાળામાં. 


ફકીરને શું ફેર પડે છે, 
પથ્થરમાં કે પરવાળામાં. 


વૃક્ષ પડે છે ત્યારે / 67% ૧૪/૬૭/ 
શું વીતે છે આભ, ધરા પર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે, 
વ્યાકુળ થઈ જાતું સચરાચર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે. 
ટહુકાઓ પણ દિશા ભૂલી, અફળાતા ચારે બાજુ, 
રુદન કરે છે પંખીના સ્વર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે. 
થોડી ઝાઝી અસર થવાની સંવેદન પર સહુના, 
માણસ હો કે હો એ પથ્થર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે. 
એમ સને લાગે કે ઓછું થયું કશું મારામાં, 
હું પણ તૂટું'મારી અંદર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે. 
કોરી પાટી જેવી ધરતી [નેરખો તો સમજાશે, 
ભૂંસાતા ઈશ્વરના અક્ષર, વૃક્ષ પડે છે ત્યારે. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-કૈબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [રર 


રમત / %૮જ ર/«૯ 


સંતાકૂકડીમાં ક્યારેક પકડાઈ જવાતું, 
સાતતાલીમાં વાગતો ધબ્બો, 

ગિલ્લીદંડામાં ક્યારેક ખોવાઈ જતી મોઈ. 

રમત આખરે રમત, 

જિતાય પણ ખરું 

ને હાટી પણ જવાય ક્યારેક. 

અંચાઈ કયારેય ફાવી નથી, ફાવતી નથી. 
મુનિનીસેરની ટેકરી પર 

એક વાર સંતાકૂકડીની રમતમાં 

સંતાઈ ગયો'તો જર્જરિત દેરીમાં. 

સિંહના ચહેરાવાળો નિર્દય બાહુબલી ચીરતો'તો કોઈક 
મનુષ્યને પોતાના ખોળામાં લઈને 

હું હેબતાઈ ગયો'તો - પણ પકડાઈ ગયો'તો ત્યારે 
પાછળથી મોટીબહેને કહ્યું'તું- 

'એ મનુષ્ય નહોતો, રાક્ષસ હતો. 

રાક્ષસને તો ચીરવો જ રહ્યો! 

ત્યારે મને થયેલું 

જો મારો ચહેરો થઈ જાય સિંહનો 

તો ચીરી નાખું મારી આજુબાજુના ઘણા રાક્ષસોને 
પણ ચહેરો ન બદલાયો ત્યારે કે પછી ક્યારેય - 
વળી વધતી વયે બદલાઈ રમત 

બહારથી ઘરમાં રમવા માંડ્યો છું. 

અઢી પગલે બદાલઈ જતી બાજી અચાનક 

ભેરુ દઈ દેતો શેર મારા રાજાને 

મારો દજીર મો વકાસીને ઊભો રહેતો 

ઊંટિયા જોડે હાથી સંગાથે, લાચાર બની જતું પાયદળ. 
કૅરમમાં બાઉન્સ કરીને કૂકરી પાડવા મથવું પડતું 
પણ સ્ટ્રોક- ફર્યા કરતો બૉર્ડ પર આડો-અવળો 
પાણીની રમતમાં ડૂબી જતાં રહી ગયો છું ઘણીવાર 
ને વાણીની રમત તો છેહ દઈ ગઈ હવે? 

હુસેન ટેકરી ચાલી શકાય છે સળગાતી આગ પર 
વર્ષમાં એક વાર તોય દઝાવાતું નથી 

ચાલ, રમી લઉં એ રમત પણ એક વાર 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૩ 


હો 


ક્યારે આવશે આ બાજુ?/ %ડુલ્# ર/૦૯ 


સૂતો છું ચત્તોપાટ ખુલ્લી આંખે ભરબપોરે 

પડઘાય છે શબ્દો - “આંખમાં તો ઊંઘ ભરાઈ છે' 

પણ ક્યાં છે ઊંઘ? 

મારે તો ઊંઘી જવું છે ઘસઘસાટ 

દિવસોના દિવસો સુધી, કુંભકર્ણની જેમ 

પણ... 

કિશોરાવસ્થામાં 

ખરી બપોરે એકવાર સાંભળ્યું'તું 

“આંખ બંધ કરી દે, ઊંઘ આવી જશે' 

મેં કરી દીધી હતી બંધ તરત આંખો 

પણ નહોતી આવી ઊંઘ. 

ઝડપી ટ્રેનની જેમ દોડતા રહ્યા'તા મારા 

શેખચલ્લી વિચારો 

અને લૂ વાતી વૈશાખી બપોરે 

જોઈ'તી પિતાની ખુલ્લી આંખો 

બોલ્યું'તું કોઈક - “એ તો સૂઈ ગયા'. 

ને ત્યારે બાની આંખમાં તૂટેલા છંદની જેમ 
ખોડંગાતો'તો જીવનલય 


નમતી એક સાંજે અમસ્તો આડો પડ્ચો'તો દરિયાની 


' ભીની રેતમાં, 
પેલી પારથી આવતી મંદ હવાએ 
સુવાડી દીધો'તો મને ગાઢ નિદ્રામાં. 
જાગ્યો ત્યારે રાત હતી. 
દૂર ઊછળતાં મોજાંનો મંજુલ દર્વાન સંભળાતો હતો 
અમાસનું અજવાળું હતું 
તોય થયું'તું જાગ્યો જ મ હોત તો.. 
પણ ઘણીવાર જાગી જવાય છે આમ. 
પછી ક્યારેક સાવ સવારે 
ક્યારેક તપતી બપોરે 
ક્ચારેક શાંત સાંજે 
ક્યારેક ખીલેલી સંધ્યાએ 
ક્યારેક મેઘલી મધરાતે 
ઊંઘના આશ્લેષમાં જવાનો યત્ન કર્યો છે મેં સતત 
પણ... વર્ષો પસાર કર્યા છે 
ઓછી ઊંઘ ને ઝાઝાં સ્વપ્નોમાં 
હવે ઇચ્છા કરું છું નિરાંતે ઊંઘી જવાની દક્ષિણ મુખે 


એ રાત્રે જાણે જાગરણ કર્યું'તું તિદ્રાએ અમારી સાથે પણ પેલી પારની હવા.ક્યારે આવશે આ બાજુ? 








કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૪ 


લવાજમ પૂરું થાય છેઃ? 
જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું હોય તો સત્વરે મોકલી આપશો. ડ્રાફ્ટ કે 
ચેક “કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ.નામનો લખવો. 
કવિલોક ટ્રસ્ટ ૪/૦. કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ી ક 





બે ગઝલ / સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ'_ : 


ગઝલના શુદ્ધતમ સ્વાદો તને પરખાય ક્યાંથી! _ 
હજી ભીતરના સંવાદો તને પરખાય ક્યાંથી! * 


તું તો વાદળ છે, વરસાદો તને પરખાય ક્યાંથી! 
ગહન ભીંજાતી ફરિયાદો તને પરખાય ક્યાંથી! . 


તું જળ છે, જળની ભાષા પ્હાડને શિખવાડ કેવળ, 


રણોમાં વ્હેતા અપવાદો, તને પરખાય ક્યાંથી! 
રટે છે ફૂલદાનીમાં વસંતોના તું મંત્રો, 
 સુગંધોના એ પરસાદો, તને પરખાય ક્યાંથી! 
હજી અટવાય છે એકાંતની પ્હેચાનમાં તું, 
થનારા કેક અવસાદો, તને પરખાય ક્યાંથી! 
તું તારી જાતને સુણતો રહે દીવાલ માફક, 
અરવ પડઘાય જે સાદો, તને પરખાય ક્યાંથી. 
બધું વ્હેતું મૂકી દ,ના કશું યે નાંગરે જે, 
કિનારો એય એકાદો, તને પરખાય ક્યાંથી! “ 
ભલે'આવીને ઊભો ઊંબરે 'પરવેઝ' તારા . 
રહે નખશીશ જે સાદો, તને પરખાય ક્યાંથી. 


પથ્થરને શ્વાસ, શ્વાસને પથ્થર થવું હતું] 
પળ-પળની આવજા હતી એ, ક્યાં નવું હતું! 
કે સાધવું નહોતું સમંદર ઉલેશીને, 
તળિયાને વેંત ઊંચે જરા લાવવું હતું! 


* આ મંદ-મંદ ગાતા ત્વચાના અવાજને, 


ટહુકો થયા પછી ય, સુરંગો થવું હતું! 
લેતા ચલમનું નામ ગુફાઓ ખૂલી જતી, 
જાણે શું પર્વતોને હજી ફૂંકવું હતું! 
ભીની હવાની જેમ સભર થૈ વહું છતાં, 
મારે સુગંધ જેમ કશે થાકવું હતું. 

રસ્તો ય અંધકારનાં ધાથે વળી ગયો! 
પગલું અમારે ક્યાંક જો સંતાડવું હતું! 
શું કામ મંદિરોમાં ઊપાડી ગયા તમે? 
ફૂલોનું સાવ નોખું અહી ત્રાજવું હતું! 

બે પારતા જહાજનો સોદો કરે છે કેમ? 
દરિયાને અબઘડી જ અગર ચાલવું હતું! 


જરવેઝ' ઓલવાય ભક્ષે રાત શબ્દની, 
આંખે કરી ધુમાડો સતત જાગવું હતું! 














ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને ી ર 
ગત વર્ષથી કવિલોક હિમાસિકની સધળી વ્યવસ્થા કુમાર કૉર્યાલય લિ.માંથી થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ 
_ | પત્રવ્યવહાર નીચેના'સરનામે જ.કરવો::કવિલોકના લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફટ કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ લખવો.લવાજમ 
; | મોકલવાનું તથા પેત્રવ્યવહારનું સરત્તાસું : કવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ કિ. ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 





કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ 


એકાડી ટાપુ / ર/%ન્‍% તેજ 


ક્ષણમાં ભરતી 
ક્ષણમાં છે ઓટ 
નિજના કિનારા ખાલીખમ. 


ક્ષિતિજ, જહાજ 
લાગે ઝાંખાં-પાંખાં 
દરેક પ્રવાસ છે અર્થહીન રઝળપાટ. 
મોજાં વચ્ચે મોજું 
ને તેની અંદર સ્વપ્ન આછું 
પટકાય અને પાછું ભટકાય. 
ફીણ જેવું ફસફસે 
જાણે આખું આભ. 
ભરચક અફાટ વિસ્તાર વચ્ચે 
માત્ર નાળિયેરી તન્મય થઈ ડોલે. 
જોઈ કિનારાને 

અવાજની દીવાદાંડી ફૂટે. 
અંધારાના ઘોડા હણહણે. 

એનાં એ જ આવર્તનો 

ચૂપ થઈ'ફરી ફરી સરી જાય, 
રેતમાં અવાજને ખડકી ચાલ્યાં જાય. 
ચોફૈર છવાય ખાલીપાની જાળ. 
રાહ જુએ 

બસ, કોઈ આવે, કોઈ આવે 
પણ કોઈ આવે નહીં. 
તાણા-વાણામાં કેદ જાત 

*'ણે સ્થગિત અનેક પ્રવાહ, 

જેમ ઘૂઘવે દરિયો વધુ 

તેમ જાળ મોટી થતી જાય 
કિનારો સુદૂર થતો જાય. 


ખારા ખાબોચિયા વચ્ચે 
* રહે છે માત્ર એકાકી ટાપુ 
જાણે શુદ્ધ આંસુ. _ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૬ 


અજંપો / ર/?9% જતે 
(પૃથ્વી ક સોનેટ) 


અચાનક જ જાગતાં, પડળ એ અજાણી પળે, 
બધીય ભરતી હવે, સકળ હાંફ જે ઠાલવે. 
મૂંગા પવન ત્રાટકે, ગગન ભેદી ભોરીંગ એ, 
અકારણ ફરી વળે, ધસધસે તરંગો બધા. 
અનેક તળિયાં ધસે, ઘુઘવતાં અવાજો ઘૂમે 
રડે તટ તૂટતાં, કરગરે બિચારાં હવે. 

અપાર ડૂંસકાં.બની, પ્રસરતાં બધે કાળ આ, 
કપોલ વિધવા ફૂટે, ક્ષિતિજ પાંસળીઓ કળે. 
જહાજ, દરિયો, ડૂબે મલક, માણસો સૌ બધાં 
અવાચક બની જુએ, વમળ લોહી મધ્યે ભમે. 


ભયાનક બની રહે, જીવન કાલ જે જે હતું, 
છતાં કશુંય ના બને, તરત એ જ પાછું ફરે. 


અવાજ અવશેષનો, તિમિરમાં સમાયો અને, 
ધરા ઉપર સૌ હવે, અકળનો અજંપો સહે. * 














બ સ «જે ની 
કવિલોક બા જૂબા અયો 
તીચે જણાવેલ અંકોની જૂજ નકલો સિલકમાં 
છે. વહેલો તે પહેલો એ ધોરણે તે અપાશે. 
સળંગ અંક: ૭૩, ૭૯, ર૪૧, ર૫૦, 
૨૫૫, ર૫૭, ર૬ર, ર૬૩, ર૯૫, ર૬૬, 
૨૬૭, ર૬૮, ર૬૯, ૨૭૦, ૨૭૨, ૨૭૩, 
૨૭૪ 
પ્રત્યેક અંકની કિંમત રૂ. ૧૫ 
(રવાનગી ખર્ચ માફ) 
રકમ માત્ર ભનિઓર્ડરથી “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના 
સરનામે મોકલવી. રૂબરૂમાં અંક લેવા આવનારને 
૧૧થી પ દરમિયાન કાર્યાલયમાંથી તે મળી શકશે. 





'એક કાવ્ય / ર/%ેન્‍૪ ૪૪ 


અમારા શહેરમાં તથી દરિયો 
છતાં કાળમીંઢ પથ્થરો સાથે અફળાતાં મોજાનો * 
સંભળાય છે સતત ઘૂઘવતો અવાજ. 


અમારા શહેરમાં તથી પર્વત 
છતાં ભયાનક કરાળ ઉપર ચાલતાં હોઈએ 
તેવી વહે છે પ્રત્યેક ક્ષણ. 


અમારા શહેરમાં એક નદી છે. 

તે પણ હતી સૂક્કી . 

સૂક્કી સૂક્કીય તે હતી રળિયામણી, 
અમારી ભાષાની જેમ. 

અમારી જેમ તેણે પણં લીધાં છે 
ઉછીના ઘોડ[ર. 

તેમાં પાણી છે, છતાં નથી કશું 


વહે છે છતાં વહેતું તથી કશું, અમારી વાણીની જેમ. 


 જ્યારી શરૂ થયું હશે, આ શહેર, આ નદી 
' કેમેય કરી કશું બદલાતું નથી. 

અમે વધીએ છીએ 

વધતાં વાહનો અને મકાનોની માફક 
અદશ્ય થતો જાય છે 

અમારા હોવાનો સમગ્ર અર્થ. 

અમે વાપરીએ છીએ શબ્દો, ભાષા અને 
વીંધીએ છીએ, વીંધાઈએ છીએ ” 

આ શહેરની જેમ 

આ સમયની જેમ. 

અમારા શહેરમાં 

નથી દરિયો, નથી પર્વત * 

સૂકાઈ ગઈ છે નસ નસ, નદીની જેમ. 
છતાં વધે છે આ શહેર 

કારણ કે અમારી પાસે રહ્યાં છે. 


સૂર્ય અને ચંદ્ર. 


સૂરજ જોવાની રહી નથી આંખ, 
તેના ધોધમાર પ્રકાશમાં 
જોઈ શકાતી નથી કોઈ દિશા. 


સમજણની બારી ખૂલી ત્યારથી 
જોયા કર્યો છે એક માત્ર ચંદ્ર 
સદા હસતો, રમતો. * 


મધ્યરાત્રિએ તેની સાથે 
મૌની ભાષામાં વાતો કરતી હોય છે 
અમારી એકલતા. 


ભલે ના હોય 
દરિયો, પર્વત કે નદી. 


માત્ર ચંદ્ર ઉતારે છે થાક 

ધીરે ધીરે ધૂએ છે કાટ, 

લોખંડને કાષ્ટમાં રૂપાંતર કરવા મથે છે, 

આખી રાત. 

મનના અગણિત અણુને સફેદ પ્રકાશ બનાવતો, 
બધું ઊજળું કરતો વહે છે, આ પારથી પેલે પાર, 


* સૂર્યના તાપથીય જલદ છે અમારા ઘા. 


તેની ઉપર, ચંદ્રનો લાગે છે પાસ. 

ચંદ્ર જેવી ભાષા બનાવતાં-બનાવતાં 

અમે મૂક બની 

ઘૂઘવીએ છીએ ખારાશ વગર, દરિયા વગર. 
ઉત્તુંગ શિખર બની, જોઈએ છીએ, ક્ષિતિજ 
પછીની ક્ષિતિજ. 

ભલે ન હોય અમારા શહેરમાં 


દરિયો, પર્વત કે નદી. 
અમે લીલી ભાષા બની વહીએ છીએ 


ચંદ્રએ બતાવેલી દિશા તરફ સતત. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૭ 


બે ગઝલ / /રે૪% ૪૭૮૪ 


વિચારું છું આ કેવી જિંદગી છે; 
ખરેખર બદદુઆ કે બંદગી છે. 
તમે જે કંઈ કહ્યું, માની જ લીધું;- 
ગજબની આ અમારી સાદગી છે. 
ખીલેલાં પુષ્પ જેવા છે વિચારો, 
સતત તેથી જ મુખ પર તાજગી છે, 
રુદનનો થાક લાગે તો હસું છું, 
જગતને મન ભલે દિવાનગી છે. 


અનેકો દુશ્મનો પેદા વાના, ક 
જુઓ પેલી પતંગ આભે ચગી છે. 


ભટકવાનું રઝળવાનું અકારણ, 
મહોબત શું બીજું? આવારગી છે. 


ફરી એક વાર ત્યાં જઈએ જ જઈએ, 
ફરી એક વાર શમ્મા ઝગમગી છે. 


એ જેવું લાગશે એવું જ કહેશે, 
ગઝલ મારી ક્યાં કોઈની સગી છે? 


કંવિલોકનું નવું પ્રકાશન 
કવિલોક ટ્રસ્ટે શરૂ કરેલી વિશ્વકવિતા અનુવાદ શ્રેણીના 
પ્રથમ મણકારૃપે પ્રકટ થયું છે. 
ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 
અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય 
ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મૅરિનરનો શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે 


કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને 
છન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે છે” કિંમત રૂ.૨૫ છે. 
આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્ર રૂ.૨૦માં જ મળી 
શકશે. આપની રકમ મનિ ઓર્ડરથી કુમાર કાર્યાલય લિ. 
૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ - ૧એ સરનામે 
મોકલી આપો. પુસ્તક સાદા બુક પોસ્ટથી મોકલાશે. 





કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૮ 


તમને ભૂલી જવાની કોશિષ કરી હતી. 
મેં આંખ ખોલવાની કોશિષ કરી હતી. -. 


અળગાં રહ્યાં સફરમાં એ વાત છે'અલગ, ' 
મેં સાથ ચાલવાની કોશિષ કરી હતી. 


આંસુ બનીને આખર શબ્દો ખરી પડ્યા, * 
મેં ખૂબ બોલવાની કોશિષ કરી હતી. 


નીકળ્યું ઊંડાણ તારું પોતે જ છીછરું, ' ' 
મેં તો ડૂબી જવાની કોશિષ કરી હતી. 


તરવૈયો કાં કિનારે આવી ડૂબી ગયો ન 
શું જળને માપવાની કોશિષ કરી હતી? 


પાછા વળી જનારા! બતલાવું કઈ રીતે? 
મેં દ્વાર ખોલવાની કોશિષ કરી હતી. 


હાલત બૂરી બધાથી મારી થઈ ગઈ ર 
મે પણ ભલા થવાની કોશિષ કરી હતી. 


વંચિત રહી ગયો છું ટહુકાના સ્વાદથી, 
મેં ઝાડ કાપવાની કોશિષ કરી હતી. 


સોપો પડી ગયો'તો આખી સભા મહીં, 
કોને પુકારવાની કોશિષ કરી હતી? 


ઘેરાઈ હું ગયો છું મારા મકાનમાં, 


- દિવાલબાંધવાની કોશિષ કરી હતી. 


મારી ભીતરનું આલમ ઊંઘી ગયું હતું, 
મે વ્યર્થ જાગવાની કોશિષ કરી હતી. 


આપી દીધું બધાએ એને ગઝલનું નામ, 
ગમને મઠારવાની કોશિષ કરી હતી. 


હ 


એક વિસામો : ર ?/%૨-% ૪ટ# 
ક ૧ 


હું ચાલતો ચાલતો એક જગ્યાએ ચૌભેટે અટક્યો : ઉગ્યા આંબાએ 
ખેશ ધર્યો, ને રસ્તાએ દીધું પાથરણું, ત્યાં ગજ બની ગયો વિસામોઃ 
સૂંઢ વડે પાણી પાયું. શ્વાસ શ્વાસનાં ઊઠ્યાં પરિંદાં જાણે દિવસનાં 
ચોઘડિયાં! સૂર્યએ લાભનું માદળિયું પ્હેરાવ્યું. ઘાસ ઘાસ લ્હે્યું... 
મહેકી માટી વૃક્ષ વૃક્ષ તો એકસામટાં પાસે બેસી પડ્યાં : ટીપે ટીપે 
ટપકે વાદળ... ઝાંઝવાંમાં ઝાકળ ઝબકે. સામેનો પહાડ, ઘડી નજીક 
તો ઘડી આઘેઃ પાછો થઈ મોરપિચ્છ ફરફરે... ડોલેઃ એમાં 
ટીલડી સમોવડી ગુફા ઝગમગવા માંડે. ગંગળ ગુંગળ ભટ્ટી, 
તેજ તેજ... કોક નારી હળવે હળવે... દાડમ કળિ શાં દંત દંત, 
પૂર્વદિશાનો ચહેરો દિસે, છેક નજીક આવીને ટગર ટગર... 
બેઠી એ સાવસમીપ અડોઅડ. હંસ સમી બે આંખો-પાંપણ- 
પાંખો હલાવે, પેડૂમાં મીણ, નાભિમાં પદ્ય, છાતીના થાનલે 
પયજ્યોતિ : એના સાથળ પરના મેઘધનુષ્યને ઓલવું ઓલવું 
ને ઊછળે કાળાં રુંછાં રુંછાં અંધારું : પાછો જાગું ઊંઘું, વળું 
પાછો વાટે... 

(૨) 
હું ચાલતો ચાલતો એક જગ્યાએ ચૌભેટે અટક્યો : લ્હેરાતા 
પીપળાએ છાંટી સુંવાળી છાયા : રસ્તાએ પાણી આપ્યું : ત્યાં 
વિસામો બની ગયો ઘોડો. મનગમતો આશરો મળ્યો. રુંવાટે 
રુંવાટે ફૂટ્યાં તરણાં પાંગંરી લીલી વેલવેલીઓ, જંગલી મ્ડેક્યું 
ભરપૂર... પંખ-પતંગિયાં ઊડે, ઊડે મધમાખઃ સામે ઉત્તર દિશા 
છકાવે હાસ્યઃ પથ્થર પથ્થર પર ટાંકણાં બોલે... દદડે ઝરણાં, 
પીએ હરણાં. મઘમઘાટ તરુવરો, ડાળે ડાળે રોપી ફળફૂલ લ્હેરે... 
તીરકામઠું તાકે. વાંસ વાંસ, દર્ભછાયી કેડીએ ઊડે વર્કિતતીતી... * 
પાંદ પાંદ વલ્કંદ મઢી વનરાણી ડુંગરો ચઢે, કબીરામાં લઈ 
મધ ચાખું ચાખું ને ટપકે સીતાફળ : વાગે ડાકુલં ઘુવડ શો 
ધૂણે ભૂવો... અંબાડિયું પ્રકટે... એમાં મરઘું-બતકું કલ્લી. માથે 
ઉગી જાય પીછાં. મહુડો ઢીંચ્યા વિના મોડો છાપરે વળું. એકલો 
ફાકું ટોઠા ચૂસું શેરડી : ઢળું પરાળ પથારીમાં : અરણ્ય ઊંચકી 
દેખાડે તારામઢ્યું આકાશ : રાત જામે જામે ને ઉગે સવાર, પછી 


લૅન્ડ્સ્કેપ / ઝુુન્દ ૪% 


પંખી કલરવ 

સ્પર્શ અનિલના 
તગતગ ઝાકળ 

ફૂટતી કળીઓ નીરવ નીરવ... 
વેલ, છોડને વૃક્ષ માંડતા 
કથા વારતા... 

મોર કંઠમાં 

હરિત ભજનની ધૂન... 
ગંધ મદિર 

મઘમઘતી ચહુદિશ... 
પતંગિયાંની રંગરેલિયાં 
રવિ કિરણના રાસ... 
દરશન અધીર 

આખે આખું આભ 
ધરાએ ઢળિયું...! 

છેક લગોલગ 

આવી ઊભું 

નાહ્યું ધોયું ફળિયું...! 


કવિલોક: જાન્યુઓરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૯' 


બે ગઝલ / /રે૪જ *૯૮# 


વિચારું છું આ કેવી જિંદગી છે; 
ખરેખર બદદુઆ કે બંદગી છે. 
તમે જે કંઈ કહ્યું, માની જ લીધું, 
ગજબની આ અમારી સાદગી છે. 
ખીલેલાં પુષ્પ જેવા છે વિચારો, 
સતત તેથી જ સુખ પર તાજગી છે, 
રુદનનો થાક લાગે તો હસું છું, 
જગતને મન ભલે દિવાનગી છે. 
અનેકો દુશ્મનો પેદા વાના, * 
જુઓ પેલી પતંગ આભે ચગી છે. 
ભટકવાનું રઝળવાનું અકારણ, 
મહોબત શું બીજું? આવારગી છે. 
ફરી એક વાર ત્યાં જઈએ જ જઈએ, 
ફરી એક વાર શમ્મા ઝગમગી છે. 
એ જેવું લાગશે એવું જ કહેશે, 
ગઝલ મારી ક્યાં કોઈની સગી છે? 















“'કવિલોકનું નવું પ્રકાશન 
કવિલોક ટ્રસ્ટે શરૂ કરેલી વિશ્વકવિતત।ા અનુવાદ શ્રેણીના 
પ્રથમ મણકારૂપે પ્રકટ થયું છે. 
ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 
અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય 
ધ રાઈમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મૅરિનરનો શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે 
કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને' 
છન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે છે” કિંમત રૂ.૨૫ છે. 
આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્ર રૂ.૨૦માં જ મળી 
શકશે. આપની રકમ મનિ ઓર્ડરથી કુમાર કાર્યાલય લિ. 
૧૪૫જ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ - ૧એ સરનામે 
મોકલી આપો. પુસ્તક સાદા બુક પોસ્ટથી મોકલાશે, 


: કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૨૮ 





તમને ભૂલી જવાની કોશિષ કરી હતી. 
મેં આંખ ખોલવાની કોશિષ કરી હતી. :-. 


અળગાં રહ્યાં સફરમાં એ વાત છે'અલગ, ' 


મેં સાથ ચાલવાની કોશિષ કરી હતી. 


આંસુ બનીને આખર શબ્દો ખરી પડ્યા, _ 
મે ખૂબ ખોલવાની કોશિષ કરી હતી. ' 
નીકળ્યું ઊંડાણ તારું પોતે જ છીછરું, ' 
મેં તો ડૂબી જવાની કોશિષ કરી હતી. 
તરવૈયો કાં કિનારે આવી ડૂબી ગયો 

શું જળને માપવાની કોશિષ કરી હતી? 


પાછા વળી જનારા! બતલાવું કઈ રીતે? 
મે દ્વાર ખોલવાની કોશિષ કરી હતી. 


' હાલત બૂરી બધાથી મારી થઈ ગઈ, 


મેં પણ ભલા થવાની કોશિષ કરી હતી. 


વંચિત રહી ગયો છું ટહુકાના સ્વાદથી, 
મેં ઝાડ કાપવાની કોશિષ કરી હતી. 


સોપો પડી ગયો'તો આખી સભા મહીં, 
કોને પુકારવાની કોશિષ કરી હતી? 


ઘેરાઈ હું ગયો છું મારા મકાનમાં, 


” દિવાલબાંધવાની કોશિષ કરી હતી. 


મારી ભીતરતું આલમ ઊંઘી ગયું હતું, : 
મે વ્યર્થ જાગવાની કોશિષ કરી હતી. *- - 
આપી દીધું બધાએ એને ગઝલનું નામ, 
ગમને મઠારવાની કોશિષ કરી હતી. 


.જડાવબા / ર/૦૪-₹/૯ 


સોમાં બે કંઈ ઓછાં એવું જડૉવબા તો બોલે. 
તો પણ ર 
વાળુ કરી પરવારી, ઢળતે દિવસ ઓટલે બેસી 
' પોળનાંબધાં 
વાત કંઈ માંડે ઠણ્ડા પ્હોર તણી જ્યાં 
ત્યારે કોઈ ન એમની તોલે. 


ભલે દાંત બેચાર, આંખની ઝાંખ છતાંયે 
અવાજ ઓળખ બધું નીતર્યું, 

વાત હિલોળે ચડતી, અહીંથી તહીંથી મળતાં વ્હેણ 
કથામાં કથા આવતી એમ. 

નહીં નિજ પરનું એવો ભેદ, પૂર્ણ બઢલાવ- 


આયખું આખું એમનું આવી ખેલતું ખોળે. 


ઠણ્ડી પવન લહર- ી 

* જાણે ના હોય આંગળી વચલી એબી, 
રહે આંજતી આંજણ આનું - નીંદરનું હો ઘેન- 
ઊઠતાં રામનામની સાથે જડાવબા ને સૌયેઃ - 
દેવાય બારણાં ઘર-ઘરનાં...ને નીરવતા- 
રાત-જનેતા તણો કોમલ કર સૌ ભાલ કપોલે. 


બમ્‌ બમ્‌ બોલે બોલ / 2/9૪ ₹//૯ 


બમ્‌ બમ્‌ બમ્‌ બમ્‌ બોલે બોલ, 
* ઢોલડ બાજે પોલં પોલ. 
કૉણ હજી સૂતેલું ઘરમાં! 
ઊઠીને દરવાજો ખોલ. 
ચન્દુ નાચે, નન્દુ નાચે 
તાલે તાલે ગોળ ગોળ, 
એકલદોકલ અને બધાંયે 
નાચે ઘેલાં સોળે સોળ. 


આવો જે કોઈ રહેલ બાકી 

રમીએ રાગે લોલં લોલ, 
ઠુંમક હુંમક પગ ના માંડે તો 

બેઠો બેઠો આંખો ચોળ. 


બમ્‌ બમ્‌ બમ્‌ બમ્‌ બોલે બોલ 
રમીએ રાગે લોલં લોલ. 


ત્રિવેણી-કલ્યાણ 
નવ્ય કવિ શ્રેણી 


5/૧4 ટ્રસટ અ/#/સ%દ «૧% 5/૧૨૪7-/ »%%*% 
5/4/૪/%૯6ન //4/%7 ઝરે છે € /79/#/*/ ₹૦%7? 
૭5/42/૯6 %ક2 ૧5? છ : 


_કૌષમાં સૂયોદય 


રાજેન્દ્ર પટેલ 
વિશિષ્ટ એવાં ગદ્યકાવ્યોનો આ સંચય કવિતાભાવકોને 
અચૂક સંતર્પક નીવડે તેવો છે. 
ચેક/ડાફટ “કવિલોક ટ્રસ્‍્ટ'ના નામનો જ લખવો. 

(કાચું પૂઠું; ક્રાઉન પૃ. ૯૬ રૂપિયા ૪૦ 4- ટપાલખર્ચ 
રૂપિયા ૪) ન. 
ક/જસ્%/7 * કુમાર ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચ” 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧' ી 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨.. 


અનુવાદ 
€૧48૯5 


૫૩૩5 1115દ્ઝાંડ 


1૯ 50૯૦1૯5 પલા"€ 01૯01” 
111€ ॥10ડાં€ તાંટ્ળે તં૦પ્રવા... 


11000 દાલ પાત૦પ શ 

પંલદ્રા" પર 0૯1-(0પ્ર'લ* 0 પલ લીણા'લી 

11૯ 228€3 1901"2 10॥1૪છુ 0[0ણ॥ શાતેતલા1) 

-&3 ૫15 દ્ઞ 1018 ૯501151 ૯વૅ ર15(01॥1 
(0 11115 ઉં00)"- 

&॥ે 1  €1*27) 1પ લાટ 01 પળ1125 

0૫ [૯3૫% 116 [૩8€0115 


3૦10૧૦0૦10૯ કટે 110: 
11113 તાતે દર]: 0૬૯ 110 [18૯015 11 (02 51₹3?' 


ણા 1 ૫લી લ્ટઉે તત). 
પીજરાં 
-વેસ્સિલિસ વિટ્સા ક્સિસ (અનુ. પ્રફુલ્લ રાવલ) 
ભાષણો થયાં પૂરાં 
સંગીત શમી ગયું... 


બારીના લાકડાના પાટિયા ઉપર 

ચર્ચના ટાવરના ઘંટ નજીક 

એકાએડ ખુલ્લાં મુકાયાં પીજરાં 

-આ અહીંના દીર્ઘકાલીન સ્થાપિત રિવાજ મુજબ- 
અને પાંખોના ઘેલા ફફડાટમાં 

કબૂતરો ઊડી ગયાં બહાર 

કોઈકે મને પૂછ્યુંઃ 

“શા માટે એમણે કબૂતરોને આકાશમાં પૂરી દીધાં?' 
નિઃશબ્દ હું ચાલી નીકળ્યો. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૨ 





આસ્વાદ 





હૈયાની વાત - શિખામણની સોગાત 
નીતિન વડગામા 


હૈયાની વાત 


કો'કનાં તે વેણને વીણી વીણીને, વીરા! 
ઉછી-ઉધારાં નકરીએ; 
હૈયે ઊગે એવી હૈયાની વાતને 
ફૂલ જેમ કોરમતી ધરીએ. 


“કૌયલ તો કોઈનો ટહુકો ન માગે ને 


મોરલો કોની કેકા; 
માનવીનું'કાળજ તેં કેવું કર્યું? 
પીડ પોતાની, પારકા લ્હેકા! 


ર્‌ડા-રૂપાળા શઢ કો'કતા શું કામના? 
પોતાને તુંબડે તરીએ- 


કોઈ કોઈ સંભારે રામટકેરી 
કોઈ ઓઢા-હોથલની ગુહા; 
ચોમાસે ક્યાંક ક્યાંક શલોક ચગે 
ક્યાંક દરદે નીંગળતા દુહા. 


જીવતી ને જાગતી જીવનની ખોઈમાં 
કોઈની ભભૂત ત ભરીએ- 


પોતાની વાંસળી પોતે બજાવીએ ને 
રેલાવી દઈએ સૂર, 
ઝીલનારું એ ઝીલી લેશે, ભલે 
પાસે જ હોય કે દૂર : 
ઓલ્યા તો મોતમાં જીવી ગિયા, વીરા! 
જીવતાં ન આપણે મરીએ- 
કો'કનાં તે વેણને વીણી વીણીને, વીરા! 
ઉછી-ઉધારાં ન કરીએ. 


-જકરદ ઠે 


કવિતા, ભાળકના ભાવલોકમાં આનંદ કે 
આછઢ્લાદનો આવિર્ભાવ કરૈ છે, તો સાથોસાથ 
સહૃદયના જીવનપંથમાં ભોમિયાની ભૂમિકા પણ 
ભજવે છે. કવિતા, એમ, આહ્લાદક બને છે અને 
પથપ્રદર્શક પણ બની રહે છે. કવિતાનું સૌન્દર્ય 
સહૃદયને સહજભાવે આકર્ષે છે, તો કવિના શબ્દનું 
અજવાળું ભાવકના ભીતરી પ્રદેશને ઝળાંહળાં કરી 
મૂકે છે. કવિની કવિતાની કે કવિતાના શબ્દની આવી 
આકર્ષકતા અને અસરકારકતા સર્વત્ર સ્વીકારાતી 
આવી છે. 

પ્રસતુત કાવ્યમાં કવિશ્રી મકરંદ દવે, હૈયાની 
વાત કરે છે અને એ નિમિત્તે સૌ કોઈને શિખામણની 
સોગાત ધરે છે. અલબત્ત, આ શિખામણ શુષ્ક, રુક્ષ ' 
કે નીરસ નથી, પરંતુ માર્મિક અને સ-રસ છે. 
ઠાવકાઇથી કહેવાયેલી આ વાતમાં વડીલોની 
હેસિયતથી અપાયેલો આદેશ નથી; પરંતુ મમ્મટ કહે 
છે તેમ, “કાન્તા'ની માફક અપાયેલો પ્રેમપૂર્વકતતો 
ઉપદેશ છે. માણસમાત્રએ અંકે કરવા જેવી આ 
હૈયાની વાત સાવ હળવી નથી થોડી ભારે છે. જો કે, 
સહજ-સરળ શબ્દોમાં કહેવાયેલી હોવાથી એ 
ભારઝલ્લી વાતનો ચપટીકેય બોજ વરતાતો નથી. 

કવિતાના ઉઘાડમાં કવિ 'વીરા'ને, મતલબ 
કે મને - તમને ને આપણને સૌને સંબોધીને કહે છે- 

57-77 2 ૦૯” 07 ₹69”. «2/7 

6#ઈ-6૬/ર/" કર 
છે? 6% અ૧? ૦૧/૪7 ૧/૪" 
ટૂલ 9% 572૧૮? ૬૪. 
વેણ કે વિચાર, સાધન કે સમૃદ્ધિ-આપણને 


-કંવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૩ ી 


તો આપણું-જ ખપે. પારકું ગમે તેટલું હોય તો ય 1 
* પોતાની કેકા'છે. મતલબ કે, પ્રકૃતિનાં પ્રત્યેક તત્ત્વને 


આપણને શા ખપનું? કો'કનાં વેશનો વૈભવ આપણી 


વ્યક્તિતાને ક્યારેય સમૃદ્ધ ન કરી શકે. અને તો પછી _ 


કોઈનાં વેણને ઉછીનાં લેવાની ચેષ્ટા શા માટે કરવી? 


કવિશ્રી હેમેન શાહ પણ, એમની એક ગઝલમાં આ 


વાત સુંદર રીતે કરે છેઃ * ી 
55*%/ 7% «7 £#/જ %/% ૧/૮/”7 9/૧/9 
૪/ર ૪%/% ઝ% %/૬૦/૪ ૪ 

હેમેનની ગઝલનો શે'ર કે મકરંદના ગીતની 
પંક્તિ, એક જ સરખો સૂર છેડે છે કે, આખરે તો 
આપણે આગવો અવાજ જ આપણી અસલી ઓળખ 
પસાવી શકે, આપણું પોતીકું પોત જ આપણી નિજી 
મુદ્રા પ્રગટાવી શકે. એટલે અન્યના એઠાં-જૂઠાં વેણને 
ઉછી-ઉધારાં કરવાનું છોડીએ એમાં જ આપણા 
જીવતરની ધન્યતા છે. અને ચપટીક પણ પોતીકો 
પ્રકાશ પાથરીએ એમાં જ આપણા અસ્તિત્વની 
સાર્થકતા છે. મહિમા મૌલિકતાનો છે, તો સહજતાનો 
પણ છે. ગજા મુજબનું જેટલું પણ, આપણું આગવું 
ને અલાયદું હોય એ અગત્યનું છે, તેમ જે કંઈ પણ 
હોય એ કૃતક કે બનાવટી નહિ, પરંતુ સાહજિક ને 
સ્વાભાવિક હોય એ મહત્ત્વનું છે. દંભ અને 
આડંબરના આવરણોથી અળગા થઈને, હૈયામાં 
સહજભાવે જે કંઈ અને જેવું કંઈ ઊગે એને ફૂલની 
ફોરમની માફક વહેતું મૂકવામાં જ મજા છે. હે? (ઝે 
એ જેટ/ન? ૬/૪” ટૂક 9% ૪7ર% ક#રજેએ 
પંક્તિ દ્વારા કવિ પણ, સહજતાના સંદેશની સુવાસ 
વહેતી મૂકે છે. ગીતમાં આગળ વધતાં કવિ, પ્રકૃતિ 

અને માનવસૃષ્ટિ વચ્ચેનો ભેદ આ રીતે ચીંધે છે : 

57%6 77 %ઈ ૮હુઝ ૪ */% 
%7ર«? #»ઈ” ઝેક, 
*/7%%૭/792ઝેઝુંઝયુ? 
4 ૪7/70 %/રઝ/ ૯/7 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેખ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૪ 


'- કોયલને પોતાનો ટહુંકો છે કે પંછી મોરલાને 


પોતપોતાની આગવી ગુણસંપત્તિ છે. અને એનાથી 
એ સંતુષ્ટ છે. એટલે પજ્ુ-પંખી-પ્રાણીની સૃષ્ટિમાં કોઈ 
પાસેથી કશું માગવાની વૃત્તિ નથી, બલ્કે પોતાની 
રીતે જ પ્રગટ થવાની એમની પ્રકૃતિ છે. સામે પક્ષે 
માણસજાત જાણે કે જુદી જ માટીની છે. શું પીડા કે 
શું પ્રસન્નતા - કશાતતું પ્રગટીકરણ માણસનું મૌલિક 
નથી. પોતાની પીડાને પ્રગટ કરવા માટેપણ માણસ, 
લ્હેકા તો પારકા જ ખપમાં લેશે! આત્માભિવ્યક્તિ 
આગવી જ હોય અને- હોવી,જોઈએ એ વાત 
માનવસૃષ્ટિએ, નિસર્ગશ્રીની સૃષ્ટિ પાસેથી શીખવા 
જેવી છે. આ'દષ્ટાંતોદ્ધારા અહીં પણ કવિને એ બાબત 
રેખાંક્તિ કરીને કહેલી છે. 

વળી પાછા કવિ, માર્મિક ઉપદેશ-વચન 
ઉચ્ચારે છે કે : 

૪4-૪%/%/ ૪2 ઝન જુ'/%ન/7 

/07/” ૪%2 «ર- 

વાત સાવ સાચી છે. કોઈના રૂડા-રૂપાળા શઢ 
કે કોઈની સમૃદ્ધિનો ઉછળતો સાગર; કોઈના 
આભઊંચા મહેલ કે પછી કોઈનાં સુંદર-સોહામણાં 
ઉધાન - એ બધું જ, કોઈનું તો આખરે કોઈનું જ. 
આપણા માટે તો એ સઘળું નકામું ને નિરર્થક જ. 
આપણે તો આપણા તુંબડે જે તરવું પડે કે પોતાને ટેકે 
જ ઊભું રહેવું પડે. કોઈના મહેલને જોઈને આપણી 
જર્જરિત ઝૂંપડી બાળી નાખવામાં તો નર્યું ગાંડપણ 
છે. એવી જ રીતે, પારકા આશ્રયની પોકળ ઓથ 
લેવાને બદલે પોતાની શક્તિ-મતિ મુજબ જીવનની 
નૌકા જાળવવામાં જ ડહાપણ છે. 

ગીતના પછીના અંતરામાં કવિએ, માણસની 
વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિઅને પ્રકૃતિને કેટલાક સાહિત્યિક સંદર્ભો 
યોજીને ઉદ્ઘાટિત કરી છે : 


" &ઈ૭57ઈ ૪*%/ર ર/%ટ## _ 
ઈ ૨72/-૯7૯-૦૪ ઝુહઠ - - / 
૨7%/7 #%/% ૭&/% #/4/ક જ 
«9/7 9૪% 73% ટુ#/ 
રામગિરિપર્વત પરઝૂરતા “મેઘદૂત'ના નાયક 
યક્ષનો વિરહઝૂરાપો કે ઓઢા અને હોથલની 
લોકવાર્તાનો આછોપાતળો વિસામો, ચોમાસામાં 
આશ્ચાસક બનતા શ્લોકો કે પછી દર્દ નીતરતા દુહાઓ 
-એ બધાંની ટેક્ણલાકડીએ માણસ ઊભો રહે છે. 
પરંતુ કવિને એવાં કશાં જ અવલંબનો કે પ્રપંચો માન્યઃ 
નથી. તેથી તે સલૂકાઈથી કહી દે છે : 
૪૮૦૪૮? ને %%૮? ૬૦૧૦ન૪ *%/ઈ*/ 
ઈન? જજૂત ” જર%- 
ફરી પાછી કવિની નજર એ દિશામાં જ વળે 
ને ધુવપંક્તિમાં કહેવાયેલી વાત કવિ જુદે રૂપે-રંગે 
કહે છેઃ 
*07/7? «/2/%7? 57? ૦/4 ? 
ટ૦/૧? ઈએ સૂર 
ઝીજન/ટુ એન %%? 42 જજ 
/7-%૯7%ઝં ટૂર? _ 
સાધન આપણું પોતાનું હોય, સાધ્ય પણ જાતે 
જ નક્કી કરેલું હોય અને એમાં વળી પોતીકું સામર્થ્ય 
ભળે ત્યારે એનું રૂડું પરિણામ અવશ્ય આવે. પોતાની 
વાંસળીમાંથી પોતે જ પ્રગટાવેલો સૂર દૂર-સુદૂર સુધી 
પહોંચી શકે અને એને એનો ઝીલનારો પણ સાંપડે 
જ. આપણી 'વાંસળીમાંથી આપણે નિપજાવેલો એ 
સૂર સ્વયં જાણે કે એક પ્રકારનું અદ્વૈત રચી આપે. 
પરિણામે કોઈને પણ એનાથી પર રહેવું ન પાલવે. 
અંતે જતાં ફરી એકવાર કવિ આપણને ચેતવે છે કે : 
97૮57 «7 5*/ જ? /%5/ ₹ર/ 
૨૪૦૦/ « અ/૪ ૪૪- 
જીવન અને મરણ વિશેની સરેરાશ માણસની 


સામાન્ય સમજ કરતાં કવિની સમજ કંઈક જુદી છે, 
સૂક્ષ્મ છે. કવિને તો કહેવું છે કે મર્યા પછી પણ જીવી 
શકાય છે ને દેખીતી રીતે જીવતાં હોવા છતાંય મરી 
જવાય છે! સંતો-મહંતો-સાધુપુરુપો કે સાચા 
સંમાજ્સેવકો સ્થૂળદેહે મૃત્યુ પામ્યા હોવા છતાંય 
પ્રજાના હૃદયમાં સદાય જીવતાં હોય છે. એમનાં કર્મો- 
આદર્શો કે આચાર-વિચારની સુવાસ એમને અમરત્વ 
બક્ષે છે. એટલે સુક્ષ્મદેહે તેઓ ક્યારેય મરતાં નથી. 
સામે પક્ષે આપણે પ્રેમનું, માણસનું કે જીવનનું મૂલ્ય 
સમજ્યા વિના એમ જ યંત્રવત્‌ શ્વાસ લેતા રહીશું તો 
મરેલાં જ જાહેર થઈશું? આખરે તો શ્વાસોચ્છવાસની 
પ્રક્રિયા નહિ, પરંતુ માણસનાં કર્મો અને જીવનમૂલ્યો 
જ એને જિવાડે છે, એ મતલબની ઠાવકી શીખ 
ગીતની અંતિમ પંક્તિમાં કવિ, બોલચાલની ભાપાના 
લહેકામાં વહેતી મૂકે છે. 

પરવશ, પરગજુ કે પરાવલંબી બની રહેવાને 
બદલે સ્વકીય શક્તિને જોરે સ્વાવલંબી બનીને જીવન 
જીવવાની શિખામણ એ આ કાવ્યનો કેન્દ્રવર્તી સૂર 
છે. માણસ માત્રને સ્પર્શની આ સમજ સમગ્ર કાવ્યમાં 
વ્યાપ્ન છે. ક્યારેક એ વાત કવિ પ્રચ્છશ્ન રીતે કરે છે, 
તો ક્યારેક પ્રગટપણે પણ કશુંક કહે છે. કવિની 
ભાપામાં અનુભવાતું સોરઠી બાનીનું બળ 
અભિબક્તિને વધુવેધક બનાવે છે. નિજી વ્યક્તિત્વનો 
મહિમા કરતું આ ગીત, સહજ-સરળ રીતે મીટી-મધુરી 
શીખ આપે છે અને તેથી નથી એનો ભાર વરતાતો કે 
નથી તો એને કારણે આસ્વાદમાં અવરોધ ઊભો થતો. 
ભાવકના ચિત્તમાં તો સર્જકે સહજભાવે કરેલી હૈયાની 
વાત સતત ગૂંજ્યા કરે છે કે : 

47%” 2 ૨૯ ૧4? 4?” ૬₹2?/ 

| ઈ6ઈછ-6૬ર/75૪ 
૦? ઝે એ જૈર/”7 ૬/૮” 
ટૂજ 9% #72%7? ક. 


: કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૫ 


ન 





અવલોકન--- 


ગેબની થાપ - ભીતરના જાપ 
ડૉ. સતીન દેસાઈ “પરવેઝ 


['એકરૂપ' (ગઝલસંગ્રહ) : હરજીવન દાફડા, પ્રકાશક : 
પર્યાવરણ અને સંસ્કૃતિ રક્ષક ટ્રસ્‍ટ, રાજકમલ ચોક, ફૂટમાર્કેટ, 
અમરેલી - ૩૯૫૬૯૦૧, પ્રથમ આવૃત્તિ : એપ્રિલ ૨૦૦૪, 


કિં. રૂ. 9૦.] 
જ ૪5% %6#/7ન્‍ે 97 રહ? 
%%7? એ ૨/%5/ ભએ ૮૦.” (૪. ર? 
શબ્દાતીત અધ્યાત્મદર્શનનો ઉપક્રમ 
શબ્દસહજમાં વણી લેવાનો કસબ ગઝલને 
અનાયાસે જ સાંપડ્યો છે. જેની પુષ્ટિના સંવાહકો 
જે-તે ભૂમિના તપ-તાપ સાથે જ એનાં ગર્તમાં 


ઉતરે છે. પલાંઠી વાળે છે, ધ્યાનના ચરમને સ્પર્શે. 


છે, અલૌકિક અવતરણ સાથે એકરૂપતા સાધે છે, 
નિરાકારી ગઝલ-પીંડ પામે છે. તેનાં નિર્લેપ 
તત્ત્વોને ખરલમાં ઘૂંટે છે. દરમિયાની અવકાશમાં 
[વિહાર કરે છે. 
. હરજીવન દાફડા તેમનાં પ્રથમ ગઝલસંમ્રહ 
“એકરૂપ'માં અમરેલીની અમીરાઈ અને રમેશાઈ 
* સાથે પ્રથમ પૃષે જ 'હું અને મારી ગઝલ” સાથે 
સંકલ્પબદ્ધ પ્રવેશે છે. 
/ «૪/ ઈ અ૪૯*/ છું ૪ને ૧/ર ઝ૦%, 
ટૂટ/ઈને અ/“%/ ૪ર૧%/ હું ૪ને %/ ૪ઝ૯' 
“હું અને મારી ગઝલ' દ્વારા સાધક-સાધ્ય 
વચ્ચેના અબાધિત અવકાશને ખડું કરી આ કવિ 
અતલમાં જ સફર આરંભે છે. અતલથી 
ગઝલચરમની યાત્રાના માર્ગમાં, ભીતરના જાપ 
અને ગેબની થાપના અવકાશમાં, વિભિન્ન 
“મનઃસ્થિતિના કેવા કેવા બિંબ-સંવિધાન પ્રગટાવે 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૬ 


છે. તે તેમના જ શેરમાં તપાસીએ. 
ી 0 %%/5 77 ૧૦% 
070ર 7/77 9: જ૦૬૧/ ” (૪. ૯૦) 
ટ શ 
અક ૧/%/ (૪/72 ઝં”? રહે, 
&ઈ અ/%”ે અઈ? 9/૪ ૪? ” (૪. ૭૭) 
શ 
૪9/૪૦ ૯૨/૬ અ૪ર*/ 
5 9૮/#ર/કજરને ૨07%.” (૪. ર7 

ઉપર્યુક્ત અશૂઆર સ્વયં સૂચક છે કે આ 
સાધકે આરંભથી જ શબ્દને ભગવા રંગે રંગ્યો છે. 
'સ્વવાચકની શોધમાં નીકળેલ રાજેન્દ્ર શુક્લની 
જેમ એ પણ આત્મ સંવાદ વડેધ્યાન-મંત્ર-રટણની ૪ 
અમૂર્તતા ઝંખે છે. દુન્યવી પ્રાગટ્યની ચેતના 
એમને ગ્રાહ્ય. નથી. તેથી જ ભીતરી આવકાશમાં 
નિજ જાતનો વિદેઠ્ઠી પ્રવેશ ઝંખે છે. પરંતુ 
અધ્યાત્મ પ્રાગટ્યનો અવસર ત્યારે જ રચાય છે 
જ્યારે ભીતરના સાજ સાથે ઇન્દ્રીયાતીત સાયુજ્ય 
રચાયછે. એકએવાસાયુજ્યની મથામણકેજેમીરાં, 
કબીર, નરસિંહ વિગેરે. ના સત્ત્વ-તત્ત્તતી અલપ- 
ઝલપઝાંખી કરાવી જાય. એવી મથામણોનો ચિતાર 
'એકરૂપ'માં નિક્ષે જોવા મળે છે: 

મહદંઅશે અધ્યાત્મદર્શનની આડે 
ઇન્દ્રીયજન્ય વિકારો વિસ્મયના ધુમ્મસ ખડા કરે 
છે. જેનાં સ્વરૂપોમાં જ ગઝલ-સાધક એના 
અંતિમને તાકે છે. પરંતુ સદ્ભાગ્યે 


ગઝલઅધ્યાત્મને ઉપકારક એવાં પરિબળો આ 
કવિને હાથવગાં છે જેને સહજ વણી આ કવિ 
કેટલાક ચમત્કુતિજન્ય ચિતારો આપણને આપે છે. 

%૭/ર અદર ૪૬૦ સ્૪2% #૨/ ઝર છે 
અ૩૨* ૬૪/કર ૦૨% જ૧/ઝરછે (૪. ૮0 

કર્ક 
જ/% અ૭5? «૪૪ અર «તું 
૮7% "7 £%/% છુ! તર ૯” (૪. ૪ 
%9/₹7/ કઈ 9%/% ૪૬૪ 

ઈ૯* હજી ક5/ જ? 9૪ છે. (૪. ૪૮ 
અગમ-સહજનો વિસ્મય એજ “એકરૂપ'નું 
ચાલકબળ છે. વિસ્મયથી વિસ્ફારિત ઇન્દ્રિયો 
અગમના તંત-તંતને કંકોસે છે. ઇન્દ્રિયાતીત 
પરિમાણજન્ય અવસ્થાઓને.ઝંખે છે. પરંતુ જેમ 
એક આખો જન્મારો ઝબકારના અણસારમાં જ 
વીતી જાય તેમ આ ડવિની ચેતનાને પણ કોક 
અકળ તત્ત્વ તંતોતંત ઘેરી વળે છે. અગમ્ય 
આવાસનો બંદી બનાવે છે. એથી જ આ કવિ 
ક્યારેક કુંઠિત (૬1[3*૯55૯તં) આંતરનાદનાં 

વિભિન્ન સ્વરૂપનિર્માણ કરે છે. ી 
૧/ર/#ર«7 «/ર/*/8? «૪૭57નું છ 
%/ર અ/ 9-5%/ર/*/૧? 7૭57નું છે  (૪.-ઝ 
૧૦૧/%/%/ ₹૧/*%7 ૨077 257 5૨9 (ઇ.-૭ 
૦07રન્‍/ અ૧/ર/%/%? -?##નું છ.” 


૧૦ */ર/ પિ જ છ%૪ 
2% *કું ૪9૦%/૪ ૪7૪ «7. ” (. £૮/ 
આ અશ્‌આરમાંથી પસાર થતા ભાવકને 
એવી પ્રતીતિ અવશ્ય થશે કે, આ કવિ નક્કર 


અવતારના સ્વરૂપને ય પડકારવાની મથામણમાં 
છે. નિરાકાર સમસસ્તનો યાચક આ જન્મારાની 
અજંપ લીલાનો વાહક હવે થવા માગતો નથી. 
તેથી જ જીવ-પ્રાણ-જન્મ-જન્મારા વગેરે સંકલિત 


પ્રતીકોનો વિચ્છેદ ઝંખે છે. પરંતુ જેમ મિરજા 


ગાલિબ ફરમાવે છે : 
%૨-૯૪૪5/ ટટ”) ૬% ૪%ઈ૦૬/% 
*9/ ૯2 ર% ૪9૬ જૈ ૯ર «77 «ક. ” 

(અર્થાત્‌ : અસ્તિત્વના ગમનો મૃત્યુ સિવાય 
બીજો શું ઇલાજ હોય, દીવાને દરેક રંગમાં સવાર 
સુધી બળવું પડે છે.) 

તેમ, આ કવિ પણ આત્મજન્ય વિસ્મયની 
ભરમાળ તળે એક સનાતન તત્ત્વને પામી શક્યા 
છે, કે જીવનપર્યત ઘૂંટાતી મથામણોનો મર્મ 
વિવશ ચિત્કાર, કે ફરિયાદમાં નહીં પણ, 
આત્મસંકલ્પ અને પ્રબળ લક્ષસંવિધાનમાં કોળે 
છે. તેથી જ જેમ સફર આગળ ધપે છે, તેમ 
કવિની ઊર્ધ્વગામી ચેતના શબ્દઅજંપના ખીલા 


તોડી પ્રબળ વેગે સંચાર પામે છે. 


₹૯ન્‍77 છે 2 ૪ ૦/૬ અ//% 

5/77 છુડ? 7727 9%/ર ૪2/% અ/૧. (૪. ૪૮7 

જે એના પર ચિહ્મપર નરસિંહી અવસ્થાના 
બિંબ નિર્માણ કરે છે. આત્મરતિથી પર એવા 
આત્માવિરક્તિના સુક્ષ્મ સંવેદનાત્મક ચિત્રો ખડા 
કરે છે. જેમાં ગહન-ગેબની બાબત એમનું આંશિક 
સંવિધાન પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. 
૪૧૪-૦૪૨ 59%277/ %%ર ૪૪ «/ ૪%કથ/2 


62/3૦ અ2%/૪ચટેકર ૪% (૪૭૮) 


%૧/૪ર/7%7., % «કજ 29૪૮7 «7, 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૭ 


અ9૧/૪-7 એ %/% થ/ર/%/ 9% છે ' (૪.-૨૦) 
૯૪૨૪ર/&% 9% કરે, 
૪ર%૦૦૧/ ૪૦ર-9૪2  (ઉ.-?૭7 

અજવાસની અગાધ જણસનો આ માલિક 
ઉદગમની ચેતના સાથે એકરૂપતાના અતૂટ 
પરિમાણ સાથે છે. વળી, સ્વયં હરજીવનમાં જ 
ચોરાશી લાખ ફેરા અવરજવર કરે 'છે કહી 
અકળ-સકળની એકરૂપતામાં હાસિલે દીવાન 
શેર રચે છે. આમ “સ્વ'નું બ્રહ્મ સાથે નિરાકાર 
સાયુજ્ય કેટલાક શેરમાં રચી, સૂફીવાદનો અગમ્ય 
સ્પર્શ કરાવે છે. તેમ તાં મહદંશે આ સંગ્રહમાં 
'કવિનો રહસ્ય સાથે તંત-તંત સંઘર્ષ છતો થાય 
છે. જે રહસ્ય સંકુલ ૫ર આજે હજીયે આધિપત્ય 
પામવામાં સક્ષમ નીવડ્યો નથી. તેથી જ કવિ 
ક્યાંક-ક્યાંક અનુગ્રહ-વિગ્રહના શૌથિલ્યમાં 
. આમ પણ ચિત્કારી ઊઠે છે. 


%છ રું ૨. ૧/ર/ છુક? અ/% ૩૨૪ ૪/ઈ 
૪૦૬૨/છુંઅકું૪૭૦/છ%ર ૧/ર/* (૪૭૮? 
(૪ ₹/7 997 ₹/ઝ ૨ઈ છે ૪9% 
ર૪7”? ૨/£ર ૪%2/% અ «? કે.” 

રહસ્યની અનંત ચાદરને પળ-પ્રતિ-પળ 
ખેંચી-ખેંચીને થાકતો આ કવિ, રહસ્યની ગડી 
વાળી, રહસ્ય પછીતે શું અનાવૃત્ત થાય છે, તે 
હજી પામી શક્યા નથી. તેમ છતાં સફરના 
આરંભથી જ અગમના પંથે ચાલી પડેલ આ 
મુસાફર એની એકાદ ટૂંક પર હાલ વિરામ કરી 
રહ્યા છે. જે આજે નહીં તો કાલે એની ગલિંત 
ચેતનાનો સાક્ષાત્કાર કરશે જ એવી શ્રદ્ધા એમનો 

આ શેર કરાવે છે : 
૧%ર*/ 9% ૯૨૦૬૬૦? /જેક/ર છે જ 
અ/%% અ%5/ર” ૭/77 %07૬/.” (૪.-૪૩) 
૪ 


કવિલોક ટ્રસ્ટનું નવું પ્રકાશન 
ચાર ચતુર્વૃન્દગાન 
અનુવાદ : ધીરુ પરીખ 
આ સદીના પ્રમુખ અને પ્રથિતયશ કવિ ટી.એસ. એલિયટના કાવ્ય 'ફોર ક્વોર્ટેટ્સ'નો વનવેલીમાં થયેલો 


પ્રાસાદિક અનુવાદ એની સાથે જોડાયેલા “આસ્થાની અનુભૂતિનું કાવ્ય' એ અભ્યાસલેખ સાથે પ્રકટ થઈ 
ગયો છે. આ કાવ્ય વિષે ફાન્સિસ સ્કાર્ફ લખે છે $ ''11 37001તૅ ૯ દલે 10 €૩01તાં1 10 2113'016 11110 15 


101 થિટ્ંડ 1011 તેલ્ટ[) શે 100૫118 0) પ્રાંઉ! 81700111 10 1113 1લી ઉર” તણા નઇછુ 11050 011માં 
૪221*5. 41 શ દાર ૫0101 છિ1તાલે 1935 51115છાઈ ઉટ્ડ0રા'દાંર] 101” 311110, 10 1190૫11 પડ 
(12 2015011101 01 11658 ૭1101110 [02115 19111) દાં!” પાણટ%લ્લણ્તે તા ૫10111000વે 101” 9૯111). 
ભારે કાગળ પર સુઘડ મુદ્રણ અને ભારે આર્ટ કાર્ડના પૂંઠા સાથે મધ્યવર્તી સિલાઈવાળા ક્રાઉન કદનાં બોતેર 


પૃષ્ઠના આ પુસ્તકની કિંમત રૂ.૩૦. કવિલોકના ગ્રાહકને તે માત્ર રૂપિયા ર૪4-રૂ.૨ (સાદા બુકપોસ્ટથી) 
રવાનગી ખર્ચના મળી રૂ.૨૬માં મળી શકશે. રકમ મનિ ઓર્ડર દ્વારા 


કંવિલોક €/0 કુમાર કાર્યાલય લિ. ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ એ સરનાયે મોકલી આપો. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૮ 





કવિલોકનાં પ્રકાશનો 


. શ્રુતિ - રાજેન્દ્ર શાહ 
. આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ 
. રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 
. સાત મકાવ્યો 
, પાંચ મહાકાવ્યો 
. જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 
, પરન્તુ'- વિનોદ જોશી 
૮. ટી.એસ, એલિયટ 
. ગઘકાવ્ય 
. આપણાં ્કતુકાવ્યો 
. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડયા 
૨. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ 
“૩. અરીસાઘર -બારીન મહેતા 
. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ 
, પ્રસંગસપ્તક - રજે્દ્ર શાહ અપ્રાપ્ય 
. નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


અશ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અત્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 


૧૭. સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડ્યો-રૂપકો ૨૪-૦૦ 
૧૮. આગિયા (હાઈકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
ર૦. દિવ્ય આનંદ (010110 €01૯)/ અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦ 
રર.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા -જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 18 ર10૯ 
07 ધટ હ॥તાંત॥ા [દળનો 

અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫-૦૦ 
૨૫. જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
૨૬, ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૨૭, ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ 
૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
૨૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્રશાહ ૬૦-૦૦ 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 


“કવિલોક*ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 
ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
] મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોકલવી. 


કવિલોક ટ્રસ્ટ 


૦. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોતતઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ 





કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૩૯ 





તું પૂછે છે પ્રશ્ન, પ્રશ્નોની મના છે; 
મૌન પણ ક્યારેક મોટી પ્રાર્થના છે. 
એમની સામે ઊભો ર્હે આંખ મીંચી, 
આંખ સાચી મીંચવી તે પ્રાર્થના છે. 
આખો દિવસ મહેનત કરી તું પ્રેમની, 
ઊંઘી જ જા, ઊંઘવું પણ પ્રર્થના છે. 
તું કશું માગીશ ના, જો એ મળે તો; 
તું વાટ જોજે, વાટ જોવી, પ્રાર્થના છે. 
કોઈનું કે એમનું, ના કંઈ બને તો; 
અફસોસ કર, અફસોસ એ પણ પ્રર્યના છે. 
કૌંઈ ક્ષણ ના વ્યર્થ જો તારી ભલા! 
જિંદગી આખી જ ત્તો પછી પ્રાર્થના છે. 
ને જિંદગી જો થાક છે અવિરામ ઉશનસ્‌! 
મૃત્યુ પણ અંતિમ ઉત્તમ પ્રાર્થના છે. 
- ઉશનસ્‌ 


(“ગઝલને વળાંકે'માંથી) 


સ્થાનસમર્પિત 
૪વિલોક'ના એક ચાહક તરફથી 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫ [૪૦ 













પગલું માંડું હું અવકાશમાં, 
જોઉં નીચે હરિવરંનો હાથ, 
અજંપાની સદા સૂની શેરીએ 
ગાતો આવે અદીઠો સંગાથ, 
જાગીને જોઉ તો કોઈ નથી એકલું. 
ભયની કાયાને ભુજા નથી, 
નળી વળી સંશયને પાંખ, 
ભરોસે ચાલ્યા જે અનભે રંગમાં, 
ફૂટી એને રૂંવે રૂંવે આંખ. 
જાગીને જોઉં તો કોઈ નથી એકલું. 
ઊંઘતાને માથે ઓળો મોતનો, 
ઊંઘતાને પાયે જગની જેલ. 
આઘાતે ભાંગે છે કોઈ અહીં ભોગળો, 
તે આંસુડે વાવે છે અમરવેલ. 
જાગીને જોઉં તો કોઈ નથી એકલું. 
- મકરન્દ દવે 
(“બૃહત્‌ ગુજરાતી કાવ્યસમૃદ્ધિ'માંથી) 





કવિલોકને સ્થાનસમર્પિત 


તિ 


કડાન£મઝ્ઇક. 


128૫ ઇ1૩૪૦0 8111021140, 
૩1 1.001, 278, 2. [3. ૨૦/00, 
0.00. 80727 140. 912, ₹0 ૨1 
[1018/1 - 400 001 (14121/) 





ચોટાડવું એ ડાબા હાથનો ખેલ. 







2 


ડિ 1000 ક 


. “4 77% 
ટત 5૮8૮57 
જ ૯૬ કડ ઇ્બ્ટઝરકરાલઇત 





પતંગ કે હીંગલી બનાવતી વખતે ચોંટાડવાનું કામ મોટે ભાગે ઝંઝટભર્યું લાગે 
છે. પરંતુ હવે ગ્લૂ પેનને લીધે ચોંઠાડવું એ ડાબા હાથનો ખેલ બની જશે. એને 
પેનની જેમ સહેલાઈથી પકડો અને ચીન્નેને આરામથી ચોંટાડો. ન કોઈ ઝંઝટ, 


ન કોઈ ગંદકી. એટલે સહેલાઈથી ચોંટાડવાનું હોય ત્યારે ગ્લૂ પેન જ લાવજે. ચૉત્ાડવા માટે સરળ. 


ઉત્પાદન ર 


9 પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., મુંબઈ ૪૦૦૦૨૧ ના રજ્તસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે. 


વસંત વિ.સં. ૨૦૬૧ મ. દ માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૫ 


_%વિલોક 


ી 1 સાર મેત્રનસિ પ્રતિઇતા પતો ને તા પ્રસિ આવિરવીર્મ છિ ॥ 
“ જેપ્રતિષ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટય મુજ અન્તરે. 
નવ ક્રવિતાં અને પ્રેરણા 
' વિશ્વભરમાં પ્રત્યેક કલાના ક્ષેત્રમાં જે તે કલાકષેત્રની કલાનિર્ષિતિ જોઈજાણી સામાન્ય જન તે નિમિસે 
પોતાના ચિત્તમાં સર્જક પ્રત્યે અહોભાવ અને સન્‍્માનભાવ અનુભવે છે, અતે મનોમન પ્રશ્ન પણ પૂછી 
બેસે છે કે કલાકારને આવી કલાનિર્મિતિ કેવી રીત્તે સૂઝી હશે. કવિતાક્ષેત્રની વાત કરીએ તો પ્રત્યેક 
કાવ્યવાચકને કાવ્યકૃતિથી ઉપર કહ્યા તેવા જ ભાવો થતા હોય છે, અને ઉપર કહ્યો તેવો જ પ્રશ્ન પણ 
થતો હોયં'છે. કવિને પૂછવામાં આવે તો કવિ મોટે ભાગે બે પ્રકારના ઉત્તરો આપે છે : એક, મને ખબર 
નથી કે આ કેમ સૂઝે છે અતે કોણ સુઝાડે છે છે; તો બીજો ઉત્તર સેતા પણ હોય છે કે આ બધું ચિત્તના 
અંતરતમમાંથી સફરે છે. ] 
 આંમ, કવિની સિસક્ષાને ધક્કો આપનારું આ જે તત્ત્વ છે તેને વ્યાપક અર્થમાં પ્રેરણા કહેવામાં આવે 
છે. પ્રેરણાના આ પ્રાકટયના બે સ્થાનો ગણાયાં છે : બહિર્ગત અને અંતર્ગત. પ્રેરણા ક્યાંક બહારથી આવે 
છે એવો મત દિવ્યવાદ અને અજ્ઞેયવાદ કે રહસ્યવાંદની નીપજ' છે. આવી અજ્ઞેય તત્ત્વથી પ્રેરિત 
સર્જકસિસૃક્ષા કાર્યરત બને છે અને પછી એ પ્રેરણા પર નિર્ભર પોતાના સર્જકપુરુષાર્થથી કલાફતિની 
વા તરફ આગળ વધે છે. હોમરના “'ઓડિસિ” મહાકાવ્યમાં ફેમિયસ નામનો ચારણકવિ કહે છે : 
*]8 80ત 15 [01 1110 1109 1૯4 હ્રા 00811161" ર્જ 123/5, દ્રાર 11111165 1 ડું (0 (1૯૯ 
85 દ્વ છુ0તં...' 
 (...દેવ મારા હૃદયમાં ગીતોની સકલ ણ રીતરસમો જગાડે'છે, અને હું ધારું છું કે દુંતા તારા પ્રતિ દેવની 
જેમં ગીત ગાઉં છું...) 


હી 


કવિલોક: મા ' પ[૧ 


“' હીસિઓડ અંને પિત્ડાર પણ આ પ્રેરણાને દિવ્યતા સાથે સાંકળે છે. સિસેરોએ 'ઓન'ધીઃ ઓરેટર 
ગ્રંથમાં આવી જ વાત કરી છે. '1 ઊદ/ટ ૦1૯1 ઊલ (તા - 85 11003/ 583 21001011105 દ્વા 
1410 દ1/€ 120 01 1€201 - 10 1081 € 81 1 દ 8૦૦ 8061 0010 15 101 0॥ ઊટ પ1 _ 
[8355101 દ્ર 115]911૯્તં 8)/ 5010૮11108 2 1.117)” (ડિમીક્રિટસ અને પ્લેટોએ નોંધ્યું છે તેમ મેં 
વારંવાર સાંભળ્યું છે કે કોઈ માણસ સારો કવિ બની શકતો નથી, જયાં ક તે ઊર્મિઆવેગ એ જુસ્સા 
જેવા કોઈ તત્ત્વથી પ્રેરિત ન થત્તો, હોય. ) દ, 

' પ્રેરણા એ કોઈ પણ કવિ માટે દૈવી દેત છે તેવું દ મનાતું” આવ્યું છે. લાર? તેમનું મસિદ્ધ 
કાજ “કુબ્લા ખાન' પોતાને કેવી રીતે સ્ફર્યું તે અંગે આવી દૈવી પ્રેરણાને જ નિમિત્ત ગણી છે. લગભગ 
અઢારમી સદી સુધી પશ્ચિમમાં આ માન્યતા દઢ રહી છે. ફ્રેન્ચ કવે વાલેરી જેવાએ 'પ્રભુદત્ત તો એક 
પંક્તિ જ હોય છે' એમ કહી પ્રેરણાના આ દૈવી અંશની જ વાત કરી છે. 

આપણે ત્યાં પણ પ્રેરણાનો આ જ રીતે મહિમા થતો આવ્યો છે. વેદોને તો અપૌરૃપેય ગણાવ્યા છે તો 
ઉપનિષદ-ષપડ્દર્શન ઇત્યાદિની મંત્રવાણીમાં મૂળ તો. આવીદદૈવી પ્રેરણાનો જ અંશ રહેલો છે તેમ સર્વસ્વીકૃત 
અભિપ્રાય છે. આમ, પ્રેરણા ક્યાંક બહારથી આવે છે છે, એટલે કે તે બહિર્ગત છે એવો પ્રલંબકાલીન અને 
પ્રમુખ અભિપ્રાય પ્રવર્તે છે. નુ 
,* આવા અભિપ્રાયના પ્રવર્તનની પાછળ સંભવ છે ગે એક તરફથી ના વિનપ્રતા, પ્રકટ  . હોય ી 
ત્તો બીજી તરફથી સંભવ છે કે સર્જકની  સિસૃક્ષાનું. ગગૂઢતામાં બીજારોપણ કરી તેને દેવાંશી ગણાવવાની 
અસંપ્રજ્ઞાત મનોદશા પણ હોય. એ, ગમે તે હોય પણ આ ચાલી આવતી માન્યતાની સામે છેલ્લી બે-અઢી 
સદીમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. આ નવ્ય વળાંકાધીન માન્યતા માનસ શાસ્રના વિકાસ સાથે સંકળાયેલી 
છે: ફોઇડ અને યુંગના માનસશાસ્ત્રીય વિચારવિમર્શ અને સંશોધન-સંશ્લેષણને કારણે. પ્રેરણાતત્તવ વિશે 
નવેસરથી વિચારણા થઈ. એમાં માર્કસવાદી વિચારટ્ટરણીએ પણ પૂરક 'ભૂમિકા.' ભજવી. આ 
માત્તસશાસ્ત્રીય સંશોધનો મ્રમાણે પ્રેરણા વિશે એક એવો અભિપ્રાય અસ્તિત્વમાં આવ્યો કે તે બહિર્ગત 
નહીં, પણ અંતર્ગત છે છે. એટલે કે પ્રેરણા ક્યાંય, બ્હારથી-આવતું તત્ત્વ નથી, બલકે તે સર્જકના નિજી 
ચિત્તમાંથી જ ઉદ્ભવે છે છે. એ પરાવાસ્તવની ભૂમિકાએ સક્રિય બની સર્જકને વાસ્તવની ભૂમિમાં સ્થિર 
કરી આપે છે છે. અર્ધજાગ્રત ચિત્તાવસ્થામાંથી ને પૂર્ણ” જાગ્રત ચિત્તાવસ્માં મુકાય છે, અને આમ પૂર્ણ જાગ્રતિ 
પામતું ચિત્ત સર્જકને સર્જન કરવા ઉઘુક્ત કરે છે. 

: આ રીતે જોવા જઈએ તો પ્રેરણા અંતઃ સ્થિત છે, અંતર્ગત છે. તતો પછી ર આ પ્રેરણા જાગ્રત કેવી રીતે 
- થાય છે? માનવચિત્ત, આજની ટેકૂનિક્લ પરિભાષામાં, એક વિરાટ કમ્પ્યૂટર, છે. ઇન્દ્રિયસંવેદ્ય અનેક 
'સ્થળકોળના અનુભવોને તે તે સંઘરી રાખે છે. હવે એવું બને કે માનવચિત્ત પુનઃ કોઈ એન્દ્રિક સંવેદનના 


જ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨ 


સંપર્કમાં મુકાય ત્યારે પેલો પૂર્વસંચિત્ત ચિત્તકોષમાંનો અનુભવ ક્રિયાન્વિત બને અને ચેતનાના પ્રવર્તમાન 
જાગ્રત સ્તરે સર્જકને તે ઢંઢોળે. જાગ્રત ચેતના પરનો આ કોઈ સંચિત અત્તુભવનો ધસારો એ જ એક 
માનવશાસ્ત્રીય તથ્ય'તરીકે પ્રેરણા છે. જેમ ધરતીના પેટાળમાં વહેતો પ્રવાહ તીવ્રતા ધારણ કરતા ધરાના 
ઉપરનાં સ્તરનેક્યુજાવી દે છે ત્યારે જે અદષ્ટ કંપ હતો તે ભૂસ્તર પર દૃશ્યમાન થાય છે, ઉપરના ભૂસ્તરને 
હચમચાવી દે છે અને ક્રિયાશીલ કરે છે તેમ સર્જકચેતનાના અંતઃસ્તરેથી ક્રિયાશીલ બનેલો આવેગ 
. બહિર્સ્તરે પહોંચે છે તે બે બિન્દુઓની વચ્ચેની ચિત્તાવસ્થાની જે સ્થિતિ છે તે પ્રેરણાત્મક સ્થિતિ છે, એટલે 
કે એ જ પ્રેરણા છે.'આ રીતે જોવા જઈએ તો પ્રેરણા દૈવી, અજ્ઞેય કે ગૂઢ છે તે અવ્યાખ્યેય સ્થિતિમાંથી 
માનસશાસ્ત્રીય અભ્યાંસને આધારે પ્રેરણા પાર્થિવ, જ્ઞેય અને અ-ગૂઢ હોય છે તેવી વ્યાખ્યેય સ્થિતિ અને 
સમજ સર્જાય છે. 
આજની તારીખે પણ પ્રેરણા બહિર્ગત છે છે એવો મત ધરાવનારની સંખ્યા અલ્પ નથી. પરત્તુ વૈજ્ઞાનિક 
અને તાર્કિક વિશ્લેષણ ચોક્કસપણે એમ માનવા પ્રેરે છે કે પ્રેરણા અંતર્ગત છે. બાહ્ય કોઈ ઘટનાનું ઘટવું 
એ વર્તમાનકાલીન હકીકત ચિત્તમાં ધરબાયેલા પૂર્વકાલીન કોઈ અનુભવ સાથે સંકળાય છે અને સર્જક્ચેતના 
જે ભીંસ અનુભવે છે તે જ પ્રેરણા છે. પણ આથી માનસશાસ્ત્રીય રીતે વ્યતીતકાળના સંયોગે વર્તમાનકાળ 
મુકાય છે તે હકીકત બરાબર નથી. ખરેખર તો આ પ્રેરણાની ઘટના પણ ચૈતસિક સ્તરે વર્તમાનકાલીન 
ઘટનાતુભવ જ છે. આથી સ્થૂળ કાળમાં એવું જણાય કે કોઈ ભૂતકાલીન એન્દ્રિક સંવેદન વર્તમાનકાલીન 
સમસંવેદનાત્મક ઘટના સાથે. સંકળાય છે ત્યારે પ્રેરણાની પ્રતીતિ થાય છે; જયારે હકીકતે તો ચૈતસિક 
કાળની દષ્ટિએ સ્થળ-કાળથી પરની-એ સમયચેતનામાં અનુભવોની અને એમાંથી પાંગરેલા વિચારની 
અવરજવર છે. આ ચૈતસિક સ્થિતિ એ જ પ્રેરણા તત્ત્વ છે. સર્જકને સ્થૂળ કાળમાં સર્જનપ્રવૃત્ત કરનારું 
એ અલૌકિક નહીં, પણ 'મનોલૌકિક 'સૂક્મ સંચલન છે. પ્રશિષ્ટતાવાદીઓ આથી જ આવી એકાદ 
પ્રેરણાક્ષણને સ્વીકારીને વાસ્તવમાં વધુ મહિમા તો કલાપુરુષાર્થનો જ કરે છે. આથી કવિતાના ક્ષેત્રમાં 
પણ પ્રેરણાના પ્રારંભિક પ્રાકટ્ય પછી ખરો મહિમા કલાપુરુષાર્થનો જ્‌ છે. આથી પ્રેરણા એ કવિતાના 
ક્ષેત્રમાં કાવ્યનિર્મિતિના વટવૃક્ષનો બીજાનિક્ષેપમાત્ર છે છે. ન 
એપ્રિલર૪,"૨૦૦૫ ૬૨ ક. .: *₹ ..' .* ધીરુપરીખ 


તિ 


“ કવિલોકઃ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫. [૩ 





વિમર્શ 


હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા _ 
૧૯..કલહ પૂરો થયો 


ભાત પોતાના કેસરિયા વાઘા ધારણ કરીને 
દેવોને અને માનવોને દિવસનો પ્રકાશ દેવા 
માટે સમુદ્ર સરિતામાંથી બહાર આવ્યું ત્યારે 
દેવદીઘી ભેટ સાથે થેટિસ વહાણો પાસે પહોંચી 
ગઈ. એણે જોયું તો એનો પુત્ર પેટ્રોક્લસના દેહને 
પોતાના બાહુઓમાં લઈ જમીન પર લાંબો લસરક 
પડ્યો હતો. એ ખૂબ આકંદ કરી રહ્યો હતો અને, 
એના ઘણા સેવકો એની આસપાસ રુદન કરતા 
ઊભા હતા. કરુણામયી દેવી ત્યાં ગઈ અને, પોતાના 
પુત્રનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈ એ બોલી, “બેટા, 
અહીં જે માનવ સૂતો છે તે દેવની ઇચ્છાથી વધ 
પામ્યો છે. આપણું કોઈ પણ કન્દન એને બેઠો નહીં 
કરી શકે. તો એને ત્યાં જ રહેવા દે અને, હેફીસ્ટસ 
પાસેથી તારે માટે આણેલું આ કવચ તું લે; કોઈ 
મનુષ્યે એવું કવચ કદી પહેર્યું નથી.' 
આમબોલીને એ દેવીએ પોતાની સાથે આણેલો 
સુંદર સરંજામ અકિલીઝ સમક્ષ મૂક્યો. એનો 
ખણખણાટ જોરદાર હતો અને બધા મર્પાઇડનોમાં 
એથી અહોભાવ જાગ્યો. એની સામે દષ્ટિપાત 
કરવાની હિંમત કોઈનામાં ન હતી અને સૌ ત્યાંથી 
પાછા હટી ગયા. પણ અકિલીઝ જેમ એની ઉપર 
દૈષ્ટિપાત કરતો ગયો તેમ તેમ, એની પાંપણો 
પાછળથી એનાં નેત્રોમાં આવેશની અગ્નિશિખાઓ 
ઊઠવા લાગી. દેવોની ભવ્ય ભેટને એણે ઊંચકી 
લીધી અને, આનંદથી એને એ રમાડવા લાગ્યો. 
'એનું પૂરું સૌન્દર્યપાન કર્યા પછી એ થેટિસ તરફ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૪ 


ફર્યો અને બોલ્યો; “મા, દેવે બનાવેલું આ કવચ - 
સ્વર્ગપાસેથી આવા જ કામની આશા રખાય. કોઈ 
મર્ત્ય માનવી એ બનાવી શકે નહીં. એમાં સજ્જ 
થઈને હું હવે રણે ચડશ. પણ વીર પેટ્રૉક્લસના 
ખુલ્લા ઘા ઉપર માખીઓ બેસે ને ઘામાં જીવાત પડે 
એનો મને મોટો ભય છે. એનો પ્રાણ ઊડી ગયો છે 
અને એનું માંસ સડવા માંડે.' પુ 

“બેટા', રજતપાદ દેવી થેટિસે કહ્યું, “તું એની 
જરાય ચિંતા કરમા. માખોને દૂર રાખવાની અને, 
યુદ્ધમાં મરણ પામનારાઓના દેહને ખાઈ જતાં 
જૈતુઓથી હું એનું રક્ષણ કરીશ. વર્ષની' બધી 
ક્કતુઓમાં એ શબ ભલે અહીં પડ્યું હોય તો પણ 
એનું માંસ સુરક્ષિત રહેશે. અરે, અત્યારે છે એના 
કરતાં એ વધારે સારી સ્થિતિમાં હશે. તો ઊઠીને” 
સૈન્યને ભેળું કર, સેનાધિપતિ એ ગાપેમ્નોન સાથે 
સમાધાન કરી લે ને પછી જંગ માટે જલદીથી શસ્તર- 
સજ્જ થઈ જા અને તારી બધી શક્તિથી તૂટી પડવા 
તેયાર થા.' ક 

આટલું બોલીને એણે પોતાના પુત્રમાં અજેય 
શુરાતન પૂર્યું અને, પેટ્રૉક્લસને સડતો અટકાવવા, 
એના દેહને એણે અમૃત અને લાલ રસ એના નાક 
વાટે ભર્યા. એ દરમિયાનમાં બૂમો મારી અકીઅન 
સૈનિકોને ઓકિલીઝ સમુદ્રતટે ફરવા લાગ્યો. 
પરિણામે, જહાજોમાં જ રહેતા ખલાસીઓ હતા તે 
પણ સભામાં જોડાવા આવ્યા કારણ, પોતાની લાંબી 
અનુપસ્થિતિ પછી અકિલીઝ જંગે ચડતો હતો. ધીર 


ટાઇડીડિઝ અને ઉત્તમ ઓડિસ્યુસ, એરીસના બેઉ 


લાડકા, લંગડાતા અને ઘાથી પીલાતા, ભાલાંઓને. 


ટેકેટેકે આવ્યા: બંને પહેલી હરોળમાં બેઠા. છેલ્લે 
આવ્યો માનવોત્તો રાજા એગામેશ્ઞોન યુદ્ધના 
ઘમસાણમાં, એજ્ટિનોરતા પુત્ર ફૂને મારેલા 
ભાલાના ઘાથી એ પણ પીડાતો હતો. 


બધા અકીઅનો એકઠા થયા ત્યારે, દોડવીર. 


અકિલીઝ બોલવાને ઊભો થયો. “નામદાર એટ્રયુસ 
પુત્ર', એણે આરંભ કર્યો, “આપણી બેઉની વચ્ચે 
બિયાંબારુ છે. પણ એક છોકરડી માટે આ મરણિયો 
મતભેદ પાસુ રાખવો એ તમારે કે મારે માટે 
હિતાવહ પુરવાર થયો છે? લાઇર્નેસસને ઘમરોળી, 
આર્ટમિસને મારે માટે મેં પસંદ કરી તે જ દહાડે, 
બતેલા પર એણે આપઘાત કર્યો હોત તો સારું થયું 
હોત એમ મને લાગે છે.ગુસ્સે થઈ હું અળગો બેઠો 
હતો તે દરમિયાન મરાયેલા અકીનનોની સંખ્યા 
ગુમેથી ઘણી નાની થઈ ગઈ હોત. અમારા ઝઘડાનો 
કાભ હે હેક્ટરે અને ટ્રોજનોએ ઉઠાવ્યો; એ લાંબા 
સમય સુધી યાદ રાખવાનું કારણ અકીઅનોને 
મળશે. પણ આપણે ગઈગુજરી ભૂલી જવી જોઈએ, 
આપણા અણગમાઓ દૂર કરવા જોઈએ અને 
આપણાં હૈયાંઓને પરાણે વશમાં રાખવાં જોઈએ 


- મારી કડવાશને હું હવે ચાલુ નહીં રહેવા દઉં. ને 


આજે, મને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી, અમારો ઝઘડો 
પતી ગયો છે અને, લાંબા વાળવાળા અકીઅનોને 
યુદ્ધે ચડવાના પણે વગડાવો એમ હું સૂચવું છું 
એટલે, શત્રુઓ-જો જહાજો પાસે પડાવ નાખવા 
વિચારતા હોય તો, એમની તાકાતનો સામનો કરવા 
“હું જઉં. હું ખાતરી આપું છું કે, મારા ભાલાના 
પી છટકીને ટ્રોજને.આ યુદ્ધમાંથી બચી જશે 
તે, પોતાના પગ પર.ખડો રહેશે ત્યારે જાતને 


ભાગ્યશાળી માનશે.' 

પેલ્યુઝના ઉમદા હૃદયી પુત્રને પોતાની મમત 
પર છોડી દેતો ભાળી અકીઅન સૈનિકોએ આનંદની 
કિંકિયારી કરી પણ છેવટનો શબ્દ બોલી, વાતે વાળી 
લેવાનું તો એગામેમ્નોનત્ે ભાગે આવ્યું. પોતાને 
આસતેથી એ ઊભો થયો પણ મધ્ય તરફ જતાં, 
જ્યાં પોતે ઊભો.હતો ત્યાંથી જ એ બોલ્યો. 

“મિત્રો, ડનાન શસ્રધારીઓ, એરીઝતા સેવકો, 
એણે વાત માંડી, “કોઇ માણસ બોલવા ઊભો થાય 
ત્યારે, ખલેલ પાડ્યા વિના એને બોલવા દેવામાં 
વિવેક છે. ઉત્તમોત્તમ વસતા પણ આવા ઘોંઘાટમાં 


કશું હાંસલ કરી શકે નહીં. દરેકે દરેક માણસ 


વધારેમાં વધારે શોર મચાવતો હોય ત્યાં નામદાર 
અકિલીઝને હું શી રીતે કશું કહી શકું? હું 
અકિલીઝને જ કહેવા માંગું છું પરંતુ, તમે બધા જ 
તે સાંભળો એ ગળે ઉતારો. 

“અકીઅનોએ વારંવાર -મારી વિરુદ્ધ સૂર 
ઉઠાવ્યો છે, ને તમે જે યુદ્ધથી આરંભ કર્યો તેને જ 
તેમણે ઘૂંટ્યો છે. પણ દોષ મારો તથી. ઝ્યૂસ અને 
ભાગ્યદેવી અને, અંધારામાં ચાલતી ક્રોધ દેવીએ 
મારી વિવેકબુદ્ધિને અંધ બનાવી દીધી ને તે દહાડો 
ભરસભામાં અકિલીઝનું ઇનામ મેં ઝૂંટવી લીધું. 
હું શું કરી શકું? આવી વેળાએ કોઈ શક્તિ બધો 
દોર,પોતાના હાથમાં લઈ લે છે, એ શક્તિ એટી 
છે, ઝ્યૂસની સૌથી મોટી પુત્રી, એ આપણને સૌને 
અંધબતાવે છે, એ પોતે શાપિત આત્મા છે, પોતાના 
અપાર્થિવ ચરણો એ પૃથ્વી પર કદી મૂકતી નથી 
પણ -માનવીઓનાં મસ્તકોમાં આવજા કર્યા કરે છે 
અને એમને વિકૃત કરી, એકને કે બીજાને એ પછાડે 
છે: અરે, એણે એક વાર ઝ્યૂસને પણ અંધ કરી 
દીધા હતા તે એ તો બધા ડોડ હ! દેવોથી 


કવિલોક : માર્ચ- એ. 


પર છે. મહાન ગઢવાળી ઘીબ્ઝ નગેરીમાંએછમીની 
હેરાક્લિસને જન્મ આપવાની હતી ત્યારે, હીરી અને 
એની નારીચેષ્ટાથી ઝૂયૂસ ભોળવાઈ ગયા હતા. 
દેવસભામાં એમણે ગંભીર જાહેરાત કરી હતી : 
“બધાં દેવદેવીઓ, મને સાંભળી લો. પ્રસૂતિની દેવી 
ઇલીથિયા આજે મારા લોહીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા 
વંશમાં ઉત્પન્ન થઘેલા એક માનવશિશુને આજે જન્મ 
આપશે. એ બાળક પોતાના બધા પડોશીઓ ઉપર 
આધિપત્ય ભોગવશે. આ સાંભળી હીરીએ ઝ્યૂસને 
માટે એક છટકું ગોઠવ્યું. એ બોલી : “આ જુઠાણું 
છે; સમય દર્શાવી આપશે કે આ ભવિષ્યવાણી તમે 
સાચી નહીં પાડી શકો. ચાલો, ઓલિશ્પિસ, મને 
તમારું ગંભીર વચન આપો કે, નારીના ઉદરેમાંથી 
જે બાળક આજે જન્મ લેવાનો છે અને જે તમારા 
લોહીના વંશની પેદાશ છે તે પોતાના પડોશીઓ 
ઉપર આપિત્ય જમાવશે! ઝૂયૂસને એમાં કશું 
વાંધાજનક જણાયું નહીં અને એણેઃગંભીરતાપૂર્વક 
સોગત લીધા; એમને પૂરા અંધ બનાવાયા હતા. 
પણ હીરી ઓંલિમ્પસથી વેગેથી ઊતરી અને 
ખાર્ગોસમાં આવીઃ એ જાણતી હતી કે પર્સ્યુઝના 
પુત્રસ્થેનેલસની પત્નીને બાળક જન્માવાનું હતુંપણ 
હજી એને સાતમો મહિનો ચાલતો હતો, પૂરો સમય 
થયા પહેલાં હીરીએ એ બાળકને જન્માવ્યું અને, 
પ્રસૂતિની દેવીને આજ્ઞા કરી, એલ્કમીનીની પ્રસૂતિ 
પાછળ ઠેલાવી દીધી. પછી એ ક્રોનોસ પુત્ર ઝ્યૂસ 
પાસે ગઈ અને, એણે જાતે જ એ સમાચાર એને 
આપ્યા, “દેવ ઝૂયૂસ', એણે કહ્યું, “વીજ ઝબકારના 
દેવ, મારે વધામણી ખાવાની 'કે આજે એક બાળક 
અવતર્યો'છે જે આર્ગાઇવોનો અધિરાજ થશે. એનું પ 
નામ યૂરિસ્યુઝ પાડવામાં આવ્યું છે. પર્સ્યુઝનો પુત્ર 
સ્થેનેલસ એ બાળકનો પિતા છે. એ તમારા 


“કવિલોક :' માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૬ 


લોહીમાંથી ઊતરી આવ્યો છે ને એ આગાંઈર્વાનો 
અધિરાજ બને એ સર્વથા યોગ્ય છે.” ઝ્યૂસને ઊંડો 
આઘાત લાગ્યો, ક્રોધમાં આવી જઈ એણે એટીને 
એનાં વાળથી પકડી અને, મનનો આ મહા વિનાશક -. 
કટી સ્વર્ગમાં પગ ન મૂકે એમ સોગન ખોઈ એમણે 
એને તારા થઢ્યા સ્વર્ગેથી ફંગોળી. પણ ઊંહકારા 
વિના ઝ્યૂસ એનો વિચાર કરી શક્યા નહીં ખાસ 
કરીને, પોતાના પ્રિય પુત્ર હેરાક્લિસને, યૂરિસ્યુઝે 
સોંપેલા કામ માટે મથામણ કરતો જોયો ત્યારે મારી 
બાબતમાં પણ તેવું જ હતું. ઝગમગતા 
શિરંત્રાણવાળો હેક્ટર વહાણોના મોરાઓ પાસે 
આર્ગાઈવોને વાઢી રહ્યો હતો ત્યારે, એ એટીએ જ 
મને આંધળો કરી મૂક્યો હતો એ હું ભૂલી શક્યો 
નથી. પણ મે અંધ કરી મૂકવામાં આવ્યો હતો અંને 
ઝ્યૂસે મારી બુદ્ધિને હરણ કરી લીધું હતું એટલે, હું 
બગડી બાજી સુધારવા' અને તમને પૂરતું વળતર 
આપવા તૈયાર છું. તો યુદ્ધ માટે તમે કમ્મર કસ? , 
અને આખી સેનાને નેતૃત્વ પૂરું પાડો. ભેટોની વાત' 
કરું તો, ગઈ કાલે, તમારી કુટિરે આવી ઓડિસ્યુસે 
તમને આપેલા વેણ મુજબ બધું આપવા હું તત્પર 
છું. તમને એ જરાય ગમવાતું નથી તે છતાં, તમને 
ટીક લાગતું હોય તો, યુદ્ધે ચડતાં પૂર્વે તમે થોભી 
જાઓ અને મારા સેવકો મારા વહાણમાંથી બધીયે. 
ભેટસોગાદો લાવશે એટલે તમને ખાતરી થાય. 
ચપલપાદ અકિલીઝે ઉત્તર વાળ્યો, “સમ્રાટ 
એટ્રીડીઝ, માતવરાજ એગામેમ્નોન, ભેટો ભલે 
રહી. તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો એ બંધી તમારી 
સગવડે રજૂ કરો અથવા તમારી પાસે જ રહેવા દો. 
પણ આઘડીએ તોયુદ્ધસિવાયબીજી બાબત આપણે. 

વિચારીએ જ નહીં. મહાન કાર્ય આપણી સાથે પડ્યું 
હોય ત્યારે આપણે દલીલો કરતા, સમય બગાડતા 


અહીંબેસી રહેવુંજોઈએ નહીં.' અકેલીઝફરીવાર, 
મોરચે જઈ પોતાના કાંસ્ય ભાલે ટ્રોજનોનો નાશ 
કરતો દેખાવો 'જોઈએ.. તમારા શસ્ુની સામે બાથ 
ભીડો ત્યારે, તમે દરેકે દરેક જણ એનો વિચાર કરજો. 
આના પ્રત્યુત્તરમાં શાણા ઓડિસ્યુસે ઠપકો 
આપ્યો. “પરમ પૂજ્ય અકિલીઝ,' એણે કહ્યું, 
“માણસોએ હજી શિરામણ પણ નથી કર્યુંઅને તમે 
શૂરવીર છો તો પણ, તમારે એમને ટ્રોય પર હલ્લો 
કરવાનું અનેશન્રુઓ ઉપર આમ તૂટી પડવાનું કહેવું 
જોઈએ નહીં. બે સેનાઓ-સામસામી અથડાય અને 
એમનો જુસ્સો જાગ્યો હોય ત્યારે, લડાઈ તરતપૂરી 
ન થાય તો જહાજો પાસે જઈ સૈનિકોને થોડું પેટમાં 
નાખેવાનું અને થોડું સુરાપાન કરવાનું કહો -એમની 
હિમ્મત અને તાકાત પોષણ પર નિર્ભર છે. 
હ સામે સાંજ સુધી આખો દિવસ ભૂખ્યા 
ઊભા રહેવું અશક્ય છે. એનું ચિત્ત યુદ્ધમાં લાગ્યું 
હોય પણ, અજાણતાં અને થાક ઘેરી લે, એ 
ભૂખ્યોતરસ્યો થાય અને એના ટાંટિયા ઢીલા થઈ 
જાય. પણ માણસનું પેટ ભયું 'હોય અને. એણે 
સુરાપાન કર્યું હોય પછી'આખો દિવસ એ જુસ્સાથી 
લડી શકે તે યુદ્ધ થંભે ત્યાં સુધી. તો હું તમને સૂચવું 


છું કે તમે સૈનિકોને અહીંથી છૂટા કરી પોતાનું પેટ ' 


ભરવાનું કહો અને ભેટોની વાતઃકરીએ તો, રાજા 
એગાંમેમ્નોન એને સભા સમક્ષ મૂકે જેથી બધા એ 


જુએ અને તમને પણ સંતોષ થાય. ઉપરાંત આખી. 


સેના સામૈ ઊભા થઈ મહારાજ સોગનપૂર્વક કહે 
કે, “હું એ છોકરીની શય્યામાં અને એની સાથે કદી 
સૂતો નથી.' બદલામાં તમે પણ ક્ષમા દાખવો. પછી 
શાંતિના બલિદાત્ત તરીકે મહારોજા તમને 
* મિજબાની આપી તમને સાચા ઠેરવે. તે નામદાર 
અકિલીઝ,.તમારા ભાવિ વહેવારમાં વધારે જાગ્રત 


રહેવા તમને.વિનંતી કરું ? રાજાએ કોઈને દુઃખ 
લગાડ્યું હોય તો એ રાજા આગળ આવીખાઈ પૂરે 
તેમાં કંઈ નીચાજોણું નથી.” 

,. “મદાર ઓડિસ્યુસ', રાજા એગામેમ્નોન 
વદ્યા, “તમારું આ વચ્ચે બોલવું મને ખૂબ ગમ્યું છે. 
એકપણ બાબત રહી જવા નથી પામી,' તમે દરેક 
યુદ્ધને ન્યાય.આપ્યો છે. તમે જણાવો તે સોગન 
લેવા હું માત્ર તૈયાર જ નહીં ઈતેજાર પણ છું - હું 
મારી જાતને જૂઠી નહીં પડવા દઉં. પણ એ 
દરમિયાન જંગે ચડવા તત્પર હોવા છતાં 
અકિલીઝ અહીં રહે અને, એ ભેટસોગાદો અહીં 
આણવામાં આવે ત્યાં સુધી તમે સઘળા પણ 
તમારે આસને બેઠા રહી, પછી આપણે 
વિધિપૂર્વક સંધિ કરીએ. તે.ઓડિસ્યુસ, હું આ 
કામ તમને જ સોંપું છું. આખા સૈન્યમાંથી ઉત્તમ 
એવા થોડા જવાનોને લઈ મારે જહાજે જાઓ 
અને, ગઈ કાલે આપેલા વચન મુજબની બધી 
ભેટસોગાદો આણી લાવો. પેલી કન્યાને પણ ન 
ભૂલતા. અને આ વિશાળ અકીઅને સેના સમક્ષ 
ઝૂયૂસને અને સૂર્યદેવને બલિ આપવા માટે 
ટેસ્થિબિયૂસ એક મોટો ભૂંડ તૈયાર કરે! 

* પણમહાન દોડવીર અકિલીઝ તરત ઊભો થયો 
અને બોલ્યો : “સમ્રાટ એગામેમ્નોન, માનવરાજ, 
તમે યોગ્ય પગલાં જ લો છો પણ, યુદ્ધ જરા ધીમું પડે 
અને મારું લોહી અત્યારે છે એવું ગરમ ન હોય ત્યારે 
એ લેજો. હૅક્ટરની વિજયની ઘડીએ આપણા જે 
સાથીઓપડ્યા હતા તેબધા રણમેદાનમાં રગદોળાતા 
પડ્યા છે - અને આપ અને ઓડિસ્યુસ ખાણા માટે 
આ ઘડીની જાહેરાત કરો છો!' મારો માર્ગ જુદો છે. હું હું 
સેનાને ભૂખ્યે પેટે જ લડવાનું અને યુદ્ધ પછી સાંજે 
નિરાંતે, આપણુંકલંક આપણે ભૂંસી નાખ્યું હોય ત્યારે, 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૦ 


પેટપૂજા કરવાનું કહીશ. ત્યાં સુધી હું રોટલાના ટુકડાને 
કેસુરીનાઘૂંટડાને હોઠ વચ્ચેઘીપસાર નહીં થવા દઉ, 
મારો મિત્ર મારી કુટિરમૉં મરેલો પડયો છે, 
અણિચાળા કાંસાથી લોહીલુહાણ થઈને, એના પગ 
દરવાજા તરફ છે અને એના સાથીઓ વિલાપ કરી 
રહ્યા છે. મારા ચિત્તમાં આ બાબત હોઈ, લોહી, 
કાપાકાપી અતે મરતા માણસોનાં ડૂસકાં સિવાયના 
તમારા કોઈ કાર્યક્રમમાં મને રસ નથી. પે 
'અકિલીઝ, પેલ્યુઝયુસ, અકીઅન અશ્વદળના 
ઉત્તમ મુખ્ય,' ચપળ બુદ્ધિવાદ ઓડિસ્યુસે કહ્યું, “તમે 
મારા કરતાં બેલવત્તર છો અને ભાલાયુદ્ધમાં 
ચડિયાતા છો પણ, મારી મોટી વય અને વધારે 
અનુભવને આધારે વધારે સમજણ હોવાનો દાવો 
હું કરીશ. એમ કોઈને મારા વચનને તમારે માન્ય 
રાખવું પડશે. પાક લણાઈ ગયા પછી ખેતરમાં 
વાઢતા દાતરડા જેવી બની રણક્ષેત્રમાં તલવાર 
વાઢતી હોય અને યુદ્ધોનાં નિર્ણાયક ઝ્યૂસે પોતાનું હ 
ત્રાજવું નમાવ્યું, હોય ત્યાં સામસામાં જંગમાં લડતાં 
આદમી વધારે ઝડપથી થાકી જાય છે.' એક 
માણસના મોત માટે સૈનિકો ભૂખ્યા રહીને પોતાનો 
શોકપ્રકટ કરે એમ તમે ઇચ્છો છો પણ એ અશક્ય 
છે. રોજ ને રોજ, સેંકડોની સંખ્યામાં લોકો મરે છે - 
આવા તપનો અંત જ નહીં રહે: નહીં, આપણાં 
હૈયાંતે વજનાં કરવાં જ રહ્યાં, આપણા મરેલા 
માણસોને દફનાવવા રહ્યા અને એ સૌને માટે આંસુ 
સારવાનો એક જ દહાડો રાખવાનો. વિશેષમાં જે 
કાપાકાપીમાંથી જીવતા રહ્યા છે તેમણે પોતાના 
ખાનપાન ઉપર લક્ષ આપવું જ જોઈએ, તો જ 
આપણે હઘિયાર ધારણ કરી શકશું અને, કંડવા અંત 
સુધી લડી શકશું. તો, કોઈઃરોકાંય નહીં અને બીજા 
તેડાની વાર 'જુએ નહીં.'આ જ તસખે હાકલ છે. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૮ 


યહાણે કોઈ રોકાયો તો તેની વલે બૂરી થશે. આપણે 


બધાનું સવળું કરવું છે. અને, આ ઘોડાં કેળવતા 
ટ્રોજનો'ઉપર પૂરી તાકાતથી ત્રાટકવું છે. _ 
પછી વધારે કશું બોલ્યા વગર, પોતાંને 
સોંપાયેલા કાર્ય માટે ઓડિસ્યુસે પોતાના સાથીઓ 
ચૂંટ્યા - રાજા નેસ્ટરના પુત્રો, ફાઇલ્યુસનો દીકરો ' 
મૈજીઝ, થોઆસ, મેરિયોનેસ, કીઓનત્તો પુંત્ર 
લાઈકોમિડીઝ અને, મેલેનિષ્પ્સ અને એ સૌ'રોજા 
એગામેમ્નોનની કુટિરે જવા રવાના થયા. ત્યાં ગયા ' 
પછી થોડી શીધ આજ્ઞાઓ ભેગું કામ થઈ ગયું. રાજા 
એગાપેમ્નોને અકિલીઝને આંપેલાં વચન મુજબ એ 
લોકોએ સાત ત્રિપાદો, ચળકતા તાંબાની વીસ દેગો 
અને બાર અશ્વો લીધો, ને તે પછી તરત જ, તેમણે 
સાત કુશળ બાંદીઓ, 'ખરી રીતે તો સુગામી _ 
બ્રાઇસેઇસ સાથે, આઠ બાંદીઓ લીધી પછી' 
ઓડિસ્યુસે દસ 'સુવર્ણમહોરો લીધી અને ભેટ 
ઊંચકતા જુવાનો સાથે એ પાછો આવવા નીસર્યો. 
એ ખધું ત્યાં સભા સામે વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યું અને 
એગામેમ્નોન ખડો થયો, રાજાની પડખે, પોતાના 
બે હાથ વડે ભૂંડને પકડીને દેવ જેવા સ્વરવાળો 
ટેલ્ધિબિધસ ઊભો હતો. પોતાની તલવારના 
શ્યાનની પડખે જે છરો એગામેમ્નોન રાખતો હતો 
તે તેણે કાઢ્યો અને, ભૂંડના માથા પરથી થોડા વાળ 
કાપીને એણે વિધિ આરંભ્યો; રિવાજ મુજબ બધા 
આર્ગાઇવો શાંત બેઠા હતા ત્યારે રાજાએ પોતાના _ 
પોતાની ભુજાઓ ઊંચી કરી ઝ્યૂસને પ્રાર્થના કરી, 
આર્ગાઇવોએ સાંભળી ખુલ્લા આકાશ સામે જોઈએ 
બોલ્યો : “દેવાધિદેવ ગ્‌યૂસનું પ્રથમ આવાહન કરું 
છું પછી, પૃથ્વીનું, સૂર્યનું અને આ લોકોમાં જૂઠું 


'બોલનાર' પાસેથી કિંમત વસૂલ કરનારી 


ક્રોધદેવતાઓ, તમને હાજરનાજર રાખીને'હું કહું 


છું કે કન્યા બ્રાઇસેઇસને મારી શય્યામાં આણી 
લાવવા માટે કે બીજા કોઈ હેતુથી મેં કદી એને હાથ 
લગાડ્યો નથી.' મારી કુટિરમાં એ હતી એ બધો 
સમય એ મારાથી અસ્પૃષ્ય રહી છે. આમાંતો એક 
પણ શબ્દ જૂઠો-હોય તો, પોતાનું નામ જૂઠી રીતે 
લેનાર એ દેવો જે સજા કરે છે તે મને કરો.' 

આમ બોલીને.એણે ધારદાર કાંસા વડે ભૂંડનું 
મસ્તક કાપ્યું. ટેષ્યિબીઅર્સ એ શબને ઉપાડી એનો 
ઘાસમંદરના ખારા પાણીમાં કર્યો, ત્યાં માછલાંઓ 
* એ કોરી ખાવાનાં. પછી આર્ગાઇવ યોદ્ધાઓને 
સંબોધવા અકિલીઝ ઊભો. થયો. એખોલ્યોઃ “પિતા 
ઝ્્‌યૂસ વડે માણસ કેવો તો આંધળો બનાવી દેવાય 
છે! ઝ્યૂસે અકીઅનોના સંહાર્ની યોજના ત્.કરી 
હોત તો, મહારાજા એગામેમ્નોને મારામાં આટલી 
કટુતા જન્માવી ત. હોત તેમ જ તેમણે જોરપૂર્વક 
બ્રાઇસેઇસને મારી પાસેથી ન છીનવી હોત! પણ 
હવે તમે જઈને ખાઈ આવો અને પછી જંગે ચડો!” 

. સૈનિકો વિખેરાયા અને પોતપોતાને 
વહાણે ગયા...એવે મિજાજી મર્યાઇડનોએ 
ભેટસોગાદો માળી, અતે એમને અકિલીઝતી 
કુંટિરે લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે ભેંટની ચીજવસ્તુઓ 
નીચે મૂકી અને, સ્ત્રીઓને .ફટિરમાં રાખી 
અકિલીઝતા સ્કવાયરો. ઘોડાઓને તબેલાઓમાં 
લઈ ગયા. . ... . 

સ્વર્ણમયી, ,એફોડાઇટી જેવી સુંદર બ્રાઈસેઈસ 
પાછી આવી. .પણ એણે ભાલાથી ચૂંથાયેલા 
પેટ્રૉક્લસને ત્યાં સૂતેલો જોયો અને એણે તીણી ચીસ 
તાખી, એના દેહપર એપડી અને પોતાની છાતીએ, 
ગરદને, રૂપાળા ગાલે ખો[ડિયાં ભરવા. લાગી, 
'દુઃખાર્ત દેવી જેવી સુંદર એ બોલી ઊઠી.ઃ “મારા 
હૃદ્યના આનંદ પેટ્રૉક્લસ હાય! હાય મને આ 


કુટિરમાંથી હું ગઈ ત્યારે તમે જીવંત હતા, તે હું 
પાછી આવું છું ત્યારે તમને મૃત્યુ પામેલા જોઉં છું. 
આવું છે મારું જીવન અનંત દુઃખની સાંકળ મારાં 
માતાપિતાએ મને આપેલા પતિને પોતાની નગરી 
આગળ લોહીલુહાણ હાલતમાં રગદોળાતો જોયો, 
મારી જનેતાને ઉદરેથી જન્મેલા મારા ત્રણ 
ભાઈઓને મૃત્યુ પામતા જોયા. પણ રાજા 
માઇનેસની નગરી અકિલીઝે ધમરોળી અને મારા 
પતિનો એણે વધ ક્યો ત્યારે તમે મને રોવા પણ 
દીધી ન હતી અને મને કહ્યું હતું. “હું તને 
અકિલીઝની વિધિસરની પત્ની બનાવીશ' મને 
અમારાં વહાણોમાં અમારે વતન લઈ જશું અતે 
મર્માઇડનો વચ્ચે તમને લગ્નગોઠ આપશું. “તમે 
મારી પ્રત્યે ખૂબ વિનપ્ર હતા. તમારે માટે રુદન 
કરતી હું કેમ અટકી શકું?' _ 

બ્રાઇસેઇસ આમ વિલાપ માંડ્યો અને. બીજી 
સ્ત્રીઓએ એમાં. સાથ પુરાવ્યો; લાગતું હતું કેએ. 
રુદન પેટ્રૉક્લસ માટે હતું પણ એ બધી રડતી હતી 
પોતાના દુર્ભાગ્યને. અને અકીઅન સેનાપતિઓએ 
અકિલીઝને ખાવા કહ્યું પણ, ડૂસકા સાથે એણે-તા 
પાંડી. પ્રેમાળ મિત્રો,' એ બોલ્યો, “મારી ઇચ્છાઓ 
માટે તમને જરી પણ આદર હોય,તો, મારી.આ 
ભયંકર વેદનામાં મને ખાણીપીણીનો આગ્રહ કરશો 
નહીં. સૂર્યાસ્ત સુધી હું એમ જ રહેવા માગું છું.' 

બધાથી એને અળગો કરવા આ-બસ હતું પણ 
બંને એટ્રયુસ પુત્રો રોકાયા, ,ઉત્તમ ઓડિસ્યુસ 
રોકાયો તેમ જ, નેસ્ટર, આઇગેમેન્યઝ.અને વૃદ્ધ 
મહારથી ફીનિક્ષ પણ રોકાયા. એમણે અકિલીઝને 

સાંત્વત આપવા કોશિશ કરી પણ યુદ્ધના વિકરાળ 

જડબામાં એ પડે નહીં ત્યાં સુધી એના હૈયાને ટાઢક 
થવાની ન હતી. એના મનમાં જૂની સ્મૃતિઓ જાગ્રત 


કવિલોક: માર્ચ-_ ક 


થતી હતી. “ઘોડાં કેળવતા ટ્રોજનો ઉપર હલ્લો 
કરવાનો પ્રસતાવ આવે ત્યારે, કેટલી બધી વાર, 
મારા દુર્ભાગી અને મને છોડી ગયેલા મિત્ર, તે આ 
કુંટિરમાં મારે માટે વિવિધ વાનગીઓ મને પીરસી 
છે! હવે તું અહીં વીંધાયેલો પડ્યો છો અને મારે 
ઉપવાસ છે. કુટિરમાં અનાજનાં ઢગલાં છે પણ, 
તને ગુમાવ્યા પછી મને ખાવાનો વિચાર સુદ્ધાં 
આવતો નથી. ખરે જ, આના કરતાં વધારે ક્રૂર ઘા 
મને લાગી શકે નહીં, ક્ષુદ્ર હેલનને ખાતર, પછી 
ભૂમિ પર ટ્રોજનો સામે લડવા આવ્યો છું તેથી, 
પોતાના પ્રિય પુત્ર માટે રડતા મારા વૃદ્ધ પિતાના 
મૃત્યુના સમાચારથી પણ મને એવો આઘાત નહીં 
લાગે, સ્કાઇશૈસમાં ઉછરતા મારા પુત્ર 
નીઓટોલેથસના મૃત્યુના સમાચારથી પણ મને 
એવો આઘાત નહીં લાગે ને મને વિચારવું ગમતું 
હેતું કે, આર્ગેસથી દૂર'આ ટ્રોયભૂમિ પર હું મરી 
જવાનો 'છૂં અને તું ઘેર પાછો જઈ, મારા દીકરા 
સ્કાઇરોસને વેગીલા કાળા બતેલામાં આણી, એને 
ભારી બધી મિલકત, મારાં દાસદાસીઓ અને મારું 
ઊંચું ઘર બતાવશે, કારણ, મને વહેમ છે કે, વૃદ્ધ 
પેલ્યુઝ જો હજી મૃત્યુ નથી પામ્યો તો, ઘડપણના 
ભારથી કચડાયેલા અધજીવતા રહ્યા છે અને રોજ 
મારા મૃત્યુના સમાચારની એ વાટ જુએ છે. 
આમ બોલતી વેળા અકિલીઝ રડી રહ્યો હતો 
અને પોતાનું સર્વસ્વ છોડીને આવનાર એમી પ્રત્યે 
સેનાપતિઓ સાંત્વન વ્યક્ત કરી રહ્યાં હતા. એ 
સૌની વ્યથા નિહાળીને ક્રોનોસંપુત્ર ગ્લાનિ 
અનુભવવા લાગ્યા. એથિની તરફ તરત ફરી એ 
બોલ્યાઃ બેટા, તારા પ્રિયપાત્રનો તત ત્યાગ કર્યો છે? 
બીજો સૌ પેટપૂજા'માટે' ગયા છે ત્યારે, ધોતાના 
બતેલા પાસે બેસી પોતાના મૃત મિત્ર માટે આંસુ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૦ 


સારતા, ખાધાપીધા વગર બેઠેલાં અકિલીઝ માટે 
તારા અંતરમાં જગ્યા જ નથી શું? જા જલ્દી અને 
એના મોંમાં થોડું અમી રેડી એને ભૂખે મરતો 
બચાવ. 

આવા ઉત્તેજનની જેને ભાગ્યે જ જરૂર હતી 
એવી એધિની ચીખતી, મોટી પાંખાળી શિકારી 
પંખિણીની અહીથી નીચે ઊતરી આવી. સમગ્ર 
પડાવમૉ બધા અકીઅનો શસ્ત્રો સજતા હતા ત્યારે, 
ભૂખના ચાસકાથી અકિલીઝને બચાવવા માટે એણે 
એની છાતીમાં અમી ભરી દીધું. આ આટોપીને એ 
પાછી પોતાના સર્વશંક્તિમાન પિતાને મહેલે આવી 
પહોંચી અનૈ વહાણોમાંથી સૈનિકો બહાર નીકળ્યા. 

ઓતરાદા વાયરાની સાથે હિમના મોટા કરા 
જોશથી વાદળોમાંથી વરસવા લાગે તેમ, ચમકતા 
શિરત્રાણો, કોતરકામ પંડિત ઢાલો, ઢોળ ચડાવેલાં 
બષ્ટરો અને રાખોડી ભાલાંઓ વહંણોમાંથી 
ઢગલામોઢે બહાર પડવા લાગ્યાં. એમનાં શસ્ત્રોના 
તેજે આકાશ ચમકવા લાગ્યું. ખાંડાનોખખણોટ જાણે 
ભૂમિને હાસ્યથી ભરી દેતો જણાયો અને કૂચ કરતા 
સૈનિકોના ડાબલાના પડઘા પૃથ્વી પાડવા લાગી. 

આ બધાની વચ્ચે અજિંક્ય અકિલીઝે શસ્ત્રો 
ધારણ કર્યા, ટ્રોજનોનું અહિત વાંછતા હૃદય સાથે 
પોતાના મનમૉં ભરાયેલા ક્રોધ સાથે દાંત 
કચકચાવતાં અને આગ ઝરતી આંખો સાથે 
હેફ્રીસ્ટસે' બનાવેલા દિવ્ય ભેટો અકિલીઝ પોતાને 
અંગે ધારણ કરવા લાગ્યો. પગનૉં બષ્ટરો ચડાવી 
એમની ચાંદીની પાંખો ભીડવાથી એણે સજ્જ 
થવાનો આરંભ કર્યો. પછી એણે વક્ષસ્થળે કવચ 
ધારણ'કર્યું અને, ચાંદીની મૂઠવાળી તલવાર પોતાને 
ખભે લટકાવી દૂર ચંદ્રમા જેવી ઝેગમગતી અથવા, 
સામો વાવટો નાવિકોનો પોતાની બંદંરગાહથી 


મત્સ્યોને માર્ગે ઘસડી જાય અને એ નાવિકોનો કોઈ 
ઊંચેરા ઢોરા પરના વાડામાંથી ડોકાતા દીવા જેવી 
લાગતી પોતાની મોટી ધીંગી ઢાલ એણે ધારણ કરી. 
અકિલીઝના સુશોભનપંડિત ચર્મમાંથી આવું તે જ 
ફૂટ્યું હતું. પછી એણે તોતિંગ શિરત્રાણ ઉપાડી શિરે 
ધારણ કર્યું, તારાની જેમ એ ઝબકતું'હતું અને એની 


ઉપર હેફીસ્ટસે બનાવેલી સોનાની કલગી નાચી * 


રહી હતી. બખ્તર ધારણ કર્યા.પછી અકિલીઝે 
કોશિશ હતી ખાંતરી કરી લીધી કે પોતાના ભવ્ય 
અવયવોતે હલનચલનમાં એ બાંધારૂપ નથી. 
પાંખની જોડ જેવું એ હલકું હતું અને પાંખની જેમ 
એણે અંકિલીઝને ઉપોડી લીધો, પછી એણે પોતાના 
પિતાના તોતિંગ.ભાલાને એના મ્યાનમાંથી બહાર 
કાઢી ગ્રહણ કર્યું, એના સિવાય બીજો કોઈ અકીઅન 
એ ઊંચકી શકે એમ ત હતો અને એતે કેમ વાપરવું 
તે એ જ જાણંતો હતો. પેલિયોન પહાડ ઉપરના 
જોક એશ વૃક્ષના 'લાકડામાં એ બનાવવામાં આવ્યું 
હતું અનેપોતાના શત્રુઓનાં વધ માટે, પિતા 
પેલ્યુઝને પૌરોને તે આપ્યું હતું. 

દરમિયાનમાં ઓટોમીડોને 'એને એલ્સિયસે 
ઘોડા જોતર્યા. એમની છાતીએ પટ્ટાઓ બાંધ્યા, 
એમનાં મોઢાંઓમાં ચોકડૉં ચડાવ્યાં અને રાશને 


રથ સાથે તાણીને બાંધી પછી ઓટોમીડોને-ચમકતો ' 


ચાબુક હાથમાં'લીધો અને ઘોડાઓની પાછળ 
હાંકનારની જગ્યાએ એબેઠો. યુદ્ધ માટે પૂરો સજ્જ 
એવો અકિલીઝ એને અનુસર્યો. ધોમધમતા રવિના 
તેજ જેવો એના કવચનો ઝગઝગાટઃહ હતો, ભયંકર 
સ્વરથી એણે પોતાના પિતાના તો ખારોને ધમકાવ્યા. 

ઝેન્યસં અને' બેલિયસં પોડાર્જેન ના પ્રખ્યાત 
ઇડ, આ વેળા વધારે સારું કામ કરીને તમારા 
સ્વામીને પોતાના મિત્રો પાસે જીવતો પોછો લાવવા 


પ્રયત્નકરજો, યુદ્ધ પૂરુંથાય ત્યારે, પેટ્રૉક્લસને છોડી 
દીધો હતો એમ તમારા સ્વામીને રણભૂમિમાં જ ને 
છોડી દેતા!” 
શ્વેતહેસ્ત દેવી હીરીએ જે અશ્ચને 
માનવવાચાની ભેંટ આપી હતી તે ઝેન્થસે ધુરા 
નીચેથી ઉત્તર આપ્યો. ઝેન્થસે પોતાની ડોક નીચી 
તમાવી હતી એટલે એની કેશવાળી ધુરાની ગાદી 
પરથી.નીચે ધસી આવી ધરતીને સ્પર્શી રહી હતી. 
મારા ભયંકર માલિક, અમે આજે તમતે 
સહીસલામત પાછા અહીં આણીશું. પણ તમારી 
મોતની ઘડી પાસે આવી રહી છે, એનું નિમિત્ત અમે 
નહીં હોઈએ પણ એક મહાન દેવ અને વિધાતા 
હશે. વળી અમારા આળસને લઈને કે અંમારા 
વેગના અભાવને લઈને ટ્રોજનો પેટ્રોક્લસના ખભા 
ઉપરથી બખ્તર સેરવી શક્યા ન હતા. એ કાર્ય 
સુકેશી લીટોના પુત્રનું હતું, આગલી હરોળમાં અણે 
પેટ્રૉક્લસનો વધ કર્યો હતો અને હેંક્ટરને યશ 
ખાટવા દીધો હતો. અમે ભલેને આથમણા વાવડાને 
વેગે દોડતા હોઈએ એના કરતાં વધારે વેગીલું બીજું 
કશું નથી - એક દેવ અને એક માનવને હાથે 
રણભૂમિમાં પડવાનું તમારે માટે પણ નિર્ધારાયું છે. 
એ આટલુંબોલ્યો એટલામાં તો વેરની દેવીઓએ 
એને મૂંગો બનાવી દીધો. ચપળપાદ અકિલીઝ એની 
ઉપર ક્રોધે ભરાયો અનેબોલ્યો. જેન્થ, મારા મૃત્યુની 
આગાહી કરવામાં તું થૂંક ઉડાડે. છે. મારાંપ્રિય પિતાઃ 
અને માતાથી દૂર, અહી હું મૃત્યુ પામવાનો છું તે હું 
જાણું, છું. છતાંય ટ્રોજનોને ધરવ જાય એટલું યુદ્ધ 
આપ્યા પહેલા હું અટકવાનો નથી.” . 
આટલું બોલી એણે યુદ્ધગર્જનાઃ કરીઃ અને 
પોતાના શક્તિશાળી તોખારોને મોરચા તરફઃમારી 
મેલ્યા; * (ક્રમશઃ) 


કવિલોક: માર્ચએપ્રિલ-૨૦૦૫: 


રસાત્મકમ્‌- 
સરસ ક્ષણ ખીલી છે / 6૪નર 
(વાસંતી સૉનેટ સપ્તક # હરિણી) 


"૧, મ ઉદાર થઈ ગયેલું પ્રભાતે મન 


સરસ ક્ષણ.ખીલી છે તડ્કે કસુંબી વસંતલ : 
સઘળું ખીલી ઊઠયું છે જયાં ત્યાં, બધે સચરાચરે! 
ગગન ઊતર્યું છે ઊડું'ડું નીલાં નીતર્યા જળે! _ 
સમય નીતર્યો છે પોતામાં બિલોરી સુનિસ્તલ! 
પવન નીકળ્યો છે ફૂલોમાં સુગંધી વનેવન, 

કુસુમ ઊઘડ્યાં ગુચ્છે ગુચ્છા સળંગ ગૂંથાઈને 
ક્ષિતિતર લગી દષ્ટિદોરે! હલે વળ ખાઈને, 
નીતરી ગયું છે પૂરી ઊંઘે પ્રભાત થતાં મન, 

મન પણ અહો, અચ્છોદાયું દિસે તડકામહી, 
ઊજળી ઊજળી આભાવાળી અહો, પ્રગટી પળ, 
ન હતું કદીયે આવું તો એ ઉદાર અનર્ગળ, 


અખિલ પ્રતિ ઉદ્ગારી બેઠું, “અરે, કુણ છે અહીં?' 


મનગમતું માગી લો, આજે શકીશ બધું દઈ 
સરસ તડકામાં આવામાં કશાની ય ના નહીં. 


સ ક્ષણ ખીલી છે આજે, ઉદાર વધુ મધુ, 
શુભ સમપ છે સંકેતાયો ? પ્રફુલ્લન પર્વણીઃ ' 
ફૂલફૂલ થઈ ગૈ છે પૃથ્વી! હવા નહીં રણૂઝણી 


વગર નખંલીએ; પુષ્પિતા ભૂ સલજ્જ યથા વધૂ; 


સરસ ક્ષણ છે ખીલી ઊઠી : હું યે ફૂલના સમી 
જરીક સુરભિભારે આછે વળાંક ગઈ નમી, 
કદી પણ નહીં એવી આજે વયસ્ક વધુ ગમી, 
લઉં અમીઝરી રેખા તારી હું ચુશ્કીથી ઓચમી, 


કવિલોક $ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૨ 


. ૩, રતિય સસુદારામાં 


ર. ઉત્કટ સિસૃક્ષુ મનરાત્ે 

સરસ ક્ષણ ખીલી છે, જાણે ખીલે ન અશી ફરીઃ 
વન-મન તિશિ્ગંધા જેવું ખીલી ગયું ફૂલ શું: 
સમય વિષયે સ્થાયિત્વે તો શકાય ન ફૂહે કશું 


* તરત પલટે ! સમજાયો છે કદી પણ એ વળી? 


ક્ષણ જ ખીલી છે : હાથા'વી છે ક્ષણું ક્ષણ આંજ, 
અનુકફૂલ બધું અત્યારે છે, ન વેડફી એ દઉં, 
પ્રભુ! તું ય કંઈ માગી લે; જો, તને પણ હું કહુંઃ 
અગર તું ચહે, સોંપી તો જો કંઈ તવ કાજને,' 
રુધિર ધસતું વેગે વ્ડે છે રગેરગ ઊછળી, 
વિરલ અઘરું આપો કોઈ કશું સજવા મને; 
શકીશ બદલી જે આપો તે પ્રસર્જક આ ક્ષણે, 
મુજ હદથી યે આઘે ક્યાંયે ગયો છું હું નીકળી! 
સરસ ક્ષણ છે, આજે કોઈ સ્વીકારીશ ના સીમા, 
પતલી પડવારેખે બાંકી, .. , 

આંકી દઈશહું ર! 


સરસ ક્ષણ છેઃ પોલાણોઆ ઊંડા વરમાણ્ડનાં _ 
તરત વળતા પડછંદા દે, સવાઈ સ- -જીવ શે, 
ગહનનભ પ્રંત્યે'બોલી જો, નથી જ અ-જીવકે ' 
અણુ'ણુ જીવતું જાળું છે આ વિરાટની જૂંભણા, 
રતિય સમુદારામાં આજે ભૂલો સહુની ક્ષમા, 
જીવનભર ઉવેખ્યાં, તે સૌ લઈ લઉં બાથમાં! _ 


૪. અફળ્યું ફળશે 


સરસ ક્ષણ ખીલી છે શંભુ-શિરે પડવા સમી, 
નિરખી શકું છું એ આભામાં જટાલટઝાંખરાં 
ભભૂતવરણાં ઝીંટાયેલાં ઉડાઉડ ભૂખરાં, 
નિરખું ખુદ શંભુની કાયા પગે પડવા સમી; 


સરસ ક્ષણ છે, જૂનું તોડી, નવું ઘડવા સમી; . 
વિરલ ક્ષણ ખીલી છે, આરે વસંતની પંચમી! 
- ધરતી રજ છે રોમેરોમ મધુકણમાં ઝમી! 
સ્ફુરતી રતિ કાયા જાણે કે સ્મરે અડવા સમી! 


સરસ ક્ષણ છે : લાગે છં કે છૂટી જ બધી જશે 
ઘરડી થઈ તે ગાંઠો, જૂની જશે જીદ પીગળી. 
અમથી ચઢી તે રીઢી રીસે જશે અવ ઊતરી, 
થતું : તવભણી ગમ્મે ત્યારે વળી પડી આં જશે, 
સરસ ક્ષણ છે : સામે ચાલી પુકારીશ હું તને, 
અફઇ્યું ફળશે; મારે માટે તું યે ત્યહીં આ ક્ષણે. 
, ૬. બધું જ ફૂલમય થવાની ક્ષણ 

સરસ ક્ષણ ખીલી છે ઊભી તિરાડ શી આભમાં 
તપસ-ભીતમાં ફૂટી જાણે રતૂંબડી કૂંપળ! 
રવરવ થતી પ્રાણે, આભા પ્રસારતી ઉજ્જવળ! 
ધુતિટશર શી ટીલી ધૌના વિરાટ લલાટમાં! 
તરડ પડી ગૈ શૂન્યે તીણી, ઝીણો રણકો થયો 
,પ્રસવપળનો, મૌનાવસ્થા તડાક તૂટી ગઈ, 
શબદ પ્રગટ્યો જ્યોતિર્‌ જેવો રહસ્ય ધ્વનિ લઈ; 
ગહન ઊંઘતા વીણાતારોમહીં રણકો થયોઃ 

તુ કુસુમની આ તો; લાગે બધું ફૂલ થૈ જશે 


અબઘડી; હશે ફૂટચા શબ્દે સુગંધતી વ્યંજના, ' 


નરતી ઊઠશે રંગે છંદે લયાન્વિત ગુંજના!- 

_ સઘળું જીવતા તાણેવાણે વણ્યું ઝૂલ થૈ જશે. 
સ્પરશ ફૂટશે ફૂલો જેવો પ્રલંબિત ટેરવે 
તું-હું-ની બિચ રેખાયે ફૂલે ભૂંસાઈ જશે હવે. 


પ, પંચભૂતોમાં પ્રકર્ષ 
સરસ ક્ષણ ખીલી, દેવો જે સુદુર્લભ સૈવતા, 
સમથળ સપાટી તૂટી છે ક્ષણાગ્ર અણી થકી 
સ્થિર સમયના પટ્ટાકેરી; ક્ષણું ટકી ના ટકી 
ચલિત કરી જાશે - લાગે છે - અવશ્ય તદેવતા, 
ક્ષણિક ક્ષણિકાઓ આજે શું અહો, રૂપ છે ધર્યું! 
ઉપણસી રહી છે જાણે તે સનાતનને પણ, 
ક્ષણિક અયથું મિથ્યા, તેનું અદમ્ય પ્રલોભન! 
રૂપ મૃગજળી માયાજાળે દિગંત ફરી વળ્યું! 
નિજનિજ તણી પાંચે ભૂતો ઉલંધી હદો ગયાં, 
ગગનપણ છે હંમેશાં કંઈક ઊંડું વધુ 
ધરતી-પવને માધુર્યોમાં જરીક વધુ મધુ! 
અગન-અજવાળાં, બત્તેમાં પ્રમાણ વધુ રહ્યાં, 
હૃદય પણ છે આજે ઝાઝું ઉદાર વસંતનું, 
રૂધિર વધુ કેં રાતું આજે ગૃહસ્થનું, સંતનું! 
૭. ભધુમદનો વિજય 
સરસ ક્ષણ ખીલી છે વિશ્વે અખિલ ખીવ્યુંખીલ્યું! 
કશું જ તથી આજે નિઃસંગી અકેલડું, તોછડું, 
સઘળું ખસ્યું છે ખેંચાઈને નજીક અડુંઅડું, 
નથી કશુંય પાંચે ભૂતોમાં પરસ્પર ના ભળ્યું: 
વિષય ભણી કૈં લંબાઈ ગૈ દિસે બધી ઇન્દ્રિયો, 
રૂપ-શ્રુતિ રસે, ગંધે સ્પર્શે ઘૂંટેલ પી આસવે, 
જનનું ગજુ શું? નાચી ઊઠયો જયહીં ખુદ વાસવે 
લથડત પદે આમંત્રે : કહે, 'પિયો, સહુ કો પિયો” 
સમય ખુદ છે પીધેલા શો સ્ખલંત ગતિમય, 
સ-મય મય જેવો છે જાતે, મધુ મહુડા તણો 
સઘન રગડો કાચોપાકો સવ્યો વગડા તણો, 
વય સમયની વાસંતી છે, મદોદ્ધત છે લય; 
સરસ ક્ષણ, વાસંતી યશે મૂકેલ છૂટો હય, 
શધુભૂપતિનો આરે વિશ્વે 

લાગે નિશ્ચે અબાધિત છે જય. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૭ આ 


ખે કાવ્યો / ૯/૯જ #-%/રે%/ 


૧, કોણ હંકારે હોડી?  ર.પ્રગટે રૂપ હજાર 
અસમી આ દરિયામાં અવિરત ખેપું ખેડી ખેડી, પ્રગટે રૂપ હજાર અહીં તો પ્રગટે રૂપ હજાર 
કોણ હંકારે હોડી મારી ગીત ઘૂઘવતાં છેડી? ક્યા ક્યાં જોડું તાર નજરના, ક્યાં ક્યૉ જોડું તાર? 
વાદળ વરસે અનરાધારે, છે રૂપ પંખી, રૂપ ટહુકા, રૂપ તરુઓ લીલા, 
પવન કરે તોફાન છે રૂપ નદિયું, રૂપ વગડો, રૂપ પુષ્ય રસીલાં. 
વાંભ વાંભ મોજાંમાં ઊછળે 


ઝરણાંની કલકલમાં ઝીણી ઝરે રૂપની ધાર! 
પ્રગટે રૂપ હજાર અહીં તો પ્રગટે રૂપ હજાર. 
રોજ સવારે રૂપ નવાં લૈ વાદળ રમવા આવે, 
રાતે નવલખ તારા'ઝલમલ દીવડાઓ પ્રગટાવે. 


મહાકાળનાં ગાન! 


કોણ રચી દે જળની ઉપર રઢિયાળી એક કેડી? 
કોણ હંકારે હોડી મારી ગીત ઘૂઘવતાં છેડી? 


સફર ઘણી લાંબી ને ઝીલશે- રાત-દિવસની અવિરત વ્હેતી જાય આ વણજાર * 
ઝીંક કેમ આ કાયા? પ્રગટે રૃપ હજાર અહીં તો પ્રગટે રૂપ હજાર. 

કે પ * ઘૂઘવતા દરિયાને દેખી ચડે જીવમાં ભરતી,” 

કોણ પ ણ મ વે અચાનક તેડી? કા જાનો ક ર 

કોણ હંકારે હોડી મારી ગીત ઘૂઘવતાં છેડી? પળ પળ નજરું નીરખે હરિની લીલા અપરંપાર! 


પ્રગટે રૂપ હજાર અહીં તો પ્રગટે રૂપ હજાર. 
બે ગઝલ રજ %૭/ 


ફૂલો સમું ખીલી શકાતું ડોત તો? : મળ્યા છે હમકદમ એવા, મને જે ચાલવા ના દે, 
ખુશ્બુ રૂપે જીવી શકાતું હોત તો? એ રસ્તા ય કંઈ એવા સફર પૂરી થવા ના દે. 

કોઈ નદીની જેમ ગાંડાતુર થઈ, * જમાનો રોજ માંગે છે ખુલાસા મૌનનાં મારા, 
મન ફાવે ત્યાં ભાગી શકાતું હોત તો? અને કંઈ શખ્દ છે એવા જે મોઢું ખોલવા ના દે. 
તું સૂર્ય છે ઊગી શકે જરૂર તું, ી શરમ સંકોચ ના સંયમ, ન તો પહેરો જમાનાનો, 
પડછાયાથી ઊગી શકાતું હોત તો? છતાં એ કોણ છે જે ઉબરો ઓળંગવા ના દે? 
નિજ નામની માફક કદી નસીબ પણ, ગમન કે આગમન એનું સદા ઝાકળના જેવું છે, 
જાતે લખી, ભૂંસી શકાતું હોત તો? ફૂલોને પણ જરા એ ગંધ એની આવવા ના દે. 

હે મિત્ર! ઘરનું દ્વાર તે ખોલ્યું છતાં, લખી લે એ જગા ઉપર હશે તું એકલો કેવળ, 
તારાથી પણ ખૂલી શકાતું હોત તો? અગર તારાથી તું કોઈને પણ આગળ જવા ના દે. 


ક્રવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૪ 


એક્સપોઝ ન કર મારી અભિવ્યક્તિની નેગેટિવઝને! / ૪૪૪7 /4૪ 
એકવીસમી શતાબ્ટીના બારણા ઉપર ડૉરબેલ તગાડીને નિયતિ ઊભી છ - 
અંદરથી એક પ્રૌઢ સ્ત્રી બારણાના આઈ-ગ્લાસમાંઘી જુએ છે, 
અને ઊંડા જખ્શની જેમ સહથીને અટકી જાય છેં- 

એ જાણે છે કે નિયતિ શું પૂછવા આવી છે... 

પણ એનો ઉદાસ કંઠ રુદ્ધ છે... એ શો જવાબ આપી શાકે એમ છે? 
નિયતિએ એની પાસેથી શું શું છીનવી લીધું નથી...! 

એનું યૌવન, એની વસંત, એના ઊંડા જખ્સમાંઘી વહી જતી જિંદગી...! 
એ કેટલી બધી પરિપક્વ થતી ગઈ છે નહિ જીવાયેલા યૌવનથી, 
કેટલી બધી પરિપક્વ થતી ગઈ છં રિશિરની ડાળ પર 

કે શિશિર અને વસંત વચ્ચે જ ખરી ગઈ છે સ્વપ્નત્તી ડાળ પરથી! 
ખોવાયેલાં વિસ્મય અને ભાષાએ કૂખમાં એક દીકરી આપી છે- 

એ પણ જિંદગીની કરુણાંતિકા સમી! 

હવે સ્મૃતિઓને સામે છેડેથી ભાગ્ય સમો કોણ પ્રવેશતો જાય છે 
શતાબ્દીના મધ્ય ભાગમાં.;..? 

પણ ઓહ, નિયતિ, આમ આઈ-ગ્લાસની બહાર રોજ ઊભી રહીને 
તું મતે એમ્બેરેસ કેટલી હદ સુધી કર્યા કરીશ? 

મારા સ્વપ્નમાં હું હજીય હઠપૂર્વક મને એક એવા 

કેન્દ્રમાં ગોઠવી રહી છું- ા 

જ્યાં તું ક્યારેય તોડી ન શકે દેવદર્શિની સમા મારા - માતાના મૌનન 
અને ક્યારેય શોધી ન શકે મારી દીકરીના રહસ્યને! 

એક પડછાયાની આડશમાં ભીની ડાળ પર ક્ષણેક્ષણે ઊગતાં 
વેદનાનાં પુષ્પોની થાલા થને ગૂંથ્યા કરવા દે, નિયતિ! 

હઠ કરીને તારે મૌનનું બારણું ખોલીને શા માટે 

એક્સ્પોઝ કરી નાખવી છે મારી સંતાડેલી અભિવ્યક્તિઓની નૈગેટિવ્ઝને! 


કવિલોક: માર્ય-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૫ 


પાંદડું / ર/%ેન્્ર «ટે 
વિના કશીક ડાળ એ, લટકતું રહ્યું પાંદડું, - 
છતાં કણકણે, ઘણી તરસ, મૂળસોંતી રહે. 
કદીક વરસાદમાં પલળતું, ટહુકો કરે, 
યછી અકળ મૌનમાં, સરી જઈ ઉનાળો સહે. 


ધરા, અગન, વાયુ ને કિરણ, એ જ પાણી વહે, 
કશુંય અડકે નહીં, પળપળે સડ્યે જાય એ. 
લહેર સઘળી વહે, અવનવી સુગંધો ભરી, 
નહીં ફરકતું, જરા પણ અતીત ઝાંખો છતાં. 


હવે પથ પરે, અમૂલ્ય નજરે ચડે ના કશું, _ 
દશે તરફથી, રહે વમળ કાળના ભીસતાં. 


અને તણખલુંય ના ફણગવા ફરીથી ચહે, 
છતાં દિવસ-રાત, એ જ અવકાશમાં, ઝૂલતું. 
ક્ષણે, મરણની ક્ષણે, જનમ ધારતું લાગતું, 
અને તરફડી પળે પળ, જીવે હવે પાંદડું. 


બોલાયેલા શબ્દો / %૭ુલ્જ ર/%૯ 


મારા બોલાયેલા શબ્દો તો ઘુમરાઈ ઘુમરાઈને 
ઊભા છે પ્રશ્ન થઈને પહાડ જેમ એકાકી. 

હવે તો પડઘા પણ ગયા છે શમી, 

ઊડતાં પક્ષીએ ગુમાવી દીધો છે કલશોર, 

વેરાઈ ગઈ છે વાત રાઈન! દાણાત્તી જેમ. 

આ રૈત્રી બપોરે ખોડાઈ ગઇ છે 

'ઉત્તરામચરિત'ના એક પાનાં પર મારી નજર 

જે બોલી રહ્યું છેઃ તે હિ નો દિવસાઃ ગતાઃ 

તોય બારણા પરના કોઈ ટકોરાના આભાસે ખોલું છું, 

મારું બારણું 

અને ધસી આવ્યો છે પવન રડતો રડતો મારા ખંડમાં 

સાથે લઈ આવ્યો છે મારા જ બોલાયેલા શબ્દો, 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૬ 


ચકલીઓ / ૪% ૪૭૨/ 


આપણને ખબર પડે 
તે પહેલાં જ. . 


આપણા મનમાં 


મળો બાંધી લેતી હોય છે 
આ લાલ-પીળી 
ગુલાબી-જાંબલી . 
કાળી-ધોળી 


_સોનેરી-રૂપેરી 


જાતજાતના રંગની ચકલીઓ! ' 

નજરના કૅમેરાને 

એક્સેકન્ડમાં 

અસંખ્ય પોઝ આપી શકે છે, 

અને તોય 

પોતાની એકાદ ખૂબસૂરત મુદા 

કોઈક માટે સંતાડીને રાખી શકે છે! 

એ સાચવતી હોય છે સાવધાનીથી 

બાજના આકાશમાં પોતાની જગ્યા 

અને જમીન પર. 

કોઈ પ્રાણી એના પર ત્તાટકે 

એ પહેલાં જ 

પોતાના દાણા ચણીને 

ત્વરાથી ઊડી જાય છે. 

આપણે રચીએ છીએ 

એના માટે પિંજર 

અને એ પિંજરમાંય 

પોતની આગવી દુનિયા રચી શકે છે! 
આપણે અતંતકાળથી 

એની દુનિયામાં પ્રવેશવાનો માર્ગ શોધી રહ્યા છીએ. 
અને આપણા અંતહીન રઝળપાટને જોઈને ી 
કેવું મોહક-માર્મિક હસતી હોય છે ચકલીઓ! 


રસ્તા 

રસ્તા જ હોય છે 

રસ્તા 

ચાલવા માટે જ હોય છે. 


ના, 
પ્રાસ માટે 
રસ્તા 
સસ્તા હોય છે 
એમ નહીં જ નહીં કહું 
કારણ 
જે જે હોય 
તે જ હોય 
તો તો સસ્તા-મોંઘાનો સવાલ જ ન 
હોય. 
એટલે તો રસ્તા 
ખયાલ હોય છે, - 
“ કમાલ હોય છે, 
એ જતા હોય છે, 
આવતા હોય છે. 
એ સીધા હોય છે, 
સપાટ હોય છે. 
ઢાળ-ઢોળાવવાળા હોય છે 
વાંકા-ચૂકા ય હોય છે. 


રસ્તા રસ્તાની રીતે વર્તે છે 
ચાલનારની રીતે નહીં 

એટલે સ્તો 

યુગાંતરોના પગલાંનો ભારે ય ખમી 
શકેછે ' 


ને રસ્તામાં ક્યાંય અટકી પડતાં નથી. 


હ 


રસ્તા / %/ર« ૪૦૮૪ 


રસ્તા સૌના હોય છે 

પણ રસ્તા કોના હોતા નથી. 

જે ચાલે છે 

સૌને ખબર હોય છે રસ્તાની 

જે પગલે પગલું ગણીને મૂકે છે 
એની ઉપર નજર હોય છે રસ્તાની, 
રસ્તા મારગ આપે છે સૌને. 
કોઈને કશું ચીંધતા નથી. 

એને દિશા હોય છે પોતાની, 

પણ કોઈની દિશા હોતા નથી એ. 
એનું પહોળાવું 

કે સાંકડા થવું, 

એની ગતિ-લીલાનો અંશ 

છતાં સ્થિતિ બદલતા નથી એ. 


એ આડા હોય 

ઊભા ય હોય 

અવળા હોય 

સવળા હોય 

એના હોવાપણામાં જ એનો અર્થ હોય છે. 
એ એકબીજાને છેદતા હોય છે. 

ક્યારેક ભેદતાં પણ હોય છે, 

પરંતુ રસ્તા, રસ્તાને ખેડતા નથી. 

એ વધે તો કેડી પાડે, 

પગદંડી રચે, 

અથવા બે રસ્તા ય બને. 

પછી ચાર, બાર, બોતેરમાંય ગણાય 
પછી બોતેર, બાર, ચારથી ભાગી ય શકાય. 
એનું દૈવત એનું એ રહે. 


ન વટલાય 


કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૭ 


નપ્લટાય 
સૌએ ખાધી છે 


પણ રસ્તાએ પલટી ખાધાનું જાણ્યું નથી. 


એવું નોંધાયું છે કે 

પથિકોને હંમેશાં રસ્તા જડે 
પછી પથિકો પોતપોતાના પંથે ચડે. 
આરંભાય પછીથી જ :- 
પગ, પગલાં, રસ્તાની યુતિ 
વેગ, સંવેગ, પ્રવેગની ઘ્ુતિ 
આવી યુનિ-ઘુતિના 
સૂર-તાલમાં 

રસ્તા 

પથિકને વીટળાય 

ક્યારેક પથિકે ય 

રસ્તામાં વણાય 

પછી એની કથા ગળાય 
એના પગલાંને 

રસ્તા પરથી ખોતરાય 
આપ રસ્તા ચીરાય 

તોય રહે અડીખમ, 

કારણ 

રસ્તા 

હોય છે રસ્તામાં અકબંધ 


રસ્તા હમેશાં જીવતાં હોય છે. 
ક્યારેક સમેટાય ખરાં 


કવિલોક $ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૮ 


પણ ફરી પ્રગટ થતાં હોય છે 

એ વેળાએ 

એ નદી જેમ વહે છે 

ને જેની સામે પ્રગટ થાય છે 

એને ય વહાવે છે 

લઈ જાય છે 

ઠેઠ સચુદ્ર સુધી 

રસ્તા 

ધરતીના ગર્ભમાંથી આવે છે 

તો આકાશની ઓરમાંથી ય આવે છે 


-રસ્તા 


ધરતીના ગર્ભમાં લઈ જાય છે 
તો આકાશની અનંત ઓરમાંય લઈ જાય છે 


કહેછે: 

સૌને સૌના રસ્તા હોય છે 

આ રસ્તા 

પહોંચાડે છે સૌને સૌના લક્ષ્ય સુધી 
પણ રસ્તા તો લક્ષ્યની ય આરપાર રસ્તાય છે 
કારણ 

રસ્તા 

રસ્તા હોય છે 

રસ્તા હોવું એ જ એનું તથ્ય છે 

એ જ એનું સત્વ છે 

એ જ એનું સત્ય છે... 


બે કાવ્યો / ૪૦૪ દજે 


૧. એક તગરવાસીની સવાર 
સૂર મેળવેલી સિતાર જેવું લાગે આજ શરીર 
ને ઊછળે કોયલના ટહુકા સરખો ઉમંગ . 
મલકાતા મુખે ઝીણા-ઝીણા ગીતની મધુર ગુનગુન 
ને સ્ફૂર્તિ નાચે અંગેઅંગ 
ચરણ ચલે હળુ-હળુ ને ચાલ મારી થનગન. 
સૃષ્ટિએ પહેર્યા છે વસ્ર અનંગ અનંગ 
જુઓ ઊંચે ઝૂલે ચંપાના ગુચ્છ 
જાસૂદ ઝળૂંબે મબલક 
તે ખેતરે લહેરાય મકાઈનાં પુચ્છ. 
એકમેક સાથે કરતા ગુકતગૂ 
બેઠા છે પોપટ હાર વિધુતમાં તાર પર 
ને નીચે મોર મેઘ-મલ્હાર. 
વેરાયું છે સોનું કેટલું બધું મારા માર્ગ પર 
કેશિયાના ફૂલથી. 
" કરેણ-લાલ, પીળા, ગુલાબી, શ્વેત-અવર્ણ 
* કેના ને સૂરજમુખીનું સુવર્ણ. 
કાબર, કપોત, ચકલાં ચણે ચકચક 
ઠેકી ચાલે કટ, કટક, કટ 
નીકળું સવારે સોસાયટી બહાર ફરવા 
મળે સામાં, નીકળી પડ્યા છે ખીલેથી છૂટ્યાં ઢોર ચરવા 
બહાર પડી પેલી બિલ્લી ખૂણેથી 
ને કરે ગેલ ગલૂડિયાં - નિર્દોષ વહાલા લાગે એવા. 
શહેરમાં સૌને કેમ દેખાય છે હંમેશાં જંગલ સિમેન્ટનાં? 
હુંયે વસું છું નગરમાં 
ને નિહાળું છું વૃક્ષો, ફૂલો, પક્ષી, પ્રાણી, 
કુપા ઈશ્વરની વરસે સર્વત્ર 
જેમ હવા,-પ્રકાશ-ને પાણી, 
" હોપછીખેતર, જંગલ કે ખુલ્લી ધરા 
ગામ, ધામ કે નગર આ. ર 


ર 

આદમ અને ઈવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ 

કોણે, કેવી રીતે, ક્યા અંગે 

કર્યું હશે આકર્ષણ અન્યને અનંગે, 
ને કોણે કરી હશે પહેલ? 

આદમ અને ઈવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ 

શુભ્ર, ચોખ્ખા, ચમકતા 

નિર્વસ્ર, નયનરમ્ય. 

ક્યાંથી પ્રવેશ્યું આ અને આવું. 
આદમ અને ઇવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ 

વહાલા, પ્યારા, 

સહારો એકમેકના, 

થયાં ક્યાંથી દાખલ 

ઇર્ષ્યા, દ્વેષ ને હત્યા? 

આદમ અને ઇવ પુરુષ અને પ્રકૃતિ 
બે ભલા જણ - 
વહેંચે સૌને શ્વાસ, પ્રકાશ તે પાણી, 
ક્યાંથી પેસ્યું અકલ્યાણ આ? 
આદમ અને ઇવ 

પુરૃષ અને પ્રકૃતિ 

જાણે તેવું કહે 

જુએ તેવું બોલે 


* નહોતો કોઈ વિકલ્પ 


અનુભવ કહેવો'સાચો. 
ક્યાંથી રે આવ્યું અસત્ય? . 
પૂછું આદિ.પ્રશ્ન : 

ઉત્તરઃ નિરૂત્તર . 


" કવિલોક? માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫' 


ન પલટાય 


સૌએ ખાધી છે 


પણ રસ્તાએ પલટી ખાધાનું જાણ્યું નથી. 


એવું નોંધાયું છે કે 
પથિકોને હંમેશાં રસ્તા જડે 
પછી પથિકો પોતપોતાના પંથે ચડે. 
આરંભાય પછીથી જ : 
પગ, પગલાં, રસ્તાની યુતિ 
વેગ, સંવેગ, પ્રવેગની દ્યુતિ 
આવી યુનિ-દ્ુતિના 
સૂર-તાલમાં 

રસ્તા 

પથિકને વીટળાય 

ક્યારેક પઘિકે ય 

રસ્તામાં વણાય 

યછી એની કથા ગળાય 
એના પગલાંને 

રસ્તા પરથી ખોતરાય 
આમ રસ્તા ચીરાય 

તોય રહે અડીખમ, 

કારણ 

રસ્તા 

હીય છે રસ્તામાં અકબંધ 


રસ્તા હમેશાં જીવતાં હોય છે. 
ક્યારેક સમેટાય ખરા 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૮ 


પણ ફરી પ્રગટ થતાં હોય છે 
એ વેળાએ 
એ નદી જેમ વહે છે 


' નેજેની સામે પ્રગટ થાય છે 


એને ય વહાવે છે 

લઈ જાય છે 

ઠેઠ સમુદ્ર સુધી 

રસ્તા 

ધરતીના ગર્ભમાંથી આવે છે 

તો આકાશની ઓરમાંથી ય આવે છે 


રસ્તા 


ધરતીના ગર્ભમાં લઈ જાય છે 
તો આકાશની અનંત ઓરમાંય લઈ જાય છે 


કહેછે: 

સૌને સૌના રસ્તા હોય છે 

આ રસ્તા 

પહોંચાડે છે સૌને સૌના લક્ષ્ય સુધી 
પણ રસ્તા તો લક્ષ્યની ય આરપાર રસ્તાય છે ' 
કારણ 

રસ્તા 

રસ્તા હોય છે 

રસ્તા હોવું એ જ એનું તથ્ય છે 
એ જ એનું સત્વ છે 

એ જ એનું સત્ય છે... 


બે કાવ્યો / જટે% ઠજે 


૧. એક નગરવાસીની સવાર 
સૂર મેળવેલી સિતાર જેવું લાગે આજ શરીર 
ને ઊછળે કોયલના ટહુકા સરખો ઉમંગ ર 
ભલકાતા મુખે ઝીણા-ઝીણા ગીતની મધુર ગુનગુન » 
ને સ્ફર્તિ નાચે અંગેઅંગ 
ચરણ ચલે હળુ-હળુ ને ચાલ મારી થનગન. 
સૃષ્ટિએ પહેર્યા છે વસ્ત્ર અનંગ અનંગ 
જુઓ ઊંચે ઝૂલે ચંપાના ગુચ્છ 
જાસૂદ ઝળૂંબે મબલક 
ને ખેતરે લહેરાય મકાઈનાં પુચ્છ. 
એકમેક સાથે કરતા ગુફતગૂ 
બેઠા છે પોપટ હાર_વિદ્યુતમાં તાર પર 
ને નીચે મોર મેઘ-મલ્હાર. ક 
વેરાયું છે સોનું કેટલું બધું મારા માર્ગ પર 
કેશિયાના ફૂલથી. 
- કરેણ-લાલ, પીળા, ગુલાબી, શ્વેત-અવર્ણ 
કેના ને સૂરજમુખીનું સુવર્ણ. 
કાબર, કપોત, ચકલાં ચણે ચકચક 
ઠેકી.ચાલે કટ, કટક, કટ 
નીકળું સવારે સોસાયટી બહાર ફરવા 
મળે સામાં, નીકળી પડ્યા છે ખીલેથી છૂટ્યાં ઢોર ચરવા 
બહાર પડી પેલી બિલ્લી ખૂણેથી 
તે કરે ગેલ ગલૂડિયાં - નિર્દોષ વહાલા લાગે એવા. 
શહેરમાં સૌને કેમ દેખાય છે હંમેશાં જંગલ સિમેન્ટના? 
હુંયે વસું છું નગરમાં 
“ ને નિહાળું છું વૃક્ષો, ફૂલો, પક્ષી, પ્રાણી, 
કૃપા ઈશ્વરની વરસે સર્વત્ર 
જેમ હવા, પ્રકાશઃને પાણી, 
” હોપછીખેતર, જંગલ કે ખુલ્લી ધરા _ 
ગામ, ધામ કે નગર આ. ી 


૨ 


આદમ અને ઈવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ . 

કોણે, કેવી રીતે, ક્યા અંગે 

કર્યું હશે આકર્ષણ અન્યને અનંગે, 
ને કોણે કરી હશે પહેલ? 

આદમ અને ઇવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ 

શુભ્ર, ચોખ્ખા, ચમકતા 

નિર્વસ્ર, નયનરમ્ય, 

ક્યાંથી પ્રવેશ્યું આ અને આવું. 
આદમ અને ઇવ 

પુરૂષ અને પ્રકૃતિ 

વહાલા, પ્યારા, 

સહારો એકમેકના. 

થયાં ક્યાંથી દાખલ 

ઇષ્યા, દ્વેષ ને હત્યા? 

આદમ અને ઇવ પુરુષ અને પ્રકૃતિ 
બે ભલા જણ 

વહેંચે સૌને શ્વાસ, પ્રકાશ ને મણી 
ક્યાંથી પેસ્યું અકલ્યાણ આ? 
આદમ અને ઇવ 

પુરુષ અને પ્રકૃતિ 

જાણે તેવું કહે 

જુએ તેવું બોલે 


“ નહોતો કોઈ વિકલ્પ 


અનુભવ કહેવો સાચો. 
ક્યાંથી રે આવ્યું અસત્ય? 
પૂછું આદિ પ્રશ્ન 

ઉત્તરઃ નિરૂત્તર 


કવિલોક : ચાર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૧૮ 













અવરોધ / ર/%ન્% ટેજ “ શીદને? / જૂકુન્દ ૪૪ 
ટાંકણીનું ટોચકું ટળવળે રેતા માર ી કોઈ 
લોહીતા ટીપા માટે. . ગઈકાલે 
ક પણ, આટઆટલી ટાંકણીઓ રીપઠેલું 
ટેરવાંનો સદા સ્પર્શ ક્યો ય અલોપ? ખંડ પડું 
છતાં તે રહે માત્ર ટાંકણી. પીછું છું... 
મરો કે લખેલો કાગ ઘડીભર તે વિચારતી નથી આમ. ક્યાં 
ખાં બીજાનું કલેવર ભેદવામાં મારે 
અ તે જ રહી જાય અકબંધ. કેમ 
ચર્ચા કે ગીત મ ક ન 
૦૮ ટાંકણી ટાંકણીની માત્ર ટીકા કરે જન્મ્યું? 
બધું જ સંકલે મળ ટોળા લેગી મળી ગગન ઊડતાં પંખી ટોળાં 
બધાને સાથે લઈ જોડવા મથે, જ“ ટળા ભગા મ 
ઇન તડ એકબીજાને કોણ હશે માબાપ? 
કી બસ ભોક્યાં કરે, બસ ભોક્યાં કરે. ક્યા વૃક્ષની ડાળે 
ક તે અડીયલ ટટ્ટુ બની જડાઈ રહે. કર્યો વિરામ 
સમય જતા ય ન આગળ વધે ન વધવા દે. કે સુક્કા તૃણ 
માત્ર કાટ વ ટાંકશીઓ અવરોધે ટાંકણીઓને. ને પર્ણ માળામાં 
ઝેર વધારે ને કણી તો ં કાઢીરાત... 
છેવટે કચરા ભેગી મળી જાય. “૫ ક 
ઇસુ ખ્રિસ્તના હાથપગમાં જડેલાં ના કોઈ સ્મરણ 
ટાંકણી થા જમે કે અણસાર 
જીવે તો જીવાડે આખું આકાશ છે પ્રશ્નાર્થ! 
મ મં કડ આશ્રય 
ડવલબાૉક' «બા જ્બા અક ખખડધજ 
નીચે જણાવેલ અંકોની જૂજ નકલો સિલકમાં છે. વહેલો તે નીમ વૃક્ષની છાંય... 
પહેલો એ ધોરણે તે અપાશે. સૂર્ય કિરિણની બાણશય્યાએ 
સળંગ અંક : ૭૩, ૭૯, ૨૪૧, ૨૫૦, ૨૫૫, ૨૫૭, ભળી રહ્યું છે 
ર૬૨, ૨૬૩, ૨૬૫, ર૯૬, ૨૬૭, ૨૯૮, ૨૪૯, ૨૭૦, માટી ભેળું 
૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪ રિ હળવે હળવે 
પ્રત્યેક અંકની [કૅંમત રૂ. ૧૫ (રવાનગી ખર્ચ માફ) ક દ કહ 
રકમ માત્ર મનિઓર્ડરથી “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના સરનામે મોકલવી. રૂબરૂમાં પીાનું પારેવું ડે વું? 
અંક લેવાઆવનારને ૧૧થી પ દરમિયાન કાર્યાલયમાંથી તે મળી શકશે. ઝુ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૦ 


હંસચાલ / «//જેન# ૪72/ 


હંસલો ચાલશે 

ત્યારે બધાંની સાથે ચાલશે; 
હંસચાલ ચાલી ઘણું ઘણું 
પાર-કરવું છે. ્‌ 

ભલે મસ્તિષ્ક આકરા તાપ ઝીલીને 
આંખે અંધારાં કરી દે, 

છતાં હંસ શાંત થતો જાય છે. 

તું તાર તાર થઈ જાય 

ને વાર વાર બચી.જાય. 

તું સેંકડે સરી જઈને 

સહજભાવે ખસી જાય. 

જાત જોતર, ભાત જોતર 

દંડ દેવાની પ્રથાનું 

એક પાતક દૂર કર, 

છતાંય 

દૂર કંઈ જ ધાય નહીં 

નાદનો આસય ઢળતો સાદ કરે છે 
કૌઈ અગોચર સ્નાત-નવસ્નાત 
આનતંદવિભોર સૃષ્ટિ અનુભવે કોણ 
અંદર બહાર? 

પંચ અશ્વે પિંડ પિંડ બ્રહ્માંડ જેમ 
આપણે ટકી જવું યાત્રામાં! 


ગઝલ / જન જ૯?૯? “૪/૨૪” 


' સૂકી નદીમાં કેડીઓ પડતી રહી, 


ડૂબી ગયેલી હોડીઓ જડતી-રહી. 


કાંઠા હજી અકબંધ ઊભેલા હતા. 
વચલી જગામાં આંધીઓ ચડતી રહી. 
જળ બ્હારનું પલવાર પણ શી રીતે ટકે? 


અઢીં ભૂગર્ભમાં ભીનાશ તરફડતી રહી, 
એ ભીની માટીના ભરોસે જીવતો, 
પણ છેહની છારી સતત નડતી રહી. 


ત્યાં શી રીતે એકાદ વાદળ અવતરે? 
જેની કૂખે કોરાશ કડકડતી રહી. 


કેવળ હવે એ રેતની રાશિ હતી. 
ભીની થવા એ વાયુથી લડતી રહી. 


ખઆમોશ'તી વાણી ઘણી તીક્ષ્ણ હતી. 
એ વજને પણ વ્હાલથી ઘડતી રહી, 


ગઝલ / અરે /કેજઈ 
મ્હેંકની માફક ફૂલો વચ્ચે ફરીશું, 
ક્યાં સુધી ભમરો બનીને કરગરીશું? 


ભીંતના આંસુ અરીસો થઈ ગયાં છે, 
એ જગાને રોજ થોડી ખોતરીશું. 


એક હોડી ક્યારની જીદે ચઢી છે, 
સ્હેજ પણ પાણી નથી તો પણ તરીશું. 


સૂર્ય કહે છે આગિયાઓતે લીધે છું, 
વાત આ સાચી શે તો શું કરીશું? 


ભીડમાં જો બ્ડાર અટવાતા હશે તો, 
થોડા ચ્હેરાઓને ઘરમાં તોતરીશું. ', . 


"કવિલોક ? માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ 1૨૧ 


બે ગઝલ / જર /જેઝ## 


૧ ા ર 
સૌથી વધુ ગમે છે તને શું, તો શાયરી, કાવ્ય અથવા એવું કંઈ આવી રહ્યું છે, 
કહીને અટકવું કેમ, તરત તું ય સાંભરી! જે મને ભીતરમાં બોલાવી રહ્યું છે. ' 
આ પ્રેમ પણ ન ગણ કે હવસ પણ સમજ નહીં, ચારેબાજુએ વહેંચાઈ રહ્યો છું, 
નજદીક આવ નહીં કે ન જા દૂર ઓ પરી! ચો તરફથી કોઈ લલચાવી રહ્યું છે. 
ચહેરાની સૌમ્યતાઓ નિહાળીને ચૂપ છું, ડાળ પર બેસીને સરખું બેસવામાં, * 
હું શાંત જળમાં ફેંકી શકું કેમ કાંકરી? એક કબૂતર પાંખ ફફડાવી રહ્યું છે. * 
તું સત્યને જ સત્ય સમજવાની ભૂલ કર! મેળવું ખુદનો પરિચય એ પહેલાં, 
અગણિત હાર બાદ થશે જીત આખરી. . એ વિષે પણ કોઈ સમજાવી રહ્યું છે. 
સુષ્ટિમાં ક્યાંય પણ ન કશાની ય ભીડ છે, દ્વાર ભીતરથી ને કોઈ બહારથી પણ, 
જ્યાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ખાલી જગાની છે હાજરી. * બેઉ બાજુએથી ખખડાવી રહ્યું છે. 

છે અસર મારી નજરની એમાં નહીં હો, 


આયનામાં કોણ શરમાવી રહ્યું છે! 


બે ગઝલ/ જ/૧% જટ “૪” 


ર ર 
જો પડ્યા એકાંતને વાંધા હવે, ચિંતા કરવાની મેં છોડી, * 
કોઈ ખખડાવો ન દરવાજા હવે. જેવું પાણી એવી હોડી. 
કેમ તું વરસાદથી ગભરાય છે, ચોક્કસ ઘટતા જેવો છું હું, 
રંગ તારા થઈ ગયા પાકા હવે. તું આવે છે વ્હેલી મોડી. 
હું થયો ચ્હેરા વગરનો જ્યારથી, ખારી એવા દેશ્ય બતાવે, 
ભીંતની સમજાય છે ભાષા હવે. ભીતો કરતી જીભાજોડી. 

, ચાલવાનું ક્યારનું છોડી દીધું, . ર ટુકડા શોધું અજવાળાંના 
છોને જીવનમાં પડ્યા ખાડા હવે. ? કોણે મારી સવાર તોડી. 
આ તરસ મારી સમજણી થઈ ગઈ, એક જન્મની વાત નથી આ, 5 
તું લઈ લે વાદળો પાછા હવે. કાયમની છે માથાફોડી. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૨ 


તારું ધ્યાન ક્યાં છે? / 9% ઝેર/૪%/ ગઝલ / ૪/7૬ ૨/૦૪ 


જળ ગયું, જળનું ગયું ખેંચાણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? એ જ આશાએ બધી ગઈ'તી અમારી લ્હાય તો. 
_ પ્હોંચવાને પાર ઊભા ભાણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? હાથમાં આવેલ મોકો ક્યાંક છટકી જાય તો? 
ખૂબ ઊંડે વ્ડેણ સ્મરણોનું મને ખેંચી ગયેલું, શ્વાસને ઇસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા, 
વ્હેમનાં તૂટી ગયેલાં વ્હાણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો. 


છેક ભીતરથી મને તોડ્યો, પછાડ્યો અંત લગ , સાંકડી દીવાલમાંથી ગીત ફૂટી નીકળે પણ, 
સાવ ખૂંપેલાં સમયનાં બાણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? જો હવાઓ આ ફરી ધીમે રહીને વાય તો. 


તર્ક ભેધા છેક તળિયે પ્હોંચવા માટે મનોમન ને ચરણ આ છેક કૂવા પાસ જઈ ઊભા રહ્યા, 
બહું ઝઝૂમ્યાં તોય લાગ્યાં તાણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? કોક જો એકાદ ટીપું ક્યાંક પાણી પાય તો. 


આંગળીનો સ્પર્શ તો પારસમણિ એવી પ્રતીક્ષામાં સાવ ટૂંકા છે બધા રસ્તા છતાં લાચાર છું, 
, ક્યારની સૂની પડી છે માણ તારું ધ્યાન ક્યાં છે? શું કરું હું જો અમારાથી જ ના પ્હોચાય તો? 


પાણી તર્યા કરે છે / ચરે? ૪૭૦૬/%/ “/#/ર/%” 


મારી અભાનતાથી એ પણ ડર્યા કરે છે; ર 
કાળી ડીબાંગ રાત મને કરગયાં કરે છે.. ગઝલ / /૬?૪ £7*%/%? 


સૂરજ ડૂબ્યા પછી પણ જો આગિયા સ્વરૂપે, એમનું કહેવુંય સમજાણું નહીં; 
રાતોની*આંખમાંથી તડકા ખર્યા કરે છે. - પૂછવું'તું એ ય પૂછાણું નહીં. 
હોવાપણા વિશે હું પૂછ્યા કરું છું પ્રશ્નો,  આજીવખુશ્બુનો ભળ્યો તો બેઉમાં, 
તું વાતવાતમાં શું ઈશ્વર ધર્યા કરે છે. . એટલે તો ફૂલ ચૂંટાણું નહી. 

થઈ ગ્યો છે મૂળમાંથી તૌકાવિહીન દરિયો, આખરે બેઉ તરી આવ્યા અલગ, 
પાણી ઉપર હવે બસ પાણી તર્યા કરે છે. સ્મિતમાં રૂદન આ ઘૂંટાણું નહીં. 
“નારાજ'માં આ કોની શ્રદ્ધા ભરાઈ ગઈ છે, એ હવે શું કામ શોધે છે મતે? 


એ પાળિયાની આગળ-પાછળ ફર્યા કરે છે. આ 'દિલીપ'નું કોઈ ઠેકાણું નહીં. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૩ 


બે ગઝલ / ૪ર? ૨707 


૧ ' ર્‌ 

જિંદગી સંજોગ છે, સાવ ટૂંકી વાત છે, 
સઘળું બનવાજોગ છે. ઓસ જેવી જાત છે. 
આપણે સરખાં સહું, સ્તખ્ન ગૃંથ્યું રાતભર; 
કોઈ પર ક્યાં છોગ છે ખૂબ ઝીણી ભાત છે. 
કાંહરિ અડતા નથી, ક્યાં કદી ટહુકી શકે : 
સામે છપ્ષન ભોગ છે. ઠોઠ માણસ-જાત છે. 
મંત્ર સાચો જીતનો, આભ ને ધરતી મળ્યાંઃ 
આપસી સહયોગ છે. ભવ્યબે સોગાત છે. 
ના, દવા આપો નહીં, મુજ કલમ, કરશે ઇલમ, 
પ્રેમ ગમતો રોગછે, આ હજી શરુઆત છે. 


ગમતી નથી / રજ ૨૪૯/૯% 


જે ન હો ઉન્ઞત સ્વરૂપે જિંદગી ગમતી નથી, 
આ ઝુકાવી તાખતી દીવાનગી ગમતી નથી. 


આ શિખર છોડી તળેટીમાં ફરી આવી જવું, 
જાત સામે રોજ આ શર્મિદગી ગમતી નથી. 


આપણી પ્રત્યેક પળ પર આપણો અધિકાર નહિ? 
કોઈની લેવી પડે પરવાનગી ગમતી નથી. 


મારું થઈને મારા વશમાં કેમ એ રહેતું નથી? 
આ ભટકતા ચિત્તની આવારગી ગમત્તી'નથી, 


હું ય તારા ભવ્ય સપનાઓથી ચિંતિત હોઉં છું, 
તે તને મારા હદયની સાદગી ગમતી નથી. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૪ 


ગઝલ / ઈઇ/જે૪/૪ જે% 


રાતનાં એકાંતમાં એવા ઘડાતા મનસૂબા, 
કેટલું કોને સમર્થન, કેટલાં કોને દગા? 

એક તો તારો ઝરૂખો, આંબતો આકાશને, 

ને બીજું ચ્હેરો છુપાવે, વાળ લ્હેરાવી હવા. 
કાતરાં ખાતી કરી ત્યાં, બેસ તું જો ડાળ પર, 
આંબલી આખી બને, આ દર્દની કારક દવા. 
'આ સૂરજ તો રાતપાળી કોઈ દિ' કરતો નથી.” 
રોષમાં ચાંદો ભરે, તાકીદની નભમાં સભા. 


જ્યાં કબૂતર ભય વિના, બાંધે અનોખું એક ઘર 
આ નગરમાં એક માણસ શોધતો એવી જગા. 


ગઝલ/ સ?” જેર 
સરોવરો સમી મતે ન પાળ દો, 
ખુદા મને તમે હૃદય વિશાળ દો. 
ભલે રહું સદા ગબડતો હું છતાં, 
સરસ ઘડાય ઘાટ એવો ઢાળ દો. 
પહાડ જેવું મોટું સન દિયો અને, 
ગુલાબ જેવી મુજ હૃદયમાં ડાળ દો. 


તરસ છે કેંક યુગથી જેમની મને, 
એ જીવની હવે તો “દોસ્ત' ભાળ દો. 


બે ગીત / કુલ ૪79/ 


૧. ડાહી ડાહી જિંદગીનું પ્રશ્ન ગીત 

એવું તે કરવું છે શું? 
“જેવું કરીશ' તું “એવું પામીશ' એવું ગણગણતા રહેવાથી શું? 
કરવાનું હોય બધું કારણ વિના જ અરે કારણની પૂંછડીને છોડ; 
તોડવાનું હોય બધું તારણ વિના જ અરે તારણની તૂંખડીને તોડ! 
તોડીને ફોડીને તરવાનું હોય તો એવું તે તરવું છે શું? 
તરવાનું ચક્કરડું જોરથી જો ફેરવ્યું તો સોય મારી સામે મને તાકતી; 
મને ચારેબાજુથી કેક અણદીઠ ભોંકાય, કૈક અણધારી આર મને વાગતી. 

હવે જિંદગીને કરવું છે શું? 
રોજ રોજ તોફાનો માંડી બેસે છે, પાછી ડાહી થઈ પૂછે છે શું? 
. કહો, આનું તે કરવુંયે શું? 


૨. સ્ટેશન વિનાના “હું'નું ગીત 


નથી રોકાઈ શકતો હું હવે મારામાં. 
ચાલ્યાં કરું છું હું તો દિવસને રાત, નથી મારા પૈડાંઓ હવે મારામાં. 
નથી શેકાઈ શકતો હું હવે મારામાં! 
મોટર બનીને હું સરક્યો છું રોડ ઉપર, રેલવે બનીને કાપ્યાં પાટાં, 
કલ્પનાની પાંખે હું ઉડ્યો છું આભમાં ને જંગલ ખૂંધા તો વાગ્યાં કાંટા! 
નથી હોલવાઈ શકતો હું હવે મારામાં. 
સળગ્યાં કરું છું હું તો દિવસ ને રાત, નથી એન્જિન કે ગિયર કૈ મારામાં... 
શને રસ્તાની વચ્ચે કોઈ લેવા આવે તો હું તાક્યાં કરું છું મૌન વચ્ચે! 
પછી કલ્પના કરું છું કે લૈ જાશે કયાં? કોઈ પર્વત, તળાવ, નદી વચ્ચે? 
નથી ખોવાઈ શકતો હું હવે મારામાં. 
નથી રોકાઈ શકતો હું હવે મારામાં. 


કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫. 


બે ગઝલ / ૪” ટેર/ઈ જરશ્ેઝ” 


દૃ 


એકદા એના ફક્ત અણસારમાં આવી ચઢ્યા, 
તે જનમભર કેટલી ભરમારમાં આવી ચઢયા! 


આંખ બ્હારે આવવું કપરું જ છે અંધાર લે, _ 
સ્વપ્નના આગોતરા ઝબકારમાં આવી ચઢ્યા! 


પાર તો ઊતરી ગયા સઘળું ત્યજીને આપણે, 
પણ અચાનક એ જ પાછા ઠ્વારમાં આવી ચઢ્યા! 


શું અર્જપે જાત તાણી ઢોલના બે ચર્મ પણ, 
છેદ કરતા શૂન્યના ધબકારમાં આવી ચઢ્યા! 


આંખ, રસ્તા ને દિશાઓ ગુમ થયા અજવાસમાં, 
એ ગઝલ, સારું થયું અંધારમાં આવી ચઢ્યા! 


તત્ત્વ બેધારી જ કોઈ જાઝતું'તું મૂળમાં, 
મંત્રી ભણતા-ભણતા એ તલવારમાં આવી ચઢ્યા! 


કે જનમનો થાક જેની ભીતરે કણસે હજી, 
એ મુકામે ભાગ્યવશ પળવારમાં આવી ચઢ્યા! 


શબ્દ વણજારા હતા પણ રાજવી બે ફૂળના, 
જો વિનતા ફરમાન એ દરબારમાં આવી ચઢ્યા! 


કોઈ પણ કારણ વિતાયે થાપ આપી ગેબને, 
ચાકડા વિણ આખરે આકારમાં આવી ચઢ્યા! . 


જીતના ઘંટારવોમાં કંજતો “પરવેઝ' પણ, 
ક્યાં તિલકનું નામ લૈ ભેંકારમાં આવી-ચઢ્યા! 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૬ 


ર્‌ 


ગઝલને ઘાટ આપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો; 
સુગંધો જેમ વ્યાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


હું તો માગું છું અધ પળ, ક્યાં યુગોનું જાગરણ માગું! 
સમયને જે ન જાંપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


પ્રગટ થાશે પછી સાચે જ સાંઈ પારનો મહિમા, 
લહર વિણ સઘળું કાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


નથી કૅ ઓલવાતું તાપણું સંતૃપ્તિની માફક, 
તરસને નિત્ય તાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


હંમેશા આંખની ભીતર કથા ચીતરાય ચ્હેરાની, 
કશે મનને ન છાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


સમંદર-વ્ડાણના અકબંધ અનુસંધાન સ્થાપીને, 
વહે કેવળ તરાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો. 


પછીથી ક્યાં રહે 'રવેઝ' કો પરવાય આસનની 
તખત સઘળાં ઉથાપે, એ જ ભીતરને જગાડી જો 


ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગત વર્ષથી કવિલોક દ્વિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર' 
માંથી થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ 
પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે જ કરવો. કવિલોકના 


લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફટ કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ 
લખવો.લવાજમ મોકલવાનું તથા પત્રવ્યવહારનું 
સરનામું : કવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
રાયપુર થકલા, અમદાવાદ - ૧ 





બે ગઝલ / ૪૪% ૪ર%/2 


૧, રાખું છું 
હવામાં લ્હેરતી હું શ્વાસની સુવાસ રાખું છું, 
ભલા હું પાનખરનો ક્યાં કદી વિશ્વાસ રાખું છું? 


કહોને ઝાંઝવાની મ્હેરબાની હોય છે કેવી! 
તરસ છીપાવવાને રેતમાં ભીનાશ રાખું છું. 


ગુલાબોએ ઘણોયે છેતર્યો છે ભરવસંતોમાં, 
હવે છૂટી ગયો, ક્યાં બાગનો સહવાસ રાખું છું. 


ફૂલોના શ્વાસ લેવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે, 
છતાં લીલોતરીની જેમ હું હળવાશ રાખું છું. 


હવે અંધારનાં પગલાં જ ચાલ્યાં આવતાં સામે, 
ઘણું તાકી ગયેલો હાંફતો અજવાસ રાખું છું. 


આ જાત પણ મૂરખી / *ઝે# ૪ઝર/ 
ચાલે નમઃ શિવાયની ચરખી જરી જરી, 
મનમાં પમરતી પ્રેમની સુરખિ જરી જરી. 
એનાં સ્મરણમાં ભાન પણ રહેતું તથી જરી, 
એનાં મનનમાં સૃષ્ટિને પરખી જરી જરી. 
તરવા પડું તો સહેજમાં ડૂબી જવાય છે, 
કોણે કરી છે જાતને સરખી જરી જરી. 
કોઈ મને કહેતું રહે વેદો તણી ત્રકચા, 
કાનોમહીં ગેબી ફરે તિરખી જરી જરી. 
ભજવ્યા કરીશ ક્યાં સુધી ભવની ભવાઈને, 
સમજી નહીં આ જાત પણ મૂરખી જરી જરી. 

_'ચોગેશ' કોઈ ખ્યાલમાં ખોવાઈ પણ ગયો, 
પાડે છે કોણ સાદ આ હરખી જરી જરી. 


૨. ડૂસકું 
આંસુનો હિસાબ કરતાં તીકળે છે ડૂસકું, 
જિંદગીના ચોપડામાંથી ચળે છે ડૂસકું. 


કોઈ પથ્થર જેમ હું હાંફી રહ્યો છું રાતના- 
બસ અભાવોના વિચારે ઓગળે છે ડૂસકું. 


એક બળતા છાંયડે આવી અને ઊભો રહ્યો, 
છે જલન એવી ધુમાડામાં બળે છે ડૂસકું. 


સૂસવાટા કાળજે અફળાય છે લખતાં ગઝલ, 
ડાયરીના અક્ષરોને સાંભળે છે ડૂસકું 


આગ પણ ઓકી શકું છું પાછલા ભવની “મનીષ', 
આજ ઇચ્છાની વરાળોમાં ભળે છે ડૂસકું. 


ગઝલ/ %૪૧' %*ન્‍/%૪ 


ઝીણી ઝાકળો જેવું ઝિલાય તો! 
સુગંધો સકળ માંહ્ય ફેલાય તો! 


યુગોનાં રહસ્યો પ્રકટ થાય તો! 
જીરણ દ્વાર અમસ્તુંય ઠેલાય તો! 


ગયાં શ્રીફળો સાવ નિષ્ફળ અહીં, 
હવે મારી ઇચ્છા વધેરાય તો! 


ત મલમલ હો ઢાકાની, એવી જ ક્ષણ! 
ક્ષણોની ક્ષણોમાં સમેટાય તો! 


પ્રયત્નો કરું છું જીગરથી છતાં, 
તમારી શુભેચ્છા ઉમેરાય તો! 


નથી કામ મોટું 'પ્રણય* પ્રેમનું, 
લિપિ લાગણીની ઉકેલાય તો! 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૭ 


એક રાત એક અનુભૂતિ / //૨૪ ક«/્ઝ 
ઘડી ઘડી ખૂલી જતી ઊંઘની સ્ટોપરો 
ખૂલી જતી સપનાની ખારીઓ 
ને ઈચ્છાઓને મળી જતો છૂટ્ટો દોર, 
પાસાં ઘસી ઘસીને થાકી, જતાં સ્મરણો 
અનિન્દ્રાની ડાળીએ આવીને બેસી, જતું મનપંખી 
જોઈએ તે હોય નહીં, હોય તે જોઈએ નહીં. 
હોવું' ને “ના હોવુ' ના પ્રદેશમાં _ 
દવિધાઓનો દરિયો મારી રહ્યો છે ઉછાળા 
ખયાલોના ખાબોચિયામાં અડી રહ્યાં છે 
પડખે ઊભેલી હયાતીના વૃક્ષ પરથી ખરતાં પાન. 
કોઈને કંઈ કરી શકાય નહીં 
કહેવાની વાતોના શખ્દો 
વારંવાર કરે હુમલો આતંકવાદીઓની જેમ. 
મનતે મનાવવા જતાં ભભૂકી ઉઠે તનની જવાળાઓ, 
રાત બની જાય બેબાકળી, 
રજાઈ ફગાવી, બેઠી થઈ જાય વિહ્રનખતાઓ 
ઘડિયાળની એકધારી ટક..ટક..થી 
કરચલીઓ પડી જાય, શાંતિની ચાદરમાં 
ને અંધારાની સરવણો 
ડહોળી ત્તાખે માંડ નિતર્યા જળને.. 


ઊંઘવાનો ડોળ વારંવાર પડી જતાં કરોળિયા જેવો લાગે. 


બારીએ આવી આવીને માથું પછાડતા સજ્ઞાટા 

ને ઘડીઘડી સરકી જતાં વૃત્તિઓનાં વસ્ત્રો. 
ક્યાંકથી આવતો કૂતરાં ભસવાનો અવાજ 
પીંડીએ દાંત, થઈને બેસી જાય. 

રોજ રોજ નિર્ણયના કિનારે આવવું 

ને જોયા કરવા ડૂબી જતાં, ઈચ્છાઓના વ્હાણને. 
આદતોમાં ગોટમોટ થવું છે યાદોમાં ખોવાઈ જવું 
કમોસમી વરસાદ જેવું બની જાય. 

ફરકતા હોય રૂમાલ અને કોઈ દેખાય નહીં. 
ઇચ્છાઓની વાવમાં વળ્યા કરે લીલ, 

તે લપસ્યા કરે પરિસ્થિતિના પગ વારંવાર-વારંવાર. 


ક્રવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૨૮ 


એ જે લખાવે / /%ેર?% જટ 


એ જે લખાવે - લખું, 
કલમ ગ્રહી પણ નથી જાણતો, શું નીપજશે, 
કશું ય કવિતા સરખું? 


' શબ્દોનો મહાસાગર ઘૂઘવે, 


પ્રાસોનો ક્યાં તોટા? 
લયના ખેતર હિલ્લોળાતાં, 
"વિચારના ગલગોટા. 


'એકં પળે વિસ્તરતો કેવો, બીજી પળે તો _ 


વળગે છે લખલખું! 
એ જે લખાવે-લખું. 


નીચે લખું છું નામ ટેવવશ, 
રચયિતા છું - એવું! 
નથી જાણ આ વર્ષ કેરું 
ક્યાંથી નીતરે નેવું! 
અવશ ફળીમાં એમ નથી કૈ અવતરતું 
જે કાજ, આટલો વલખું, 
એ જે લખાવે - લખું. 


કલમ ચાલવા લાગે જાણે 

કોઈ લખે મુજ વતી! 
કુંજ વિસ્મયે નીરખું સઘળું, 

હતી મારી આ મતિ? 
પ્રસન્નષતાના તેજભવનમાં ચમકી ઊઠું 
અંગ, અને અંગરખું.' 
એ જે લખાવે-લખું. 


બે કાવ્યો / 7% ૯૪૬57 


૧ 
- સૂર્યને બાજુ પર રાખી 
એકલવાયું પંખી 
અંધકારમાં ડૂબે. . : 

વૃક્ષ ચૂપચાપ 

ટગર ટગર 

ખિસકોલીની 

ચડઊતરને જુએ. 
પલટાયેલું સ્વરૂપ 
જાંબલી માહોલમાં 
ઝાખો પાંખો તડકો ચલંકે 
વહેતા પવને _ 
સ્તબ્ધ આકાશ. 

બિચારું 

સુખ કે દુઃખ ન 
કશું જાણી શકતું નથી. 
બારીખોલુંતો' ' 
મારી અંદર. - 


તૈ 
ક્ષિતિજે 

થાકેલો સૂર્ય _ 
,બગાસા ખાતો ઢળે! ' 


ર 
મારું નામ” 
વહી જતી નદીનાં 
પડછાયામાં 
એક ઉદાસ હોડી! 
ધૂળભર્યાં 
સીશાડાના માર્ગે 
યાતાળે સુકાઈ ગયેલું જળ 


* મારી આંખોના ઊંડાણે. 


મારા ઉજ્જડ મનના ગોળે 
ચૂપચાપ બેસેલું પંખી. 

હું કોણ છું? 

હું ક્યાં છું? 

વગેરેનું નક્કી કરવા 


_ શૂન્યતાનો 


રેઇનકોટ ઓઢી ઊઠી જશે! 
ઢળતી એક સાંજે 
દૂર ધૂમ્મસના દરિયા તરફ! 


“કલરવ કરતું એક પંખી ઝૂલે . 


હમણાં હમણાં / ચ%# ૪૭૬/૭/ 
હમણાં હમણાં હાથ ફૂટ્યા 
ને હમણા ફૂટી આંખો 
કાલ સુધી ક્યાં કશું કર્યાની 
ઇચ્છા સ્હેજ થતી 


“ દૈશ્યો તો છે યુગોયુગોથી * 


' પણ દૃષ્ટિ ક્યાં હતી. 


' કાલ સુધી ક્યાં હરામથીયે 


હલી માંદલી પાંખો. 


મોડા મોડા તોય મરેલી 
ભોમે તરણાં ફૂટ્યા 
હેતા પીડના પ્હાડ અડીખમ 
હાશ! હવે તો તૂટ્યા 


વ્હંમણાં હમણાં 


| ., હવે હરખથી અડો આભને _ 


હવે નકેવળ ઝાખો. ન્હંમણાં હમણાં 


નીકળી / /કે% ૪/૮ઝ 


“વાતમાં ને વાતમાં જો વાત તારી નીકળી. 
' સાંજવેળા ભ્હેકતી ત્યાં રાતરાણી તીકળી. 


ભાગ્યરેખા પર ભરોસો ઠું કરું શી'રીતથી? 


- બંધમુઠ્ઠી[હાથમાંની સાવ ખાલી નીકળી. 


ચાંદનીમાં'આપનો ચ્હેરો જરા'જોવો હતો; 


- “કમનસીબે રાત આખી સાવ કાળી નીકળી. 


કેટલા વરસો વીત્યા છૂટ્ટા પડી ભેગા થતા, 
" તે છતાં કેવી સહજતા સામસામી નીકળી ? 
પ્રેમની ખાતાવહી વાંચી વહીવંચો કહે,” 
* કેમ સરવાળે પછી તો બાદબાકી નીકળી. 


_ કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫. [ર૯ _ 


બે કાવ્યો / જઈ કન્‍ે૬ર જટ થઈ ગયાં/ %. ૪૭૪ ર/૧૯ 
૧, અજાણી'વાતે થીજી ગયાં જો સ્વપ્ન ઠંડાગાર થઈ ગયાં, 
વ. ક. ને ઓગળ્યાં, તો આંસુઓની ધાર થઈ ગયાં.. 
કોક અજાણી વાતે નેણાં ઝરમર ઝરમર ઝરે, ર મ ર 
બંધ પાંપણે બેઠા અર્થો નજરોમાં જઈ તરે, મેંતો ટ તી માત્ર મારી જિંદગીઃ 163 
ી ક જ અકબંધ કિસ્સા અન્યનાં, પુરવાર થઈ ગયા. **' 
સ્મરી સ્મરીને દ્રવતી આંખો મર્મ અનેરા ખોલે, ડડ 


હરી ફરી વળ ખાતી આશા, મૌન મનોમન બોલે, અપર વિષે ચર્ચા થતી કાને પડી હશે? ક 
શયણાનાં વાવેતર કો' દી' ફૂલ બની અવતરે, ફલો, બગીચો ત્યાંગવા તૈયાર થઈ ગયા! '_ 


કોક અજાણી વાતે નેણાં ઝરમર ઝરમર ઝરે. . , પામ્યો નહીં જ્યાં લાગણી હું રોઈરોઈ ને, 
આજ ઊંભા વેરાને જાતે કંડારી કેડીને, ત્યાં અન્ય હળવા હાસ્યથી સ્વીકાર. થઈ ગયાં! 
કોક ભીતરથી જાગેલાને ચાલ્યું ત્યાં તેડીને, નક્કી કરેલાં લક્ષ્યથી બહુ દૂર ક્યાં હતો? 
હાથવગુ હૈયું લઈ સાથે અનહદમાં જઈ સરે, મારાં હતાં, એ અન્યનાં આધાર થઈ ગયાં! : 


કોક અજાણી વાતે તૈણાં ઝરમર ઝરમર ઝરે. કોણે દુઆની આડમાં અવળી દુઆ કરી? 


મૂંગાં મૂંગા વહેતાં ઝરણાં, વહેતાં નભ ને તારા, સુખનાં પ્રસંગો, દર્દથી ચિક્કાર થઈ ગયા! 
સાવ અવાચક અરમાનોની ગૃપચૂપ વહેતી ધારા, કાદ્ધા હજુયે કેટલાં આશ્ચર્ય સર્જશે? 


એકલતાને પંથે અવળું કોણ હવે કરગરે! અસથાં ગણાતાં શખ્સ પણ અવતાર થઈ ગયાં!' 
કોક અજાણી વાતે નેણાં ઝરમર ઝરમર ઝરે. '“* ; - 


કય -કવિલોકનું નવું પ્રકાશન -. 
” ી . |ડાવિલોક છ શરૂ કરેલી વિશ્ચકાવિતા અફ કોણીના 
સાંજની વેળા ઢળે પણ આરદાનો અંત ક્યાં? પ્રથમ મણકારૂપે પ્રકટ થયું છે. 
હાશની આશા છળે પણ આરદાનો'અંત ક્યાં? ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 
'આયખાનો અર્થ કયાં સમજાય છે એના થકી ! અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય :|* 


વૈખરી તો ખળભળે પણ આરદાનો અંત.ક્યાં? |ધરાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મેરિનરનો શ્રી.રાજેન્દ્રશાહે 


એક પીંછું આભ ઊભું વેતરી આવ્યું'કને, 
ચીસના પડઘા બળે પણ આરદાનો અંત ક્યાં?. 


કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અત્તે 
છન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે છે. કિંમત રૂ.૨૫ 
છે. આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્રે રૂ.૨૦માં 
ધૂળ, ઢેફાં, ઠીબ-પાણી કે મજાની મ્હેફિલો, જ મળી શકશે. આપની રકમ મનિ ઓર્ડરથી કુમાર 
કોકે દી' વેળા ફળે પણ આરદાનો અંત ક્યાં? કાર્યાલય લિ. ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ -૧એ 


સરનામે મોકલી આપો. પુસ્તક સાદા બુક પોસ્ટથી 


સાંજસૂરજ આભ તારા : તેજ તો સાપેક્ષ છે, મોકલાશે 


આગિયાં તો ઝળહળે'પણ આરદાનો અંત ક્યાંક 





કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૩૦ 


અનુવાદ 


1112 ધવાતાંટ ૩»1'0[29: 
13૧15 1165૧315 


41/72/07 ૮/77 70/77 77 // //6/1/ 
£.//૮ ૮/૮૮7' દટાઈ ૮7/4/27 77/૪/75 
1697૮5 

72/7/877૮ . પી 
/99/0 07 £/0710/” /'/07/ 21 
0/ /0 //૮ 729005 7/47 

4/47 /70૮//27 પ3 

00/૮0 ૮76725 તાત //75 4૪7# 
1૮7. 4770//71૪ ૮71% ///€ ૦0/16/0574 
59 પ1:0/05 ૮૦/£6૮0/ 

4/14 /0%€ //7૮/7” 5/0//16 

10૮71 70/7૮///05 /ઇ27/755'/7૮/ ૮7” 
/ર6/8/, 5/4//૮55 ૮/0/////6 ' 
4277071૮ //7૮ 47€૮4/774 

4/4 //%/2/ ર 

(૮5/૭5 70:6/ :.- 

//25/72 //1૮,0'૮2૮0/1 

/7/4૮27/7 //0૮72 

/ /5 0014///72€ 05. .. 

0 5/%૮?.40/ 

7 /6/2 ૮/17 /705/6 #/ 

// 772 167077 

2 વિ /છિ-૬/072% 2/0 


/0 7777 // ત 51610-0071//7' ॥9/6# : 

40/17 /2/17 ૮ 5007 1૮5466 ૩747" 207 5957 
20 //8/0 /1૮ 0/72 ર 

74 પ્ર 


«.€/ 0107” 64/00/05 57404 7/0 /૯ 2/09 સકે 


4/17 77477 /7 /૮/ 


૮/5 //૪૮૮ 67 /1૮/”૪૦/7૮/2? 00727187૮5... 


મીણબત્તીનાં ટીપાં જેમ 
વેસ્સિલિસ વિટ્સાક્સિસ (અનુ. પ્રફુલ્લ રાવ 
ધગધગતાં અને પ્રકાશમાં નહાતા 
ચોખ્ખા પારદર્શક મીણબત્તીનાં ટીપાં જેમ 
શબ્દો ટપકતાં ી 
મારી આંતરમશાલમાંથી 
કાગળની કોરાશ પર 
ઓગળેલા મીણ જેમ 
જે જામે છે અને નીરસ આડા પડે છે 
જ્યારે શમાદાનમાં ટપકે છે 
તેમ શબ્દો ઠરે છે 
અને તેમની કાત્તિ ગુમાવે છે 
જ્યારે નિર્જીવ કાગળને સ્પર્શે છે 
બરછટ, આકાર વગરના ટુકડાઓ 
બને છે સ્વપ્નો અને પ્રકાશ 
થીજીને પડે છે શાંત 
મીણના પડની ભીતર 
ત્યાં છુપાયેલું તે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું છે 
ઓ ભગિની આત્મા 


'તેને લે અને ઘડ 


તારી હૂંફાળી જીવનદત્ત હથેળીમાં 

તેમાં મૂક બરફ જેવી શુભ્ર દીવેટ 

અને અગ્નિજ્વાળા સળગાવવા 

તારા પોતાના આત્મા પાસેથી તણખો ઊછીનો-આપ 
જે હતો . 
આપણા સ્વપ્નો નૈ ધગધગતા તાપમાં લળવીએ 
આપીએ હાથમાં હાથવડે : 

ધ પગલું પારસ શી મ. વીથિઓ પર પર... 


કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫- [૭ ડઝ 


આસ્વાદ-- 


' કાવ્યાસ્વાદ 
* -વિનોદજ્ોશી સ 
જેસલમેર ચિત્રકાર પણ છે. એક ચિત્રકારની કલમેથી 
થરુથલે મોતી મેઢયું આ નગર, * અવતરતી ફા કેવા વ જ ક ન 
ક જ 5 શકાશ. રા [નના રણ શ 
જે ફે કે ક ન ક જેસલમેર અહીં એક કવિ ચિત્રકાંરની કલમે પ 
ઝરૂખે ઝરૂખે પથ્થરનું હીરભરંત. 


' બારીએબારીએ બુઠ્ઠી તલવારોનાં તોરણ. “_ 

સાંજના અજવાળે ભીંતો નારંગી ચૂંદડીની જેમ 
ફરફરે, 

બારણે લોઢાના કડે 

આઠ પેઢીના હાથનો ઘસરકો. 

ફળિયે ફરે બે ચાર બકરાં શ્યામ 

ડેલી બ્હાર ડ્હૈકાર દે કૌમડું ઊંટ. ' 

વચલી વંડીએ સુકાય રાતાં.ચીર' _ 

અંદરને ઓરડે ફૂગાઈ ગયેલાં અંધારે . 

ફરફરે ઢીલી વાટ. 

લાલચટક ચૂલાની ઝાળ અને ચુંદડી અજવાળે 

રોટલા ટીપતી સોનેરી કન્યા. 


-ઝુજ/% *૭*૫૮ ૪૪ 

કવિતા આમ'તો ભાષાનું ફરજંદ*છે 'અને 

ભાષા સાંભળવાની 'ચીજ- છે.પણ કોઈ કોઈ વાર 
કવિ ભાષાને એવા રૂપે ઘડે છે કે એ સાંભળવાની 
“મટીને જોવાની ચીજ બની જાય છે; કાનનું કામ આંખો 
કરવા લાગે-છે. એવે વખતે રાવે શબ્દકાર મટીને 
જાણે ચિત્રકાર કે તસવીરકાર બની ગયો હોય તેવું 
ભાસે છે. કવિતા પાસેથી કે કવિતાની ભાષા પાસેથી 
આવું કામ'લેવું'એ 'કીમિયાગર- કૉવે સિવાય અઘરું 
છું. આ કાવ્ય, નામે 'જેસલમેર'ના કવિ ગુલામ 
મહોમ્મદ શેખ કવિ તો છે જ પરંતુ દેશના વિખ્યાત 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૩૨ 


વિલક્ષણ રીતે ઝિલાયું છે. . 
કાવ્યની પ્રારંભિક પંક્તિયી જ કવિ આ નગર 
વિશેની એક ઓળખ કંડારી આપે છે. મરૂથલ તતો 
ખરું જ, પણ આં નગર તો મોતીમઢ્યું છે. અહીં 
રેતીમઢ્યું એમ નથી કહેવાયું. આ નગર વિશે કવિને 
જન્મેલું વિસ્મય પ્રગટ કરવા માટે, કહો કે રોમાંચ 
પ્રગટકરવા માટેકશું નકારાત્મક ન કહેતા કવિ આખું 
નગર જાણે કે એક આખો મહેલ હોય તેવી વ્યાપ્તિ 
રચી દે છે. પછી તો “એને ટોડલે' એમ કહી 'આ 
નગરના સર્વ પ્રાસાદોને કવિ મહિમા બક્ષતા રહે છે] 
અને “એને ટોડલે મોર અને ભીંતે ફરે હાથી' જેવી. 
સૌંસ્ફાતિક ઓળખ સ્થાપે છે. વાત આગળ વધારતાં 
કવિ લખે છે : 
%ઝજે ઝટ ર 
ર ૧/7 બુદ્ «૯૧/ર/«/ ર૭ ' 
એક સમયનું ઝળાંહળાં કૌવતથી દબદબો 
દાખવતું આ શહેર ટોડલે, ભીંતે અને ઝરૂખામાં એની 
આછેરી છબી લઈને બેઠું છે. જે તોરણ લટકે છે તે 
બુઠ્ઠી તલવારોનૉ' છે. એનાથી યુદ્ધ ખેલાયાં હશે. 
શૌર્યની ગાથાઓ લખાઈ 'હશે..' વીરોની આશકા 
લેવાઈ હશે. એ જ વીરોની આહુંતિનાં પગલે અનેક 
ચુંદડીઓ,ભડભડ બળી મરી હશે. કાવે જુએ છે તેમ 
સાંજનાં અજવાળે ભીંતો નારંગી ચુંદડીની જેમ ફરફરે 
છે. આ મહોલાત ભલે પથ્થરોની રહી પણ-એની 


સાથે સમયનાં અનેક પડ વળગેલાં છે. ભીંતોની 
જડતાને ચુંદડીના ફરકાટમાં સાંજ પડ્યે પરિવર્તિત 
, થતી જોતાં કવિને ખબર છે'કે ઈતિહાસ વર્તમાનમાં 
પણ'જીવતો જ રહે છે. એક સાવ સ્થૂળ એવા 
નિરીક્ષણમાં પૂણ આ! વાત બહુ ધારદાર રીતે કવિ 
અભિબક્તિ કરે છે.. :-. 

%/26 ૬૪૪/-/ ઝ? 
અ/ઠ ૧૮? ૮/૨" કસરકી” 

“ આઠ,આઠ'પેઢીઓના હાથ જેના પર ફરી 
ચૂક્યા હોયઃ તે.લોઢાનાં -કડાંનો ઘાટ.આપણે કલ્પી 
શકીએ. પણ આ કડાં બારણે વળગેલાં છે. કડાં 
ઘસાયાં છે. એટલું જ નહીં પણ અહીંજે આવનજાવન 
થયા કરી હશે તેનો લાક્ષણિક નિર્દેશ પણ અહીં સાંપડે 
છે. બારણાની નિયતિ.એ છે કે આવનાર કે જનારને 
કેવળ સાક્ષીભાવે જોઈ-રહે છે. એ તટસ્થ છે. એ 
ક્યારેય સામેલ થઈ: શકતું નથી. એની પાસે 
[આવત્તજાવનતતો દીર્ઘ' ઇતિહાસ કશીયે ગતિ કર્યા 
વિના પણઃમોજૂદ હોય છે: કવિ લોઢાના કડાંનો 
ઘસારો સ્થૂળ આંખે જુએ છે, પરંતુ પેઢીઓની 
પ પસાર થઈ જવું અહીં સૂક્મ રીતે વ્યક્ત 
થયું છે., 

ફળિયે ફરતાં બે- -ચાર બકરાં કે ડેલી બહાર 

ડહેકાર દેતું ઊંટ મરુભૂમિની.આબાદ છબી તો રચી 
આપે છે પરંતુ ઘરેબાહિરેની નાનામોટાની સ્થિતિ 
પર પણ પ્રકાશ પાડે છે. આખો માહોલ જે રીતે આંખો 
'સામે-આકાર ધારણ કરે છે તેમાં કામઢું ઊંટ ડેલી 
બહાર દેખાય છે. અને ફળિયામાં કે- ઘરમાં સ્થાન 
નથી. ચિત્રફલકને અનુરૂપ એવું આ દશ્ય આપણી 
આંખોને, મ્રુભૂમિથી એ અજાણ હોય તો પણ જાણે 

[રિચિત લાગે છે..* . ' 


 “' સાંજનો 'સમય છે. એ ઢળતી જાય છેઃ તેમઃ 


નારંગી પ્રકાશ ધીરે,ધીરે'ઘેરો બનતો જાય છે. આ 


સાંજના આમ તો રોજની સાંજ જેવી જ છે. પણ એ 
કવિની આંખે જોવાયેલી સાંજ છે. અંધારે ઓગળથી 
જતી સાંજથી નજર ફેરવી કંવિ વચલી વંડીએ સૂકાતાં 
રાતાં ચીરને જોઈ લે એટલો પ્રકાશ હજી બચ્યો છે છે. 
એ રંગ હજી કવિને કશોક છાકં ચડાવી શકે તેમ છે. 
પણ વચલી વંડીથી સરકતી કવિની નજર અંદરના 
ઓરડે જઈ પહોંથે છે, જ્યાં ફુગાઈ ગયેલા અંધારે 
ફરફરતી ઢીલી વાટ એમની નજરે ચડે છે. એક રાતા 
રંગથી ઘેરા અંધકાર સુધીની દષ્ટિની યાત્રાને થતો 
શિથિલ એવો, ઢીલી વાટનો અનુભવ જાણે અહીં 
સુધી પહોંચીને થાકી ગયેલા ઇતિહાસનો પરિચય 
આયે છે. એક તરફ શિથિલ સમયની કંપારી છે તો 
બીજી તરફ છે. 
૯/«૨૭૭ રૂ૧/ન 2/1 અ? ચુ£'૪ અ9૦/% 
₹2૧/ 4૪? ર0૦2 કન” 

જાણે કોઈ ઘેરા ગૂઢ રંગથી આળેખાયેલું ચિત્ર 
જ જોઈ રહ્યાં હોઈએ તેવી કાવ્યભાષા કવિ અહીં 
સિદ્ધ કરે છે. ક્યાંક લાલચટક રંગની તેજ લકીર છે 
તો ક્યાંક ચુંદડીની આભામાં વગર કહ્યે ઝળુંબતું 
નમણું રૂપઝલકે છે. વળી એ નમણાશ અક્રિય નથી. 
કવિ કહે છે તેમ 'રોટલા ટીપતી' એ કન્યાની 
ગતિશીલ મુદ્રા આપણને હરી લે છે. 

રાજસ્થાનના એક નગરી સાંસ્કૃતિક 
વિરાસતનો આછેરો પુટ આપી કવિએ એક સાંજને 
આ નગરના પરિસરમાં'જે રીતે ઊતરતી જોઈ અને 
એની અંધકાર લગીની ગતિને જે રીતે નિહાળી તેતું 
હૂબહૂ ચિત્ર અહીં આલેખાયું છે. વર્ષોનાં અંતરે 
કપાઈને પડેલો ઇતિહાસ વર્તમાનનું 'એક 
સ્મરણબિંદુ બનીને કેવું'વળગી પડતું હોય*છે તેનો 
આસ્થાવાદી રણકો પણ અહીં સંભળાય'છે. ભાષાને 
પણ રંગ હોય છે અને ભાષા પણ [ચિત્ર ચિતરી શકે : 
છે તે આ કાવ્ય વાંચતાં કોઈને પણ લાગશે. - ' 


કવિલોકઃ માર્ચ-એ કટિ [ડંગ 


ર.અભિતયી સંવેદનાનાં કલ્પના-રૂપો 
'રાધેશ્યામશર્મા * ર 
“મૃત્યુ ગંગાજળિયું દે. 
મેલું ઘેલું ફળિયું દે 
સાવ તૂટ્ેલું નળિયું દે. 
દૂર રહું ભારે નજરોથી, * : 
એવું બસ માદળિયું દે. 


પરવા ડયાં છે ઊંચાઈની, 
પોચું પોચું તળિયું દે. 
ધોધમાર તો માર કલ્પના, 
હવામાન વાદળિયું દે. 


છીનવી લે તમરાતું દળ,” 
અંધારું ઝળહળિયું દે. 

છો ને તરસ્યો છું જીવનમાં, 
મૃત્યુ ગંગાજળિયું દે. 


(“આપણી કવિતાસમૃદ્ધિ”, સીબક પ, પૂ: ૩૭૬) 
-અસ,એસ,. ર/ 
મૃત્યુના જમઘાટે, રચનાના મથાળાથી જ 
પહોંચવાની કાવ્યનાયકની અભિલાષા વિ-ચિત્ર 
વરતાય તોય દેખાડા પૂરતી નથી. 
નાની બહરની ગઝલ-આકૃતિનો પ્રત્યેક શેઅર 
અનુકૂળ ,પાચન્રાની એક મિસાલ.છે. યાચત્તા માત્ર 
અનુકૂળ જાતેની નથી પણ નાયકના વ્યક્તિત્વને 
અનુરૂપ અધિક છે. કૃતિમાં આવો કલ્પનારસેલો 
મિજાજ સાઘત્ત અનુસ્યૂત છે. ી 
.-* ભૂખછે, તરસ છે વિવિધ અપેક્ષાઓની, ભલે 
તેવી ચીજ ના-ચીજ હોય, નાયકને મન મોટી બસ 
છે. જીવનના હરેક સોપાને ઊભા રહી ભિત્વ ભિન્ન 
ઇચ્છાઓની.માત્ર, અદશ્ય અપ્રક્ટ દાતા પાસે ધા 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫ [૩૪ 


નાની રજૂકરી પણ સિયતિની રીંતિવિધિ એવી નીકળી 
એક જીવનતૃષા એવી ને એવી રહી. 

મતલાનો પ્રથમ મિસરો-અને બીજો પણ 
દીનહીન દસામાં કરવા પડેલા સમાધાનનો નાયાબ 
નમૂનો છેઃ ફળિયું દે ભલે મેલું ઘેલું, અરે! ફળિયાની' 
પ્રતિછવિ શું સાવ તૂટેલું નળિયું' પણ દે. ચલાવી 
લઈશ. . 

નાયાબં તો'છે 'આ એક કલ્પન.”મેલા ઘેલા 
ફળિયામાં ભોવકંનું “ટ્રાન્સપોર્ટેશન' થાયછે - ને 
સાથોસાથ ફળિયામાં ભાગ્યાં તૂટ્યાં નિયાંનો ર સઘ 
અહેસાસ પણ: 

'ફળિયું'ના અનુસરણમાં નળિયું ૨ એટલું 
બંધબેસતું છે કે એને માત્ર પ્રાસક્રીડા નર્હી માનીએ. 
* નળિયું પછી' માદળિયું-તળિયું-વાદળિયું, 
ઝળહળિયું ને ગંગાર્જાળિયું જેવા રદીફના પ્રાસ એક 
વિશિષ્ટ શબ્દરાસનો અનુભવ ઘૂંટતા આવે છે. 

“- પ્રસ્‍તુત ગૈઝલનોઃ પ્રત્યેક શેઅરં તદન, 
સ્વતંત્રણપણે માણવાની દે તક પૂરો પાડતો 
ખડો છે- 

નજરું કોની લાગે? જેની' ભારે જે હોય 
એનાથી દૂર રહેવાની ખેવના લીટીના આછા લસરકાથી 
કવિએ “એવું બસ માદેળિયું દે' માં બોલતી કીધી છે. 
લોકમાન્યતાનો અત્રે સચોટ ઉપયોગ લેવાયો. 

* ઊંચાઈ ગમે તેટલી હોય, સ્પૃહા-નથી. પડતું 
મેલવાત્તું થાય તોય કાંઠું કઠોર તળિયું નહિ ખપે.' 
ઊંચાણની પડી'નથી તો નીચાણનીઃતો ક્યાંથી હોય? 
ભલે, ઊંચાઈનો સામનો થઈ જાય, જરી અકુદરતી 
લાગે તોય નાયક પોચું જ નહીં, “પોચું પોચું તળિયું 
દે'ની કામના સેવે છે. 

ઊંચાઈનો ડર નથી એટલે નાયક વિશે એવું. 
ધારવાને અવકાશ'નથી કે તે સાવ પોચટ છે, પોચો 
છે.'પરન્તુ પસંદગી પૂછવામાં આવે તો તળિયું તો તે 


“પોચું પોચું' જ વાં છે! * 
 મનુજપ્રકૃતિની વૈયક્તિક વિશિષ્ટતા નિર્દેશવા 
આ શેઅર કામ લાગે એવો ઘડાયો છે. 

સૈમ્યુઅલ બેકેટે એક અણુ-નવલ રચેલી ડેડ 
ઇંમેજિનેશન ડેડ... 

જ્યારે અહીં કલ્પના, ધોધમાર વરસાદની જેમ 
અવતરી છે; પણ પહેલા મિસરાનું “સ્ટ્રક્ચર' ધ્યાન 
ખેચે છે, “ધોધમાર તો માત્ર કલ્પના. અહીં 'તો' 
અને “માત્ર' શબ્દનો વિનિયોગ કેવો ભિન્ન ભાવ- 
અર્થ પેશ.કરે છે. ધોધમાર તો કેવળ કલ્પનાની કક્ષાએ 
જ છે, અને એમ હોવાથી બીજું કશું નહિ તો હવામાન 
વાદળિયું તો દે. ધોધમાર ઝડી પાડતો વરસાદ ના 
મળે તો કાંઈ નહિ, વાદળિયા હવામાનથી ચલાવી 
લઈશું પણ દે... 

પસંદીદા “હાસિલે-ગઝલ-શેઅર' કહેવો હોય 
તો આ રહ્યો. 

૦૦૧ * 7જર/૪ £%, 
અ5૪»7૯૦/જેકુ 2. 

તમરા નહિ “તમરાં' દળ જોઈએ. ત્તિશાચર 
જંતુ તમરાંનું દળ એવું ઘેરી વળે ને કર્ણરન્ક્રમાં 
ગણગણાટ કરે એ સહ્ય નથી, માટે છીનવી લેવાનું 


કહ્યું. તમરાં કરતાં તમસ - અંધાણું વાંછ્યું મણ એ ય 
તે ઝળહળ ઝળહબાટવાળું. 

“તેમરાંનું દળ'નું શ્રુતિ કલ્પન (દઘતાંછ1૦ 
11185૦)અને “ઝળહળિયું અંધારું'નું દશ્ય કલ્પન 
યાદગાર બને છે. 

અહીં સુધી કવિએ વ્યંજનાનો સંગાથ 
સાચવવાનો રચનાપુરુપાર્થ કર્યો છે. 

પણ ક્યારેક અતૃપ્તિ સઘન સંગીર થઈ હદ 
અંડોળી જાય ત્યારે અભિધાપ્રધાન વિધાન પણ 
ઉપયોજાય. ] 

છને ₹રસ% છું જર 
૪ત્ઝ “5૪9%9ેટું ૭ 

ગમે તેમ તોય મકતો ચોટદાર છે. વિધાતાને 
આહ્વાનના સૂરમાં મૃત્યુ અને તેય ગંગાજળિયું 
દેવાની ઉદ્ઘોષણા તારસ્વરે સુણાવવા માટે ગઝલ- 
સર્જક એસ.એસ. રાહીને સલામ. _ 

પ્રતિષ્ઠિત વિવેચક ડો. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ ' 
હમણાં જ પ્રકાશિત 'આપણી કવિતાસમૃદ્ધિ' 
સમ્પાદનમાં પ્રસ્‍તુત ગઝલ પસંદ કરી કૃતિની 
'દુબારા' પ્રતિષ્ઠા કરી છે! 


કવિઓ અતે પ્રકાશકોને વિજ્ઞપ્તિ 
પ્રતિવર્ષ પ્રગટ થતા કાવ્યસંગ્રહોની સંપૂર્ણ સૂચિ કાવ્યરસિકોને, અભ્યાસીઓને ઉપલબ્ધ થાય એ 
ઉદેશથી એની ઉચિત નોંધ લેવાવાની સાથે વાર્ષિક સમીક્ષા અને ઉત્તમ છ સંગ્રહોનાં અવલોકનો 
કાવ્યસમીક્ષકો પાસે કરાવી પ્રગટ કરવાની યોજના કવિલોક ટ્રસ્ટે સન ૨૦૦૪થી અમલમાં મૂકવાનું 
નક્કી કર્યું છે. આ માટે સર્વ કવિઓ અને પ્રકાશકોને સન ૨૦૦૪માં પ્રગટ થયેલ કાવ્યસંગ્રહની એક 
નકલ કવિલોક ટ્રસ્ટ (6/0. કુમાર ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧) પર મોકલી . 
આપવાનો અનુરોધ છે. પ્રાપ્ત થયેલ કાવ્યસંગ્રહની સંક્ષિપ્ત'માહિતી “કવિલોક'માં “સાભાર સ્વીકાર' 


અંતર્ગત પ્રગટ કરવામાં આવશે. 


ટ્રસ્ટીઓ : કવિલોક ટ્રસ્ટ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ- 


અવલોકન 
'તિરોડનો વૈભવ ' 


5/5 છે ₹/₹ «રટ 

જર?” અનહદત? ૪/”. (ઇ. ૮૯) 
ગઝલ આજે એવા વળાંકે ઊભી છે જ્યાં 
પરંપરા-આધુનિકતાનો ભેદ પામવો વિકટ થઈ 
પડ્યો છે. આમે ગઝલ જેવા નિરાકારી પાત્રમાં 
બ્રહ્મસમસ્તના દેશ્યમાન-અદશ્યમાન તત્ત્વો સહજ 
ઠલવાતા હોય છે. આવા તત્ત્વોની જ્યારે નિર્ભેળ 
તટ્ુપતા સધાય છે ત્યારે પરંપરાના પિંડમાં ય કેંક 
એવા'ઝબકાર ઉદ્ભવે છે, જેને આંજતાવેંત સ્વયં 
સર્જકને ઇન્દ્રીયાતીત ઘુતિના પરિમાણો સાંપડે છે. 
જેની ચેતનાના બળે, તે અનંતની પાળે બેસીને ય 
હોવાપણાની હદોને માપે છે. રિષભ મહેતા પણ 
એક એવી જ સરહદે બિરાજી સમાધિરત થઈ 
ધ્યાનસ્થ શબ્દના ત્કષિને જગાડવાના યત્ન કરે છે. 

5% ₹?કછુ૪૭૬% ૪ %*/7? 
£//૪ટ# #%ન/ ૪/જિને 7 ₹%/૭2 (૪. ૮૮? 
,, ઈતિરાડ'ના અંતિમ પૃછઠે અંક્તિ આ ગઝલ 
ત્રીસ વર્ષની ગઝલયાત્તાના પરિપાક રૂપે તેમના 
અસ્ખલિત ચૈતન્યનું દૈષટાંત ટાંકે છે. આજકાલ 
ગઝલસર્જનમાં જોવા જડતી કલમ-શબ્દની 
ચૈતન્યહીન સ્થૂળતાને માર્મિક રીતે પડકારે છે. અહીં 
પરસંવાદના નિર્દેશમાં ય ગહન આત્મસંવાદની 
લીલા પ્રગટે છે. શબ્દના ધ્યાનસ્થ. ત્કપિત્વનો' 
સંદર્ભ ન તો પરંપરા છે, ન તો આધુનિકતા છે. એ 
તોસનાતન-શાશ્ચત સર્જનતત્ત્વની આવશ્યકતા છે. 
આ સર્જક ભલેને તેમના ઉસ્તાદે “બેફામ'ની 
જેમ પરંપરાના પરિવેશમાં ડોકાત્તા હોય, પરંતુ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫' [૩૯૬ 


* ડૉ. સતીન દેસાઈ “પરવેઝ - 


ગઝલની નવ્ય આબોહવાને ભરપૂરશ્વસે છે. 
વસ્મય-સહજની અત્ુભૂતિઓને શ્વાસ-પ્રાણમાં 
ઝીલે છે. કોઈ કાળકર્મની થપાટે ભલે ને તેઓ 
વેદનાના ગર્તમાં વલોવાયા હશે. પરંતુ તેમની 
વેદના, આક્રોશ અને ચિત્કારનો લાવા અહસાસતી 
ગર્મીઓમાં નહીં. પણ નર્માઓમાં શેરસ્થ'થાય છે. 
આમ કવિની અંગત વેદના જ “તિરાડ'નો મૂળાધાર 
છે. તેમ છતાં વેદનાનો વ્યાપ અંગત ન રહેતા 
અનંતમાં વિલિન થતાં કવિ જે મોક્ષત્વની અત્તુભૂતિ 
કરે છે તે તેમના અશૂઆરમાં તપાસીયે. 
%5/0*%/ ૪5 ઝે છુ'7૨/0*%/ ૦57. 

₹/રકહું«? »ઈને ૪૯ 910%/ «5? ” (૪. ૮0 


જેર! 5% છે 9% 9 «૪/ ?૯/૧% 
કું /ર* 82 7? 520 «/0/%/ «%. ' (૪. ૮0 


જ ર૯/ %ત૨ અ ૧0/%'ઝ8 અજ૪ 
૧8 અ/૪9 4%? %ત૪ હુંડરજ ર૯? (૪. ? 97 


શ્ર 
ુ”2/6” ”૪#*/ 55/27 

“ 2 %6%/9*? છું "//5 ટર (ઇં. ? ૪) 

વેદના ને વૈફલ્યના ઘોંઘાટની ભીંસ વચ્ચેય 
બ્રહ્મનાદને પામતો આ કવિ ક્ષણિક નરસિંહી 
અવસ્થામાં રાચતો ભાસે છે. નરસિંહે સાક્ષાકારની 
ચેતના કાજે હાથ બાળી ભક્તિનું એશ્વર્ય દાખવ્યું છે 
જ્યારે આ કવિ એશ્ચર્યસાધત્તાનો ભિન્ન માર્ગ સૂચવે 
છે. એશ્વર્યની અત્ુભૂતિને માર્મિક રીતે પડકારે પણ 


છે. છતાં એમની શ્રદ્ધા અતૂટ-અવિભાજન્ય જોવા 
જડે છે. ઈશ્વર સંદર્ભે જે અશૂઆર પ્રગટ્યા છે તેનું 
વૈવિધ્ય ખરેખર માણવા જેવું છે. 

૪૦ «૪ ખુટ/7 ઝઈ એ ૪૦9૭ . 

૪/7? જૂર૪”ે ૪4/%7 «૪ અ/છ ” 

ી યો 

ઇર જરે 9૪ ખુટ/%૦ ૪૪ છો 

5%/%2/% &/% ૭47 %/877/ ૪૨2. ' જ. ૯) 


(૪ ૭૪૦ ૧૮% ળન હજુ 
અજ અઝ ૪ર? ઈર «/જવ €. (૪. ર7 


૧/ર દુઃ/ જે સજે ને ટે 7 9૬/%, 
#.-57 5/79 ઝેએ */ર? જુઠ ₹%. (૪. £૦/ 
અહીં એશ્ચર્ય સાથે કવિનો બાળસહજ 
અનુબંધ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ફરિયાદના સ્વર-સૂર 


મધ્યે પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વ બાબતે, અને 
“ એશ્ચર્યના રહેમો-કરમ બાબતે નક્કર શ્રદ્ધાના નાદ 


જગાવે છે. . 


' તો વળી દર્શન સંદર્ભે આત્મજાગૃતિનો જે . 


ઊઘાડ તેઓ પ્રગટાવે છે. તે પણ કાબિલે-દાદ છે. 
૧ /. એં ૪% «ઝર અ જૈ9 છે 
જેછતર હા %૪છઝી છું '5%%/7 %ઈ જે (૪. ર૮7 


જર ન ક ઠું 1; %/%7 
90 ૦૮૦0 9% અ#જ/ર 986જર#? (૪ ૭ર? 
, ઉપર્યુક્ત અશઆર ઇસ્લામના પુરાકલ્પનો 


' ઉજાગર કરે છે. જેમાં નબી મુસા અને તૂર પર્વતના 
* સંદર્ભો પ્રગટે છે. ખુદાના દીદારની જીદમાં મુસાના 


અનુયાયીઓ, ખુદાઈ નૂરના પ્રાગટ્ય સાથે જ તૂર 
પર્વત'પર બળીને ખાક થઈ ગયા હતાં, એ તલ્લી- 


એ-તૂરના સંદર્ભો આ કવિએ સાર્થક વણીને, 
જીવનભરનો અંધાપો વેઠવાની શ્રદ્ધા દાખવી છે. 
૬૯/75 7૪૯%? /£ ૭/7? રહ7જે 
કંઈ/ 75 %?ઈ ૯7% %77/ રઈંગ/' 
યુ ી (“3૮/2૪ ₹%/'ઝ5૪/ 
પુરાકલ્પનો ન માત્ર પરંપરામાં, પણ 
આધુનિક ગઝલનાય આધારસ્તંભ સમા નીવડ્યા 
છે. જેની સજાગતાના બળે આ સર્જકે એમના અનેક 
અશઆરમાં સાંદ્લિક વિનિયોગ કરવાની મથામણ 
કરી છે. જેના સાફલ્યની પરિમિતિય ખરેખર 
પામવા જેવી છે. 
છુ છું %7/%'અ% ૧૯-97-૭7. 
૪/5 ૧/૪ 7ર %ઈ જે.” (૪. ₹૭/ 
શ 
ર/%/ ઝર ર છે સ૪૪ ૪૬૩? ૯૦ 
ઈ? »/ (૪ અ/2૪૪/2&/ ૪૦? 9₹). (૪. ૪૭/ 


શ ક 
૧/07 સ8/ ૧29 % જુદથર ૨૭ _ 
અ#62905ુ%575/ ૨ઈનેર 9૨) '( »૯? 

શ 

%૯-? 7૨2%/છે 9 5/9 9૧% 
અ %%/છે «/તિ૪/૪ર”/ 279%.” (જ, ૭૮૦ - 
અગમ-અગોચરથી વાસ્તવદર્શન અને 
પુરાકલ્પનની ત્રિ-વિધ પાંખે વિહરતા આ.કવિ 
દરમિયાનના અનેક અવકાશને પણ ખેડે છે. પ્રાપ્યઃ 
ને અપ્રાપ્ય એવા તત્ત્વ-સંવેદન ઝીલવાની અવિરત 
કોૌશિષમાં રાચે છે. જેના ફળસ્વરૂપે “તિરાડ'નો 
ગઝલવૈભવ તિરાડમય ન રહેતા સત્ત્વ-તત્ત્વના 
અકબંધ સ્વરૂપોય પામે છે..મૂળ સ્વરકાર.હોવાના 
નાતે શબ્દનાદનું અર્ધધેપત્ય એમને અનાયાસ 
સાંપડ્યું છે. જેથી અ રડ અનેક 


કવિલોક.: માં ૦૫. 


શેરો ગૂંથાય છે. વળી મૌલિકતાના ભેખધારી ૫૨ 
ચમત્કૃતિજન્ય તત્ત્વો સ્વયં અવતાર પામે છે. ઓ 
કથનને સાકારઃ કરતા શેર જોઈએ. * 
“ ઈ? ૪૪ 5?ઈ ૧%/ ર/? ₹7 9૧ છં 
૨/6 625 હ)% ન સૂર? £9/%છ ' (૪. ૪૨? 
ઝે હ 
૧૦૦ અ ઇજ" ૯ર ૪#૨%/૩૦૯૧૯%? 
ર૪70 એક ૨/87 50 & 4) ૨૫/ટ છે ' (૪. ર૮) 
ક 
જ ર૪ ચુ ₹2 /૬%/૨૮? 
ર9” એ ય//ર/ 6૪? #5/ ૪૭ ' (૪, ?₹૮/ 
ઝદ 
£72%/ ૧/2/ ૨ર? ૪% 5૪૧૪૪ ૦% 
૨/૯૪ઈએ ૦ર 5ઈને ૪૭૧/"? 7% '(૪. »૯” 


દ 

“જ %9કઈ 99/9 /૪2 ક ૨ઈ જજે 
”ત?27િજેજ ટેજજીં « ૪૭૪% ૬% '( મું 
આમ જીવનના તાપ-પરિતાપ વચ્ચે આદરેલ 
તિરાડની ગઝલ-સકર પિંડડ્રતિબંબ-પડછાયા તથા 
પદ, પદચિહ્ભ, ધૂળ-પગરવ વગેરેથી પર થઈ ક્યાંક 
અગમ્ય સ્થળે વિહાર કરવાના સંકૈતો પમાડે છે. તેમ 
છતાં સર્જક મનુષ્ય હોવાના નાતે ઇન્દ્રીય વૈફલ્યના 
અહસાસને તેમના અનેકાનેક શેરમાં' દોઢરાવે છે 
સદભાગ્યે ગઝલને ઉપકારક એવા સંવેદનો કલ્પન- 
પ્રતીકની યથાર્થતામાં આ કવિ મઢી શક્યા છે તેનો 
અદ્ભુત ચિતાર પ્રશ્ન અજંપ વચ્ચેય મઢી ભાવકને 

વૈફલ્યના પંથે-પણ અંગમના અણસાર પમાડે છે. 

ક છે 9૪% ૪ર «? ટજ «૪ ૪ 
5#૪સૂર#૦ઈન૬/૪/૦૦ ૪૦/6૧ « £:”(, ર) 


ક. ૧: ક નજ (પ .*5- 
* 5% (# 

શ 
મ નક પ્ર દિ જ ક ક વજ 
ટિ “૪ ક ર૬ ક કક ૨૮ 


કવિલોક ::માર્ચ-એપ્રિલઃર૦૦૫ઃ [૩૮ 


અ» %/જઅ/છ કે 9? ₹%0 ”૪7 2 
અજુ જન ૪ર/# 9 %જ જ ક. (૪. ર/ 
તેમ છતાં,. ગઝલમાં સાધનોના લોપની . 
મથામણો, સાયાસ ગતિના પરિબળો ક્યાંક-ક્યાંક 
છંદદોષ નિર્મે છે. તો ક્યારેક વૈવિધ્યની મથામણો 


“એકના એક મ્રતીક-સંવેદનની પુનરૃક્તિઓ નિર્મા 


ગઝલ શૈથિલ્યને વરેછે. આટલી ત્રુટિઓ બાદ કરતા 
'તિરાડ' તેની આત્મસમૃદ્ધિયી જીવન સમસ્તની' 
કેટલીયે તિસડો સાંધે છે. ] 
જેમ ડૉ. ઇકબાલ એક ઉદ શેરમાં ફરમાવે છે 
જુઝર 9/ ચ%% 2 અ/ઝે ૦% જટ 
૨2/%-ર/હં કે જજ ૪ હે. 7 

(અર્થાત્‌ - એ રાહી, તું તારી બુદ્ધિથી પર 
થઈજા. કારણ કે જે પ્રકાશ તત્તે જોવાય છે તે પંથનો 
દીપક માત્ર છે. મંઝિલ નથી.)” 

તેમં આ કવિ પણ, બુદ્ધિજન્ય અજવાસમાં 
અટવાતા ગઝલ-સાધકોને એમના બે ક શેરથી 
ચેતવે છે. 

૧૪ ુઝ/%/%/% -4%/ય/ તિ 
જ ૯૭? « %% /ર/₹ ૭? ' (૪. ર૯? 
ક , 
(૯૪૨?%/07:7 5/૮7 %72/ 
૪% ૪૭૦૭૩? 9% રૂઝ ૨ઈ /#% '/૪. ઝ૯ 

ગઝલમાત્રના કુંડાળામાં લખચોરાશી ફેરાનું 
પરિભ્રમણ કરેતતા,સાધકોમાં જવલ્લે જ કોક 
બડભાગી સાધક ઈલંહામ (દૈવી શક્તિ)ને વરી-મોક્ષ 
પામે છે. “તિરાડ*ના આ સર્જકને એ મોક્ષની લીલા 
ક્યારે સાંપડશે એ કહેવું અઘરું છે છતાં એ' તરફની 
ગતિનાકેટલાક પ્રમાણો આ' ગઝલસંત્રહમાં અવંશ્યઃ 
દેટટિંગોચર થાય છે. છા 


કવિલોકનાં પ્રકાશનો 


. શ્રુતિ - રાજેન્દ્ર"શાહ 
. આર્દ્ર - ઉશનસ્‌ 
. રનેરી- મણિલાલ દેસાઈ 
. સાત મંકાવ્યો 
.“પાંચ્‌ મંહાકાવ્યો 
છૈ, -જેળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 
૭-- પરન્તુ - વિનોદ જોશી 
 ટી.એસ. એલિયટ 
હ ગધંકાવ્ય 
..આપણાં :8તુકાવ્યો 
૧૧. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડયા 
'ર.પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ 
ઝૈ;-અરીસાઘર - બારીન મહેતા 
૪. અથાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ 
પં.“પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ અપ્રાપ્ય 
૧૬, નિરૂદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 


અશ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 


૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 


અપ્રાપ્ય- 


૧૭, સાવિત્રી - ચૅંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો ર૪-૦૦ 
૧૮. આગિયા (હોઇકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 


* ૧૯. અંગપચીસી ઇપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 


૨૦. દિલ આનંદ (0108૮ €૦ળ૯)) અનુ. રાજેન્દ્ર ધાઠ ૨૫૦-૦૦ | 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦. 
૨૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે 8૨-૦૦ 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાહ - “અપ્રાપ્ય, 


' ૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 30૮ રાળાઈ, “ન 
૨૪-૦૦ _ 
૨૦-૦૦. 


07100 ઉલટા ]4દ્રાવલનો બર 

અનુ-રાજેન્દ્ર રાહ ૨૫-૦૦ 
રપ..જળબિલ્લોરી - ઉપા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
૨૬. ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૨૭. ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ 
૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા -૬૦-૦૦ 
ર૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્ર શાહ ૬૦-૦૦ 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 


“વિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશતથી મળી શકશે. 
ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફટથી 
મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોકલવી. . " 


કંવિલોક ટ્રસ્ટ 
. 6/0.  હુમાર ટ્ર ટ્રસ્ટ'૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧. 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ . 





કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ- 



















જિંદગી જીવી ગયો 

ઊતર્યા શણગાર માફક જિંદગી જીવી ગયો, 

હું તૂટેલા તાર માફક જિંદગી જીવી ગયો. * 
_ જેમ ઢાળ્યો છે મંને એમ જ ઢબળ્યો છું હું સદા, 
પાણીના આકાર માફક જિંદગી જીવી ગયો. 

૫ ફૂંક મારીને તમે ઝાઝું ટકાવી ના શકો,' 

બૂઝતા અંગાર માફક જિંદગી જીવી ગયો. * 

. જેઅહીં આવ્યા નિસાસા નાખતા પાછા ગયા, 

હું ભીડેલા દ્રાર માફક જિંદગી જીવી ગયો. .. 


શબ્દમાં તો વ્યક્ત ક્યાંથી થઈ શકે મારી વથા?. 
ચીસ કે ચિત્કાર માફક જિંદગી જીવી ગયો. 


 ઈપીછાનુંઘર'માંથી) -ઉર્વીશ વસાવડા ' 


 સ્થાનસમર્પિત 
“ઠવિલોક'ના એક ચાહક તરફથી ' 


કાવેલોક : માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૦૫-[૪૦ 





ઓહવાયો 


કાવ્યે હતો સહજ લીન અને સફાળો 
દ્વારે સર્યો ખત શિશૃ સમ સાદ પાડે. 
તેડી રટે “સમય લૈ ઝટ આવ..' આંખો 
ને ભીતરે હલમલે ઘર-ગામ પાંખાં. 
ટોકા કરે હિરત સીમ સદા સુહાગી 
વ્હેતી નદી વમળમાં શમણાં રમાડે 
ચીલા વળી ચગળતા વિસરેલ વાતો 
ત્યાં 'થૈ સવાર?' કરતી ઝબ રાત જાગે. 
આ સીમ કેમ લથડી સસલી જણાતી? 
ને કાં નદી નયનમાં પટકે રજોટી? 
સુક્કા નળો હૃદયતે ડસતા હટયા ત્યાં 
શય્યા પરે કણસતી ઘરમાં મળી મા. 
દીવા-સમે હરખતાં ઘર-ગામ પૂછે: 
“આયો ભલો! પણ ભિયા, ચમ ઓહવાયો?' 
(શબ્દમુદ્રિકા'માંથ!) -હસમુખ પાઠક 








સ્થાનસમર્પિત 





1:£૫614 ૫100700 8101112110, 
૩1102 11.00 13, 278, 1. [4. [10/0., 
(0.10. 807% 140. 912, 1011 
[0111 8/1 - 400 001 (11110217) 





પ્રસ્તત છે ફેવિસ્ટિક 


નડ 


ગુંદરની ચીકાશરહિત સ્ટિક 


તમે ફેવિસ્ટિક ઉપયોગમાં લો છો ત્યારે એક બાબત 
નક્કી હોય છે કે તમારા હાથ ફરી કયારેય નહીં બગડે. 
તે વપરાશમાં સરળ એવા પેંકમાં મળે છે જે આપે છે 
વધૃ સ્વચ્છ અને સુઘડ દેખાતી ફિનિશ. 


નો ચિપ ચિપ નો »િક ઝિંક 


કગ પૂ સી - કઝ: તક ન ન 
છનો ટૅડમાર્ક ધરાવે છે પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીસ લિ., રીજન્ટ ચેમ્બર્સ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦૨૧, જે છુવિકોલ બ્રાન્ડ એંડહેસિવના ઉત્પાદક છે, 





મંસ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ ડં કે મે-જૂન ૨૦૦૫ 


ગ્રીષ્મ ં 
વર્ષ૪૮: અંકઃ ૩ 


( જ દ 
₹ વિ.સં.૨૦૯૧ 0 રિ ॥ | ૫) સળંગ અંક: ૨૮૫ 





* ગુજરાતી કવિતારું ઝૈતુપત્ર 








કકાવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્છતુપત્ર ઃ ગ્રીપ્મ વિ.સં. ૨૦૬૧ : વર્ષ ૪૮ 


કવિતા અને લોકપ્રિયતા 
વિમર્શ 

હોમેરેકૃત મહાકાવ્ય ઇ[લિષડ 
રસાત્મકમ્‌ 

હે વિદેહ! 

એકદા... 

બે ખડકકાવ્યો 

ઝાકળિયુ ગામ 

મજ ઓર હોય છે 
ગઝલ 

એગ નથી 

ઘર્‌ હવે ખખડી ગયા 
ગઝલ 

આઠ લઘુકાવ્યો 

ગઝલ 

બે પળ કપૂરી 

બોલે છે 

ગડલ 

લાગૌ શરત 

ગઝલ 


જુ 


$ક્તક 


દ 


75 


જાદૂગ 
[દગ 


૬. 


આપણ તો 
ગઝલ 

મુક્તક 

ગઝલ 

પરંતુ 

શહેરની સવાર 
બિડાયો છું 

બે ગઝલ 

બે ગઝલ 

બે ગઝલ 


હજી કોક કોક ખાંચામાં 


ધીરુ પરીખ 
દુષ્યન્તપંડ્યા 


રાજેન્દ્ર શાહ 

રમેશ પારેખ 

રાજેન્દ્ર પટેલ 
તથાગત પટેલ 
મૂકુન્દ પરીખ 
અંક્તિ ત્રિવેદી 
ચંદ્રશ મકવાણા “નારાજ' 
ભાવેશ ભટ્ટ 

અનિલ ચાવડા 
મહેશ દવે 

આકાર ઠક્કર 
દિનેશ ડૉગરે “નાદાન' 
જગત્ઞાથ રાજગુરુ 
દિલીપ શ્રીમાળી 
ગૌરાંગ ઠાકર 

ધૂની માંડલિયા 
ગુણવંત ઉપાધ્યાય 
અનિલ ચાવથ 
કિરીટ ગોસ્વામી 
લાલજી કાનપરિયા 
હનીફ સાહિલ 
દિલિપ શ્રીમાળી 
જયમન વાળા 
પ્રીતત લખલાણી 
ગુણવંત પી. ઠાકોર 
જિજ્ઞેશ વાળા 

સતીન દેસાઈ 

સતીન દેસાઈ 
કુમારજૈમિનિ શાસ્ત્રી 
મૌન બલોલી 


૧ 


: અંક ૩ સળંગ અંક ૨૮૫ 


#૬# */૬# ,*/7 ત૧1 /,# 
રે કાજ." -₹::-- ઇપ: ૧% 


ચ 
1૧ 


ન્ય 
ડિ 


૩પ 
૩૭ 





બસ એટલું ઉર્વીશ વસાવડા 
ગઝલ ડૉ. વિરંચિ ત્રિવેદી 
બે ગઝલ દત્તાત્રય ભટ્ટ 
વહાણ મેબલ મેકવાન , 
થઈ ગયાં - ડો. મહેશ રાવલ 
જિંદગીનાં આંક કેરીટ ગોસ્વામી 
ગઝલ ' હરકિસનજોપી 
વસ્તુઓનું તૂટવું રાજેન્દ્ર પટેલ ૩ 
કેવળ તરજ નથી 'પ્રણય' જામનગરી 
ગઝલ સતીન દેસાઈ 
ત્રણ કાવ્યો મહેશ દવે 
વરસાદ વરસે માપનો મૌન બલોલી 
તે પહેલાં ફિલિપ ક્લાર્ક 
અનુવાદ 
કાચી ભીંતો: નિદા ફાઝલીં અનુ. હનીફ સાહેલ 
ઘુટનની અનુભૂતિ : એહમદ સરોશ અનુ. હનીફ સાહિલ 
આસ્વાદ 
કાવ્યાસ્વાદ વિનોદ જોશી 
ગઝલ આસ્વાદ સતીન દેસાઈ 
તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 


રાજેન્દ્ર શાહ 4 નિરંજન ભગત 


દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ ર.૮૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૦૦૦. 
અમેરિકા : વાર્ષિક$ 5. અથવ! રૂ. ૨૫૦. આજીવન 5 75; ઇંગ્લેન્ડ 
: વાર્ષિક £ 4, આજીવન £ 50. આ અક્ડની છૂટક કિમત રૂ.૧૫. 

“ફવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્કતુઓમાં દર બે માસે - 
ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના 


અન્તમાં - પ્રકટ ઘાય છે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
કુમાર ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 





પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, કોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


ગ્રીષ્મ વિ.સં, ૨૦૯૧ , મે-જૂનર૦૦૫ 


કવિલોક 


॥ . વાટ મે મનસિ પ્રતતિણ્તા મનો ને વાસ તિષિતિં સાવિરવી ણધિ ॥ 





કવિતા અને લોકપ્રિયતા 
આદિ માનવ પણ પોતાની રીતે પોતાના વિચારો, પોતાની લાગણીઓને કલારૂપ આપતો હતો. 
ગુફાચિત્રો કે પ્રાગૈતિહાસિક કલાકારીગરીની ચીજો આજે આપણી પાસે એના દસ્તાવેજી પુરાવા રૂપે છે. 
“ચિત્રાલેખન અને સુરાવલિની કલા પછી, કાલક્રમે ઘણી મોડી, શબ્દની કલા અસ્તિત્વમાં આવી છે. 
તેમાંય પદ્ય ધીમે ધીમે વિકસતું ગયું હતું. જીવનાં વિવિધ ક્ષેત્રોની માહિતીને કંઠસ્થ કરવામાં પઘનું 
માધ્યમ અનિવાર્ય અન્તે અમૂલ્ય સાબિત થયું; ર 
પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન યુગમાં આ પદ્ય સાહિત્યિક અભિબ્ક્તિત્તું પણ માધ્યમ બન્યું હતું. ત્યારે 
તેમાં લોકાભિમુખતા હોય તે સ્વાભાવિક હતું, વળી, તે તે કાળે તેના રચયિતાનું દર્શનવિશ્વ તેમજ 
કલ્પોડયન તેમાં ભળતું ગયું અને વિશ્વને વેદોપનિષદોની મંત્ર્યાત્મક કવિતા પ્રાપ્ત થઈ. મધ્યકાલમાં 
વળી અંધકારયુગ આવતાં અનેક કળાઓ પાછી પડી. પરંતુ તેમાંથી જાગ્રતિનું પ્હો ફાટતાં ફરી પાછી 
સર્જકતા સક્રિય બની, પરન્તુ તે કાળ આમજનતાંના મનોરંજન અને કંઈક અંશે ઉપદેશ માટે પદ્યનો 
વિશ્તિયોગ થવા કાળે આમજનતાના મનોરંજન અને કંઈક અંશે ઉપદેશ માટે પધનો વિનિયોગ થવા 
લાગ્યો. આથી ત્યારની પરિસ્થિતિમાં પદ્ય --કૅવિતા એવું એક અનિવાર્ય સમીકરણ મંડાયું અને કવિતા 
તે-લોકાભિમુખ હોય તેવું આધારબીજ રોપાયું. આમ, કવિતા અને લોકપ્રિયતાનો નાતો બંધાયો. * 
કવિતા અને લોકપ્રિયતાના આ સંબંધનો એક આત્યંતિક છેડો એવો*આવ્યો કે કવિતા માત્ર લોકપ્રિય 
તવી જોઈએ. અર્થાત્‌ કહો કે લોકપ્રિય ન હોય તે કવિતા નહીં આવી એવી ધારણા પ્રચલિત બની. આવી 


કવિલોકઃ મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧ 


વિચારધારાનું'એક અરોચક પરિણામ એ આવ્યું કે કવિતા-તત્ત્વને ભોગે પણ લોકોને કેન્દ્રમાં રાખીને 
કાવ્યરચનાઓનું નિર્માણ થવા લાગ્યું. આ છે કવિતાની પતનાભિમુખ ગતિ. પરંતુ કવિતા-તત્ત્વની 
જિકર કરતાં લોકેષણાની જિકરના સર્જનધખારાએ સર્જકને કલાભિમુખ કરવાને બદલે કલાવિમુખ કર્યો. 
સસ્તી લોકપ્રિયતાના લોભમાં કાવ માત્ર પરવાળા કે શંખલાં-છીપલાંની જેમ ઊછળવા લાગ્યો. પોતાની 
સર્જકતાનું કૌવતમૌક્તિક જાણે ક્યાંય ફેંકાઈ ગયું! રોમૅન્ટિકતામાંથી અતિરોમેન્ટિકતામાં સરતો સરતો 
સજક છેક” ફૃતક રોમેન્ટિકતામાં ભરાઈ પડ્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે કવિતા ગરવી ઊંચાઈ કે ઊંડાઈને 
"જાઉ દલે ડે સપાટી પર છબ્છાખેયાં કરવા લાગી. આ બધું બન્યું પેલી લોકાપ્રેયપતાની લપસણી 
પર્‌ લપસવાથો..* 
“તોં હવે પ્રશ્ન એ થાય મકે શું કવિતાએ પર ન થવું? જવાબ સાવધાનીપૂર્વક જ્ઞોધવા જેવો છે. આ 
“લોકપ્રિય' એટલે શું? આ સામાસિક શબ્દમાંતું પૂર્વપદ “લોક' તે કોના માટે છે? જ્યારે આ “લોક' પદ 
હામલોકના પર્યાય-તરીકે વપરાય ત્યારે તે વાંધા અને વિવાદજનક બને છે. શબ્દકલામાં કવિતાની કલા 
સૌથી) અને સૂહ્મછે છે. આવી શ્રેઠ અને સૂક્ષ્મ કલાનો ભાવકવર્ગ સદાસર્વદા વિશ્વસમાજમાં લઘુમતીમાં 
રહ્યો છે: કલાપીએ સંભવતઃ આ જ અર્થમાં સમ્યક્‌ કથન કર્યું છે કે- .* 
૬૧/ છે [9% 54 તે ભ)50/ /૦% ૭૧/ ન૭?. ” 
વ્યાપક અર્થમાં કલામાત્રનો,ભોક્તાવર્ગ અલ્પસંખ્યક રહ્યો છે: એમાંય જયારે કવિતાકલાની વાત આવે 
ત્યારે તો તે અતિઅલ્પસંખ્યક હોય તે સ્વાભાવિક છે. આથી કવિતાના ભાવન માટે જ્યારે 'લોક' પદનો * 
પ્રયોગ કરીએ ત્યારે, જેમ અધ્યાત્મમાર્ગમાં 'અધિકારી' વિશેષણપદનો ઉપયોગ કરાય છે તેમ, “લોક'ની 
પૂર્વે 'અધિકારી' એ વિશેષણ પદ ગૃહીત છે. આમ, અધિકારી ભાવક તે કવિતાના ભાવકલોકનો એક 
સભ્ય બને છે. અને કવિતાની કલાને જાણનારો-માણનારો આવો ભાવકવર્ગ અલ્પસંખ્યક હોય તે 
સ્વાભાવિક છે. આવા અધિકારી ભાવકોને જે રીઝવી શકે છે તે જ કવિતાકલાની કસોટીએ ખરી ઊતરે 
છે. અને આવી ખરી કસાયેલી તથા કવિતાતત્ત્વથી રસાયેલી કાવ્યકૃતિ 'આમલોકપ્રિય' કેવી રીતે બની 
શકે? આમ ન બનવાનું કારણ એ છે કે આમજનતાની રુચિ વ્યાપક અર્થમાં સર્વસાધારણ હોય છે, વિશેષ 
નહિ, કોઈ પણ કલાના ઊંડાણમાં આમલોકરુચિ પહોંચી ના શકે. નરી વિશદતા જ એને સ્પર્શી શકે. નરી 
કે નકરી વિશદતા ઊંચી કવિતાકલા સિદ્ધ ના પણ કરી શકે. આથી જે સર્જકને સાચી અને ઊંથી કવિતાકલા 
સિદ્ધ કરવી હોય તેને આમલોક્રુચિની તમા કરવી પાલવે નહીં. 
બળવન્તરાય ઠાકોરે તો એક સોનેટમાં લોકપ્રિયતાને ખુલ્લું બારણું બતાવી દીધું છે! જેમ જેમ મનુષ્યની 
કલાભિરુચિનો વિકાસ થતો જશે તેમ તેમ ભાવકવર્ગ પણ વિકસતો જશે. આથી સર્જક કવિએ આમલોકન્રિ 
દયા ખાઈને કવિત્તા કલાના ધોરણો નીચે ઉતારવાનાં નથી. કબીરે કથ્યું છે કે- 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨ 


૧? /94/જત કય/ (જેર? ૬ર ૬ર ર૪જરર/% 
ટ૪/₹7 9 ૯7/૨/ અ/%૨૪/ 9% *%/ર.” 
આમ, કવિએ. ઉત્તમ કવિતાના અંવતરણની ચિંતા કરવાની હોય છે, નહીં કે સામાન્ય એવા 
લોકાભિવાદનની. હા, સમાજ એના ઉત્તમ સર્જક કવિનું સન્માન કરે તે વાત જુદી છે. આવા ઉત્તમ 
સર્જક કવિતા સન્માન દ્વારા જ ઉત્તમ કવિતાનું સન્માન થતું હોય છે. આને જો રૂઢ અર્થમાં લોકપ્રિયતા 
ગણવી'હોય તો ભલ્લે ગણો, પરન્તુ કવિએ લોકચાહના માટે કવિતાના ઉચ્ચ શિખરેથી પડતું મૂકવું 
જોઈએ નહિ. લોકપ્રિયતાનો અહીં એટલો જ અર્થ ઘટાવવો જોઈએ કે જે થોડાં લોકો ઉચ્ચ અભિરુચિથી 
ઉત્તમોત્તમ કવિતાને માણી શકે છે તે વર્ગમાંની કવિની ચાહના તે જ તેની “લોકપ્રિયતા” છે, તે જ તેની 
“લોકમાન્યતા” છે. પા 

' આ રીતે જોવા જતાં કવિતા અને લોકપ્રિયતાને બાપે માર્યા વેર છે એવું તારણ કાઢવાને બદલે 
કવિતાનો જે ઉત્તમ'ભાવકવર્ગ છે તેમની ચાહના રળવી તે જ સર્જક કવિને માટે સાચી 'લોકપ્રિયતા' છે 
* એવા તારણ પર આવવું ઉચિત છે. ક્યારેક એવું પણ બને કે કવિતાનો ચોક્કસ ભાવકવર્ગ જે કોઈ 
સર્જક કવિને બિરદાવતો હોય તેમાં આમવર્ગ પણ જોડાઈ જાય! આવી ઘટનાઓ દુર્લભ નથી. પરન્તુ 
આવી ઘટનાઓથી સર્જક કવિએ છેતરાવું નહીં તે દુર્લભ છે. ઘણુંખરું આમજનતાની તાળીઓના 
ગડગડાટમાં બહેરો બનેલો સર્જકકર્ણ અવદશા તરક ગતિ કરી બેસે છે. આથી ઘણી વાર એવું બને છે 
કે સર્જનના પૂર્વાર્ધમાં ઉત્તમ રચનાઓ આપનાર કવિ. “લોકપ્રિયતા'ની મોહજાળમાં ફસાઈને આડે 
રસ્તે'કંટાઈ જાય છે. આવું બને ત્યારે .બેવડી દુર્ઘટના સર્જાય છે : એક, ઉત્તમ ક્વનરાશિને હાનિ 

પહોંચે છે અને બે, સર્જકની સર્જકતા પાછી પડે છે. 
_ આથી કવિતા સાથે જ્યારે 'લોકપ્રિયતા'ને જોડવામાં આવે છે ત્યારે તે “લોકપ્રિયતા'ની અર્થચ્છાયા 
“આમલોકપ્રિયતા' નહીં પણ “વિશિષ્ટલોકપ્રિયતા'માં ઢળવી જોઈએ. સાવધ સર્જક કવિ વ્યાપક અર્થની 
“લોકપ્રિયતા'થી બચીને ચાલતો હોય છે; અને એમાં જ સર્જક તથા ઉત્તમ કવિસર્જન બન્નેનો જયવારો છે. 


જૂન ૯, ૨૦૦૫ ર , ધીરુ પરીખ 
કોલોનિયા, ન્યૂજર્સિ 
અમેરિકા 


કવિલોક,:.મે' 





વિમર્શ 


હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઈલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 
૨૦. દેવો રણે ચડે છે 


ચાંપ પ અકીઅનોપેલ્યુઝપુત્રની 


પડખે યુદ્ધ માટે ગોઠવાયા અને, સામે પક્ષે, 


મેદાનતતા ઊંચેરા ભાગમાં ટ્રોજનોની હરોળો ખડી 
રહી. એ જ સમયે, ઓલિમ્પસ પહાડ પર ઝ્યૂસે 
દેવસભા બોલાવવા માટેની આજ્ઞા થેમિસને આપી, 
એ ચોમેર ઘૂમી વળી અને સૌ દેવોને ઝ્યૂસને મહેલે 
એકઠા કર્યા. સમુદ્રદેવને બાદ કરતાં કોઈ પણ 
સરિતાદેવતા દૂર ન રહી તેમ જ, પ્રસજ્ઞ વનોમાં 
સરિતાસ્ોતોમાં અને ઘાસનાં મેદાનોમાં વિહાર 
કરતી કોઈ પણ પરી આવ્યા વિના ન રહી. એ સૌ 
વાદળસ્વામીને ગુહે આવ્યાં અને મકાન સ્થપતિ 
હેફીસ્ટસે બાંધેલી આરસની વિશાળ પરસાળમાં 
ગોઠવાયાં, 

મહેલમાં બધા દેવો આવી ગયા પછી 
ધરતીપૂજક પોઝેઇડોને (દેવીના આમંત્રણને 
અવગણ્યા વિના સાગરમાંથી બહા૨ આવી બધા 
દેવોની વચ્ચે એણે સ્થાન લીધું હતું તેણે) સભા 
બોલાવવા પાછળનો ઝ્યૂસનો હેતુ શો છે તે જાણવા 
માંગ્યું, “વીજ ઝબકારના દેવ', એણે કહ્યું, “શા માટે 
તમે દેવોને ભેગા કર્યા છે? આ ઘડીએ ફરી વાર 
ટ્રોજનો અને અકીઅનો બાથ ભીડી રહ્યા છે તેની 
તમારે ચિતા છે.' 

“ભૂકંપના દેવ,' વાદળોના અધિપતિ ઝ્યૂસે 
જવાબ આપ્યો, “મારું મન તમે બરાબર વાંચ્યું છે 
અનેઆ સભા મેં શા માટે બોલાવી છે તે તમે જાણો 
છો. મતે એમની ચિંતા છે જ, એમના વિનાશમાં 


કવિલોક : મે- ક ર૦૦૫ [૪ 


પણ આપ છતાં હું અહીં જ રહેવા અને, કોઈ 
ઓલિશ્પિયન ખીણમાં બેસીને દશ્ય માણવા વિચારું 
છું. ટ્રોજનો અને અકીઅનોને પક્ષે જોડાવાની અને,' 
તમારી સહાનુભૂતિ અનુસાર, તમને ગમતા પક્ષને 
સહાય કરવાની છૂટ હું તમને સૌને આપું છું. કારણ, 
આડખીલી વિના અકિલીઝને ટ્રોજનો સામે લડવા 
દીધો તો, એમનું લડાયક ખમીર એક ક્ષણ પણ . 
નહીં ટકી શકે. પહેલાં પણ, એને જોઈને ટ્રોજનો 
ફફડતા અને નાસી જતા; અને હવે પોતાનો મિત્ર 
ગુમાવ્યાથી એ ખારો ઝેર થઈ ગયો છે ત્યારે મને 
ડર છે કે, ભાગ્યને હાથતાળી આપીને એ ટ્રોયનો 
ગઢ ભાંગે. 

' ક્રોમોસસુતના આ બોલોએ યુદ્ધનાશ્ચાનોને છૂટા 
મૂકી દીધા. રણક્ષેત્રપરની બે વિરોધી છાવણીઓમાં 
જોડાવા માટે અમરો નીસરી પડ્યા. હીરી અને 
પેલાસએથિની અકીકન કાફલા તરફ ગઈ.પૃથ્વીની 
કટિમેખલા સમો પોઝેઇડોન અને શુભનો આણનાર 
હર્મિસ પણ એ પક્ષે.ગયા; એ લંગડાતો હતો છતાં * 
એના પાતળા પગે એ વેગથી ચાલતો હતો અતે 
અસાધારણ બળ ધરાવતો હતો. ટ્રોજન પક્ષે ગમાં, 
ઝગમગતા શિરત્રાણવાળો એરિઝ, ઊડતા કેશવાળો 
ફીબસ, ધનુર્ધારી દેવ આર્ટેમિસ, લીરો, નદ ઝેન્થસ 


અને હાસ્યપ્રેમી એફોડાઇટી. 


માનવો વચ્ચે દેવો ઊતરી આવ્યા ત્યાં સુધી 1 
અકીઅનો આગળને આગળ ધપત્ા હતા. મોરચે 


લાંબો વખત ગેરહાજર રહ્યા પછી અકિલીઝે ફરી 


દેખા દીધી હતી.તેથી ટ્રોજનોના ગુડા ગળી ગયા 
હતા અને; પેલ્યુઝના વાયુવેગી પુત્રને જોઈને ભયથી 


* એ ભાગતા હતા, પોતાનાં તેજોમય અસ્શસ્ત્રોમાં 


દ્વિ 


અકિલીઝ યુદ્ધદેવ જેવો લાગતો' હતો. પરંતુ 
ઓલિશ્પિયનો રણમેદાનમાં આવતાં રંગ બદલાયો 
અતે, મહાન લડાઈખોર સંઘર્ષ દેવે*દોર પોતાને 
હાથ લીધો. ગઢની સામેની ખાઈમાંથી એથિનીએ 


,યુદ્ધગર્જના કરી અને એના પડઘા સાગરતટેથી 


ઊઠયા તે છતાં, સામે પક્ષેથી એરિઝે જવાબ 
વાળ્યો : અચિંતી તૂટીપડતી કાળી વાઝડીની માફક 
એ તૂટી પડ્યો હતો અને એક પળે એ ગઢની રાંગ 
પરથી, બીજી પળે સિયોઈસ સરિતાના કાંઠા પરથી, 
કેલિકોલોની પરથી હડિયાપટ્ટી કરતાં 1. ટ્રોજનોને 


, ઉશ્કેરી રહ્યો હતો. 


આમ, 'એ પવિત્ર દેવોએ બેઉ પક્ષોને 
એકબીજાનાં ગળાં કાપવાને કામે લગાડ્યા અને 
તેંતી સાથે પોતાનામાં બે દુઃખદાયક તડાં પાડયાં. 
ઉપર સ્વર્ગેથી ધમકાવતી ગર્જના દેવમાનવોના નાતે 
કરી અને અહીં ધરણી ઉપર પોઝેઈડોને ધરતીને 


અને પહાડોને ધુજાવ્યાં. અનેક ઝરણોવાળા ઇડા 


પહાડની દરેક ટુક અને દરેક ખીણ કંપી ઊઠી. ટ્રોય 
નગરી અને અકીઅન બતેલાઓ કંપ્યા. અને 
પાતાળ હેડીઝમાં મૃત્યુના દેવ ગભરાઈ ગયા અને 
પોતાના સિંહાસન પરથી -ત્રાડ સાથે ફૂદી પડ્યા. 
અને ભય લૉગ્યો કે પોઝેઇડોન અને એના ભૂકંપો 
એના પોતાના શેર ઉપરની ભૂમિને ખુલ્લી કરી 
નાખે અને જેનાથી દેવો પણ ડરે છે.તે ત્રાસખંડો 
મર્ત્ય અને અમર્ત્ય આંખો સમક્ષ ઉઘાડા કરી મૂકે. 

દેવોએ યુદ્ધ આરંભ્યું ત્યારે એવું ઘમસાણ મચી 
શયું, હતું. પોઝેઇડોન.દેવની મન્યૂએ પોતાના 
પૉખળાં શરો સાથે ફીબસ અપોલો આવે અને, તેજ 


ઝરકતાં મંત્રોવાળી એથિની સાથે એરિઝ આવે 
એમાંપછી નવાઈ નથી. પોતાના કૃતક જેષ્ટિકા સાથે 


. બાણાવળી અને મૃગયાની દેવી, અપોલોભાગેની 


આર્ટેમિસ હીરીની સામે ખડી થઈ ગઈ, લીટોની 
સામે પ્રારબ્ધનો દેવ અજેય હર્મિસ આવી'ઊભો 


અનેદેવો જેને ઝેન્થસ કહે છે અને માનવો સ્કેચેણ્ડર 


નામે ઓળખે છે તે વમળવાળો મહાનદ 
હેકીસ્ટસનો સામનો કરતો ઊભો. 
આમ, દેવની સામે દેવ યુદ્ધો ચડ્યા, પ્રાયમપુત્ર 


હેકટરની ભેટ સિવાય બીજું કશું અકિલીઝ 


વાઝ્છતો ન હતો. જિદ્દી યુદ્ધદેવીની તરસ હૅક્ટરના 
લોહીથી છિપાવવા એ માગતો હતો. પરંતુ સેનાને 
દોરનાર અપોલો તરત જ આડા પડ્યા અને એ 
દેવે, ઈનિયાઝમાં હામ પૂરીને એને પેલ્યુઝના પુત્ર 
સાથે ધક્કેલ્યો, પ્રાયમના એક પુત્ર લાઇકેઓનના 
વેશમાં જાતને છૂપાવીને અને એના જેવા જ સ્વરમાં 
અપોલોએ ઈનિયાઝતે કીધું, '્રોજનોના સલાહકાર 
ઇનિયાઝ, તારી બડાશભરી ધમકીઓ ક્યાં ગઈ? 
સુરાની કટોરીઓ પીતાં તેં ટ્રોજન રાજકુમારોને 
નહોતું કહ્યું કે તું એકલો પેલ્યુઝના પુત્ર અકિલીઝતે 
ભરી પીશે?” 
“લાઇકેઓન,' ઇનિયાઝે ઊત્તર વાળ્યો, 

જેલ્યુઝના મિજાજી પુત્ર સાથે લડવા માટે તું મૃતે 
શા માટે ધકેલી રહ્યો છો? એના વિચારની પણ મને 


નફરત છે. કારણ, ચપળ અકિલીઝ મારી સામે 


પહેલી વાર જ આવતો નથી. અગાઉ એક વાર એણે 
આપણાં ઢોર વાળી લીધાં હતાં અને, લાઇનેસસ 
તથા પેડેસમને ઘમરોળ્યાં હતાં ત્યારે, પોતાના ભાલા 
સાથે એણે મારોપીછો પકડ્યો હતો. એ વેળા મારા 
પગમાં બળ પૂરીને ઝ્યૂસે મારું રક્ષણ કર્યું હતું નહી. 


. તો, અકિલીઝ અને એથિનીને હાથે હું મરાયો હોત.*- 


કવિલોક : મૈ-જૂન” સ્ય્ન્પ છ વ 


ક 


' કારણ, એથિની એની આગળ ગઈ અને એને માટે 
બધું સલામત બનાવી એને ભાલે, લેલેઝીઝ અને 
ટ્રોજનોનું કાસળ કાઢવા એથિનીએ એને ઉશ્કેર્યો 
હતો, એ જોઈ મને લાગે છે કે, કોઈ માનવી માટે 

 અકિલીઝ સાથે યુદ્ધ કરવું અશક્ય છે. એની જાતની 
રક્ષા માટે એની સાથે હંમેશાં એક ટેવ હોય છે. અને 
તે ઉપરાંત અટક્યા વગર સીધું ઊડી માણસના 
માંસમાં પેઠા વગર શોભતું નથી. તેમ છતાં, દેવો 
અમારી વચ્ચે પ્રામાણિક લડત જોવાનું નકકી કરતા 
હોય તો, પોતાની જાતને કાંસાની બનેલી એ માનતો 
હોવા છતાં એનો વિજય આસાન નહીં થાય.' 

ઝ્‌યૂસપુત્ર અપોલો દેવ વધા, “નામદાર, અમર 
દેવોનું આવાહત્ત તમે પોતે શા માટે નથી કરતા? 
ઝ્યૂસની દુહિતા એફોડાઈટીના પુત્ર તરીકે તમે ખ્યાત 
નશી શું? અકિલીઝની માતા તો, ઝ્યૂસની તુલનાએ 
સમુદ્રના વૃદ્ધ માનવની પુત્રી નથી શું? તો સીધા એની 
પર હલ્લો કરો, કઠણ કાંસા વડે! અને એની ધમકીઓ 
કે એનાં અપમાનો યનમાં આણશો ના.' 
આટલું બોલીને અપોલોએ કુંવર ઈનિયાઝના 
હૈયામાં હામ પૂરી, ઝગારા મારતાં શસ્ત્રો અને 
બખ્તર ધારતો એ હવે મોરચાતી આગળ આવ્યો. 
પણ શ્વેતહસ્ત હીરી આનાથી અજાણ 'ન હત્તી. 
માણસોના ઝમેલામાંથી એડકાઇઝીઝનાં પુત્રને 
પેલ્યુઝ પુત્ર ઉપર હલ્લો કરવા ધપતો એણે જોયો 
ત્યારે, પોતાનાં મિત્રોને એણે પોતાની પાસે બોલાવ્યાં 

' અને કહ્યું : 'પોઝેઈડોન અતે એથિની, આ બાબત 
સંભાળવાનું હું તમને સોપું છું. પોતાનાં ઝળકતાં 
શસ્ત્રો સાથે અને.ફીબસ અપોલોના પીઠબળ સાથે, 


અકિલીઝ પર હુમલો કરવા ઇનિયાઝ આવે છે. ' 


.. આવો, આપણે એને તરત જ પાછો વળાવી દઈએ. 
અથવા, આપણા વિરોધીઓને .પગલેં ચાલી 


કવિલોક: મે-જૂન-૨૦૦૫ [૬ 


આપણામાંથી એક અકેલીઝની પડખે ઊભીએ અને 
એની શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરીએ. એને ઢીલો થવા જ ન 
દેવો. અમરોમાંના ઉત્તમ એને ચાહે છે અને, 
પરાભવથી અત્યાર સુધી ટ્રોયને બચાવનારની કશી 
ગણતરી નથી એમ, એને લાગવું જોઈએ. 
ઓલિશ્પસથી આ સંગ્રામમાં જોડાવા આપણે એ 
માટે આવ્યાં છીએ કે, ટ્રોજનોને હાથે આંજે 
અકિલીઝનો વાળ વાંકો ન થવો જોઈએ. જો કે માના 
ઉદરમાંથી એ બહાર નીકળ્યો ત્યારે, જીવનના પ્રથમ 
તંતુ સાથે વિધાતાએ એને માટે જે વણ્યું હોય તે 
એણે ભોગવવું જ રહ્યું. પણ આ સ્વર્ગસંદેશ એને 
કહેવામાં નહીં ઓવે તો કોઈ દેવને પોતાની સામે 
જોઈને એ ગભરાઈ જવાનો. ખુલ્લંખુલ્લા દેવો સામે 
આવે ત્યારે, એમની સાથે કામ પાડવું મનુષ્ય માટે , 
કપરું છે. ' વ 
પણ ધરતીપ્રજક પોઝેઇંડોને એને વારી : 
“હીરી,' એ બોલ્યો, “તારી જાત તારે વશમાં રાખવી 
જોઈએ અને આમ ભર્યકર રીતે આક્રમક બનવું 
જોઈએ નહીં. મારા પૂરતી વાત કરું તો, દેવોને 
એકબીજાનાં ગળાં કાપતા જોવા હું આતુર નથી અને, 
હું સૂચન કરું છું કે, આપણે વચ્ચેથી ખસી જઈ, 
કોઈ સગવડવાળે સ્થાને બેસી મનુષ્યોને લડતા જોવા 
જોઈએ. અલબત્ત, એરીઝ કે અપોલો યુદ્ધ માંડે'અને 


અકિર્લીઝ પર હાથ ઉગામી એને યુદ્ધદી અળગો 


કરી મૂકે તો, આપણે તરત જ અંદર સંડોવાના. પણ, 
મને લાગે છે કે,'એ લાંબું નહીં ચાલે. આપણોથી 
પરાભૂત થઈને આપણા શત્તુઓને યુદ્ધ અટકાવીને, * 
ઓલિમ્પસવાસી બીજા દેવો સમક્ષ જવું પડશે.'. _ 
વધુ કશું કહ્યા વિના, સેબલ પ્રાણીના જેવા 
વાળવાળા દેવ પોતાના સાથીઓને, વીર હેરાક્ખિસ 
માટે ટ્રોજનોએ અને એથિનીએ બનાવેલા' ઊંચા 


ઢોરા પર લઈ ગયાં, રાક્ષસી દરિયાઈ પ્રાણીના 
હલ્લાથી 'હેરાક્લિસને બચાવવા માટે એ ઢોરો 
કરવામાં આવ્યો હતો. પોઝેઇડોન અને અન્ય દેવો 
ત્યાં'બેઠાં અને એમણે પોતાની ફરતું ગાઢ ધુમ્મસ 
રચી દીધું. એમના દિવ્ય વિરોધીઓ પણ 
કેલિકોલોનીની ધાર પર, ફીબસ અને નગરો 


ધમરોળનાર*એરિઝ ફરતે બેસી ગયાં. આમ, બંને. 


પક્ષો પોતપોતાની છાવણીઓમાં બેસી વિચાર 
વિમર્શ કરવા લાગ્યા, યુદ્ધની ભીષણતામાં 
ઝંપલાવવામાંથી દરેક દેવ આમ આઘો રહ્યો અને, 
પોતાનેઃ ઉચ્ચાસનેથી ઝ્યૂસ હેજી અંકુશ રાખતા 
રહ્યા ન ન. પકડે હ કિર 
હવે, માનવ યોદ્ધતાઓથી અનૈ, પાછળ અને 
અશ્ચદળના કાંસાના ચમકાટથી રણશક્ષેત્ર ભરાઈ 
ગયું, બંને પક્ષો એકમેક સાથે ધસ્યા ત્યારે એમની 
તીચેની ધરા ધણધણી ઊઠી. તે હાવાં, વચ્ચેના 
“ખૂલ્લા પટમાં, “એમના બે' મહારથીઓ, 
એડકાઈનિઝસુત ઈનિયાઝ અને દેવસમો 
અકિલીઝ, ૬#ન્દ્રયુદ્ધ કરવાના હેતુથી એકમેકની 
નિકટ આવ્યા. ઉઘાડા અનાદરના.ભાવ સાથે પહેલો 
ઇનિયાઝ આવ્યો. એનું મોટું શિરત્રાણ એને શિરે 
ઝૂલી રહ્યું હતું, પોતાનીઃશૂરી ઢાલને'એણે આગળ 
ધરી હતી અને-પોતાનું, ભાલું એ ફરકાવતો'હતો: 
સામે પક્ષેથી એનો સામનો કરવાને પેલ્યુઝ પુત્ર 
કૂધો, -ગામ આખાના લોકો 'રંજાડનારઃ સિંહને 
મારવાને એની 'ઉપર ધસે તેના જેવો એ લાગતો 
હતો. પહેલાં એ સિંહ પોતાને પંથે ચાલ્યો જતો હોય 
અને પેલા લોકો પ્રત્યે તિરસ્કાર દાખવતો હોય; 
પરંતુ એક હિમ્મતકઢા જુવાને એને ભાલું માર્યું હોય્‌ 
ત્યારે, એ ઘુરકાટ કરી, મોઢામાં ફીણ લાવી, પોતાની 
પાંસળીઓ અને પોતાનાં પડખાંઓ ઉપર પોતાની 


પૂંછડીના પ્રહારો કરી ક્રોધ જાગ્રત કરે અને પછી 

આંખોમાં આગ સાથે “શરું કાં મારું' ના ભાવ સાથે 

હલ્લો કરે; ઈનિયાઝ પર-હલ્લો કરવા માટે 

અકિલીઝને એના ક્રોધે અને અભિમાને આમ પ્રેર્યો, 

એ બંને એકબીજાની નિકટ આવ્યા ત્યારે મહાન 

દોડવીર અકિલીઝે બોલવાનો પ્રારંભ કર્ય, 

ઇનિયાઝ, એણે કહ્યું, તારા સૈનિકોથી છૂટા પડીને 

મારો સામંનો કરવા આવવાની પ્રેરણા તને શાને 

લઈને થઈ છે? પ્રાયમતાં પગરખાંમાં પગ ઘાલી તું 

શું ઘોડાં કેળવતાં ટ્રોજનોનો રાજા થવા ચાહે છે ? તું 

'મતે મારશે તેથી કંઈ પ્રાયમ તારી તરફેણમાં ગાદી- 

ત્યાગ નહીં કરે. એને પોતાના પુત્રો છે, એની 

તબિયત સારી છે, ને એ અધગાંડો પણ નથી. તો 

શું મને હણવામાં તને ફતેહ મળે તો, ટ્રોજનો તને 

દ્રાક્ષમંડપોથી ભરપૂર 'અને ખૂબ અનાજના 
ખેતરોવાળી જમીન આપવાના છે? ભલે, પણ મંને 

લાગે છે કે એ કાર્ય તને મુશ્કેલ જણાશે. મારા 

ભાલાના ભયથી તું એક વાર નાઠો હતો તે મને 

યાદ આવે છે. ઇંડાના ઢોળાવો પર તને એકલાને 

આંબી, તારાં ઢોરથી તને વિખૂટો'પાડી' તને 
ગબડાવ્યો હતો એ તું ભૂલી ગયો શું.? પાછું વાળીને 
જોયા વગર જ તું નાઠો હતો એટલે, મારા હાથમાંથી 
છટકી ગયો હતો. તે લાઇર્નેસસમાંઆશરોઃલીધો 
હતોઃતો એથિની અને ઝ્યૂસની સહાયથી મેં એ 
ભાંગ્યું'અને, મેં પકડેલી સ્ત્રીઓને બાંદીઓ તરીકે 
ઉઠાવીઃગયો ત્યારે, ઝ્યૂસ અને બીજા દેવોની કૃપાથી 
તું છટકી ગયો હતો. પણ આ વેળા તુઃભલે 
મૂર્ખામીથી આશા રાખતો હો પણ એ તને બચાવે 
તેમ મને લાગતું નથી. તું હજીયે પાછો” 

ભેગો થઈ જા અને મારી સામે ખઃ 


“તો તું તકલીકમાં આવી પડીશ../ 


, કવિલોક: ી 


થવું તે મૂર્ખામી છે! 

, “નામદાર અકિલીઝ', ઇનિયાઝે જવાબ 
આપ્યો : “હું નાનો બાળ હોઉં એમ માની તમારાં 
વેણથી તમે મને ડરાવી મારશો એમ તમે નહીં 
ધારતા. કારણ, અપમાન અને ગાળોઘી જ વાત 
કરવી હોય તો મને પણ.તમને ચોપડાવતાં આવડે 
છે. આપણે બંને એકબીજાનાં કુળને જાણીએ છીએ. 
એકબીજાનાં માબાપને જાણીએ છીએ, કારણ, ભલે 
આપણે પરસ્પરનાં માતાપિતાને જોયાં'ન હોય, 
એમનાં નામ ઘેરઘેર જાણીતા બોલની જેમ, આપણે 
કાને પડેલાં છે. તમે પ્રેલ્યુઝના અને સાગરપુત્રી 
સુકેશા થેટિસના પુત્ર છો એ ખૂબ જાણીતું છે અને 
મારા પિતા મહાન એઠાકાઈઝિઝ અને મારી માતા 
એફ્રોડાઈટી હોવાનો દાવો હું કરું છું. એ બે 
જોડીઓમાંથી એક આજે પુત્રવિરહની વેદના 
અનુભવવાની છે. કારણ, માત્ર આવી ક્ષુલ્લક 
શાબ્દિક આપ-લે કરીને આપણે છૂટા પડવાના નથી. 
તમારે મારી આખી કુળકથા સાંભળવી હોય તો, 
એ પ્રખ્યાત હોવા છતાં, તમને કહી બતાવું. એનો 
આરંભ થાય છે ડાર્ડેનસથી; વાદળોના સ્વામી 
ઝ્યૂસના એ પુત્ર હતા. ઈલિયમની પવિત્ર નગરી 
હજી બંધાઈ ન હતી અને લોકો ઇંડાના જલપ્લાવિત 
ઢોળાવો ૫૨ વસતાં હતાં' ત્યારે, ડાર્ડેનસે ડાર્ડેનિયા 
ઊભું કર્યું હતું. એમને એરિકથાનિયસ નામે-એક 
પુત્ર હતો. એ જગતનો સૌથી' સમૃદ્ધ માનવી હતો. 
એની પાસે ત્રણ હજાર ઘોડીઓ હતી; એ મેદાનોમાં 
ચરતી અને પોતાનાં વછેરાંઓમાં આનંદ માણતી. 
એક દહાડોએ ઘોડીઓ ચરતી હતી ત્યારે, એમના 
રૂપથી આકર્ષાઈ ઉત્તરના વાયરાએ કાળા ઘોડાનું 
રૂપ લઈ એમને પ્રેમ કર્યો અને પરિણામે બાર 
વછેરાંઓ જન્મ્યાં. આ વછેરાંઓ જમીન ઉપરની 


કવિલોક :-મે-જૂન-૨૦૦૫ [૮ 


પોતાની ગેલમાં ધાન્યનાખેતરમાં દોડાદોડી કરે પણ 
એક પણ ડૂંડાને મો ન લગાડે; ને ઉછળતા સાગરને 
એમણે પોતાનું ક્રીડાંગણ બનાવ્યું ત્યારે મોજાંઓ 


ઉપરના ફીણને એ ઉતારી લેતાં, એરિકથોનિયસને 


એક દીકરો હતો; નામે ટ્રોસ. એ ટ્રોજનોનો રાજા 
હેતો, અને એ ટ્રોસને ત્રણ ઉત્તમ પુત્રો હતા, ઇલસ 
એસેરકસ અને દેવસમાન ગેનીમિડીઝ; જગતના 
સૌથી રૂપાળા યુવાન તરીકે એ મોટો થયો અને દેવો ' 
એનું હરણ કરી ગયા અને એને ઝ્યૂસના સાક્ષીની 
કામગીરી સોપી; ત્યાં એ દેવોને મળતો રહ્યો. 
ઇલસનોપુત્ર લેઓમેક્રોનેહતો અને લેઓમિડોનના 


'પુત્રોહતા ટિથોત્તસ, પ્રાયમ લેમ્પસ, ક્લિટિયસ અને 


એરિઝતો ફણગો હિસેટેઓન. પરંતુ એસેર્કસ 
કેપિઝના પિતા હતા અને કેપિઝના પુત્ર 
એડકાઈ[ઝેઝ મારા પિતા છે. રાજકુમાર હેક્ટર 
પ્રાયમનો પુત્ર છે. તો સાહેબઃમારા, આ મારું કુળ 
દ ,ને આ લોહી મારામાં વહે છે. 

જુદ્ધમાં શૌર્ય તો સર્વશક્તિમાન ઝ્યૂસની 
બક્ષિસ છે.પોતાની મરજી મુજબ એ કોઈ માનવીને 
વધારે ને કોઈને ઓછું આપે' છે. પણ ચાલો, 
અવિચારી છોકરાઓની માફડ, યુદ્ધના કેન્દ્રમાં 
આપણે વાર્તાલાપ કરતા ઊભા ના રહીએ. - 
એકબીજાને' ખૂબ વાંકા વેણ આપણે સંભળાંવી 
શકીએ એમ છીએ.” એક નૌકા ડૂબી જાય એટલાં, 
જીભમાં હાડકું નથી. પુષ્કળ બોલોની સ્વામિની 
કોઈને-કોઈ પણ શૈલીમાં આપણા વિચારો.વ્યક્ત 
કરી શકે છે, અને-આપણે માગીએ'તેવો જ જવાબ 
આપણને મળે'તે નિયમ છે.પણ ગુસ્સે થયેલી 
અવંકાદેખી નારીઓ શેરીની વચ્ચે આવીને 
સાચુંખોટું શું છે તે જાણ્યા વિના એકમેકને ગાળો 
ભાંડે તેમની જેમ અહીં ઊભા રહી આપણને 


એકમેકને ભાંડવાનો આદેશ કોણ આપ્યો છે? ગમે 
તેમ પણ મારે યુદ્ધ કરવું છે અને આપણે ભાલેથી 
હિસાબ ત ચૂકવીએ ત્યાં સુધી તમારો કોઈ શબ્દ 
મને ચલાયમાન નહીં કરી શકે? 

_ આમડહીને ઇનિયાઝે પોતાનું વજનદાર ભાલું 
સામેવાળાની ઢાલ ઉપર ફેંક્યું. મહાન ઈનિયાઝનું 
પ્રલંબ પ્રતિબિમ્બવાળું'એ ભાલું પોતાની:ઢાલને 


ભેદી નાંખશે એ ભય સાથે અકિલીઝે આગળ ધરેલી 


ઢાલ સાથે એ અફળાયું. પણ-એત્ો ડર ખોટો હતો, 
એ ભૂલી:ગયો હતો 'કે દેવોની ભવ્ય ભેટો ઉપરઃ 
માનવ હસતો હલ્લો કરે ત્યારે એ ભેટો નાકામિયાબ 
થઈને કડડભૂસ કરતી તૂટી પંડવાની.નથી. એ 


ઘડીએ જ એને એ અનુભવ થયો.'હઠીલા' 


ઇનિયાઝનું વજનદાર: ભાલું એ ઢાલને ભેદી શક્યું 
પણ, હેફિસ્ટસે ઢાલમાં જે સોનું નાખ્યું હતું તેણે 
એમ થતું અટકાવ્યું હતું. ઢાલતાં બે પડ તો ભાલે 
%ભેદ્યાં હતાં. પણ હજી ત્રણ બાકી હતાં. કારણ, વાંકા 
પગવાળા દેવે પાંચ પડ મૂક્યા હતાં : બે કાંસાના, 
બીજા બે અંદરની બાજુનાં અને એક સોનાનું. આ 
પડમાં ભાલું અટકી ગયું હતું, - 
હવે અકિલીઝનો વારો હત્તો ને એણે પ્રલંબ 
પ્રતિબિમ્બવાળા ભાલાનો પ્રહાર કર્યો. ઈનિયાઝની 
ગોળ ઢાલની કિનારને એ લાગ્યું, ત્યાં કાંસાનું પડ 
અને બળદનું આપડું બેઉ એકદમ પાતળાં હતાં, 
પેલિયોનના એશ લાકડાનો હાથો જોરદાર અવાજ 
સાથે ભટકાયો. ડરી જઈને, નીચા નમી જઈતે 
ઇનિયાઝે જાતને ઢાલથી ઢાંકી દીધી. ચામડાંને 
કાંસાથી નોખું તારવતું ભાલું ઈનિયાઝની પીઠ 


? ઉપરથી ગયું'અને જમીનમાં ખોડાઈને થંભ્યું.. 


ભાલાનો લાંબો હાથો ઈનિયાઝને સ્પર્શ્યો ન હતો 
પણ-ઘાની નેકટતાથીએ એવો તો ભયત્રસ્ત'બની 


ગયો હતો કે કશું ન નિહાળી શકતે ડોળે એ ઊભો, 
અને એ તદૃત હતાશ થઈ ગયો. પણ પોતાની તાતી 
તલવાર તાણતો અકિલીઝ તુમુલ રવ સાથે 
ઈનિયાઝ પર ધસંયો. ઇનિયાઝે એક શિલા ઉપાડી. 
આજના'યુગમાં ઉછરેલા બે માનવીઓની 
ઊંચકવાની તાકાતની બહારની એ શિલાને 
ઈનિયાઝે એકલે-હાથે અને પ્રયત્ન વિના ઉપાડી. 
અકિલીઝ ધસી આવતો હતો ત્યારે એના શિરત્રાણ 
કે, એનો જાન'બચાવત્તાર એની ઢાલ'ઉપર એ શિલા 
ફેંકી'હોત અને નજીક આવીને પોતાની અસિ વડે 
ઇનિયાઝને વાઢી નાખ્યો હોતં; પણ પોઝેઇડોનતી 
તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિએ એ'અટકાવી દીધું. એ આ જોઈ રહ્યો 
હતો અને, ચિન્તાની ચીસ સાથે એ પોતાની 
બાજુમાંના બીજા દેવો તરફ ફર્યો, ઉદારદિલ 
ઇનિયાઝ માટે ખેદ પામ્યા વગર હું રહી શકું એમ 
નથી. એ બોલ્યો, “એક ક્ષણમાં તો એ અકિલીઝના 
હાથે પણે એને હેડિઝના આવાસો ભણી ગતિ કરશે. 
કારણ, મૂર્ખની માફક એણે અપોલોની વાત માની 
લીધી હતી - કેમ જાણે એ ધર્ખુધારી દેવ એને 
બચાવવાના હતા! જે વિશાળ વ્યોમના દેવોને બલે 
ધરવામાં સદા ઉદાર રહ્યો છે. તો નિર્દોષ મનુષ્યે 
શા માટે કશા કારણ [વેના સહન કરવું જોઈએ? 
સિવાય કે, બીજાઓની પીડા વહોરવામાં એ પડ્યો 
છે.'ચાલો, આપણે પગલાં ભરીએ અને એને મોતથી 


' બચાવીએ. અકેલીઝઃઈનિયાઝનો વધ કરે તો 


ક્રોનોસપુત્ર પણ ક્રોધ કરે. કારણ, મર્ત્ય નારીથી 
જન્મેલા પોતાના બાળક ડાર્ડેનસના વંશનું રક્ષણ 
કરવા ઈનિયાઝ સર્જાયો છે. પ્રાયમનો વંશ-ઝ્યૂસની 
અવકૃપાનો ભોગ બન્યું છે. અતે હવે મહાત 
ઇનિયાઝ ટ્રોયનો રાજા બનવાનો છે અને એની પછી 
એના ખાળકો તે પછી એમના બાળકો એ ગાદીએ 


કવિલોક: મે-જૂન-૨૦૦૫ [૯ _ 


આવવાના છે.” રી 
£ભૂકંપરાજ', હીરીએ કહ્યું, જનિયાઝને 
ર યાતો કે કે એના ભાગ્ય પર છોડી દેવો તે.તમારે 
જ નક્કી કરવાનું છે.પેલાસ, એથિની અને મેં'તો 
વોરંવાર સોગનઃ ખાધા છે કે ટ્રોજનોને એમના 
નાશમાંથી બચાવવા નહીં. તે અકીઅનોના યુદ્ધવીરો 
ટ્રોયને ક મરની સ કરે ત્યારે પણ 
નહીં.” : 

. ધેરણીધૂજક પોઝેઉડોને આ સાંભળ્યા પછી 
સીધું:ઝંપલાવ્યું. એ ધમસાણમાં અને ભાલાંઓના 
વરસાદમાં અને ઈનિયાઝ અને પેલ્યુઝપુત્ર લડતા 
રહતા ત્યાં એ આવી પહોચ્યો. ત્યાં આવીને પહેલું 
કામ એણે કર્યું અકેલીઝની દષ્ટિ આડે ધુમ્મસ 
રચવાનું, પછી એશના હાથાવાળું ભાલું ઈનિયાઝની 
ઢાલમાં પેસી ગયું હતું' તેને ખેંચી કાઢયું. એને 
એઅકિલીઝના પગ આગળ રાખ્યું અને-ઈ(નિયાઝને 
ધરતી પરથી અદ્ધર હવામાં ઊંચક્યો. એટલા વેગથી 
ઇનિયાઝને એમણે ધકેલ્મો હતો કે, પાયદળ અને 
અશ્વદળની બધી હારો કૂદીને રણમેદાનત્તા છેડા પર 
એપડ્યો, ત્યાં કોકોનેઓ યુદ્ધમાં ઝંપલાવવા તેયારી 
કરતા હતા. ઇનિયાઝ પાસે પોઝેઇડોન ત્યાં પહોંચી 
ગયા અને એણે એનો ઉઘડો લીધો. “ઈનિયાઝ' એ 
બોલ્યો, આ બેપરવાઈનો હેતુ શો છે? તારા કરતા 
ચાડેયાતા લડવૈયા અને દેવોને વધારે પ્રિય એવા 
ઝ્રરવીલા અકિલીઝ સામે યુદ્ધ ચડવાનું ક્યા દેવે કહ્યું 
હતું? કદીયે-તું એની સામે આવી જા તો તુરત પાછો 
વળી.જજે; નહીં તો, તારી નિર્ષિત ઘડી પહેલાં તું 
હેડિઝ ધામ ભેગો થઈ જશે. પણ'એ મરી જાય તે 
પછીથી તં મોરચે રણ ખેલજે. કારણ, અકીઅન 
પક્ષમાંથી બીજો કોઈ તને મારવાનો નથી. 

“ આટલો ખુલાસો કર્યા પંછી, ઈનિયાઝને ત્યાં 


કવિલોક: મે-જૂનઃર૦૦૫ [૧૦ . 


જ છોડીને 'પાછા રણભૂમિમાં આવી પોઝેઈડોને 
અકિલીઝની દષ્ટિ ધુમ્મસ દૂર કર્યું. અકિલીઝ એથી 
અચરજ પામ્યો હતો. એ હવે ફાટી આંખે ચોમેર 
જોવા લાગ્યો અને એણે મનોમન નિર્ણય કર્યો કૈ 
પોતે એક ચમત્કાર જોયો હતો, કારેણ એનું ભાલું 
સામેઃભોંયે પડ્યું'હતું અને, જે માણસને એ ખતમ 
કરવા માગતો હતો એ ક્યાંય દષ્ટિએ પડતો ન હતો. 
એને ઘૃણા થઈ. એણે વિચાર્યું કે, 'અમર દેવોનો' 
ઇનિયાઝ પણ ખૂખ લાડકો લાગે છે.ઃ જોકે એ! જે 
બડાઈ મારતો'હતો તેમાં મત્તે બહુ વિશ્વાસ ન'હતો. 
સારું. એ ભલે જતો રહ્યો.આ વખતે એ બચીઃગયો 
તેથી એ એટલો આભારવશ થશે કે ફરી વાર એ 
મારી આડો નહીં'ઊતરે. હવે ડનાનો હું પાનો * 
ચડાવીશ અનેપછી.બીજા ટ્રોજનો સાથે હું'શું કરીઃ 
શકું છું તે જોઈશ.' - 

સેનાની હારોમાં' ઝડપથી ફરીને અકિલીઝે 
દરેકને પાણી ચડાવ્યું. “બહાદુર અકીઅનો', એ 
ખોલ્યો, “ટ્રોજનોની વાટ જોતા અહીં ઊભા ના રહો 
પણ ત્તમારામાંનો દરેક પોતાના શન્નુને પસંદ કરી 
એની સાથે દિલ દઈ લડવા લાગે. હું ભલે બળવાન 
હોઉં પણ આવડી આખી સેના સામે'હું એકલો લડી 
અને પહોંચી શકું નહીં. એરિઝ કે એથિની સમાન 


અસહ્ય દેવો પણ, માણસોના આવડા સમુદાય સામે 


ઝોરું કરી શકે નહીં. હું આરામ કરવાનો છું એમ 
તથી પણ ચપળ પગ અને ધીંગા હાથ જે કરી શકશે 
તે તો'કરવાના જ. એમની હરોળો હું સીધો ભેદીશ 
અનને જે'ટ્રોજને મારે:ભાલે ચડ્યો તેની ખેર નથી.” 
'અકિલીઝે આમ પોતાના માણસોનો પ્રેરણા 
આપી.પણે સામેપશક્ષે પ્રખ્યાત હેક્ટર પણ ટ્રોજનોનાં ' 
પૂંછડાં આંમળતો હતો. અકિલીઝ ઉપર હુમલો લઈ" 
જવાની વાત'પણ એ કરતો'હતો. એણે કહ્યું “વીર 


ટ્રોજનો, પેલ્યુઝના પુત્રથી ડર નહીં. દેવો સામે હું 
પંણ વાગ્યુ કરી શકું છું - જો કે ભાલા વડે લડવું 
આસોન “નહીં થાય, કારણ દેવો આપણા કરતાં 
અનેકગણા બળવાન છે. રથોનાં પૈડાંથી ચગ્રદાઈને 
ટુકડે ટુકડાં થવા એને રહેવા દઈને, એ ડીમોલિયોને 
હણવા ગયો; ડીમોલિયોન એણ્ટિનોરનો એક પુત્ર 
હતો અને, અનુભવી ને નીવડેલો ધીર હતો. એના 
કાંસ્ય શિરત્રાણની' . બાજુમાં એના લમણા પર 


અકિલીઝે પ્રહાર કર્યો. શિરત્રાણની ધાતુ એ આતુર ન 


ભાલાને અટકાવી શકી નહીં, ફળું અંદર પેસી ગયું, 
એણે અંદરનાં હાડકાંને વીધ્યાં. અને એના 
શિરત્રાણનો' અંદરનો ભાગ એના મગજના 
ટુકડાઓથી ભરી દીધો, ડીમોલિયોનનો ઉત્સાહ 
સંતોષાઈ ગયો. પછી હિપ્પોડેમસનો વારો આવ્યો. 
પોતાના રથમાંથી ઠેકડો મારીને એ નાસતો હતો 
ત્યાંજ એના વાંસામાં અકિલીઝે પોતાનો ભાલો 
(્‌ ભોંક્યો. દેવ હેલિકોનની વેદી પાસે લઈ જવાના 
બળદની જેમ એ ભાંભર્યો. એ દેવના અર્ચનમાં 
પોઝેઇડોન રાચે છે. હિપ્પોડેમસનો જીવ એનો દેહ 
છોડી ગયો ત્યારે એવો રવ ઊઠયો હતો. પણ 
. અકિલીઝ તો તરત પોતાના ભાલા સાથે 
પોલિડોરસની પાછળ પડયો હતો, એ રાજા 
પ્રાયમતો એક પુત્ર હતો અને સૌમાં એ ઝડપી 
દોડના૨ હતો. પિતાનો સૌથી નાનો અને લાડકો 
પુત્ર હોઈનેપિતાએ એને લડવાની મનાઈ કરી હતી. 
પણ મૂર્ખ છોકરાએ પોતાનો વેગ બતાવવાની તક 


ઝડપી લીધી અને મોરચાના માણસો સાથે એ. 


આમતેમ અથડાતો અંતે મૃત્યુને ભેટ્યો. કારણ, 


અકિલીઝે પોતાનું ભાલું ભોંક્યું, ત્યાં આગળ એના . 


પટ્ટાના સોનાના અંકોડા ભીડાતા હતા અને કેડિયું 


ઉપર ઢળતું હતું. ભાલું એની નાભિ પાસે આરપાર હ 


નીકળી આવ્યું. ઊંહઠકાર કરતો એ ગોઠણભર જે 
કંઈ અકિલીઝ બોલે છે તે સઘળું કંઈ એ નહીં કરી 
શકે. અમુક હદ સુધી એ જીતે પણ ત્યાં એ અટકી 


જવાનો ને હું એની ભેટ કરવાનો છું, ભલે એના 


હાથ અગ્નિ જેવા રહ્યા અને એનું હૈયું ગજવેલ જેવું 
રહ્યું. 28 

 હૈક્ટરના આ ઉત્તેજનથી ટ્રોજનોએ પોતાનાં 
ભાલાં તૈયાર રાખ્યાં અને બેઉ સેનાઓ એક એક 
પર ત્રાટકી અને યુદ્ધનિનાદ ઊઠ્યો. પણ દેવ ફીબસ 
અપોલો હેક્ટર પાસે ગયો અને બોલ્યો 'અકિલીઝ 
સામે લડવા ન જતો. બીજા બધાંતી સાથે જ રહેજે 
અને એ ભલે તને સેનાના સમૂહમાંથી શોધી કાઢે... 
નહીં તો એ તને ભાલાના ઘાએ પાડશે કે નજીક, 
આવીને તને તલવારથી વાઢશે. આ ચેતવણીએ . - 
હેંક્ટરને પાછો સેના ભેગો કરી દીધો; દેવને 
સાંભળીને એના હૃદયમાં આશંકા જાગી. 

પરંતુ અકિલીઝના હૃદયમાં ભીતિને સ્થાન ન 

હંતું અને તુમુલ યુદ્ધગર્જના સાથે એ ટ્રોજનો ઉપર 
ત્રાટક્યો. ઓટ્રિણ્ટ્યુસના બહાદુર પુત્ર અને થોટી ય 
ટુકડીના નાયક-ઇફિટિયોન એને હાથે પહેલો 
હણાયો. એની માતા એક પરી હતી; હાઈડતી _ 
ફળટ્ઠુપ ભૂમિમાં મોલસની હિમાચ્છાદિત પહાડી 
ઉપર પુરંદર ઓટ્રિણ્યુસનાથી એ જન્મ્યો હતો. એ 
જેવો આવ્યો તેવો જ અકિલીઝે પોતાના ભાલાથી 
એને વીંધ્યો અને એની ખોપરીના બે હુકડા ક્ર 
નાખ્યા. એના પડવાથી મોટો અવાજ થયો અડે 
અકિલીઝે એની ઠેકડી ઉડાડી : “એકદમ ૨ અણ 
એવા ઓટ્રિણ્ટયુસના પુત્ર તું ખૂબ નીચે ઢળી પડ્યે 
છે. હર્મસ અને હાઈલસ નદીઓના તટ પરન 
જાઇગીઅન સરોવરને કાંઠે તારા પિતાની જાર જરે જ 
પર ભલે તારો જન્મ થયો હ હે ર 


કવિલોક” 


પામે છે. * 

અકિલીઝ આમ વિજયવાણી બોલતો હતો 
ત્યારે, ઇફિટિયોનની આંખે મૃત્યુનો અંધકાર છવાઈ 
ગયો. બે મોરચાઓ મળતા હતા ત્યાં જ, અકીઅત 
પડ્યો, એનાં નેત્રો સામેનું જગત અંધકારમય થઈ 
ગયું અને, પોતાના હાથમાં પોતાનાં આંતરડાં પકડતો 
એ પડ્યો. 


પોતાનાં આંતરડાં પકડીને પોતાત્ા ભાઈને 


હેક્ટરે પડતો જોયો ત્યારે એની આંખો આંસુથી 
છલકાઈ ગઈ, હવે યુદ્ધથી અળગા રહેવું ઠીક નથી 
એમે લાગતાં, દાવાનળત્તી માફક એ ભાલું ઉગામતો 
અકિલીઝ તરફ ધસ્યો. એને ભાળતાંવેત એને 
મળવાને અકિલીઝ કૂધો. પોતાની જાતને એ 
આનંદથી કહેતો હતો : “મારા પ્રિય મિત્રને હણીને 
મને ફૂરતમ ઘા મારનાર જણ આ છ. યુદ્ધની 
ખટવીઓમાં સંતાવાનું હવે પૂરું થયું. અને કરડી 
નજરથી હૅંક્ટરનું સ્વાગત કરી એણે એને કહ્યું : 
'તરત આવ અને, તારા નિર્ધારિત અંતભેગો તરત 
થઈ જા.' 
જરા પણ ગભરાયા [વિના ચમકતા શિરત્રાણ- 
વાળા હેક્ટરે ઉત્તર આપ્યો : “નામદાર અંકિલીઝ 
હું નાનો બાળક હોઉં એમ માની મને શબ્દોથી ડરાવો 
% કારણ, અપમાન અતે ગાલેપ્રદાન જ કરવાં 
હોય તો તેમાં હું પાવરધો છું અને તમને સામું એવું 
જ ચોપડાવીશ. હું જાણું છું કે તમેંકુશળ, મારા કરતાં 
ક્યાંયે કુશળ, યોદ્ધા છો. પણ એ ખધી બાબતો તો 
દેવને અંકે પડી છે અને ભલે, હું તમારા જેવો 
તાકાતવાન ન હોઉં તો પણ મારા ભાલાના એક 


વારથી તમને મોતને ઘાટ ઉતારવાનું દેવો ધારે; મારું ” 


ભાલું કૌઈ પણ ભાલા જેટલું જ ધારદાર પુરવાર 
થયું છે.. * 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧૨ 


આટલું બોલીપેતરો લઈ એણે ભાલાનો પ્રહાર 
કર્યો પરંતુ, માત્ર એક શ્વાસ જેટલા શ્રમથી 


'એથિનીએ એ ભાલાને પાછું ઉડાડી મેલ્યું અને એ 


હેકટરની પગ આગળ પડયું. મારી નાખવાની 
ઉત્કંઠાથી ભયંકર ગર્જતા ગર્જના સાથે અકિલીઝે 
વાર કર્યો પણ અપોલોએ ગઢ ધુમ્મસ રચ્યું અને 
હૅક્ટરને આઘો ઊંચકી લીધો. દેવને માટે એ રમત 
વાત છે. મહાન, વેગીલા અકિલીઝે ત્રણ વાર 
પોતાના ભાલાનો પ્રહાર કર્યો પણ, ત્રણેય વાર એણે 
ધુમ્મસમાં બાચકા ભર્યા. રાક્ષસની જેમ ચોથી વાર 
ચડી આવી એણે હેક્ટર પ્રત્યે ઘોર ગર્જના કરી. “કુત્તા 
ફરી એક વાર તેં તારી જાત બચાવી છે - પણ, 
જરાક્રને માટે જ. કીબસ અપોલોએ તારી ફરી વાર 
વહાર કરી ભાલાઓનો રવ સંભળાય એટલે અંતરે. 
આવવાની હિમ્મત કરતાં પૂર્વે તું બેશક તારીપ્રાર્થમા' 
કરે છે. પણ આપણે ફરી એક વારે મળશું ને ત્યારે, 
કોઈ દેવની સહાય હું મેળવી શક્યો તો હું તને 
ખલાસ કરી નાખીશ, હાલ પૂરતું, હું બીજાઓ સામે 
ભાગ્ય અજમાવીશ.' ' 

એ આથ બોલી રહ્યો હતો ત્યારે જ એણે 
ડ્રાયોપ્સની ગરદનમાં ભાલું ઘોંચી,દીધુ. ધબ્બ 
દેતોકને એ ભોંયે પડ્યો. એને ત્યાં જ પડ્યો રહેવા “ 
દઈ અકિલીઝે ફિલેટોરના ઊંચા ને દેખાવડા પુત્ર 
ડૈયુક્સ ઉપર પ્રહાર કર્યો. એના ગોઠણ પર ઘામારી, 

એને ભોંયે પાડી, પોતાની લાંબી તલવારથી 
અકિલીઝે એને પૂરો કર્યો. પછી, બિયાઝના પુત્રો 
લેઓગોનસ અને ડોર્ડિનસ પર એણે હલ્લો કર્યો 
અને બંનેને એમના રથમાંથી નીચે ધકેલી દીધા. 
એકને ભાલાંના ઘાએ અંને બીજાની નિકટ આવી 
એને તલવાર વડે મારીને. પછી વારો આવ્યો 
એલેસ્ટરના પુત્ર ટ્રોસનો. એ અકિલીઝના પંગ' 


| 


પકડવા ગયો, તે એ આશાએ કે, પોતાની સમાન 
વયતાને હણતાં એ અટકશે અને પોતાને કેદી 
બતાવી દઈ જીવતો રહેવા દેશે. એ જવાન મૂર્ખે 
જાણવું જોઈતું હતું કે, એની યાચત્તા નિષ્ફળ જવાતી 
છે. અકિલીઝ દયાળુ કે કુમળા હૃદયનો ન હતો પણ 
તીવ્ર આવેશવાળો હતો, અને, દયા માગવાની 
આતુરતામાં એણે અકિલીઝને ઘૂંટણે હાથ મૂક્યો 
તેવે જ, અકિલીઝે એના કાળજામાં પોતાની કરતાલ 
હુલાવી દીધી. એનું કાળજું બહાર નીકળી આવ્યું 
અતે એનો ખોળો લોહીલુહાણ થઈ ગયો. એને 
તમ્મર આવ્યાં અને એની આંખે .અંધારાં છવાઈ 
ગયાં. અકિલીઝ પછી મુલિયસ પાસે ગયો અને 
એના કાન ઉપર ભાલો માર્યો. એવો:તો જોરદાર કે 
ભાલાનું કાંસ્ય ફળું બીજા કાન પાસેથી બહાર આવી 
ગયું. પછી વારો આવ્યો. એજીનોરના પુત્ર 
એચિકલસનો. એના મસ્તક ઉપર અકિલઝે 
તલવારનો જોરદાર ઝાટકો માર્યો. લોહીથી 
તલવારની ધાર આખી ગરમ થઈ ગઈ. વિધાતાએ 
એચિકલસ પર પોતાની મહોર મારી દીધી અતે 
એની આંખો પર મોતના ઓળા ઊતરી આવ્યા. 
પછી વારો આવ્યો. - ડયૂકેલિયનનો. પોતાંના 
ભાલાના કાંસ્ય ફળાને અકિલીઝે એના હાથમાં 
કોણી આગળનાં ભાગમાં ઘોંચી દીધું. ભાલાના 
વજનથી નમેલા હાથ સાથે ડ્યૂકેલિયન મોતને જોવા 
લાગ્યો. પછી અકિલીઝે એની ડોક પર તલવાર 


ચલાવી અને એના માથાને તથા શિરત્રાણને ઉડાડી 
નાખ્યાં. કરોડરજ્જુમાંથી મેદ ઊભરાયો અને શબ 
ધરતી પર લંબાયું. ટ્રોયસની ફળટ્ઠુપ ભૂમિમાંથી 
આવેલો, પેઈરોસનો' ઉમદા પુત્ર ર્‌હિંગમસ 
અકિલીઝતો પછીનો શિકાર બન્યો, અકિલીઝે એને' 
ભાલું માર્યું અને એને પૂરો પકડ્યો. કાંસાનું ભાલું 
એના ફેફસામાં જઈ અટક્યું અને એ રથમાંથી 
ગબડી પડ્યો. પછી પોતાત્તા તીક્ષ્ણ ભાલા વડે, 
ર્‌હગસના સ્કવાયર એરેઈયાઉસને હણ્યો. એ 
ઘોડા વાળતો હતો અને એ રથમાંથી ગબડી પડ્યો 
એટલે ઘોડાઓ નાઠા. 

સૂરજથી તપેલી પહાડની નીકોમાં દાવાનળ 
પ્રગટે અને ઊંચાં વનોને ઓહિયાં કરાવતા જોરદાર 
વાયરાની જેમ,, અકિલીઝ, આમ ઉઃપન્ત થઈ 
ભાલાના પ્રહાર કરવા લાગ્યો, નૃશંસના ઝનૂનથી 
એ પોતાના શિકારોની પાછળ પડતો અને ધરતી 
લોહીથી ખરડાઈ ગઈ. જવ ઉપણવાની જગ્યા પર 
કોઈ ખેડૂત પોતાના બળદોને ફેરવે અત્તે એ વધું 
કચરતા ચાલે તેમ, પોતાની મસમોટી ખરીઓ સાથે, 
અકિલીઝના અશ્વો, એમના ધણીના આદેશથી 
પહેલાઓમાં શબ અને ઢાલો કચડતા ચાલ્યા. રથ 
નીચેનો ધરો થોડાઓના પગના પડવાથી અને 
પૈડાંઓના ચાલવાથી લાલ રંગે રંગાઈ ગયો. અને, 
પોતાના અજેય હાથને રક્તરંજિત કરી પેલ્યુઝનો પુત્ર 


વધારે કીર્તિની શોધમાં આગળ ચાલ્યો. ' (મશઃ) 
0 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫. [૧૩ 





' હે વિદેહ! / ર/%ન્‍% #/૪ 


પ્રિય હે વિદેહ 
અનન્ત આ અગ્બર ત્હારું ગેડ. 


ત્હને દિશાનું નહિ કોઈ વારણ, 
શનોજવે શીધ્ર બધે પ્રસારણ. 
લોકાન્તરો કેવળ ખણ્ડ ખણ્ડ, 
સમષ્ટિ ત્ડારે ઉર અત્તરંગ 


પ્રિય હે વિદેહ! 

ત્હને અજાણ્યો'કઈ છે ન વ્રેહ. 
અદીઠ છો સસ્મુખ-પૃષ્ઠ માંહી ' 
તું વામ ને દક્ષિણમાં છવાઈ. 

ને પિણ્ડ આ સીમિત તે છતાંય, 
અતીતનો સ્પર્શ લહી શકાય. 


પ્રિય હે વિદેહ! 
અનન્તને બિન્દુ કરન્ત નેહ. 


એકદા... / રે ૪/રેખ 


એકદા સૂની શિશિરરાતે 
હું બંસીમાં ધીમા, 
એકાકિતાના ફ્લાન્ત સ્વર 
રેલાવતો નીકળ્યો હતો... 
વામતે દક્ષિણ 
બારીબારણાં વાસેલ સઘળાં ઘર 
ઊર્ભા'તાં સ્તબ્ધ. 
. ઠંડોગાર રસ્તો 
ડંખ મારી મારી 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧૪ 


રસાત્મકમ્‌ 


મારી શ્લથ ્ગાતિ રુંધી મને 

કરતો હતો મૂર્ચ્છિત, 

છતાં વણથંભ હું છેડ્થે જતો'તો 

બંસીસ્વર ધીમાધીમા. 

કાજળલિપ્યા આકાશમાં 

છૂટાંછવાયાં મ્લાન ચાંદરણાં 

હવે હમણાં જ ઠરશે - એમ ટમટમતાં હતાં. 


'એવે સમે કોઈક ઘરની બારી 


સહસા ઊઘડી ને 

ને પ્રકાશિત દીપ બારીમાં મૂકીને 

મારા બંસીસૂરમાં કરતાલ દેતી 

એક અવગુંઠનવતી કામિની કો' આવી ઊભી, 
તેનાં રણકતાં કંકણોના સ્વરમાં 

મારં શ્રોત્ર ને ગાત્રો ડૂબ્યાં. 

નખશિખ હું રોમાંચિત ને 

બંસીમાં સ્ફુરી કૈ કે અનુપ્રાણિત નવરસ - રેલ... 
હું બજવ્યે ગયો બંસી 

અને એ કામિની કરતાલ પુરાવ્યે ગઈ સઠ 
-બસ, આમ ભવ પૂરો થયો... -. 


આ ભવે પણ 

હું અજાણ્યા શહેરમાં રઝળું છું એકાકી. 
પંરતુ મારી ક્યાં છે એ અનુપ્રાણિત બંસી? 
ક્યાં એ અવગુંઠનવતી કામિની? 

ક્યાં કંકણભર્યા કરતાલ? 


- આ બધાપ્રશ્નોના ઉત્તર 


દે નહીં મીઢો-નમેરો કાલ... 





'બ ખડક-કાવ્યો / ર/%# ૪ટેજ 


વ શે 
કોણ જાણે. 


મનમાંથી ખસતા નથી એ ખડક, 


જ્યાં કદીક રહ્યાં હશે, ડાયનેસોર. 


તેમાં શાંત થયેલો લાવા 
વનસ્પતિ અને જીવસૃષ્ટિ 
સુષુપ્તબતી / 


અનાદિ પળથી રાહ જુએ છે અમારી... 


આ ખડક 

કેમેય કરી ભૂલાતાં નથી. 

કદાચ તેથી જ અમે ભૂલી શકતા નથી 
દ્‌ અમારો ચહેરો. _ 

વહેતી હવા 

વાંદરાઓની કૂદાકૂદ 

તેને જાગતો રાખે છે. 

જાણે આંખ બંધ કરી 

સાંભળી રહ્યો કશુંક અગોચર, 

અને મૂળ વિસ્તારી રહ્યો છે 

અમારા પગ તળે. 


ક્યારેક ખાતર થઈ _ 

ઊગાડે છે અમારામાં 

એક રાખોડી વૃક્ષ. 

તે શાખા-પ્રશાખા લંબાવી ' ' 


જડમૂળથી અમારામાં સ્થાયી થયો છે. 


_ ક્ષિતિજ પારનું ઊડતું પંખી 


તેને લલચાવે ડગલું વધવા, 
પણ તે સમયનો ખડક બની 
ખસવા દેતો નથી 

અમને તસૂય. 

ખડક જાણે 

વહેતાં પાણીમાં 

ઢસડાતો, ધસાતો પથ્થર 
તેને વહેવન યાસ 

તેથી કદાચ તે લાગે છે 
પૃથ્વીનું અણમોલ આંસુ. 
ખડક છે, તો અમારા પગ 
નક્કર છે. 

અમારા સુધી પહોંચવાનું 
તે જ અસલી પગેરું. 

આ ખડક જોયાં પછી 


અમે મૂક થઈ જઈએ છીએ. - 
અનેધીરે ધીરે તે મ્ડેકબની 


_ ઉદૂભવની ક્ષણથી આ ક્ષણ સુધી_ 


ફેલાય છે અમારામાં. 


ખડક સર્વત્ર છે ન 
અનેતે ધીરે ધીરે ખરે છે, . 
નિતનવાં ખડક રચતો.  . 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧૫ 


ર 


કંઈ સમયથી ખડક 

અસ્થિર પ્રવાહનો આડખંધ બની 
અસ્થિર ઊભો છે. 

તેના કણકણમાં કલરવે 
નિતનવા નાદના નવીન પંખી. 
છતાં ખડક ઊભો છે અવાચક 
અમારી જેમ. 


તેની એકાકી કંદરાઓમાં 
પદાર્થ માત્રના પડે છે પડઘા. 
ઇતિહાસમાં ગળાડૂબ ખડક 
ખરતાં પીંછાને જોઈ 

ખરતો નથી સ્હેજ. 

અનાદિ કાળ, 

તેનામાં લપલપતો લાવા બની 
ફૂટું ફૂટું થતો ફૂટતો નથી. 

જાણે બધા જ દ્વાર ઠરી ગયા છે 
ખડકની જેમ. 

પણ સતત પ્રજવળ્યાં કરે છે 
અજાણ્યાં પેટાળના મૂળ. 

આ ખડક 

સતત ખડક ના બનવા તરફડી રહ્યો છે, 
ને તાકી રહ્યો છે અનિમેષ 
અમારામાં ખડકાયે જતાં ખડક. 
આખડક ર ી 

કેમ અંધકારંના ગર્ભનો 


ગુપ્ત ખજાનો લાગે છે? અને અમને લલચાવે છે? . 


કેમ તેની લીસ્સી - ખરબચડી સપાટી 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧૬ 


અમારી હથેળી જેવી લાગે છે? 
કેમ તે પ્રાચીન જનાવરો અને પૂર્વજોની 
આભા જેવો લાગે છે? 


કેમ, ક્યારેક તે, 

ભળભાંખળનો ઉજાસ લાગે છે? 

કેમ તેની બખોલમાં બેસતાં પંખીતે , 
પંપાળતો લાગે છે? 

અમારી તરફ કેમ, સ્હેજ ખસતો લાગે છે? 
કેમ ભમતો લાગે છે ુ 

ઘણાં વર્ષોથી તરસ્યાં વટેભાર્ગુની જેમ? પા 
અને પીવે છે 
અમારી પ્રત્યેક ક્ષણ? 


તે ઘણી વખત 

સ્વપ્નનો.રાજા બની કરે છે રાજ 

અમારાં અસ્વાપ્નિલ મતમાં. 

તત બહુરૂપી બની, ભજવે-છે અવનવાં વેશ . 
ક્યારેક મૃત પિતા બને ટિ 

તો ક્યારેક વૃદ્ધ મા. 


તેના રૂપ રંગ ગંધ ર 

અમારા બની જાય ત્યાં સુધી તે.. 
ઘમરોડે છે અમને. 
તેથીસ્તો 
જ્યારે જ્યારે પથ્થર જોઈએ છીએ 
ત્યારે ત્યારે યાદ આવે છે નવનીત. 

શ્ર 

નાનપણમાં માટી ખાવી ગમતી હતી .. 
તે જાણતો હંશે ખડક ી 
બાળપણમાં ધૂળમાં રમવું ગમતું હતું 
તેય તેને ખબર હશે? 


યુવાનીમાં,નદીની રેતમાં પાડેલાં પગલાં 
સાચવવાનું ગમતું હતું. ી 

તેનોય તેને ખયાલ હશે? 

હંજી હમણાં બારી બ્હારથી ઊડી આવતી ધૂળ 
રોકવા ા 

બંધ કરેલી બારીની તિરાડમાંથી પ્રવેશેલી 
એકાદ રેતકણ અમને-ટગર ટેગર જોયાં કરે છે 
તે શું ખડક હશે? 


આ ખડક ી 
અમારા હાડકાંનો મસમોટો ઢગલો લાગે છે. 
તે નાતો અને નાત્તો થતો જાય 

તેની રાહમાં તે રાહમાં 

બધી દિશાઓ, બધા મારગો 


અજાણી કેડીમાં 

લુપ્ત થઈ જાય છે. 

છતાં ર 

જ્યારે જ્યારે પાંદડું ખરે છે 


' ત્યારે ત્યારે તેનામાં સર્જાય છે, એક નવો ફણગો. 


જ્યારે જ્યારે કોઈ કળી ખીલે છે 

ત્યારે ત્યારે તેનામાં મ્હોરે છે એક નવું આકાશ. 
જ્યારે જ્યારે કોઈ પતંગિયું ફરફરે છે 

ત્યારે ત્યારે તે વહે છે 

ખળ ખળ... ખળખળ... ખળખળ... 


શ્ર 


આ ખડક 
અજાણ્યો પ્રવાહ બની 
વહે છે અમારામાં નિરંતર 


“ડાવિલાક'ના જૂના અંકો 


નીચે જણાવેલ અંકોની.જૂજ નકલો સિલકમાં છે. વહેલો તે પહેલો એ ધોરણે તે અપાશે. 


સળંગ અંક ઃ ૭૩, 9૯, ૨૪૧; ૨૫૦, ૨૫૫, ૨૫૭, રદર, ર૬૩, રપ, 


ર૬૬, ર૨૬૭, ૨૬૮, ર૬૯, ૨૭૦, ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪ 


“ પ્રત્યેક અંકની કિંમત રૂ: ૧૫ (રવાનગી ખર્ચ માફ) 


રકમ માત્ર મનિઓર્ડરથી “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના સરનામે મોકલવી. રૂબરૂમાં અંક લેવા આવનારને , 


૧૧થી પ દરમિયાન કાર્યાલયમાંથી તે મળી શકશે. 





કકાવેલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૧૭ 


છે / 78/%૮ *૪તેજ 


ધારણાને ચાળવાની હોય છે, 

જે વધે તે બાળવાની હોય છે. 

એ ગયાં તો શું થયું? જીવી જશું, 
યાદને પંપાળવાની હોય છે. 


લાગણી પોચી પડે તો શું કરે? _ 
એ ઘડીને ટાળવાની હોય છે.. 


શ્વાસની જેમ જ જરૂરી છે બધે. 
ટેવ સારી પાળવાની હોય છે. 


ક્યાંય સરખી જિંદગી મળતી નથી? 
મન મુજબ એ ઢાળવાની હોય છે. 


મજા ઓર હોય છે / અકર /કેજે 


' કેવળ દુઆનો દોર ઉપર દોરહોય છે, 
સાથે ગઝલ લખ્યાની મજા ઓર હોય છે. 


સૂક્કા થયેલ ફૂલ કહે રંગ ક્યાં ગયાં? 


સાચ્ચે જ ખૂશ્બુઓના અલગ નહોર હોય છે. 


કાં તો ખૂટી જશે ને નહીતર તૂટી જશે, 
યાદો જૂનીપુરાણી ને કમજોર હોય છે. 


દિવસની જેમ રાત પડે આંખમાં ઉગે, 
સપનું દઝાડવાનો નવો પ્હોર હોય છે. 


ચૂકવું છું ક્યારનોય વિરહ રોકડો કરી, 
તારું મિલન તો ખૂબ નફાખોર હોય છે. 


કવિલોક $ મે-જૂંન-૨૦૦૫ [૧૮ 


ઝાકળિયું ગામ / ઝૂછુન્ટ ૪૪ 
મારાઝાકળિયા ગામને ૨ 
લાગ્યો છે રોગ મૃગજળનો: _ 
હૈયું ખોલીને હવે નાચવાનું ક્યાં 


' એ તો આઘું ને આઘું જાય? 


એ તો દા'ડે સૂંકાય ને રાતે સૂકાય 


શેં.તો ભૂવા બોલાવ્યા ને વૈદો તેડાવ્યા 

ને દાક્તર આવ્યા દસબાર _ 

હારી થાકીને પાછા વળ્યા સૌ 

રોગનો ના અણસાર.,! ર 
મે તો અષાઢ તેડાવ્યા ને શ્રાવણ તેડાવ્યા 
ને ભાદરવે લખિયા કાગળ 

આવો વાદળ ચઢીને કે વાયરે ઊડીને 

કે વીજળીના તેજ તોખાર 

ને એવું તો વરસો ધોધમાર 

કે દરિયાના દરિયા છલકાય 

ને રણના રણ ડૂબી જાય 

ને મૃગજળનો વંશવેલો આકાશે જાય..! . 
ને ઝાકળિયું ગામ પછી હોવે : ર 
હરખના અશ્રુએ ચૂવે 


_ ભીનું ભીનું ડોલે 


ને કાલું કાલું બોલે 
લીલું લીલું કોળે 
ને.વહાણાંએ પરભાતિયું ગાય...! 


ગઝલ / ૨૪૪ ૪૭૬/5# “#/ર/9” 
આમ ડાળેડાળમાં સંચર નહીં, * 
ફૂલની સંગત વધારે કર નહીં, # 


ગામ આપ્ખું ઘેનમાં ડૂબી જશે, 
તું હવામાં આટલું વિસ્તર નહીં. 


રોજ ઊઠી એ વધુ રંજાડશે,, 
રોજ ઊઠી કોઈને કરગર નહીં. . 


ત્યાં વીતેલો કાળ સૂતો છે હજી, _ 
લાગણી, તું સ્હેજ પણ ભાંભર નહીં, 


હારવાના મૂળમાં બસં તું જ છે, . 
આંગળી “નારાજ” સામે ધર નહીં. 


ઘર હવે ખખડી ગયાં 
અ/જજ ૨/૬૭ 


ભીંત, બારી, બારણાં લથડી ગયાં, 


આ હૃદયના ઘર હવે ખખડી ગયાં. _ 


એવું તથી / જ/૦૪ જદ 
શોધવાંથી મળી જાય એવું નથી; 
મારું એકાંત દેખાય એવું નથી. 


શું સતે જોઈને પણ ખબર ના પડી?-' 
આખુદાથી કશું થાય એવું તથી. ' 
ઠીક છે, દશ્યને તો જુએ છે બધા, 
દૃશ્યને કોઈ દેખાય એવું નથી. 

માત્ર બે-ચાર ઉપર જીવન છે ઊભું, 
કોઈ કારણ હલાવાય એવું નથી. 


આબરૂ સાચું છું પવનની હજી, 
આ સુગંધી ન પકડાય એવું નથી. 


ગઝલ / ૭૪ &જે 


તોય હું એને જરાયે ના વઢ્ચો, 
નિર્દયી સ્મરણો મને ઢસડી ગયાં. 
આપ શખ્દો છો છતાં બોલ્યા નહીં? 
મૌન જેવા મૌન પણ બબડી ગયા! 
આંખમાંથી આંસુ દદડે એમ એ, 
જિંદગીમાંથી જ ક્યાં દદડી ગયા? 
શ્વાસના રસ્તા ઉપર પગલાં મળ્યાં, 
કોણ આવીને અહીં રખડી ગયાં? 


આભમાં પંખી ઊડે, માણસ બગાસા ખાય છે, 
એકનો ટહુકો ખરે બીજો અહીં રહેંસાય છે. 


વ્યાપ કેવો ધૂમ્રનો આખું જગત ઢંકાય છે, 
એક ઊનો શ્વાસ ને વર્ષા બધે રેલાય છે. _ 
તાળી દેનારા બધાયે દોસ્તને હું ઓળખું, ' 
તોય પાવા ને પીવાની વાત ક્યાં મેલાય છે. 
ઓટ ને ભરતી ઉપર ચાલે હુકમ ના કોઈનો,: ' 
આજીજી કરતા રહો પણ મોત ક્યાં ઠેલાય છે? 


કવિલોકઃઃ *& પ. ર 


આકોણછે 

અવિરત ઊભેલું? 

પળેપળ પેદા થતાં 

અકલ્પ્ય આયુધો તાકીને 

મારી સામે. ] 
ર 

પહેલાં પાણી પી, 

મોં ચોખ્ખું કર. 

પછી થોડી ભૂમિ ચાખ. 

બટકું સૂરજ ખા. 

ચાંગળું ચન્દ્ર પી 

પછી જોજે, 


ફરી એક નવું અરીસાયુદ્ધ ખેલાશે. 


૩ 


તપેલીમાં ઊકળે 
ચા 

તેમ 

મારા ઘરમાં 
ભીંતો વચ્ચે 
હું! 

ઉંબરાએ 
એવા તે રોકી લીધા છે 


મારા પગ 
કે ઘર પોતે જ . 


1 


કવિલીક'”? મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૦ 


આઠ લઘુકાવ્યો / અ/5/# ૮કઝર 


આવ-જા કરે છે 
મારી અંદર બહાર 

હ દે પ 
આંખોની ભીનાશ તો છે 
મહીં જોવાયેલું સપનું. 


જેમાં હોય તો હોય 


ફક્ત” 
લૂ. 
અને દેખાય તો દેખાય 
થોડાં ઝાંઝવા. 
દદ 
તારે તારાથી છટકવું હોય _ 
તો લે, 
લઈ લે, 
મારા આ પાંચે પદારથ. 
૭ - 
સતત ઓર્યા કરું છું 
પણ 


* ઘંટી 


દાણા ખાઈ જાય છે!” 

ક 
ગામના ચોરે ઊભેલો 
બાળક ક ' 
ખૂબ ઊંચે ઊંચે ઊડતા વિમાનને ' 
તાકી રહે તેમ ઃ 
મેં તને જોઈ છે 
અદશ્ય થતાં. 


ગઝલ / /દેને? ઝેઝરે જ/દ/” 
કાંચળીની જેમ ઇચ્છાઓ ઉતારીને, 
દાનમાં આપી દીધી છે મેં ભીખારીને. 
આપદાઓ એટલે વિચલિત નથી કરતી, 
હું ય બેઠો છું હવે સમજણ વધારીને. 
કોણ ક્યાંરે-કઈ રીતે ભૂતકાળ થઈ જાશે? 
આપજે ઉત્તર જરા સમજી વિચારીને. * 

હાઘડી નિશ્ચિતઃહહતી એના મરણની પણ, . 

પાપ નાહકનું જ લાગ્યું છે શિકારીને. 

ઊંઘ માટેના પરિબળ કેટલાંયે છે, 

લોક અમથો દોષ આપે છે પથારીને 
પ્રાતઃકાળે રોજ ઢંઢોળ્યા કરે સૂરજ, 

રાત આખી નામ પર મારા ઉધારીને. 

કોણ જાણે કેમ એવું લાગતું 'નાદાન' 

કોઈ બોલાવ્યા કરે બાહો પસારીને. 


બોલે છે / /દે૯?૪ £7%/%? 
સ્હેજ મીઠું, સ્હેજ કડવું વેણ બોલે છે, 
હોઠ જે બોલે નહીં એ નેણ બોલે છે. 
પ્રેમપાછળ કેટલા ઇલાજ કરવાના, 
વૈધ્ય પણ આ રોગને જીવલેણ બોલે છે. 
આજ નક્કી એ સમંદરને મળી લેશે, 
હું નથી કહેતો નદીનું વહેણ બોલે છે. 
* જીવવાની કોઈ આશા ના રાહી 'દિલીપ', 
જિંદગી પણ મોતની તરફેણ બોલે છે. 


બે પળ ડપૂરી / ?%4#/% ર/*જૂટુ : 
તેં ફકીરીમાં સબૂરી આપી છે,” 

ને અમીરી પણ મધુરી આપી છે. 
બંસરી આપીને દૂરી આપી છે, 

એ રીતે અમને હજૂરી આપી છે. 
સ્વપ્નમાં દીધું લીલુંછમ-આશ્રવન, 
ધોમ તડકામાં ખજૂરી આપી છે. 
કસ્તૂરીની આપી સૌરભ કોઈને, 
કોઈને બે પળ કપૂરી આપી છે. 


_ પેલીબાજુ કોઈને ક્યાં છે તરસ? 


આ તરફ.પ્યાલી અધૂરી આપી છે. 


સૂર્ય ક્ષિતિજે ઊભો મદહોશ થઈ, 
સાંજ પણ કૈવી અંગૂરી આપી છે! 


એ મળી સઘળે, અલગ અંદાઝમાં 
તેં ગઝલ આપી કે હરી આપી છે? 


ગઝલ / જૈર/% 4ર 
* આપણું ના કશાકમાં હોવું, 
બસ ખુદાની મજાકમાં હોવું. 
બુંદ જેવાં જરાકમાં હોવું, 

“ ને છલોછલનાં છાકમાં હોવું. 
લાગણીની દુકાન ખોલીને, 
આપણું ખુદ ઘરાકમાં હોવું. 

જંગમાં શૂરવીર સાબિત થઈ, 
આયના સામે ધાકમાં હોવું. 


પગ વગરની આ દોડમાં દોડી, 
ને વિચારોનાં થાકમાં હોવું. 


કવિલોક: મે-જૂન-૨૦૦૫ [ર૧ 


# 


લાગી શરત / કન? ૪/૭/ઉે૨/ 
એની ગલીની છે હવા, લાગી શરત? 
ભન દોડશે સામે જવા, લાગી શરત? 
હે ભીંત, તું ધારે જ તો ચાલી શકે, 
તૈયાર થા, પગ માંડવા લાગી શરત. 


પાણી કદી કરશે દગો, પણ ના કદી- 
કરશે દગા આ ઝાંઝવા, લાગી શરત? 


ના રાગ કે ના દ્ેષ હો કોઈ વિશે, 
નક્કી હશે એ ત્રાજવા, લાગી શરત? 


જો રૂપ નમણું હોય તો, ખુદ આયનો 
સામે જશે સત્કારવા, લાગી શરત. 


જા રણ મહીં, જો ઝાંઝવા, ત્યાં પણ હશે, 
હોડી, હલેસાં ખારવા, લાગી શરત? 


જો ઓસરી રીસાઈ ચાલી જાય તો! 
ફળિયું નીકળશે શોધવા, લાગી શરત? 


'્ૂની' ગઝલ તો ઝેર છે ધીમું ભલા 


રંગો બતાવે અવનવા, લાગી શરત? 


મુક્તક / અ/તેજ ૨/૪૭ 
શ્વાસ પણ થોડા ઉછીના માંગવા પડે; 


ને સમયના વ્હેણને પણ ભાંગવાં પડે. 


મૃત્યુ દરવાજો બનીને ઊભું હોય તો! 
_ બારણે થોડાંક તોરણ ટાંગવાં પડે. 


કવિલોક $ મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૨ 


ગઝલ/ ઝુળજં 65૪/થ%/૩ 
ખૂબ અઘરું દોસ્ત, સાચેસાચ સાચું થઈ જવું, 
એથી અઘરું દૂર તારાથી જ ખાસ્સું થઈ જવું. . 
આપણે તો એકબીજાનાં ન સાક્ષી હોઈએ, 
એથી થોડું બંધ કોઈ ખોડીબારું થઈ જવું? 
પારકાનું પંડ્ય લઈ જીવી જવું સહેલું નથી, 
આપણાં ફળિયા જ જેવું ખુલ્લું-ખુલ્લું થઈ જવું. 
છેક એવું પણઃનથી કે કોઈ ટેકો ના મળે, 
કોઈનું કોઈની માટે સારું - માઠું થઈ જવું. _ 
શ્વાસ જો કોઈ પડે તો શ્વાસની સમજણ ફળે, 

એ પછી નિર્મળ નજરથી ચોખ્ખું - ચોખ્ખું થઈ જવું. 


જાદુગર / કેર/2 ૩સ૨/% 
એક અનોખો જાદુગર મેં ભાળ્યો... 
એણે એના જાદુથી સંસારને ઢાંચે ઢાળ્યો! 
પર્વત, જંગલ, દરિયા... 

એવી કે-કે કીધી રચના, 
ઘડી-ઘડી હરરોજ ઘટાવે 

રંગબિરંગી ઘટના! - 
સઘળો કારોબાર અહીંથી ત્યાં લગનો સંભાળ્યો! 

એવો જાદુગર મેં ભાળ્યો. 

માટીમાંથી સરજી માણસ, 


દીધી એને વાચા 
મનની સાથે માયા કેરા 


બંધન સરજ્યા કાચા! 
લખ-ચોરાસી ગળણે એકેક જીવને એણે ગાળ્યો! 
એવો જાદુગર મેં ભાળ્યો. 


આપણે તો / «/૯% %/૪/રેજ/ 


આપણે તો ભોળાભટાક સાવ માનવી, 
આપણને દુનિયા આ લાગે નવી! 


આપણને આવડે ના રમત્યું મેલી 


અને આપણને આવડે ના કાગડાનું ક્રાઉં ક્રાઉ; 


આપણને આવડે ના અમથું ફુલાવું 


%.-- અને આપણને આવડે ના મેંઢકનું ડ્રાઉં ડ્રાઉં. 


આપણે તો ભોળા પારેવાની નાતના, 
આપણે તો દુનિયાને ગીતોથી માપવી! 
આપણે તો ભોળાભટાક સાવ માનવી. 


આપણને દોમદોમ સાહ્યબી મળી છે 
કાંઈ લાગણીના ઘૂઘવતા દરિયાઓની; 
આપણને દોપદોમ સાહ્યબી મળી છે 


કાંઈ શમણાંના ઊડતાં પતંગિયાંઓની. 


“આપણે તો નખશિખ મોજીલા માનવી, 


આપણે ના સંત કે આપણે ના મૌલવી! * 


આપણે તો ભોળાભટાક સાવ માનવી, 


મુક્તક / /દિજિક ક#/૪/જ 


ઝાંઝવાની લાશ લઈને જીવતું રણ, 
ઝેક સૂકા શ્વાસ લેઈને જીવતું રણ, 

કોઈની સાથે કેશો નાતો ન રાખ્યો, 
જન્મથી સંન્યાસ લઈને જીવતુ રણ. 


ગઝલ / «૪% ૪//હેજ 


આંખ જાગે છે નજર જાગે છે, 
એના હોવાની અસર જાગે છે. 
ઊંઘ આવે તો સ્વપ્ન પણ આવે, 
શી ખબર શાની ફિકર જાગે છે. 
બંધ છે દ્વાર સુરાલયના અને, 
શેખ બસ તારી અસર જાગે છે? 
શાનો આતંક છે ચારેબાજુ?' 
કેમ આ આખું નગર જાગે છે? 
સૂર ને સ્વરની હોય સરવાણી, 

' તો ગઝલનો આ હુનર જાગે છે. 
થાક લાગી રહ્યો છે ચરણોને, 
તે પ્રલંબિત આ સફર જાગે છે. 


ચેનથી ઊંઘે છે “હનીફ' હવે, 
ને આ અંધારી કબર જાગે છે. 


ગઝલ / 9%*%૪ ૬/%/ 


પરણ ઝાડ પરથી પડી જાય, મિત્રો. 
પછી પાનખર સાંપડી જાય, મિત્રો. 
બળ્યો હાથ ત્યારે ખબર એ પડેલી, 
બળતરા પછી ચામડી જાય, મિત્રો. 


ઘણાં પાપ ધોવે ને રક્ષા કરી લે, 
પછી હાથથી રાખડી જાય, મિત્રો, 


ગમે એટલી એને દિલમાં દબાવો, _ 
છતાં વેદના ઊપડી જાય, મિત્રો, 


મને મારવાના તું યત્નો કરી લે, 
મસાણે ફક્ત ઠાઠડી જાય, મિત્રો. 


કવિવઉે, 9૦૦૫ [૨ 


પરંતુ / ૪0% ૯%૯/૯? 
પાનખરમાં ' 
વૃક્ષેથી પાંદડા ઊડી જાય 
એક પછી એક ડાળ બટકવા માંડે 
ને છતાં પંખી * 
નિરાશા અનુભવ્યા વગર 
મન મૂડીને ટહુકતું હોય છે. 
ઊડતા ઊડતા ક્યારેક 
સ્વપ્નનું આકાશ ડહોળાઈ જાય' 
કે પછી ખરડાય જાય. 
પણ પંખી તો એની 


મસ્તીમાં ગીત ગણગણાવતું હોય છે. 


પરંતુ જે સવારે 

સૂર્ય આભમાં ઊગી ગયો હોય! 

ને છતાં ર 

એક પણ બારી ઊઘડી ન હોય તો? 
પંખી તે ક્ષણે 

ડાળીએ ચાંચ ઘસતું 
બારી સામે એકીટશે નિરખતું 
વિષાદમાં ડૂબી જાય. 


કવિલોક :'મેૈ-જૂન-૨૦૦૫ [૨૪ 


શહેરની સવાર / ઝક ઈ. 4ર 


ત્રાડ નાખતી વાહનોની 
ભેંકારી ચિચિયારીઓ, . 
ચાલતા, ફરતા; દોડધામ કરતા 

* કાળમીંઢ રસ્તા પર ખોવાયેલા માણસો, 
રસ્તાનું અસ્તિત્વ જે ભૂંસાયું છે! 
હમણાં જ ઊગ્યો છે સૂરજ રોજની જેમ, 
હૈયામાં ખડકલા છે નિસાસાઓના 
અસ્તિત્વ છિન્ઞ ભિન્ન છે.. 
શહેરનું દશ્ય નિહાળીને. 
નથી પંખીનો ફફડાટ. 
છે ફૂતરાંઓનું ભયંકર મૌન. , 
નથી ગાયોના ભાંભરવાનો અવાજ. 
બધું જ ખોવાઈ ગયું છે. 
એક એક શ્વાસ યંત્રવત્‌ છેઃ 
બસ ચાલ્યા કરે છે સઘળું 
યંત્રવત્‌...યંત્રવત... યંત્રવત્‌... ર 


બિડાયો છું / /કેશેજ ૬/%/ 


યુગોથી હું ગઝલની એક પળ અંદર બિડાયો છું, 
ભ્રમર છું એટલા માટે કમળ અંદર બિડાયો છું. 
નથી છોડી શકેલા કે નથી છૂટી ગયો હું, 

અહીં જાણે ઘરોબો થઈ સકળ અંદર બિડાયો છું. 
નહીં આગળ, નહીં.પાછળ, નહીં ઉપર અને નીચે, 
કહું છું એટલા માટે તો જળ અંદર બિડાયો છું. 
મને હું સાંત્વના આપી રહ્યો છું. બહાર -માનીને, 
હકીકતમાં તો ઊંડા એક સળ અંદર બિડાયો ઈ. 
તમે કાઢી શકો ના મોજડી માફક ગમે ત્યારે, 

હવે હું શબ્દનાં પ્રત્યેક વળ અંદર બિડાયો છું. 


વ્‌ 

ઘરી અંધારની ભેખડ લપસતી જોઉં મારામાં, 
અચાનક કૈંક રાતોને ય ધસતી જોઉ મારામાં. 

નથી અજવાળવા દેતી, નથી કેં ભાળવા દેતી, 
યુગોથી એજ લીલાને વિલસતી જોઉં મારામાં. 
સતત કંકોસતું એ કોણ કે મારાપણું ક્યાં છે! 
અકળ એવી જ અવઢવ નિત્ય કસતી જોઉં મારામાં. 
અગમ પંથે ચઢ્યો ખાલી કરીને શ્હેર ભીતરનું, 
ગઝલ નામે કઈ એ ભીડ વસતી જોઉં મારામાં. 
ઊભી ને નાભિવત ઝીલું' ગબડતા પ્હાડના રૂપે, 
તને પળ અન્ય રૂપે ક્યાં વરસતી જોઉં મારામાં. 
કહાંલગ હું જ વેંઢારું ગઝલના વંશવેલાને, 

નપુંસક શબ્દની હસ્તી તરસતી જોઉં મારામાં. 
અટલ હું ત્યાંજ ઊભો છું કદાચિત એ જ કારણથી, 
ધરી બ્રહ્માંડની ક્યારેક ખસતી જોઉ મારામાં. 

ધર્યો છે ક્યાં અમસ્તો પિંડ મેં 'ચગરવેઝ' ઝાકળનો, 
સવારે પણ સૂરજની રાખ શ્વસતી જોઉં મારામાં. 


બે ગઝલ / ૪” ટેર/ઈ 


ર૨ 


સુગંધોની છું રમણાં મૂળનો વાહક છું હું ભીતર, 
ચરમ તાકે મને ક્યાંથી, ચરમ તારક છું હું ભીતર. 
મને અજમાવતા રહે છે નિરંતર નાદના અવસર, 
અજાણ્યા તો નથી, રવનો અરવ સાધક છું હું ભીતર. 
ધરી બેઠો છું હું અખિલાઈને સૌ વાચ્યતા મારી, 
છતાં વાંચી શકે છે ક્યાં ક્યો વાચક છું હું ભીતર. 
મને અજવાળવાના લક્ષમાં નાહક પ્રગટ થા તું, 
જન્મ જન્માતંરે અંધારનો યાચક છું હું ભીતર. 
દિશાઓ પાંખ ફફડાવી ભલેને સજ્જ થાતી પણ, 
ગગનના સૌ ઉડાનોનો વિકટ બાધક છું હું ભીતર. 
વિકળ આકાર પામે છે સ્વરો પ્રાગટ્ય પામીને, 
ઇલમના એ જ સ્વરનો હર ઘડી વાદક છું હું ભીતર. 


હવે ઓ જળ, સમેટી લો ઘૂઘવતા સૌ કિનારાને, 
સમંદરથી ય અદકી મોજની ચાનક છું હું ભીતર. 


અજાણ્યો છું હજી નરસિંહ ને મીરાંના મંત્રોથી, 
શને બસ જાણ છે “પરવેઝ'નું સ્થાનક છું હું ભીતર. 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૫ 


૧ 

જ્યારથી ખોયું પગે માણસ પણું 
ઊભું ઊભું ડગયગે માણસપણું! 
જાત ભીતર ચીખે લાવારિસ સમય, 
તે સબડતું રગ-રગે માણસ પણું! 
ઓગળે અસ્તિત્વના અંધારમાં, 
ક્યાં બળે કોઈ શગે માણસપણું! 
જાત લગ પ્હોંચે છે ક્યાં સરિયામ એ! 
આભ જોઈને ચગે માણસપણું! 
સાહ્યબી છે એક એના સ્પર્શની, 
સ્પર્શ કરતામાં ડગે માણસપણું! 
ચિત્તમાં એવા ક્યા સ્થાપત્યની? 
ઊભું રેતીના ઢગે સાણસપણું! 
રાતની અંધાર-ઘેલી આંખમાં, 

શુંય આંજી તગતગે માણસપણું! 


ઓ દિશા ભૂલ્યા પયંબર પાછો ફર, . 


કેમ શોધે હર જગે માણસપણું? 


શ 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૬ 


ખે ગઝલ / ૪૪" ટેર/ઈ 


ન 
નાવ-શી ઇચ્છાનો પરપોટો થયો! - 
તે પછી દરિયો જરા મોટો થયો! * 
ક્યાં લગી સરખાવિષે બ્રહ્માંડને? ' 
;: આ ગઝલનો ક્યાંય ના જોટો થયો! 
* જ્યારથી મનમાં એ ગંગોત્રી વહે,' 
હાથ એના જળ વિશે લોટો થયો. * _ 
_ ઘર ચણી બેઠી'બધીયે મોસમો, 
. ને સુગંધોનો કશે ફોટો થયો, 
એક દરિયા'નામનો માણસ અહીં,* 
ા * મંત્ર ભરતીના ભણી ઓટો થયો. 
ક્યાં હતી શ્રદ્ધાને રંગોની પરખ? 
તુલસીક્યારે કેમ ગલગોટો થયો? 
વેત જેવા અંતરોને કાપવા, 
શ્વાસ-શ્વાસે કેટલી દોટો થયો. 
જિંદગીભર એનો એ અંધાર પણ, 
તેજનો ક્યારે કદી તોટો થયો. 
ભીતરે લબકે-ત્કચાઓ હરપળે, 
ભીતરે “પરવેઝ' મશમોટો થયો. 


બે ગઝલ / કુક/ર%જે/જે ₹/સ્? 
ર 
કારતકથી છેક આસો, 
એક મંઝિલ સો પ્રવાસો. 


ક્યાં સ્મરણ આખા મલકનું? 
યાદ છે બે-એક શ્વાસો 

કાળ ક્યાં-ભૂંસી શકે છે? 
સ્મૃતિવત્‌ વિદ્રળ સુવાસો 


સ્વપ્નમાં આવી જગાડે 
' કોઈ બળબળતો નિસાસો. 


જિંદગી પ્રસ્‍તાવના છે 
ગ્રંથ આખો તો તપાસો. 

ર 
સિલસિલો ક્યાં રોજ ન્યારો હોય છે? 
| એજ સાંજો ને સવારો હોય છે. 
આભમાં મબલખ કતારો હોય છે; 
આપણો એક જ સિતારો હોય છે. 
જેટલો સુંદર નજારો હોય છે; 
એટલો જલદી જનારો હોય છે. 
જિંદગી કેવો પથારો હોય છે? 
છેવટે સૂની મજારો હોય છે... _ 
આગમન એનું થતું ના કોઈ દિ' 
નિત્ય જેના ઈતેજારો હોય છે. 


હજી કોક કોક ખાંચામાં / જન; ૪૯?૯? 


આજ ગામનું એકે ખેતર ધાન ઉગાડવા બચ્યું નથી 
જે પડતર છે ત્યાં પાટિયાં લાગેલાં છે 
કે દુકાનો, મકાનો, વખારો, વિદ્યાલયો ઉગાડવાનાં બાકી છે. 


પંચાયતી રાજમાં ગામના છેવાડે 

જે સહકારી વસાહતમાં મારું ઘર હતું 

તે વસાહત આજ મહાપાલિકાના યુગમાં . 

નગર વચોવચ થતી રહી છે. 

વસાહતના ઝાંપા બહાર 

વેસ્ટલેંડ જેવો અંધારિયો ભૂખંડ 

આજે એટલો બધો અજવાળિયો બની ગયો છે, 

કે વસાહતે વસાહતે ચોકી પ્હેરા ગોઠવાતા રહ્યા છે. 


વસાહત બહાર ધોરી માર્ગ પર 

ધુમાડીયા અવાજો ઓકતા વાહનો 

નાણાની હેરાફેરી સાથે 

દૂષણ-પ્રદૂષણની પણ હેરાફેરી કરે છે. 
ચોરી-લૂંટ-છેતરપીડી-હત્યા-આત્મહત્યા 
વગેરે વગેરેના કોર્સ 

કોઈ પણ વિધાલયમાં રાખેલા નથી. 

કોઈ વાલી શિખવતા નથી. 

છતાં એ આગંતૂક-ઘુસણખોર-નિરાશ્રિત પ્રસંગો 
પોતાના નિવાસો બાંધતા રહ્યા છે. 

વિશાળ ફૂટપાથના છાંયે 

રોજગારની રેંકડી દબાણ ગણાય છે. 

એટલે દબાયેલા ભૂખંડનું ભાડું 

પાલિકા કે એ રસ્તાનો કોઈ ટ્રાફિકમૅન ઉઘરાવી લે છે. 
પરંતુ હજી એટલું સારું છે. 

કે મહાનગર બની ગયેલા મારા ગામમાં 

હજી કોક કોક ખાંચામાં 

દીવાલના છાંયે બે ઘડી નિરાંતે બેસવા મળે છે. 


રી કવિલોક: મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૭ રડ 


બસ એટલું / 67₹ ૧૪/૧૭ 


મેં લખ્યું દુનિયાથી છાનું આજ તો બસ એટલું," 
એ પ્રથમ પ્રકરણ કથાનું આજ તો બસ એટલું. 
એ સતત જો રાતભર ચાલ્યા કરે તો ના ગમે, 


સ્વપ્ન હો ક્ષણભર ને નાનું આજ તો બસ એટલું. 


એમની યાદોએ ચારેકોરથી ઘેરી લીધો, 
'એ જ છે કારણ નશાનું આજ તો બસ એટલું 


એક ફૂલની હાજરીથી આપણા ઉધાનમાં, 
પોત પલટાયું હવાનું આજ તો બસ એટલું. 
ત્યાં હશે ઉલ્લેખ મારો હર જગાએ ક્યાંક તો! 
ખોલ તું સ્મરણોનું પાનું આજ તો બસ એટલું. 


ગઝલ / ૭. /જેરજે /ઝેજેઈ 
મોતનાં પગલાં હું સૂંઘતો જાઉ છું, 
હું સ્વયં મારામાં ડૂબતો જાઉં છું. 
કોણ ક્ષિતિજમાં ગ્રસે'છે.સૂર્યતે! - 
હું રવિની જેમ બૂઝતો જાઉં છું. 
કેટલું વિસ્મય અફળ છે ઈશનું, 
લોકને સરિયામ પૂછતો જાઉં છું. 
દૂર કાદવમાં કમળ ખીલી રહું, 
હું અહીં દલદલમાં ખૂંપતો જાઉં છું. . 
સાંભરે છે બોલ અંતિમ.ભીષ્મના, 
યુદ્ધ ચાલુ ને હું તૂટતો જાઉં છું. 


બે ગઝલ / ૬ત/»% જટ્ટ 


૧ 


સવાલો, સવાલો, સવાલોની પીડા, 
મળે તે પછીથી જવાબોની પીડા. 


ભલે ઢાંકવામાં સફળ એ રહે છે, 
ન ઢાંકી શકાતી તકાબોની પીડા. 


બધા ભેદ જાણે, ન બોલી શકે કે, 
કિચૂડાટ કરતી કમાડોની પીડા. 


હૃદયમાંથી ઝરણું થઈને વહે એ, 
હશે પીગળેલા પહાડોની પીડા. _ 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૨૮ 


ર૨ 
ભેદ એનો એ જ તો ખોલી શકે, 
શૂન્ય સામે ખુદને જે તોલી શકે. 
. વેદ જેવા વેદ પામે એ જ, જે- 
ભોંયસીંગી વેદના ફોલી શકે. 

' ભીતરેથી નાદ પ્રકટે પળપળે, 
દ્વાર ભીડે એ જ હ્યાંડોલી શકે. 
સાંભળી જો તું શકે તો શક્ય છે, 
મૌન પણ મારુંય, જો! બોલી શકે. 


વ્ડાણ / જેજજ %ક૧/*. 
થયું કે, આજે તો મન ઉપરથી રોજ નડતી. 


'ખસેડું હું વાતો. ભૂમિ પર પડતાં પર્ણ તગડું. 


બધી તસ્વીરોની તરંત બનતી રાખ ઊડતી . 
હતી આંખો'સામે, કબર પરથી પુષ્પ પંડતું. 


નિશાતીઓ એની દફન કરતાં હું હચમચું. 


_ ધકેલું છું એનું સ્મરણ ઢળતી સાંજ વખતે, 


નદીના પાણીમાં કઈ પળ નવા એક ઘરને 


બનાવી તોડું છું? જળ પર ક્યું વ્હાણ તરતું?. . 


હજી બારીમાંથી ફરફર થતી યાદ અટકે 
અને પાછી મારા,હૃદય.પર આવી ધસમસે. 
ફરીથી વર્ષોનો પવત્ત સરકે, દ્વાર ખખડે, 
ખરેલા તારાની પડતર જગા કોણ ભરશે? 


કિનારો તોડીને તટ પર વહેલું જળ હજુ 
નદીમાં આવીને ખળખળ વહી ક્યાંક વળતું. 


જિંદગીનાં આંક / હેરીટ ગસ્ર/૪ 
સ્વપ્ન જો સાચા પડે થોડાંક સોએ સો ટકા, 
આવડે તો જિંદગીનાં'આંક સોએ સો ટકા. 


હાલ સંતાકૂકડી રમતો ભલે તું સાહ્યબા! 
આપણે આખર મળીશું ક્યાંક સોએ સો ટકા. 


આદમી જે બ્હારથી ધનવાન લાગે છે બહુ, 
ભીતર હોઈ શકે એ રાંક સોએ સો ટકા. 


જિંદગીની વારતાની એ જ તો છે-ખાસિયત, 
રોજ લઈ લેતી નવીન વળાંક સોએ સો ટકા. 


દોષ સઘળી બાબતે તું ઢોળ મા દુનિયા ઉપર, 


“સ્હેજ તારામાંય મળશે વાંક સોએ સો ટકા, * 


થઈ ગયાં / ઝં. ૪૦૪ ર/૦% 
થીજી ગયાં જો સ્વપ્ન ઠંડાગાર થઈ ગયાં, 
ને ઓગળ્યાં, તો આંસુઓની ધાર થઈ ગયાં. _ 
મેં તો લખી'તી માત્ર મારી જિંદગી અને, 
અકબંધ કિસ્સા અન્યનાં, પુરવાર થઈ ગયાં. 


અત્તર વિષે ચર્ચા થતી કાને પડી હશે! ... . 
ફૂલો બગીચો ત્યાગવા તૈયાર થઈ ગયા. 


પામ્યો નહીં જ્યાં લાગણી છું રોઈ રોઈને, 

ત્યાં અન્ય હળવા હાસ્યથી સ્વીકાર થઈ ગયાં.' 
નક્કી કરેલાં લક્ષ્યથી બહુ દૂર ક્યાં હતો? * 
મારાં હતાં, એ અન્યનાં આધાર થઈ ગયાં. 


કોણે દુઆની આડમાં અવળી દુઆ કરી, 
સુખનાં પ્રસંગો*દર્દથી ચિક્કાર થઈ ગયાં. 


શ્રદ્ધા હજુયે કેટલાં આશ્ચર્ય સર્જશે? “ 
અમથા ગણાતાં શખ્સ પણ અવતાર થઈ ગયાં! 


ગઝલ / ૮ર/૪ન-%* . 
હજુ સ્હેજ ફૂટવાની આશા પરણને; 
જરા આ તરફ વાળી આપો ઝરણને. 


તુરત સ્થૂળ નિદ્રા સમાધિ બની ગઈ, 
ધર્યા મસ્તકે જ્યાં તમારા ચરણને. 


પ્રયત્નો કરી અંતે શોધી જ કાઢ્યું, 
સતત મૃગજળોમાં દટાયેલા રણને. 
જીવનથી અમે હાથ ધોઈને આવ્યા, 
સજાવી શું કરશો અમારા મરણને! 


“કવિલોક: મે-જૂન-૨૦૦૫ [ર૯ 


વસ્તુઓનું તૂટવું / ર/%ન્‍% ૪ઢટેજ” * 


ક્યારેક આપણાથી .. ' , વળી,તે ' . 
વસ્તુઓ તૂટતી હોય છુ. કક ૯ વેરવિખેર થઈ રી 
તૂટ્યા વગર...  , .. - શ્રચાસઉચ્છવાસમાં વહેવા માંડે, 
વૃદ્ધ “મા'ના જોની કરચલીઓ, તેની ચા ક ખાય, ધીરે ધીરે ધરતીના કણ કણમાં ભળવા. શ. 
સવારના પ્હોરમાં વેરાયેલા પાંદડા . અજાણી ઉલ્કા પડે જાય, 
વાત વહેતી મૂકે, “ કે ફળ સડે જાય,. 
દીવાલમાં પડેલી તિરાડ આંખ બની તમતગે " ફૂલ કરમાઈને નીચે પડે જાય, 
કોઈને હુલાવેલા શબ્દો કે , * ઉપરથીનીચેને ' 
લોહીલુહાણ થઈ કણસ્યાં કરે... અને આમ, નીચેથી અંદર ' 
કોઈપણ પગરવ વગર વસ્તુઓ, બધું ય તૂટે, ચૂપચાપ. :- 
અગણિત રજકણો બની ી વસ્તુઓ તૂટતી હોય છે આપોઆપ _ 
કુમરાયા કરે, આપણી આસપાસ “ અથવા ' ' જ 
અને - ફરીફરીને તોડતી હોય છે કશુંક ને કશુક!" 
વધતી ઉંમરની જેમ, . - તેળબેલગામ ઘોડાની જેમ 
પડતર જમીનની જેમ, વ ધસી જાય એકમેક પર, 
બરડ હાડકાંની જેમ, મૃતાત્મા બની લુપ્ત થાય, 
વસ્તુઓ તૂટી તૂટીને પડઘાતી રહે અવિરત. પોતાની અંદર 
પૃથ્વીમાં પડતી તરડથી પોતાની વડે, 
પ્લાસ્ટિક તરડાઈ જવા સુધી ઘણીવાર- 
બધુંય તૂટતું હોય છે, વસ્તુઓને આમ સમજતાં સમજતાં 
ફરી ફરીને “ તૂટી જતી હોય છે 
તૂટી તૂટીને કશું કર્યા વગર. - 
અથવા પણ વસ્તુ એ વસ્તુ છે, 
તૂટયા વગર._ તે રહે છે અકબંધ _ 
પછીતિરસડમાં _ ક આપણા અવાજમાં. 
હવા, ભેજ યે અજવાળું નૃત્ય કરે. અવાજ વસ્તુઓનો વિસ્તાર છે 
અવકાશ લીલા કરે તેથી જઃસ્તો, વસ્તુઓ તૂટતી નથી 
ક અનેક * અવાજના,ઉજાસમાં. ી 
રિ ક એકાકી વસ્તુઓ હંમેશા તૂટીને 
તડાક...તડ..તડ કરતું. ' અવાજ રૂપે, ઉજાસ વેરે છે 


આપણા ખયાલ બહાર. 
કવિલોક,,: મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૦ ી 


કૈવળ તરજ નથી / ૪%5*%*૧ન-/%ર : 
આરંભ-અંતની મને ઝાઝી સમજ નથી, 
મારી કથાનો અંત સરળ કે સહજ નથી. ._ 
કેવળ નિયમથી પાર નહીં પામે-કોઈ પણ, _ 
પંખીનો ટહુકો ટહુકો છે, કેવળ તરજ નથી. 
બન્ને તરફ છે પ્રેમ છલોછલ છલકછલક! 
કાંઠાતે, જળની કોણે કહ્યું કે ગરજ નથી? 
એના ઇશારે દોડી-દોડી જઈશ હું સતત, 
અંદરનો ભાવ છે એ ફક્ત, એ ફરજ નથી.” 
નિરાંત આવી હોય કોના ભાગ્યમાં પ્રણય', % 
અંતિમ શ્વાસ છે અને કોઈ કરજ નથી. 






કવિલોકનું નવું પ્રકાશન 
કવિલોક ટ્રસ્ટે શરૂ કરેલી વિશ્વકવિતા અનુલાદ શ્રેણીના 





પ્રથમ મણકારૂપે પ્રકટ થયું છે. 
ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 


અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય 







ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મેરિનરનો શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે 





કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશેલી અને 






છન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે છે. કિંમત રૂ.૨૫ 






છે. આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્ર રૂ.૨૦માં 






€/૦ કવિલોક ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, 






અમદાવાદ - ૧ સરનામે મોકલી આપો. પુસ્તક સાદા, 





બુક પોસ્ટથી મોકલાશે. 





જ મળી શકશે. આપની રકમમનિ ઓર્ડરથી કુમાર ટ્રસ્ટ [" 


ગઝલ / ૪ કેઝ/ઈ 


આમ પણ સદીઓ સુધી દોડાવશે 
એક ક્ષણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 


નિત સમાધિમય ભલે થાતી ગઝલ, . 


એ વલણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 
ભાન ક્યાં છે વૃક્ષતા વરનારને, ,, જ 
કે પરણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. ' 
પ્ડાડ-શું ખોડી જશે દરિયો તને, 
પણ, ઝરણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. . 
આમ લાગે મોક્ષનો પીછો કરે,* 
શૂન્ય પણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 


એ ઇલમ થાતા જ મન બેરું થશે, 
કે શ્રવણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 


શબ્દનો અવતાર લૈ આવ્યા તમે, 

એ શરણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 

જે જગતને મુટ્ટીમાં થંભાવતું, . , 
એ જ જણ, સદીઓ સુધી દોડાવશે. 
થૈને ખુશ્બુ તેં કર્યું તારું હરણ, 


'એ હરણ, સદીઓ સુધી દોડાવશે. 


આંખ મીંચીને જ કર મહિમા સદા, 
જાગરણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 


કોણ ફહે છે કે ચરણ થાક્યા હવે! 
બાળપણ સદીઓ સુધી દોડાવશે. 
એ જ શ્રદ્ધામાં સમય થંભ્યો હશે. 
સાંભરણ સદીઓ સુધી દોડાવશે, 
આ'બધું આખર સમેટી લો તમે, 

વિસ્તરણ સદીઓ સધી દોડાવશે. 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ . 


જુર 


ત્રણ કાવ્યો /-જ૭૪ ૮ : 


૧ 


એજ ફૂલો, એજ ધી 

એ જ ધરતી, એ જ વૃક્ષો *_ 

એ જ પક્ષી, એ જ ટહુકા, _ 

જળની ધારાએ જ, 

એ જ જીવો,'એ જ જતુ. 

કીડા, મકોડો, સૂપસરી ને ચોપગા. ' 


એ બધું તો ઠીક, ફેર છે, પણ જરીક છે. 1 


બાકી એ જ બેપંગા. 
એ જ એના ભાવ ને પ્રતિભાવ. * 
દેવું'તું જગત એ જ ને એવું * * 


તો શાને બદલ્યું ખોળિયું? -આ ખોળિયું. 


ર૨ 


જમણો આ મારો'હાથ 

દેખાય અરીસે ડાબો. 

ને ડાબી જે મારી આંખ ' 
ત્યહીં દેખાતી જમણી. 
બીજામાં દેખાતો અવળો 
મારામાં હું સંવળો. 

આંખ તમારી મારો અરીસો. - 
તમે ભલેને કંઈ પણ માનો. __ 
મારી અંદર ચાલી રહેલાં * 
છળ-ક્પટને ક્યાંથી જાણો? 
અવર બનીને હે ઈશ્વર, 

જોવા દેને માડું રૂપ. 


કવિલોક :'મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૨ 


ત્યારે મળશે પાંખી પાંખી. 


« જરીક અમથી ઝલકઝાંખી. * 


૩ 
મારે બાળકો જોઈતા નથી. 
બાળક એટલે પત્નીને પ્રસવપીડા. 
ચિંતા ઉછેરવાની, . . 
માંદું પડ્યે ટેવ પાડવી ઉજાગરાની. 
એના દુઃખે દુઃખી' 
પડે, આખડે, આવે દાંત. 
હા, કદીક ક્યારેક કરે-કરાવે ગેલ, 
પણ આનંદ એ ક્ષણેકનો. 


દોડાદોડ કરવાની શાળા-પ્રવેશની 


ભણવા-ભણાવવાની 

તાણ પ્રત્યેક પરિણામે. 
ઉધરતો બચાવવાની * 
સુધરતો બનાવવાની 

મારા સંસારનાં અનેક દુઃ ખો. 
ઉમેરાય તેમાં એનાં. 

એતે પડી ન કાંઈ 


પણ મારે બળ-બળ બળવાની આ ભવની ભવાઈ, 


આ જ હોય જો નરક-પીડા 

શાને ડરવું પું તામના.નરકથી 
પ્રજાજંતુ તો સાચવશે 

કરોડોથી ઉભરાતો આ દેશ. _ 
આ વિશ્વને રહેવા જેવું ન બનાવું 
ત્યાં સુધી 

મારે બાળકો જોઈતા નથી. 


વરસાદ વરસે માપનો / જન જજની 


વરસાદ વરસે માપનો ખેતર બની જતો, 
પડતર ધરાની ગોદમાં ગોબર બની જતો. 
વ્હેતી નદીને છાંયડે શિખર બની જતો, 

સૂકી નદીની રેતમાં પથ્થર બમી જતો. 
વૃક્ષોનું.ટોળું શ્હેરમાં જ્યાં જ્યાં મળે મને, 

બેસું ઘડી તે ગામનું પાદર બની જતો. 

જે જે જગા પગલાં પડે ના ઘાસ પણ ઉગે, 
ખુશ્બુ ખરે ત્યાં ઝીલવા આદર બની જતો. _ 
જંતુ બની એ શિર્ષથી પાની લગી ચૂમે,' 

પણ બે જણા વચ પ્રેમનું અંતર બની જતો. 


વાંધાજનક બચતું નથી એના જીવન વિષે, 
જે અલવિદાને ઊજવી નવતર બની જતો. 


પૃથ્વી રુકો' પડઘાય છે આકાશમાં હજી, 


“._ઊતારવા એ સાદને ગણધર બની જતો. 


“ખમોશ'ના જીવવા વિષે ખામી કશી હશે? 
પથ્થર નહીં તો ઠેસનો સુંદર બત્તી જતો. 
ક્યાંથી મળે સંબંધ-ઘર 'ખામોશ' એમને? 

જે હરપળે નિજ આંખમાં કસ્તર બની જતો. _ 
(પાબ્લો નેરુદ ની મી) ર 


૫ ભૂલસુધાર 1 
1, 


“કવિલોક' માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૫ના અંકમાં 
પૃષ્ઠ ૩૪ પર પ્રકાશિત રાધેશ્યામ શર્માના 
| આસ્વાદ લેખતું શીર્ષક “અભિષ્ત સંવેદનાના | 
કલ્પના-રૂપો' એમ વાંચવું. તદુપરાંત | 
| 'સીબક' ને બદલે “સ્તબ્ક' વાંચવું. | 


તે પહેલાં / હ/ઉે૪ ૭૯ 


તમે જ સૌન્દર્યની ઉપાસના નહીં કરો તો 
કાળની કરડી નજર તેને કદરૂપું બનાવી દેશે. 
ખીલેલાં ફૂલ ફૂલોને નહીં ચૂમો તો કરમાઈ જશે અકાળે. 
ક્ષણક્ષણનું ખીલવું અને ફોરવું 

ગટરોની દુર્ગંધમાં ફેરવાઈ જશે. 

ક્યાં લગી કરશો શક્તિની રખેવાળી? . 
ક્યાંલગી રાખશો તમારાં શસ્ત્રોને ચકચક્તિ? 
સૂર્યનું પ્રકાશવું અને તારાનાં તેજ 

કાટ ખાધેલા લોખંડ જેવાં બની જશે. 
પાંજરામાંથી નીકળી આવો બહાર 

ગગનતી વિશાળતા બોલાવી રહી છે તમે 


' પંખીઓ સાથે ઉડો, પતંગિયાં સાથે ફરકો. 


ફળ જેવા રસદાર અને વનરાઈ જેવા લીલાછમ બનો 
રેતી રેતી થવું અને દરિયાનાં સપનાં જોવાં 

તમાશા કરવા અને તમાશા જોવા 

નક્કરતાની કેડીએ ક્યારે વાળશો તમારા ચરણને, 
કુદરતી કોપ એટલે સર્જનની અવગણતાનો પ્રતિસાદ. 
તમે નથી જીવી શકત્તા કે નથી કોઈને જીવવા દેતા 
મરી ગયેલી ઈચ્છાઓનું શબ લઈ 

તમે ચાલી રહ્યા છો હતાશાની કેડીએ. 

ક્યા શાસ્ત્રોના પૃષ્ઠોમાં સંતાઈ ગયું છે આ બધું, 


તમે ગુલામ ચળના અતે આંશિક ચળકાટના 


ન રેઝમાં વારંવાર ખોતરવાની આદતવાળા _ 
“ઘા' પર ઝીકાય “ઘા' " 
તમારી જિજીવિષાનું વૃક્ષ-થઈ જાય ધરાશયી : 
બળી ગયેલા કોલસા, જેવી પરિસ્થિતિમાં 
વ્યર્થતાની ફૂંકો મારતા તમે 

સઘળું ધુમાતું જોઈ આંસુ સાર્યા કરો. 

રડી રડીને ખૂટી જાય તમારાં આંસુ _ 

કે પછી નિષ્ફળ બની જાય ડે. 

તે પહેલાં ચાલો...આપણે...*ઃ 


*કવિ” 





* કાચી ભીંતો / /?ેદ/ ₹/%»6? 
અનુ. «'/# ૪///હેજ - 

મારીમા 
પ્રતિ દિવસ પોતાના વૃદ્ધ હાથોથી _ 
અહીં તહીંથી માટી લાવી 
ઘરની કાચી ભીંતોના એ ધાવ ભરે છે, 
તેજ પવનના હડસેલાથી ન 
આપડી ભીતિ પામે છે. 


મારી મા કેવી ભોળી છે. 

વરસોની ભીજેલી ભીતો 

નાના મોટા થાગડ થાગડથી 

ક્યાં લગ છેવટ ઊભી રહેશે? -- 
રૂ 

જ્યારે ગરજશે વાદળ કોઈ 

કડડભૂશ થઈ ઢસી જશે. 


(નિદા ફાઝલીની ઉદૂકવિતાનો'અનુવાદ) 


અનુવાદ 


ઘુટનની અનુભૂતિ / એટ*દ સરો 
અ. "૪ સં/ટેલ & 
સારુંછે કેપપ્પાટ 


“  આબરૂભેર કબરમાં 


સમયસર પોઢી ગયા 

નહીંતર આ ગીચ શહેરના 

એક નાના ફલેટમાં 

તેમને સૂવા માટે બાલ્કની સિવાય 
આપી પણ શું શકતે. 

સારું છં કે.મમ્મી પણ- 

નહીંતર જેણે સમગ્ર જીવન 
કિચનમાં વિતાવી દીધું, તેને પણ 


* કિચન સિવાય સૂવા માટે 


બીજી કઈ જગ્યા મળતે. ર 
વે હું રાહ જોઉં છું કે - ! 
દીકરીઓના લગ્ન થઈ જાય 


' અનેપોતાના સાસરે જાય.. 


દ 


ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગત વર્ષથી કવિલોક દ્વિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા “કુમાર'- 
માંથી થાય છેં. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ - 
પત્રજવહાર નીચેના સરનામે જ'કરવો, કવિલોકના 
લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફટ કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ 
લખવો.લવાજમ મોકલવાનું તથા પત્રવ્યવહારનું - 
સરનામું : કવિલોક «૪/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૧ 














કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૪ 


જેથી આ ખોબા જેવડા ફલેટમાં _ 
કંઈક તો મોકળાશનો અનુભવ થાય! _ 
(એહદમ 'સરોશ'ની ઉદૂ કવિતાનો અનુવાદ) 


આસ્વાદ 


કાવ્યાસ્વાદ 
વિનોદ જોશી 


સાવ અજાણ્યા ગામને પાદર બારમાસીનો છોડ ઊગેલો, 
ઘેરથી ખેતર કાનિયો જતો વાડને છીડે થઈને વ્ડેલો. 


નીકને નાનાં પગલાં કૂદે, પાળથી ફૂટે જળનો રેલો, 
છાનોમાનો છોડ એ પીતો જોઈને થતો કાનિયો ઘેલો. 
જાગતો એવો આવતો, પાતો ખોબલો છલીછલ ભરેલો. 
ઘંટ પડ્યે એ ઘેર જતી તે જાય હવે નિશાળમાં છેલ્લો. 


સાંજના કહ્યું કાનમાં: 
બેઉં ધમાધમ દોડતાં આવેઃ કાનિયે જોયો છોડ પડેલો. 


ધૂળથી ભારે પવન વાતો, સૂરજ રાતોચોળ નમેલો. 
“કોણ છૂંદી ગ્યું છોડ રૂપાળો ચંદા, મારું એક ઢેખાળો. 


'લાવશું ફૂંડે છોડવો નવો, રડ ના કાના, સાવ શું ઢીલો?' 
ઓળખ્યા વિના ઘેર ગયા એ ઊપસેલો મોટરનો ચીલો.' 


ય 


ઘણીવાર સાવ હળવી ફૂલ લાગતી કવિતા બહુ 
મોટો ગૂઢાર્થ સંગોપીને બેઠી હોય છે. તેનાં દલ ખૂલે 
નહીં તો સીધી સૌદી અભિવ્યક્તિ કિંચિત્‌ લીલાનો 
માત્ર સ્પર્શ અનુભવાય અથવા તો નરી સરળતાને 
કારણે તેનાથી બહુ પ્રભાવિત ન થવાય તેવું બને. 
આ રચંના કંઈક' એવી જ છે. તેની અભિવ્યક્તિમાં 
કોઈ આંજી નાખે તેવી ભાષાક્ટીડા કે કવિકર્મની છટાઓ 
, નથી, વળી, આટલી નાનકડી કવિતામાં બડુ ઓછું નભે. 
તેવું, એક ઘટનાનું સિરૂપણ પણ અહીં છે. એક પ્રવક્તા 
માંડીને વાત કરતો હોય તેમ કાવ્યની શરૂઆત થાય છે. 


આપ્રવક્તા તે કવિ પોતે છે. શાળામાં ભણતો , 


કાનિયો અને'એના જેવડી જ કલ્પી શકાય તેવી ચંદા 
અહીં બાળપાત્રો તરીકે આવે છે. એમને માધ્યમ 
બનાવી કવિએ પોતાનું વક્તવ્ય કવિતાની આમન્યા 


#૦ હાણ 


“ચંદા, હાલ જો મારો છોડ ખીલેલો”. 


ક “- ક -રકુ?ર ૪કર 


જાળવીને કર્યું છે. શું છે એ વક્તવ્યની સામગ્રી? 

આધુનિકતા, આધુનિક વિજ્ઞાન નવજાગૂતિ 
અને પરિવર્તનના નામે જે કંઈ થયું તે સહુ કોઈને 
પ્રભાવિત કરી દે તેવું થયું. પણ તૈમ થવાથી જે 
અળપાયું તેનો હિસાબ ક્યારેય કોઈ માંડતું નથી. 
રમેશ પારેખની પંક્તિઓ છે. 

%/૪/ 27 રી? છું કું 7 5%ર7 

એટલે ઝે %/૭%/% જુ ય 5” ૪જર/' 

સુવર્ણ રંગની આકર્પક છટા સાંપડવાના 
ઉન્માદમાં આપણી અંદરથી નષ્ટ થઈ જતાં આખે- 
આખા વ્યક્તિત્વનો આપણને ખયાલ આવતો નથી. 
આખથયાલ શિશુસહજ સરળતાથી નિસર્ગને હથેળીમાં 
રમાડી શકનારને જ આવી શકે. આ કાબમાં કવિ 
બાળક કાનિયા નિમિત્તે જે પ્રૌઢિપૂર્ણ ફિલસૂફી આલેખે 
છે તે માણવા જેવી છે. 

કાવ્યનું કથન ઉકેલવું પડે તેવું નથી. ગામને 
પાદરબારમાસીનો છોડ. ઘેરથી ખેતર જતાં કરાનિયાને 
એ વશ્ચે આવે. નીકમાંથી વહેતું પાણી નીકમાંથી 
કંટાય અને બારમાસીનો છોડ એ પાણી પીએ. 
કાનિયો એને ટગરટગર જોઈ રહે. કવિ એક કુશળ 


સિનેમેટોગ્રાફર હોય તે રીતે પોતાની ક્રેમમાં આ 


ચિત્રને ઝીલતા જાય છે. નીકને નાનાં નાનાં પગલે 
ફૂદતો કાનિયો આપણને દેખાય અને બારમાસીના 
છોડ લગી જતો પાણીનો રેલો પણ આપણને દેખાય. 
આટલી શી ઘટના 'કાનિયાને માટે જીવનનું 
જાણે કોઈ મહાન પ્રકરણ છે. હવે એ સવારે જાગતાં 
જ સીધો આ છોડ પાસે આવે છે. પાણી પાય છે. 
નિજ્ઞાળે જવામાં એનો ક્રમ છેલ્લો થઈ જાય છે. 
આવતા નેજતાં વચ્ચે આવતો બારમાસીનો છોડ એનું 


* ક્રવિલોકઃ મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૫ 


દ્વિ 


પરમ તીર્થ બની રહે છે. એની સઘળી આસ્થાઓનું 
કેન્દ્ર બિંદુ છે. છોડની જાળવણી કરવી અને સંવર્ધન 
કરવું એ જવાબદારી એક બાળક પોતાને શિરે હોશે 
હોંશ લઈ લે છે તે વાતમાં જ કાવ્યાત્મક વક્રોક્તિની 
સધળી છટાઓ જોઈ શકાય તેમ છે. 

બારમાસીનો આ છોડ હવે જાણે કાનિયાના 
જ અસ્તિત્વનો એક અંશ છે. તેનો પરિચય કરાવવા 
માટે ચંદા પાસે એ “મારો છોડ' દેખાડવાનો પ્રસતાવ 
કરે છે. ચંદા અને કાનિયો હોંશભેર એક સાંજે છોડ 
પાસે પહોંચે છે, ત્યાં તો છોડ જમીનથી ઊખડી જઈ 
નીચે પડ્યો છે. બૈઉ આ જુએ છે. કાનિયો સ્તબ્ધ 
થઈ જાય છે. તનાવપૂર્ણ નાટયક્ષણ જેવી આ સ્થિતિતે 
કવિએ કાવ્યભાષાની સહાયથી અહીં ઊંચકી લીધી 
છે. પવન જાણે વજનદાર બની ગયો. પવનમાં ભળી 
ગયેલી ધૂળ ઉડવા લાગી. સાંજનો સમય એટલે તો 
સૂરજ ડૂબવાનો સમય. સૂરજ રાતોચોળ છતાં નમેલો. 
કાનિયાએ આ બધું અનુભવ્યું, જોયું. એને ગુસ્સો 


ચડ્યો. પોતાનો રૂપાળો છોડ કોણે થગદી નાખ્યો તેની _ 


એને ખબર ન હોવા છતાં તેને ઢેખાળો મારવાની 
આકમક મુદ્રા કાસિયાએ ધારણ કરી લીધી. બાળકને 
રીસ શોભે. કોધ નહીં. અહીં તો કવિએ કાનિયાના 
'શિશુત્વનો ધ્વંસ કરી એને આ વયે ક્રોધનો પ્યાલો 
પાનાર સામે આંગળી ચીધી છે. તાજેતરમાં જ કોનું 
વિધાન વાંચવામાં આવ્યું હતું. બાળકો હવે બાળકો 
રહ્યાં જ ૬$]$ એક વિચારણીય પરિસ્થિતિ કવિ અડ્ડીં 
રચી દે 
આ આપરિસ્થિતિને કઈ રીતે ઘટાવવી.તેનું ગણિત 
બાળક પાસે તો ક્યાંથી હોય? પણ કાનિયા સાથે ગયેલી 
દઃ ખભાજન ચંદા ક્ાનિયાત્તે આશ્વાસન આંપતા કહે 
છે : 'લાવશેં ફૂંડે છોડવો નવો' બસ, આટલી શી વાતે 
વાત પાછી તો વળી ગઈ. પણ પાદરે, ખેતર, છીંડુ, 
નીક, વહેતું પાણી એ બધું જ એક કૂંડામાં સીમિત થઈ 
ગયું, નિસર્ગની વ્યાપ્તિ એક દુર્નિવાર સંકડાશમાંફસાઈ 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૬ 


ગઈ. કૂંડું નિસર્ગનો વિકલ્પ ન'બની શકે છતાં એ 
વિકલ્પ સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકો નથી. પણ બિચારી 
ચંદા એ ક્યાં જાણે છે? એ ભોળુડી બાળુડીને તો 
કાનિયાને છાનો રાખવામાં જ રસ છે. 

કૌઈ ઉત્તમ સોનેટની અસરકારક ચોટ જેવો 
અંત આપતી છેવટની પંક્તિ આપણને હલબલાવી 
મૂકે તેવી છે. કા(નેયાને કે ચંદાને છોડ કેમ નિર્મૂળ 
થઈ ગયો તેના કારણત્તી ખબર ન પડી. માત્ર 
પરિણામની જ ખબર પડી. કોઈ ધસમસતી આવતી 
મોટરના પૈડા તળે ચગદાઈ ગયેલા ઉછરતા છોડની 
સાથે જ એને ઉછેરનાર એવડા જ બાળકના મનસૂબા 
પર પણ એ પૈડું ફરી વળ્યું છે. પણ એનીયે એને 
જાણકારી નથી. મોટર ચાલી ગઈ છે અને ચીલો શું 
ચાલ્યું ગયું તેની ગવાહી આપતો નથી. કારણ કે ચીલો 
ઓળખી શકાતો નથી. આપણી નજર સામેથી નીકળી 
જતો અને નહીં ઓળખાતો સમય એંધાણી મૂકતો 
જતો હોવા છતાં કેટલો બેકાબૂ છે. આપણને 
હાથતાળી દઈ જાય તેવો છે તેનું સૂચકુ ગંભીર 
અર્થઘટન અહીં સમાયું છે. શહેરીકરણ અને 
આધુનિક સગવડના વ્યામોહમાં સામેથી વહોરી 
લેવાતી વણપ્રીછી સંકડાશનો ભોગ બનવા માટે 
આપણે સહુ ધસી રહ્યાં છીએ. કોવ્યની મજા તો એ 
છે કે આખીયે વાત બાળકોનાં નિમિત્તે કાવિએ મૂકી 
છે. નિસર્ગના બીજાં રૂપ જેવા બાળકો જ્‌ એમને આ 


કહેવાના માંમલે અધિકૃત જણાયાં છે. એવાં બાળકો, 
જેઓ કશું સમંજી નથી શકતાં માંત્ર સંવેદી શકે છે. 


ભર્તૃહરિએ “નીતિશતક'માં એક ભમરા [નિંમિત્ત 
આવી જ કંઈક વાત કરી છે તે છેલ્લે ઉમેરી લઈએ . 
“રાત્રિ વીતી જશે, સુંદર સવાર થશે, સૂર્ય ઊગશે 
અને કમળનું ફૂલ ખૂલશે એમ કમળમાં બિડાઈ ગયેલો 
ભમરો [વિચારતો હતો ત્યાં જ અરેરે! હાથીએ 
કમળના ફૂલને ઉખેડી નાખ્યું!' 

હવે, આ પણ વિચારી જોઈએ. 


૨. ગઝલ આસ્વાદ 
દુનિયા નામે ઠગ છે બાવા 
ક્યાં આ તારું જગ છે બાવા? 
વ્યર્થ પલાંઠી વાળી બેઠો, 
રેતીનો આ ઢગ છે બાવા.' 
ર ધીમે રહીને કાઢી લે તું, 
ક." પથ્થર નીચે પગ છે બાવા. 
શબ્દ આપણાં અષ્ટમ્‌-પષ્ટમ્‌, 
ભાષા પણ લગભગ છે બાવા. 
થાશે લીલા-લ્હેર પછી તો, 
ત્યાં જો તારી વગ છે બાવા. 
-અઝીઝ ટંકારવી 
_* આ ગઝલ પ્રથમ દષ્ટિએ જ ડૉ. ઇકબાલના 
એક પ્રચલિત શેર સંવિધાનને સાધે છે. 
 સ૪%/૭ રે કૈ 6%ઝ હર#// 4₹#/4%, 
»/% હે "જર ૪/૭ રે અ/%/દ હે ૪/જે?.” 
(અર્થાત્‌ - પૂર્ણ માનવનો તીવ્ર સંઘર્ષ આકાશ 
| સાથે નિરંતર ચાલતો હોય છે, પૂર્ણ માનવ રાખનો 
પિંડધારી હોવા છતાંયે રાખથી સદૈવ મુક્ત હોય છે.) 
આમ, પ્રસ્તુત ગઝલમાં નિર્બંધ તત્ત્વનો 
આરાધક આ કવિ “છે બાવા' રદીફ દ્વારા 
આંતરનાદનો સહજ આત્મસંવાદ રચે છે. 
“ગાગાગાગા'ના ળે આવર્તનમાં, માત્ર આઠ ગુરુના 
સૂક્ષ્મ સંકુલમાં 'છે બાવા' ત્રણ ગુરુનો રદીફ પ્રયોજી, 
માત્ર પાંચ ગુરુમાં જ પંચેન્દ્રીયોની આંતર-બાહ્ય 
સંવેદનાને સાંકેતિક રીતે ઊર્ધ્વગામી બનાવે છે. પાંચ 
શેર પ્રયોજી સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ વિહારના નિર્દેશનું 
અલૌકિક વિશ્વ નિર્માણ કરે છે. .. 
. કું/?૧/ ન/જે ૮% છે %/4/ 
' 45/76 ૨૪// %% છે %/૬/? 
મત્લાનો શેર સ્વયં અવતરણને પડકારે છે. 
દુન્યવી દૃશ્યમાન આકારયુક્ત સંમોહના સર્જનહારને 


પરોક્ષ રીતે તેની ભૂલનો અહેસાસ કરાવે છે. 
પંચતત્ત્વની આ વિફલ પ્રસ્‍થાપનાને “ક્યાં તારું આ 
જગ છે બાવા' કહી જગાડે છે. અંતે તો માનવે એ જ' 
તત્ત્વ સંવિધાનની તટ્ટુપતા'સાધવાની હોય છે, જે તેના 
મૂળમાં સંચિત છે. પરંતુ માનવ માટે અંતને પામ્યા 
વિના અનંતનો વિહાર શક્ય છે જ ક્યાં? તેથી જ 
મત્લાનો આ શેર એક અન્ય સમાનાર્થી શેરનો 
સમાંતર વિહાર કરે છે. 
ઉર અ/૧ે 05 ઈ જ  %ય-ન/ર%/ ૯/#ર, 
ર5 જૂ%/ ઇઝ ૨૪% અ ઈજિઇ/ ૯/#ર, ” 
૨ £૪/ઈ જરવેઝ” 
(અર્થાત્‌ - હે ચરમ તત્ત્વ ભલે તું અસાધ્ય 


“અવતરણ થઈને આ ભૂમિ પર ઉતરી આવે, હું સ્વયં 


મારો અંત વરીને તને મારામાં સમાવી લઈશ.) 

તો બીજી તરફ મત્લાનો શેર દુન્યવી 
પ્રાગટ્યને આમ પણ ધિક્કારે છે. 

ઈર? ટુ/2%/ 5) % ખુ જર ક 
9૪ુ#ક ઝર /દેજ/ હૈ અ/£%'. ” 
(અર્થાત્‌ - આ દુનિયાને જે ચરમ સ્વર્ગની 

સાહ્યબી હતી તેને માનવીએ નર્કમાં કરવી નાખી 
છે.) 

બીજા શેરમાં મતની મોહજાળમાં મત્સ્ય - શું 
તરફડતો માનવ ક્યારેક આસનસ્થ થવા પ્રેરાય છે 
ખરો, પરંતુ એની'દેશાશૂન્ય અવસ્થાઓ, તેને સ્થળ- 
કાળની શાશ્વત પરીપાટી પર આરૂઢ થવા દેતી નથી. 
આસનસ્થ સમાધિની શક્યતાઓનો એ સ્વયં બાધક 
બની જાય છે. બેખુદીની દીવાનગી હાંસિલ કરવાના 
યત્નમાં આત્મગર્તને સ્થાને ઇન્દ્રીયગમ્ય રેતના ઢગ 
પર પલાંઠી વાળી બેસે છે. દુર્ભાગ્યે જીવનભર આજ 
અનુક્રમને જાળવે છે. સમગ્ર ઇન્દ્રીયો સમેત સમયની 
રેત મધ્યે ખૂંપી જાય છે. છતાં સમાધિમય હોવાનો 
ભરમ તંત-તંત ગૂંથે છે. 

જેમ સમંદરની પ્રચંડ ગતિના મૂળ પાતાળમાં 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૭. 


ન 


પરમ તીર્થ બની રહે છે. એની સઘળી આસ્થાઓનું 
કેન્દ્ર બિંદુ છે. છોડની જાળવણી કરવી અને સંવર્ધન 
કરવું એ જવાબદારી એક બાળક પોતાને શિરે હોશે 
હોંશ લઈ લે છે તે વાતમાં જ કાવ્યાત્મક વક્રોક્તિની 
સઘળી છટાઓ જોઈ શકાય તેમ છે. 

બારમાસીનો આ છોડ હવે જાણે કાનિયાના 
જ અસ્તિત્વનો એક અંશ છે. તેનો પરિચય કરાવવા 
માટે ચંદા પાસે એ “મારો છોડ' દેખાડવાનો પ્રસતાવ 
કરે છે. ચંદા અને કાનિયો હોંશભેર એક સાંજે છોડ 
પાસે પહોંચે છે, ત્યાં તો છોડ જમીનથી ઊખડી જઈ 
નીચે પડ્યો છે. બેઉ આ જુએ છે. કાનિયો સ્તબ્ધ 
થઈ જાય છે. તનાવપૂર્ણ નાટ્યક્ષણ જેવી આ સ્થિતિને 
કવિએ કાવ્યભાષપાની સહાયથી અહીં ઊંચકી લીંધી 
છે. પવન જાણે વજનદાર બની ગયો. પવનમાં ભળી 
ગયેલી ધૂળ ઉડવા લાગી. સાંજનો સમય એટલે તો 
સૂરજ ડૂબવાનો સમય. સૂરજ શતોચોળ છતાં નમેલો. 
કાનિયાએ આ બધું અનુભવ્યું, જોયું. એને ગુસ્સો 


ચડ્યો. પોતાનો રૂપાળો છોડ કોણે ચગદી નાખ્યો તેની _ 


એને ખબર ન હોવા છતાં તેને ઢેખાળો મારવાની 
આક્રમક મુદ્રા કાનિયાએ ધારણ કરી લીધી. બાળકને 
રીસ શોભે. કોધ નહીં, અહીં તો કવિએ કાનિયાના 
શિશુત્વનો ધ્વંસ કરી એને આ વષે કોધનો પ્યાલો 
પાનાર સામે આંગળી ચીંધી છે. તાજેતરમાં જ કોનું 
વિધાન વાંચવામાં આવ્યું હતું. બાળકો હવે બાળકો 
રહ્યાંજ નથી. એક વિચારણીય પરિસ્થિતિ કવિ અહીં 
રચી દે છે. 

આ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે ઘટાવવીતેનું ગણિત 
બાળક પાસે તો ક્યાંથી હોય? પણ કા[નિયા સાથે ગયેલી 
દુ:ખભાજન ચંદા કાનિયાને આશ્વાસન આંપતા કહે 
છે : “લાવું કૂંડે છોડવો નવો' બસ, આટલી શી વાતે 
વાત પાછી તો વળી ગઈ. પણ પાદરે, ખેતર, છીંડુ, 
નીક, વહેતું પાણી એ બધું જ એક કૂંડામાં સીમિત થઈ 
ગયું, નિસર્ગની વ્યાપ્રિએક દુનિવાર સંકડાશમાં કસાઈ 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૬ 


ગઈ. કૂંડું નિસર્ગનો વિકલ્પ ન'બની શકે છતાં એ 
વિકલ્પ સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકો નથી. પણ બિચારી 
ચંદા એ ક્યાં જાણે છે? એ ભોળુડી બાળુડીને તો 
કાનિયાને છાનો રાખવામાં જ રસ છે. 

કોઈ ઉત્તમ સોનેટની અસરકારક ચોટ જેવો 
અંત આપતી છેવટની પંક્તિ આપણને હલબલાવી 
મૂકે તેવી છે. કાનિયાને કે ચંદાને છોડ કેમ નિર્મૂળ 
થઈ ગયો તેના કારણની ખબર ન પડી. માત્ર 
પરિણામની જ ખબર પડી. કોઈ ધસમસતી આવતી 
મોટરના પૈડા તળે ચગદાઈ ગયેલા ઉછરતા છોડની 
સાથે જ એને ઉછેરનાર એવડા જ બાળકના મનસૂબા 
પર પણ, એ પૈડું ફરી વળ્યું છે. પણ એનીયે એને 
જાણકારી નથી. મોટર ચાલી ગઈ છે અને ચીલો શું 
ચાલ્યું ગયું તેની ગવાહી આપતો નંથી. કારણ કે ચીલો . 
ઓળખી શકાતો નથી. આપણી નજરસામેથી નીકળી 
જતો અને નહીં ઓળખાતો સમય એંધાણી મૂકતો 
જતો હોવા છતાં કેટલો બેકાબૂ છે. આપણને 
હાથતાળી દઈ જાય તેવો છે તેનું સૂચક ગંભીર 
અર્થઘટન અહીં સમાયું છે. શહેરીકરણ અને 
આધુનિક સગવડના વ્યામોહમાં સામેથી વહોરી 
લેવાતી વણમ્રીછી સંકડાશનો ભોગ બનવા માટે 
આપણે સહુ ધસી રહ્યાં છીએ. કૉવ્યની મજા તો એ 
છે કે આખીયે વાત બાળકોનાં નિમિત્તે કવિએ મૂકી 
છે. નિસર્ગના બીજાં રૂપ જેવા બાળકો જ એમને આ 


, કહેવાના મામલે અધિકૃત જણાયાં છે. એવાં બાળકો, 


જેઓ કશું સમજી નથી શકતાં માત્ર સંવેદી શકે છે. 
ભર્તૃહરિએ “નીતિશતક'માં એક ભમરા રિંમિત્ત 
આવી જ કંઈક વાત કરી છે તે છેલ્લે ઉમેરી લઈએ. 
'શત્રિ વીતી જશે, સુંદર સંવાર થશે, સૂર્ય ઊગશે 
અને કમળનું ફૂલ ખૂલશે એમ કમળમાં બિડાઈ ગયેલો 


ભમરો વિચારતો હતો ત્યાં જ અરેરે] હાથીએ 


કમળના ફૂલને ઉખેડી નાખ્યું!' 
હવે, આ પણ વિચારી જોઈએ. 


કે 


ર. ગઝલ આસ્વાદ 
દુનિયા.નામે ઠગ છે બાવા 
ક્યાં આ તારું જગ છે બાવા? 
વ્યર્થ પલાંઠી વાળી બેઠો, 
રેતીનો આ ઢગ છે બાવા. 
ર ધીમે રહીને કાઢી લે તું, 
મ." પથ્થર નીચે પગ છે બાવા. 
શબ્દ આપણાં અષ્ટમ્‌-પષ્ટમ્‌, 
ભાષા પણ લગભગ છે બાવા. 
થાશે લીલા-લ્હેર પછી તો, 
ત્યાં જો તારી વગ છે બાવા. 
-અઝીઝ ટંકારવી 
આ ગઝલ પ્રથમ દષ્ટિએ જ ડૉ. ઇકબાલના 
એક પ્રચલિત શેર સંવિધાનને સાધે છે. 
“૭૬/૭5 સે હૈ ઉસ ૪ર૭/ન્‍// 8/5૪, 
૪/7 હે ૪%ર ૪/૭ સે અ/ઝ/& હૈ */જેન.” 
(અર્થાત્‌ - પૂર્ણ માનવનો તીવ્ર સંઘર્ષ આકાશ 
સાથે નિરંતર ચાલતો. હોય છે, પૂર્ણ માનવ રાખનો 
પિંડધારી હોવા છતાંયે રાખથી સદૈવ મુક્ત હોય છે.) 
', આમ, પ્રસ્તૃત ગઝલમાં નિર્બધ તત્ત્વનો 
આરાધક આ કવિ “છે બાવા' રદીફ દ્વારા 
આંતરનાદનો સહજ વાદ રચે છે. 
“'ગાગાગાગા'ના બે આવર્તનમાં, માત્ર આઠ ગુરુના 
સૂક્ષ્મ સંકુલમાં “છે બાવા' ત્રણ ગુરુનો રદીફ પ્રયોજી, 
માત્ર પાંચ ગુરુમાં જ પંચેન્દ્રીયોની આંતર-બાહ્ય 
સંવેદનાને સાંકેતિક રીતે ઊર્ધ્વગામી બનાવે છે. પાંચ 
શેર પ્રયોજી સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ વિહારના નિર્દેશનું 
અલૌકિક વિશ્વ નિર્માણ કરે છે. 
. કુ/?%/ 7/% ૮% છે ૦/૧/ 
૭*/ «7 */ 9% છે %/૨/7 
મત્લાનો શેર સ્વયં અવતરણને પડકારે છે. 
દુન્યવી દશ્યમાન આકારયુક્ત સંમોહના સર્જનહારને 


પરોક્ષ રીતે તેની ભૂલનો અહેસાસ કરાવે છે. 
પંચતત્ત્વની આ વિફલ પ્રસ્‍્થાપનાને “ક્યાં તારું આ 
જગ છે બાવા' કહી જગાડે છે. અંતે તો માનવે એ જ 
તત્ત્વ સંવિધાનની તટ્ટુપતા'સાધવાની હોય છે, જે તેના 
મૂળમાં સંચિત છે. પરંતુ માનવ માટે અંતને પામ્યા 
વિના અનંતનો વિહાર શક્ય છે જ ક્યાં? તેથી જ 
મત્લાનો આ શેર એક અન્ય સમાનાર્થી શેરનો 
સમાંતર વિહાર કરે છે. 
જર અ/% જ છ? « 7%%-7ર૪/ «કર, 
૪*/ «7 ૪» જે ૨/૪ અ૪-? ઈ/જિઈ/ ઈ/કર, 
₹*" ટર/ઈ 'જરજેઝ#” 
અર્થાત્‌ - હે ચરમ તત્ત્વ ભલે તું અસાધ્ય 


'અવતરણ થઈને આ ભૂમિ ૫ર ઉતરી આવે, હું સ્વયં 


મારો અંત વરીને તને મારામાં સમાવી લઈશ.) 

તો બીજી તરફ મત્લાનો શેર દુન્યવી 
પ્રાગટ્યને આમ પણ ધિક્કારે છે. 

ઇર ટુ/?«/ 5 % છુ જર 
9૯2% ઝર /૧/ જે ૨/૮%'. ” 
(અર્થાત્‌ - આ દુનિયાને જે ચરમ સ્વર્ગની 

સાહ્યબી હતી તેને માનવીએ નર્કમાં કેરવી નાખી 
છે.) 

બીજા શેરમાં મનની મોહજાળમાં મત્સ્ય - શું 
તરફડતો માનવ ક્યારેક આસનસ્થ થવા પ્રેરાય છે 
ખરો, પરંતુ એની'દિશાશૃન્ય અવસ્થાઓ, તેને સ્થળ- 
કાળની શાશ્વત પરીપાટી પર આરૂઢ થવા દેતી નથી. 
આસનસ્થ સમાધિની શક્યતાઓનો એ સ્વયં બાધક 
બની જાય છે. બેખુદીની દીવાનગી હાંસિલ કરવાના 
યત્નમાં આત્મગર્તને સ્થાને ઇન્દ્રીયગમ્ય રેતના ઢગ 
પર પલાંઠી વાળી બેસે છે. દુર્ભાગ્યે જીવનભર આજ 
અનુક્રમને જાળવે છે. સમગ્ર ઇન્દ્રીયો સમેત સમયની 
રેત મધ્યે ખૂંપી જાય છે. છતાં સમાધિમય રે 
ભરમ તંત-તંત ગૂંથે છે. 

જેમ સમંદરની પ્રચંડ ટ: મૂળ પાતાળમાં 


કવિલોક : કી [ક 


હોય છે. જેમ પાતાળના ગર્તમાંથી પર્વતને ચીરી 
ઝરણનાં ચરણ વેગ માંડે છે તેમ આ કવિ ત્રીજા શેરમાં 
પથ્થર અને પગ (નિર્જીવ અને સજીવ) બે પ્રતીક 
ઠાર સ્થૂળથી અધ્યાત્મ વિહારતું અપ્રાપ્ય શબ્દચિત્ર 
ખડું કરે છે. કવિ માનવશરીરને પથ્થરની ઉપમા 
આપી, નાભિમાં સંચિત અધ્યાત્મવેગના અવરોધક 
તરીકે મૂલવે છે. વળી 'ધીમે રહીને કાઢી લે તું', કહી 
મુક્તિની ગતિના બે ઘટકો ઉજાગર ડરે છે. 

ધીમે રહીને : હળવેથી, ધીમે રહીને - ધીરે 
ધીરે આમ નિરાંતે જાત તળે (ઇન્દ્રીયતળે) ધરબાયેલ 
શાશ્વત ગતિને મુક્ત પરિવહનના અનુગામી થવા 
સૂચવે છે. 

નાકામ અવતરણનો અસમાધિમય આલેખ 
ઉપર્યુક્ત ત્રણ શેરોમાં દષ્ટિગોચર થાય છે. આ ત્રણે 
શેર ક્રમશઃ દેશ્યમાત વિફાતિઓને ધીમે ધીમે દાર્શનિક 
અનુભૂતિ તરફ વાળે છે. પરંતુ દર્શન ચેતનાના 
માર્ગમાં ત્રણ માનવને વાણીકર્મ બાધકરૂપે સાંપડ્યું 
જછે. વાણીનો ભ્રામક આવિર્ભાવ મંત્ર મૌનના ચરમ 
લક્ષને ક્યારેય સાધવા દેતો નથી.. તેથી જ જેમ ડૉ. 
ચીનુ મોદી કહે છે તેમ." 

૧૦૦” 7/% ૪2%ર, &/રે૧/”7 ૪/% ૫/57 

૬૪ #અ/૪છ ત? ઈજર?ે ૪/% ૬/7 

માત્ર વાણી સ્વરૂપે એશ્વર્ય અત્તુભૂત કરવાનો 
અનુક્રમ ચેતનાને કેટલો ઘાતક નીવડે છે એ સત્યનાં 
પ્રમાણો તો. અનાદિકાળથી સૂફી સંતનાં મૌન મધ્યે 
જડે છે. એથી જ કવિ-કહે છે કે શબ્દથી માંડી આખે 
આખી ભાષા શ્રાવ્યના વિકૃત બિંબ સંવિધાન રચે 
છે. આમ અસ્પષ્ટ ઇન્દ્રીયગમ્ય ભાષા આપણને અર્થ- 
અનર્થ વચ્ચે રંઝળાવે છે. 

' “આ શેરના આંતરિક ઉઘાડને કદાચ આ બે 

શે૨ સમર્થન આપશે. 


કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૮ 


%429 «? « ૨/% 6172 ઝુ જેર/5/7 જ 
/ રઝ%૪₹ જે 2૧-/%/ય ૬૨૨ જુ«તુ? 
જન ૬/૨૭ કૈ 99? જર૧ઝ”'ઓએ ૪૪ ર. 

₹/૨ ૨૨૨૪૭ ૨૪૪ ૧૨૨ ૪૭?” 

સત્યને આભાસ વચ્ચેના તત્ત્વ બાબત એક 
માત્ર મૌન જ ખુલાસો આપી શકે. તે છતાં વાણીની 
નિર્માલ્ય અવસ્થાનું વહન અંત લગ માનવ શા માટે 
કરે છે! ર ર ] 
અંતે,જેમ 'ગાલિબ' ફરમાવે છે કે- 
“ખુ? જજ ૪૭? ૧%//જેજ? 
છ «? 9 કિર 95/5/૪ હે” 
(અર્થાત્‌ -બેખુદી અકારણ તો નથી જ કૈક ગુપિત છે 
જે પર્દા પાછળ છે.) 
એમ આ કવિ પણ મત્લાના શેરની ગતિને 
અંતિમ શેરમાં અંજામ આપી એકાકાર થાય છે. અંતે 
ચાર શેરનું ભાષાકર્મ શૈથિલ્યને ન વરતા ક્રમશઃ 
સંક્લ્પબદ્ધ ઊર્ધ્વગામી વેગને ધારણ કરે છે. અંતે, 
જીવન સમસ્તની ક્રિડા-લીલાના દોષનું નિવારણ ઓ 
પારનાં સંવિધાનમાં શોધી કાઢે છે. આમ, કવિ મૂળ 
ઉદ્ગમના કેન્દ્રમાં જ પુનઃલુપ્ત થઈ રૂહાન (અધ્યાત્મ) 
નહીં પણ ઈલહામ (દૈવી શક્તિ)ના સંચાર વૈભવને 
આત્મસાત કરવાનો દાવો ડરે છે. 
૧/7 «/૧/ હહર ૪ «7 
૮%/ 9 «/ર? «% છં %/૬/ ુ 
આ એક એવી વગ છે જે નિરાકાર એશ્ચર્યને 
પણ સુકર્મના બળે આંદોલિત કરે છે. ી 
એથી જ માનવને જગ મધ્યે રહીને પણ 
અધ્યાત્મ પરા અધ્યાત્મના અવકાશમાં ઇન્દ્રીયાતીત 
કર્મ દ્વારા અન અસ્તિત્વને વરવાનું સૂચવે છે. 
-$/ ય" ટર/ઈ જરવેઝ” 


કવિલોકનાં પ્રકાશનો - 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 


, શ્રુતિ - રાજેન્દ્ર શાહ 

* આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ 

* રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 

. સાત મકાવ્યો 

* પાંચ મહાકાવ્યો 

, જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 

, પરન્તુ - વિનોદ જોશી 

, ટી.એસ. એલિયટ 

, ગદ્યકાવ્ય ી 
. આપણાં ત્કતુકાવ્યો 
. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા 
., પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ 
, અરીસાઘર - બારીન મહેતા 
. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ 
, પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ * અપ્રાપ્ય 

૧૬. નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોત્તું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 


અપ્રાપ્ય 


૧૭. સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો .ર૪-૦૦ 

૧૮. આગિયા (હાઇડુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 

૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુપરીખ ૮-૦૦ 

ર૦. દિલ આનંદ (010112 €0%6ા)) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 

૨૧. અજવારનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા- ૧૨-૦૦ 
ર૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ | 

૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા -જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની ૧1 રિત 
૦116 /॥0ટપ [4311€નો. 1. 
અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫-૦૦ | 

* જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 

૬. ચાર ચતુર્વન્દગાન અત્ુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૭, ગોત્રયાનૃ : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ | 

* ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
, હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્ર શાહ 

. કૌષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ 


૬૦-૦૦ 
૪૦-૦૦ 


“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. ૨કમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રફ્ટથી 


મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બૅક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉશેરીને રકમ મોકલવી. 


કંવિલોક ટ્રસ્ટ 
(/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ 





કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૩૯ 









. જુલમની અસર 


ફાયદો શું એ હકીકત સમજવાથી; 
બદલતી જો હોય તા એ બદલવાથી. . 







કોણ જાણે મૌનથી શું લાભ થાય? 
ભાર ઓછો થાય મનનો બોલવાથી. 





પતન નક્કી હોય છે, સહુનું અહીયાં, 
" કોઈ પથરાને ન રૌકે ગબડવાથી. 






છે અવાજોમાં ઘણું ખેંચાણ મોટું, 


લોકો ભેગા થાય ઢોલો પીટવાથી, % 


કંઈ રીતથી એ પડે છે સમજ એને, 
અર્થો ઘણા થાય તાળી પાડવાથી. 








જુલમની છે અસર સહુ પર એકસરખી, 
નીકળે છે ચીસ વસ્ત્રો ફાડવાથી. 






(“બે દમ ચલમના'માંથી) -શબાબ કાયમી 





સ્થાનસમર્પિત 
“વિલોક'ના એક ચાહક તરફથી 






કવિલોક : મે-જૂન-૨૦૦૫ [૪૦ 






જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૨૦૦૫ 
દ 
વપ ૪૯: અંકઃ ૪ 


દુ 


17* રન. 180. ફૂ ક્‌ 
ફે તિ હ 


&ક્?૦૧૬ ૯4 હ ૯૧૪૧૦ 









ઈ મિ ર દ 
[ઈના ક મ 0, ઝય 
મી દી હોઈ?! “9. ટે ૯ ક ના 


રટ મ મૌ 
“સડ, 
જે 





1 : * 2 હડ 
સ વ. 
ક 
ન ન જ. ક થે શ્ડ 
રૃ ર કજ 5 ક ર 
ક વિ ક ન ર ન્ડ થિ ક 
ા ઝન 525 કેં 
ડડ રડ હ. 


કાવિલોક ગુજરાતી કવિત્તાનું તતુપત્ર : વર્ષા વિ.સં. ર૦૬૧ : વર્પ ૪૮ : અંક ૪ સળંગ અંક ર૮૬ 


કવિતા અને કલ્પના 
વિમર્શ 

હોમ્રકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ 
રસાત્મકમ્‌ 

રમીએ ભાઈ... 
રજાઈ 

કૂકડો બોલ્યો 

જયાં જગા છે 
વળાંકો 

બે ગઝલ 

બે ગઝલ 

બે ગઝલ 
ઉનાળાનું આત્મકથન 
ગઝલ 

બે ગઝલ 

બે ગઝલ 

મોડું કર નહીં 

આ આદમી 

તૈયાર છું 

હશું લખું...? 
ગ્ઝ્લ 

ઉઘાડેછોગ જીવું છું 
બ ગઝલ 

બે ગઝલ 

હું અને સમય 
લખજે 

અધરાતે 

જોઇ લ્યો 

ગઝલો લખાતી 

બે કાવ્યો 
મળવાની ઘટતા 
દઉં તને 


ધીરુ પરીખ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 


મુકુન્દ પરીખ 

રાજેદ્ર પટેલ 

પ્રફુલ્લા વોરા 

મૌન બલોલી 

ગૌરાંગ ઠાકર 

કિરણ ચૌહાણ 

ભાવેશ ભટ્ટ 'મન' 
નીરવ વ્યાસ 

રિપભ મહેતા 

હનીફ સાહિલ 

સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 
'રાઝ' નવસારવી 
વિષ્ણુ પટેલ 

તથાગત પટેલ 

ઈશર સુધાર 'શિલ્પી' 
શૈલેષ પંડ્યા 'ભીનાશ' 
દિલીપ શ્રીમાળી 

સુધીર પટેલ 

ગુણવંત ઉપાધ્યાય 
સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 
કૌશિક પંચાલ 

મનીપ પરમાર 

કૌશિક પંચાલ 

સુધીર પટેલ 


મનીય પરમાર. 


મધુ કોઠારી 
મધુ કોઠારી 
બિપિન મેશિયા 


૧ 


૧૪ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૫ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૭ 
નહ 
૧૮ 
૧૯ 


ર૬ 
ર૭ 
૨૭ 


પ્રપંચલીલા રિપભ મહેતા ૨૭ 
સનાપીલીવાનીજા ગુણવંત ઉપાધ્યાય ૨૮ 
શકાય છે ગિરીશભટ્ટ ર૮ 
મુક્તક દિલીપ શ્રીમાળી ૨૮ 
ગઝલ કિરીટ ગોસ્વામી ર૮ 
જશોદાને ઠપકો મનોહર ત્રિવેદી ર૯ 
વિસ્તરું છું રાતદિન આતિશ પાલનપુરી ર૯ 
બે ગઝલ દિનકર પથિક ર૯ 
બે ગઝલ કિશોર મોદી ૩૦ 
સારી હતી દિનેશ કાનાણી 'પાગલ' ૩૦ 
રેશમી ક્ષણના દોરે મીતમ લખલાણી ૩૧ 
ગઝલ ગુલામ્‌ અબ્બાસ ૩૧ 
વર્તુળાયા કરું ફિલિપ ક્લાર્ક ૩૨ ડે 
7 


અનુવાદ / 
ઉદૂકાવ્યો : જયન્ત પરમાર, અનુ, હનીફ સાહિલ .૩૩ 
આસ્વાદ ી 





કાવ્યાસ્વાદ વિનોદ જોશી ૩૪ 
અવલોકન 
ગઝલનો વરસાદ... ડો. સતીન દેસાઈ “પરવેઝ' ૩૬ 
તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ 4- નિરંજન ભગત 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૮૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.1૦૦૦. 
અમેરિકાઃ વાર્ષિક $ 5. અથવા રૂ. ૨૫૦. આજીવન 5 75; ઇંગ્લૅન્ડ 
: વાર્ષિક £ 4, આજીવન £ 50. આ અંકની છૂટક કિંષત રૂ.૧૫. 
“કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ઝતુઓમાં દ૨ બે માસે - 
ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ; જૂન, ઓશચસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના 
અંતમાં - પ્રકટ થાય છે. 


કવિલોક અંગૈના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
ડુંમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 





મકાશક અને મુદ્રક ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


વર્ષા વિ.સં. ર૦૬૧ ા ર ક જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૨૦૦૫ 


%વિલો% 


॥ જાર વે પ્રસિ પ્રતિણતા મનો ને સાસ પ્રતિત ગાવિરવીમ ણધિ ॥ ન 
ર 5 
જું પ્રતિષ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન્‌ પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટથ મુજ જે 
«તજ 8 
કિ ક ક કે જ્‌ 
રિ ી 7# ॥ 
થિ 
ક 
ટક કઝ 
કવિતાઅનેકલ્યના : ' ..' કે જક 





મનુખ્માત્ર ઇન્દ્િયગ્રાહ્મ અનુભવોને ચિત્તસ્થ કરે છે. સર્જક પણ આ રીતે જ અનુભવ કં રેઇન 
પરન્તુ એ અનુભવ્યા પછી પોતાના ચિત્તતંત્રને સક્રિય બનાવે છે; અને એ રીતે શબ્દાતીત'અનુભવોને 
શબ્દગમ્ય બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આમ, અમૂર્ત અનુભવને મૂર્તતા બક્ષવા ભાપાનો માધ્યમ તરીકે એ 
ઉપયોગ તો કરે છે; પરન્તુ તેમ કરતાં પૂર્વે તે કલ્પનાનો આશ્રય લેતો હોય છે. વાસ્તવલોકનું તે 
કલ્મનાલોકની સજ્સિધિથી નવ્ય પરિમાણ અને નવ્ય પરિણામ નિપજાવતો હોયઃ છે, આ રીતે કરવા જતાં 
તે કલ્પનાનો આશ્રય લે છે. આ કલ્પનાની સક્રિયતા સર્જકને અલંકાર તરફ ખેંચી જાય છે. જે વાસ્તવિક 
અનુભવ છે તેને અભિવ્યક્ત કરવા માટે કલ્પનાને સહારે કંઈક જે તેણે અનુભવ્યું નથી, પરંતુ પરંપરાની 
અનુભવમૂડી છે તેને આધારે તે સર્જક પેલું જે પોતે અનુભવ્યું છે તેને ભાષાગત કરવા અલંકારનો આશ્રય 
લે છે. આમ, આ સર્જનલીલામાં અનુભૂત અને અનનુભૂત વચ્ચે ઉપમેય-ઉપમાનનો સંબંધ સ્થપાય છે. 
આ રીતે કલ્પના ઉપમેય-ઉપમાનને સાંકળી આપે છે. આથી એમ કહી શકાય કે મ 
એ સર્જનની ધરી છે. એની આસપાસ સર્જનવિશ્વ પરિભ્રમણ કરે છે. કક 
ક્યારેક એવું પણ બને કે કવિ કલ્પનાનો આશ્રય લીધા વિના જ જે કંઈ પોતે અનુભ છે મ 
આ ભાપાબદ્ધ ક કરતો હોય. જેમ કે કલાપીના એક કાવ્ય “ગ્રામ્ય માતા'માંની આ પંક્તિજ 
જગે છે છુરઝભર ર/જે દુ હેજન૪ન? જૂ4ક/% |“ [શ 
ભૂછુંછે (જ સર ત ઈ એ ૪% 4%. નાઈ ન ક 
અહીં કવિ હેમન્તના આકાશનું અને એ નિરભ્ર નભમાં ઉદય પામત! * મ તે માપમાં 
છે. આમાં કલ્પનાનો સહારો લીધા સિવાય કવિએ જે જેયું છે તેન મરાઈ :: 


કાવ્યસર્જનમાં 2 ક 


છ તન 


આ જ કવિની “આપની યાદી' ગઝલમાંની નીચેની પંક્તિઓ જોઈએ તો જુદો જ અનુભવ થશે : 
«/ર/ ઉ૪ર «/ર/ «%/ ગ? ર%/ જગ 
* હે %/& ચ/5 અ/૪ ને ગજ ઝરેર! અ/**. ” ન 
અહીં રાત્રિનભનું દેશ્ય કંડારાયું છે, પરન્તુ કવિએ કલ્પનાનો સહારો લઈએ તે દેશ્યના યાથાતથ્યમાં 
કલ્પના દારા રહસ્યમયતાનો રંગ ઉમેર્યો છે. આય તો આકાશમાં અનેક તારાઓના સ્તર પર સ્તર 
'ડવિનેત્ન નિહાળે છે, પણ પછી એમનું ચિત્તતંત્ર કલ્પનાનો સહારો લે છે અને પરંપરાના કે પોતાના 
પૂર્વકૉલીને વાચન-મનનના અનુભવમાંથી એ એક કલ્પનાચિત્ર રચી આપે છે, અને તે છે પેલું 
તારાખચિત નભનું કોઈ વિભુની “ગેબી” કચેરીમાં રૂપાંતર. આમ, એક વાસ્તવિક ચક્ષુગમ્ય અનુભવને 
કવિ પોતાની કલ્પનાને બળે વાસ્તવથી પર એવો અનનુભૂત પુટ આપે છે અને કોઈ ગૂઢ પ્રદેશમાં 
ભાઘકને લાવી મૂકે છે. ન ી 
આવું જ ઉદાહરણ બળવન્તરાય ઠાકોરના પ્રસિદ્ધ સોનેટમાંની આ પંક્તિઓ પણ સર્જકકલ્પનાંનો અદ્ભુત 
કીમિયો છે. વહેતી રેવાનદીના પ્રાતઃપ્રવાહ પર જે વિશાળ નભ પ્રસ્તરેલું છે અને સવારની શાંતિમાં જે 
મંદગતિએ સમીર વાઈ રહ્યો છે તે વાસ્તવિક ચિત્રદર્શનથી અભિભૂત કવિહૃદય કલ્પનાલોકમાં પહોંચી જાય 
છે અને એ સમગ્ર દેશ્યને એક સુન્દર કલ્પન દ્વારા આ રીતે ચાક્ષૂષ કરી આપવા સર્જકપુરુષાર્થ કરે છે : 
“જે 62૧/ :%૬ જહ %નન્‍ક/ઈ રદર૮૪ 
ઝેક જ)ટે અ/લે જૂદુજટે ૯/૪ અ/ ૬/5 ૦૧૪. 7 
પેલા પ્રભાતના ગુલાબી આકાશને કવિએ 'બીડેલા કમલ”ની કલ્પનાથી નવ્ય રૂપ બહ્ષું છે, અમૂર્તને 
મૂર્ત બનાવ્યું છે; અને ત્યારે મંદ ગતિએ જે પવન વાઈ રહ્યો છે તેને 'ડોલે લોટે અલિ મૃદુ પદે' કહી 
તળી પાછી અમૂતને મૂર્તતા બક્ષી અજબનું બીજું કલ્પન સર્જી આપ્યું છે. પછી વાસ્તવિકતા આવે છે : 
“વાય આ વાયુ તેવો.' એટલે વાત તો આમ પ્રાતઃકાળે નદીતટે નિરભ્ર આકાશ નીચે વહેતા મંદ સમીરના 
વાસ્તવિક અનુભવની જ છે. પરન્તુ, તેને કલ્પનાને બળે નવીન ભવ્ય કલ્પનમાં રૂપાંતરિત કરી આપ્યું 
છે. આમ, કવિ અહીં ઉપમા કે દષ્ટાંત અલંકાર રચી કલ્પનાની સર્જનમહત્તા અનાયાસ પુરવાર કરી _ 
આપે છે. 
એક અન્ય રીતે કલ્પનાનો વિનિયોગ માણીએ. અમેરિકન કવિ એડવિન માર્ખમનું એ એક મુક્તક “ધ 
થર્ડ વન્ડર' શીર્ષકથી આ પ્રમાણે છે : 
'711'9 //7/7165', 5૮7 £0/7. /7// /7/€ 11'///! ૭/₹€4//1/૮55 ત11'2 
772 5/૮7/7-' 777609 6/)5 0/7 //# #7074/ /6315* 
7 (71011 ૮ //1 1૪ /7/0/૪€ તપ ત! 065૮૮/«- 
772 (0/8, (0/1૪ 74/7૮/01૮2 7/ //10 ///07172/૪7 /0૦/: 7 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૨ 


અહીં આ મુક્તકમાં જર્મન કિલસૂફ કાન્ટનાં બે વિધાનો - “એક, તારાખચિત નભોમંડળ; અને બે, 
નૈતિક કાનૂન.' -માં એક આશ્ચર્ય પ્રકૃતિની ભવ્યતાનું છે તોબીજું આશ્ચર્ય માનવસમાજમાં નૈતિક કાનૂનના 
પ્રવર્તનનું છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ અને માનવ પ્રકૃતિનાં આ બે વિસ્મયોના કાન્ટના ઉદ્ગારોથી પ્રભાવિત 
અમેરિકન કવિ એડવિન માર્ખમ તે બે વિસ્મયોની સાથે માનવસમાજની એક ચિરકાલીન દુઃખદ સ્થિતિને 
નિર્દેશ છે. આ સ્થિતિ એટલે દારિદ્રયની દારુણતા. એને શીર્ષકમાં “ત્રીજું આશ્ચર્ય કટી કવિ પોતાનો 
વિષાદ વ્ંગ્યાત્મક કલ્પનાથી પ્રકટ કરે છે. અહીં એડવિનનો કોઈ ગ્રત્યક્ષ ઈન્દ્રિગમ્ય અનુભવ નથી એમ 
ના કહી શકાય; માનવજાતની પ્રલંબકાલીન દારુણ દારિદ્રયની સ્થિતિ તે તેમનો સ્વાનુભવ છે; પરન્તુ 
કાન્ટના અત્તુભવવાક્યોનું વાચન-એડવિનનો અન્ય અનુભવ બને છે, અને એની-સાથે એ માનવજાતના 
ચિરકાલીન દારિદ્રયને સાંકળીને જે પૂર્વોક્ત બે આશ્ચર્યોમાં સુખદ અનુભૂતિ કાન્ટની છે તેને પડછે પોતાની 
દુઃખદ અનુભૂતિ એડવિન મૂકી આપે છે. આ બે વિપરીત અનુભૂતિઓનું-સ્થિતિઓનું - સત્િધિકરણ 
કરવામાં એડવિનની કલ્પનાએ ધાર્યું સિશાન તાક્યું છે. 

* વળી, એક સર્જકને જ્યારે એમ લાગે છે કે પોતાનું કથયિત્તવ્ય રજૂ કરવા માટે ભાષાનું શબ્દભંડોળ 
ઓછુંઆછું પડે છે ત્યારે તે વિચારે ચઢે છે અને એની કલ્પના લાભશંકર ઠાકર પાસે આવું રૃપકોત્મક 
કલ્પન રચાવી આપે છે : “ડોલ શબ્દની કાણી રે...' જેમ કાણી ડોલમાં સીંચિત જળ ટકી શકતું નથી તેમ 
સર્જકને તેના અભિપ્રેત અર્થની અભિવ્યક્તિના જળ શબ્દની ડોલથી પૂરા સીંચી શકાતાં નથી તેવો એહસાસ 
થાય છે અને તે અનુભૂતિને કલ્યનાબળે ડવિ પાસે “શબ્દની કાણી ડોલ'નું કલ્યન રચાવી આપે છે. 

પ્રિયકાન્ત મણિયાર એક મુક્તમાં કહે છે : 
હનન? જે? ૭? ઝ ૭%ને «ત «5, 
247% છું ૯૦ અ/ રુ? «૪0? «5. 
પોતાનાં આંસુને - પીડાને - સહજ રીતે અને સુખપૂર્વક સહન કરવાનો જે વિચાર કવિ અભિજ્ક્ત.કરે 
છે તેનેસચોટબનાવવા પ્રથમ પંક્તિમાં પુષ્ખખચિત ડાળનું દષ્ટાન્ત લઈ આવે છે તે તેમના નિરીક્ષણ વિશ્વમાંથી “ 
જે કલ્પન સારવી લીધું તેમાં તેમની કલ્પનાશક્તિનો પ્રબળ પ્રભાવ અનુભવાય છે. આમ, બીજી પંક્તિમાંનો 
વિચારભાવ પ્રથમ પંક્તિના સાન્ચિષ્યે કલાસૌદર્ય ધારણ કરે છે તે જ કલ્પનાનો મહિમા સૂચવે છે. 

આ રીતે જોવા જતાં કાવ્સર્જનમાં અભિવ્યક્તિના સ્તરે કલ્પનાનું પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પ્રચલન હોવું 
જરૂરી બને છે. આ કલ્પના જ અલંકારો, કલ્પન, પ્રતીક ઈત્યાદિના નિર્માણમાં કારણભૂત બને છે. આથી 
કવિતા અને કલ્પનાનો સંબંધ અવિનાભાવી છે એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ જણાશે નહિ.આમ, 
કલ્પના એ કવિને માટે કોઈ વર્થ સર્જનવ્યવહાર નથી પણ સાર્થ શબ્દવ્યાપાર છે. . 


પૂ 


ઓંગસ્ટ ૨૯, ૨૦૦૫ ી ' ધીરુપરીખ 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગ્નસ્ટ-૨૦૦૫ [૩ 





વિમર્શ 





' હીમરકૃત મહાકાવ્ય ઈલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 
ર૧. અકિલીઝ નદ સાથે યુદ્ધ કરે છે 


જેના પિતા અમર ઝયૂસ છે તે ઉમદા, 
વમળવાળા નદ ઝેન્થસના છીછરા પટ સે તેઓ 
પહોંચ્યા ત્યારે, અકિલીઝે ટ્રોજન દળોના બે ભાગ 
કરી નાખ્યા. આગલે દહાડે ખ્યાત હેક્ટરે ઉન્મત્ત 
થઈને અકીઅન દળોને ડરથી પાછાં હઠાવ્યાં હતાં 
તે મેદાનો તરફ એક ભાગને એણે નસાડ્યો. 
મેદાનમાં એ સૌ વેરવિખેર થઈ ગયા, અને એમની 
નાસભાગને અટકાવવા હીરીએ ગાઢ ધુમ્મસ રચ્યું. 
રજત ધુતતાઓવાળો ઝેન્થસનો પ્રવાહ ઊંડો હતો 
ત્યાં આવેલા વળાંક પાસે એણે બીજા ભાગને 
તસાડ્યો. એ પાણીમાં પડ્યા. તેના ધુબાકાના 
પડછંદા નદના તળે પણ પડ્યા. ને એ લોકો તરવા 
લાગ્યા, વમળોમાં ઘુમરી ફરવા લાગ્યા ત્યારે, 
એમની ચીસોના પડઘા તટોએ પાડ્યા. જાણે કે 
અચાનક ફાટી નીકળેલા દવથી છટકવા માટે 
તીડોના ટોળાએ પાણીમાં ભૂસકો માર્યો. પણ અહીં 
હૉંકનાર અકિલીઝ હતો, માણસોને અને ઘોડાઓને 
હડસેલીને એણે પાણી ડહોળી નાખ્યાં હતાં અને 
ઝેન્થસને ફરી ગર્જતો કર્યો હતો. 
 ત્ટપરતા ટેમેસ્ટિક - એક બારમાસી વૃક્ષ-ની 
ઓથે પોતાનો ભાલો ટેકવી અને, માત્ર તલવાર 
લઈને, રાજકુંવર મારામારી અને કાપાકાપી 
સિવાયના વિચાર વિના રાક્ષસની જેમ કુધો અને, 
ડાબે-જમણે વાઢવા જ મંડ્યો. એની તલવારનો 
ભોગ બનનારાઓનાં ભયંકર ઊંહકારાઓ 
સંભળાવા લાગ્યા અને પાણી લોહીથી લાલ રંગાઈ 


“કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ--૨૦૦૫ [૪ 


ગયું. મહાકાય ડોલ્ફિન આગળ નાનાં માછલાં 
નાસીને ઢાંકેલી બખોલમાં ઘૂસે ને જાણતાં હોય કે 
ઝલાઈ જવું મોત બરાબર છે તેમ, ટ્રોજનોએ 
વિકરાળ નદની ઝૂપતી ભેખડો નીચે -સંતાયા. 
તલવારના વાર પછી વાર કરીને અકિલીઝના હાથ 
દુખી ગયા ત્યોરે, પેટ્રોક્લસના મૃત્યુનો બદલો લેવા 
માટે, અકિલીઝે બાર ટ્રોજન જુવાનોને પસંદ કરી 
તેમને જીવતા યકડી લીધા, મૂઢ મૃગબાળ જેવા 
એમને અંકેલીઝે કાંઠે ધક્કેલ્લા અને એમનાં ભરત 
ભરેલાં કેડિયાંઓના ચામડાના પટ્ટાઓ વડે એમના 
હાથ પાછળ બાંધી દીધા. પછી એમને વહાણો ભેગા 
કરવા માટે એણે એ યુવાનોને પોતાના અનુમરોતે 
સુપ્રત કર્યા અનેપોતાની કતલની ઉત્કંઠાને સંતોષવા 
એ ફરી વેરીઓ ઉપર તૂટી પડ્યો. 

નદમાંથી નાસતો, કાર્ડેનિયનપ્રાયમનો એકપુત્ર 
લાઈકોન પહેલો એના ઝપાટામાં આવ્યો, પોતાના 
પિતાના દ્રાક્ષના વાડામાં એ જુવાન રથના પાટડા 
બનાવવા માટે છરી વડે અંજીર વૃક્ષત્તી ડાળો કાપી 
રહ્યો હતો ત્યારે, રાતે પાડેલી ઘાડ વેળા અકિલીઝ 
એને ભેટ્યો હતો; આકાશેથી પડતી વીજળીની જેમ 
અકિલીઝ એની ઉપર ત્રાટક્યો હતો અને એ 
વેળાએ, એને પોતાને બતેલે લઈ જઈ એને લેમ્નોસ 
નગરીમાં વેચ્યો હતો - જેસનના દીકરાએ એને 
ખરીધો હતો, એના મિત્ર થનાર કોઈ માણસે 
બાનમાં મોટી રકમ આપી એને છોડાવ્યો હતો. 
છોડાવનાર હતો ઇમ્બ્રોસનો ઈરેયોન. એણે એને 


પવિત્ર એરિસ્બેમાં મોકલી દીધો હતો, પણ પોતાના 
રક્ષકોથી છટકી એ ઘરભેગો ટ્રોય આવ્યો હતો. 
પરંતુ લેમ્નોસથી પાછા આવ્યા પછી પોતાની મિત્ર- 
મંડળીનો સાથ અગ્યાર દિવસ કરતાં વધારે ભોગવી 
શક્યો નહીં કારણ, બારમે દહાડે, ફરી એક વાર 
એતે અકિલીઝના હાથમાં મૂકી દીધો, નેએ ઇચ્છતો 
હોય કે*નહીં તો પણ, અકિલીઝ એને હેડીઝની 
યાત્રાએ મોકલવાનો હેતો. વેગવાન અકિલીઝે એને 
તરત ઓળખી કાઢ્યો, કારણ એ નિઃશસ્્ર હેતો. 
અતે નદીમાંથી બચવાની કોશિશથી થાકી ગયેલો 
કોઈ એણે બધાં હથિયાર, શિરત્રાણ, ઢાલ અને 
ભાલું સુદ્ધાં નીચે કેંકી દીધાં હતાં અને જરો લંગડાતો 
ચાલતો હતો. કારણ સરિતાજળમાંથી નાસવા માટે 
' એને ખૂબ પરિશ્રમ કરવો પડયો હતો. અકિલીઝે 
ક્રોધ અને આશ્ચર્યનો ઉદ્ગાર કાઢ્યો. “ચમત્કારો 
કદી અટકવાના જ નથી! એ મનોમન બોલ્યોઃ જે 
જણને મેં લેમ્નોસમાં વેચ્યો હતો તે આ ભાગેડુ 
ગુલામ દરિયો જાણે કોઈ આડસર જ ન હોય તેમ 
અહીં ફરી સામે આવી ગયો છે. તેની પાસેથી દરેક 
ટ્રોજન ધડો લેશે.તો, મેં મારી નાખેલો દરેક ટ્રોજન 
પશ્ચિમના અંધકારમાંથી મારી સામે આવી ઊભશો. 
વારુ, આ વેળા હું એની ઉપર વધારે વીતાવીશઃ 
એને મારા ભાલાત્તી અણી ચખાડીશ. એના નવા 
મુકામૈથી એ પાછો આવે છે કે અનેક વીર પુરુષોને 
પોતાના અંકમાં ઢાંકતી ધરતી માતા એને પોતાની 
પાસેજરાખી લે છે.? * 

અકેલીઝ આમ અચરજ અનુભવતો ઊભો 
હંતો, તેવે લાઇકેઓન એની નજીક આવ્યો અને 
'ભયવિહવળ દશામાં, પોતાના ભાગ્યમાંથી 
છટકવાની અતે મૃત્યુથી બચી જવાની એકમાત્ર 
ઇચ્છાથી અકિલીઝના ગોઠણ ઝાલવા તેણે પ્રયાસ 


કર્યો. મહાવીર અકિલીઝેપોતાનું પ્રલંબ ભાલું ઊંચું 
કર્યુ અનેએની ઉપર પ્રહાર કરવા નેમ લીધી : પરંતુ 
લાઇકેઓન નીચો થઈ ગયો, દોડ્યો અને એણે 
અકિલીઝના ઘૂંટણ પકડી લીધા અને ભાલું એના 
ઉપરથી વટી માનવમાંસનું ભૃખ્યું હોવા છતાં, ભોમાં 
પેસી ગયું. પોતાનો એક હાથ અકિલીઝના ગોઠણ 
ઉપર રાખીને અતે બીજાથી ભાલું મજબૂત પકડીને 
લાઈઇકેઓને યાચના કરી, “અકિલીઝ', એબોલ્યો ઃ 
હું તમારે પગે પડું છું, દયાળુ બનો અને મને જીવતો 
રહેવા છે. તમારી લાગણી ઉપર મને થોડા અધિકાર 
છે કારણ, જેનો રોટલો મેં ખાધો છે તેવા પહેલા 
અકીઅન તમે છો. અમારા સુંદર અંગુરબાગમાંથી 
તમે મને પકડ્યો હતો. મારા પિતા અને બાંધવોથી 
વિખૂટો પાડી મને ઉપાડી જઈ પવિત્ર લેમ્નોસમાં 
મને વેચ્યો હતો ત્યારની એ વાત છે. મને વેચવાની 
સારી કિંમત તમને મળી હતી, પણ એથી ત્રણગણું 
મૂલ્ય ચૂકવીને મને મુક્ત કરાવવામાં આવ્યો હતો 
અને અનેક મુસીબતો વેઠીને, બાર દિવસ પહેલાં 
હું ઈલિયમ ભેગો થયો. ને હવે કોઈ દુર્ભાગ્ય મને 
ફરી વાર તમારા' હાથમાં મૂકે છે - મને ફરી વાર 
તમારો કેદી બતાવવાનું પિતા ઝ્યૂસ માટે કેટલું 
અણગમતું હશે! અલ્પજીવી લેઓથીનો હું પુત્ર છું 
ને એ યુયુત્સુ લેલેજીઝના-રાજા ઓલ્ટિસની પુત્રી 
હતી. આ ઓલ્ટિસ પુત્રીને રાજા પ્રાયમે પોતાની 
એક રાણી બનાવી એને બે દીકરા થયા અને ઉમદા 
પોલિડોરસ તમારે વેધક ભાલે વીધાઈને પડ્યો છે 
તે, તમારે હાથે હું હણાતાં એનાં બેઉ દીકરા 
મોતશરણ થશે; કારણ, ભગવાને મને તમારા 
હાથમાં મૂક્યો છે એટલે, બચવાની મને આશા 
નથી. પણ તમારે મારી જિંદગી બચાવવાનું બીજું 
કારણ છે ને તમે એ ન વીસરી જાઓ એવી મારી 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [પં 


«52% 


મ 


યાચનાં છે. તમારા મિત્રને ટરી માતા 
મારી જનેતા નથી.” 

* પ્રાયમના કુલીન ડુંવરે જ પાસે આમ 
દયાની યાચના કરી. પણ એને ઉત્તર વાળનારના 
અવાજમાં દયાનો રણકો જરીય ન હતો. “મૂરખ, 
એણે અકિલીઝને બોલતો સાંભળ્યો, “મારી પાસે 
મુક્તિદંડની વાત જ નહીં કર : મારે ભાષણો તથી 
સાંભળવાં. પેટ્રોક્લસ મૃત્યુપામ્યો ત હતો ત્યાં સુધી, 
ટ્રોજનોને જીવતા જવા દેવામાં મને વાંધો ત હતો; 
ઘણાને જીવતા પકડી મેં બહાર વેચ્યા હતા. પરંતુ 
હવે ઈલિયમ પાસે ભગવાન મારી સામે જેને મૂકશે 
એ જીવતો નહીં જઈ શકે; બધા ટ્રોજનોને એ લાગુ 
પડે છે ને, પ્રાયમતત॥ પુત્રોને સવિશેપે, હા, દોસ્ત, 
તારે પણ મરવું જ જોઈએ. એનાં આવાં ગીતડાં શું 
ગાવા બેઠો? તારા કરતાં ક્યાંય ચડિયાતો એવો 
પેટ્રોક્લસ પણ મરણ પામ્યો. જરા મારી સામે જો. 
હું મહાન અને રૂપાળો નથી? મોટા માણસનો અને, 
દેવીનો પુત્ર નથી? છતાંય મૃત્યુ અને વિધાતા મારી 
પણ વાટ જોતાં બેઠાં છે. કોઈ સવારે કે પછી સાંજે 
કે બપોરે ભાલાના ઘાથી કે પોતાના ધનુષ્યમાં 
ખોડેલા બાણ વડે કોઈક મને હણી નાખવાનું જ છે. 

આ બોલ સાંભળીને લાઈકેઓનનું હેયું બેસી 
ગયું અને એ ભાંગી પડ્યો. ભાલું છોડી દઈને, 
પોતાના ખેઉ હોથ લાંબા કરીને એ બેઠો, પણ 
અકિલીઝે પોતાની તાતી તેગ કાઢી અને એના 
ગળાની હાંસડી પાસે એને વાઢ્યો. તલવારનું બેધારું 
પાનું એના માંસમાં ઘૂસી ગયું અને એ ઢળી પડ્યો 
ને ધરતી પર લાંબો થઈને સૂતો. એની ટાંગ પકડીને 
વિદાયના એ કડવા શબ્દો બોલતા અકિલીઝે એને 
નદમાં ફંગોળ્યો, “પડયો રહે ત્યાં માછલીઓ ભેગો” 
એ બોલ્યો, “તારા ઘામાંથી એ નિરાંતે લોહી ચાટ્ચા 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૬ 
ક 


કરશે. જનાજા ઉપર તને મૂકીને તારી 'માતાં તારા 


, મરસિયા નહીં ગાઈ શકે, પણ સ્કેમેણ્ડરનાં ઘુમરી 


લેતાં પાણી તને સાગરના વિશાળ વક્ષ પર લઈ જશે 
ને ત્યાં, તારું માંસ આરોગવાને અનેક માછલાં ઉપર 

તરી આવશે. સત્યાનાશ જાય તમારું સૌનું, અમે 
પવિત્ર-ઈલિયમના કોટે જશું, તમને બધાને તગડશું 
અને પૂંઠેઘી તમને મારશું ને કાપશું. તમને કંઈ જ 
બચાવી શકશે નહીં, રજત વમળોવાળો સ્કેમેણ્ડર 

પણ નહીં બચાવી શકે, ભલે તમે વર્ષોથી એને 

બળદોનો બલિ ચડાવતા હો અને જેના ઘુનાઓનાં 
તમે જીવતા ઘોડા તાખતા હો. હું લડતો ન હતો 
ત્યારે તેમે અકીઅનોને હલાલ કર્યા છે અને. 
પેટ્રોક્લસનો વધ કર્યો છે તેની કિમ્મત તમે ના ચૂકવો 

ત્યાં સુધી, તમારામાંનો એકેએક જણ સુખે બેસી 

શકશો નહીં.' 

પોતાના નામના ઉલ્લેખોથી નારાજ થઈને નદ 

વિચારવા લાગ્યો કે અકિલીઝનાં પરાકમોનો અંત , 
કેવી રીતે આણવો અને સર્વનાશમાંથી ટ્રોજનોને શી 
રીતે બચાવવા? દરમિયાનમાં, 'ખૂજ્ઞનસે ભરાયેલો 
પેલ્યુઝપુત્ર પોતાના પ્રલંબ પ્રતિબિમ્બવાળા ભાલા 
સાથે એસ્ટેશેપીઅસ ઉપર ત્તાટક્યો. એ પેલેગોનનો 
પુત્ર હતો જે પોતે એસેસોમિનસની અને વિશાળ 
સરિતા એકિશમસની જ્યેષ્ઠ પુત્રી પેરિબિયાનાપ્રેમ- 
પુત્ર હતો. અકિલીઝે એસ્ટેરોપીઅસ પર હેલ્લો કર્યો 
ત્યારે, ઝેન્થસનો પાનો ચડાવેલો એ બંને હાથમાં 
ભાલાં ધારણ કરીને નદમાંથી બહાર નીકળતો હતો; 
પોતાના પ્રવાહમાં આડેધડ તલવારથી વાઢતા 
અકિલીઝનું કૃત્ય ઝેન્થસને'જશય પસંદ ન હતું. 

એસ્ટેરોપીઅસ સામે અકિલીઝ આવ્યો કે એણે એને 
પડકાર્યો. “આ ધરતી ઉપર'એવો તે તું કોણ છે કે 
અકિલીઝને પડકારે છે? કોના વંશનો તું છે? મારા 


કોધની સામે આવનારાઓનાં બાપાઓને ભાગ્યે 
રડવાનું જ આવે છે!' 

“રજા પેલ્યુઝના ડુંવર,' ઉમદા એસ્ટેરોપીઅસે 
કહ્યું, “તમે મારું કુળ શા માટે પૂછો છો? પ્રલંબ 
શૂલધારી પીઓનિયન સેનાના અધ્યક્ષ તરીકે, 
પીઓનિયાથી અગ્યાર દિવસ પૂર્વે હું ઈલિયમ 
આવ્યો છું. વિશાળનદ એકિશયસનો હું વંશજ છું. 
પ્રખ્યાત શૂલધારક પેલેગોનના એ પિતા હતા અને, 
લોકો કહે છે કે, હું એ પેલેગોનનો પુત્ર છું. પણ 
એટલું બસ છે. ચાલો, અકિલીઝ, આપણે યુદ્ધ 
કરીએ.' 

એ ઉદ્ધતાઈથી બોલતો હતો. અને અકિલીઝે 
પેલિઓનનું એશના હાથાવાળું ભાલું ઊંચું કર્યું. 
પરંતુ, મહત્ત્વાકાંક્ષી એસ્ટેરોપીઅસે તરત જ 
પોતાનાં બેઉ ભાલાં વછોડ્યાં. એક અકિલીઝની 
ઢાલ સાથે અફળાયું પણ એને ભેદી શક્યું નહીં. 
કારણ, ઢાલમાં દેવે મૂકેલા સોનાએ એને ખાળી 
લીધું. બીજા ભાલાએ અકિલીઝની કોણી પાસે 
ઘસરકો કર્યો અને લાલ લોહી વહેવાં લાગ્યું. પણ, 
આગળ વધીને માંસ ભૂખ્યું એ ભાલું જમીનમાં ખૂંચી 
ગયું. હવે અકિલીઝનો વારો હતો. સીધી અણીવાળું 
એશના હાથવાળું ભાલું એણે મૃત્યુના ઇરાદાથી 
ફેંક્યુંપણ એ નિશાન ચૂકી ગયું અને નદના ભાઠામાં 
એટલા જોરથી ભટકાણું કે, અર્ધો હાથો જમીનમાં 
પેસી ગયો. પોતાના લાંબા હાથ વડે ભાઠામાંથી એ 
ભાલાને બહાર કાઢવા મથતા એસ્ટેરોપીઅસ ઉપર, 
પોતાની તલવાર ખેંચીને, પેલ્યુઝપુત્ર તૂટી પડ્યો. 
ભાલાને ખેંચી કાઢવાના કરેલા ત્રણ પ્રયત્નોમાં એ 
જરા ખસ્યો. પણ દરેક વખત એ નિષ્ફળ ગયો. 
એણે ફરી વાર કોશિશ કરી, આખું ભાંલું ન ખેંચી 
કઢાય તો વાળીને એનો હાથો બટકાવવા યત્ન કર્યો. 


પણ એ એમ કરી શકે તે પૂર્વે એની ઉપર આક્રમણ 
કરીને પોતાની તલવાર વડે અકિલીઝે એને પૂરો 
કર્યો. તાભિ પાસે એના પેટમાં અકિલીઝની 
તલવારના પ્રહારે એના આંતર બહાર ખેંચી કાઢયાં. 
હવાતિયાં મારતો એ ત્યાં પડ્યો અને એની આંખે 
અંધારાં ઊતરી આવ્યાં. એની છાતી ઉપર પગ 
મૂકીને અકિલીઝે એનું બખ્તર ખેંચી કાઢ્યું અને એની 
ઉપર વિજય મેળવ્યો. પછી એ બોલ્યો. “અહીં જ 
પડયો રહે અને નદદેવનાં સંતાનો માટે 
સર્વશક્તિમાન ઝ્યૂસના વંશજ સાથે લડવું કેટલું 
કઠિન છે એ શીખી લે.' “ઉમદા નદનો વંશજ હું 
છું.' એમ તું કહેતો હતો પણ મારો વંશ તો હું ઝ્યૂસ 
સુધીનો જાણું છું. અનેક મમાઈઇડનોના રાજવી 
ઇએક્સના પુત્ર પેલ્યુઝનો હું પુત્ર છું. ઈએક્સ પોતે 
ઝૂયૂસના પુત્ર હતા, અને સમુદ્રને મળતા બધા 
નહોતા કરતાં ઝૂયૂસ ક્યાંય ચડિયાતા છે તેમ, એક 
નદના વંશજના કરતાં ઝ્યૂસનો વંશજ પણ ક્યાંય 
ચડિયાતો છે. તારી પડખેથી વહેતા જલપ્રવાહ ઉપર 
દૃષ્ટિપાત કર. એમહાનદ છે અને પોતાનાથી બન્યું 
હોત તો એણે તને સહાય કરી જ હોત. પરંતુ 
ક્રોનોસસુત ઝૂયૂસ સાથે યુદ્ધ ખેલી શકાતું નથી. 
તદરાજ ઝૂયૂસના બરોબરિયા નથી. તેમ જ, બધા 
નદનો, નાના દરિયાઓનો, ઝરણાંઓનો અને 
ક્રૂપોનો.સ્રોત એવો મહાસાગરનો પ્રવાહ પણ 
ઝ્યૂસનો બરોબરિયો નથી. આકાશે ગર્જના થાય 
છે ત્યારે સર્વશક્તિમાન ઝ્યૂસના વીજપ્રભાતથી એ 
પણ ડરે છે. ા 

ભાઠામાંથી અકિલીઝે પોતાનો કાંસ્ય ભાલો 
ખેંચી કાઢ્યો અને, પોતે જૈને હણ્યો હતો તેને, એ 
જ્યાં પડ્યો હતો ત્યાં રેતીમાં જ નદના પાણીથી 
પખાળાતો રહેવા દીધો અને જાતજાતનાં માછલાંઓ 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૭ 


શ 


ન. 


એના માંસ અને અંદરના ભાગો પર તૂટી પડ્યાં. 
-પછી એની તલવારને ઘાએ મરાતા પોતાના 
સેનાપતિને જોઈને એને ત્યાં વમળોવાળા પાણીમાં 
જ છોડીને, એના કલગીધારી શિરત્રાણવાળા 
પીઓનિયનો આઘા ચાલવા લાગ્યા હતા તેમની 
પાછળ અકિલીઝ ગયો, થેર્સિલોક્સ, માઇડોન અને 
એસ્ટાઇપાઇલસ, મેનેસસ, પ્રેશિયસ, ઈરનેયસ 
અને ઓફીલેસ્ટિસ - આ બધાને અકિલીઝે હણ્યા. 
અરે, વાયુવેગી અકેલીઝે હજી ઘણા 
પીઓનિયનોનો સંહાર કર્યો હોત પરંતુ, અકળાઈ 
જઈને નદે માનવરૂપ 'લીધું અને ઊડા ધૂનામાંથી 
અવાજ કાઢી કહ્યું : “અકિલીઝ, સામર્થ્યમાં તેમ જ 
તારાં વીર કાર્યોમાં તું માનવ કરતાં ક્યાંય વધારે 
મહાન છે. ને દેવો પોતે નિત્ય તારે પક્ષે છે. પરંતું, 
બધા ટ્રોજનોને તું હણે એમ ઝ્યૂસ ચાહતા હોય તો 
હું તને વીનવું છું કે તું એમને મારાથી આઘા લઈ જા 
અને મેદાનમાં તારી કતલ ચલાવ. મડદાંઓથી હું 
એટલો બધો અકળાઈ ગયો છું કે, મારાં વારિને હું 
' “સાગરમાં વહાવી શકતો નથી - ને તું હજી કતલમાં 
જ મંડ્યો રહ્યો છો. એ હવે અટકાવ, મારા વીર! હું 
ભય પામું છું.' 

'ઝ્યૂસ બાળ સ્કેચેણ્ડર*, અકેલીઝે ઉત્તર 
વાળ્યો, 'તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે, પણ એમને ટ્રોયના 
વાડા ભેગા કરું નહી અને હેક્ટરની સાથે ભરી ન 
પીઉં અને અમારા બેમાં કોણ વિજેતા છે ને કોણ 
મૃત છે એનો નિવેડો લાવું નહીં ત્યાં સુધી આ, ઉદ્ધત 
ટ્રોજનોનો સંહાર કરતાં હું થોભીશ નહીં.' 

આટલું કહીને, નૃશંસ હત્યારાની માફક ફરી 
એ- ટ્રોજનો 'ઉપર તૂટી પડયો. પણ હવે ઊંડા 
વમળોવાળા સ્કેચેણ્ડરે ફીબસ અપોલોની પાસે 
યાચના કરી. “વું તો શરમજનક છે આ?' એણે 


કવિલોક : 'જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૮ 


ચિત્કાર કર્યો. “રજત ધનુષ્યના દેવ અને ઝ્યૂસંપુત્ર! * 


તમારા પિતાની આજ્ઞા તમે આ રીતે ઉઠાવો છો? 
સાંજના એવા ફળઠ્ઠુપ ખેતરો પર ઊતરે ત્યાં સુધી 
ટ્રોજનોની પડખે ઊભા રહી એમને સહાય કરવાનું 
પિતા ઝ્યૂસે તમને નથી કહ્યું શું?” 

આ બોલ સાંભળ્યા ભેગો મહાશૂલધારી 
અકિલીઝ તટ પરથી ઠેક્ચો અને એણે પ્રવાહના 


મધ્યભાગમાં ઝંપલાવ્યું. સ્કેમણ્ડરે એની ઉપર પૂર 


રેલાવ્યાં.-એણે ચારેકોર જલપ્રપાંતો ઊભા કર્યા 
અને, આખલાની જેમ ભાંભરીને અકિલીઝના બલિ 
બનેલાલોકોનાં શબોને એણે સૂકી જમીન પર ફેંક્યા 


- એ શબોથી એ ગુંગળામણ થતી હતી - જે બચી' 


ગયા હતા તેમને ઊંડી બખોલોમાં સંતાડ્યા. ક્રોધી 
જળ ઊંચે ચડ્યાં અને, અકિલીઝની આસપાસ 
ઉશ્કેરાટ અનુભવવા લાગ્યાં. એની ઢાલ પર એ 
પછડાવા લાગ્યાં અને એને દિડ્ગમૂઢ બનાવી દીધો. 
સ્થિર ઊભા રહેવાને અશક્ત એવા અકિલીઝે એક 
મોટા એલ્મ વૃક્ષનો ટેકો લીધો. પણ એ ઝાડ 


મૂળસોતું ઊખડી આવ્યું, આખો કાંઠો ધસી પડ્યો . 


અને, નદીની વચ્ચે તૂટી પડીને, પોતાની ડાળીઓના 
ઝૂંડ વડે પાણી માટે અવરોધ ઊભો કર્યો અને, જાણે 
કે બે કાંઠાને જોડતો સેતુ એ બની ગયું. અકિલીઝ 
પ્રવાહે સામે મથામણ કરવા લાગ્યો અને ભયભીત 
થઈ, કાંઠા તરફ જવા એણે ઝડપ કરી. એને આશા 
હતી કે ત્યાં, એ બચી શકશે. પણ એ મહાન દેવતાએ 
અકિલીઝ સાથેનું કાથ હજી પૂરું કર્યું ન હતું - એનાં 
પરાક્રમો પર પૂર્ણીવેરામ મૂકીને એ ટ્રોજનોને નાશથી 
બચાવવા માગતા હતા. ઊંચા થયા અને પાણીની 
'દીવાલ ઊભી કરી એને કરાવ્યો. ભાલાર્કેક અંતર 
જેટલા અંતરનો લાભ ઉઠાવી પેલ્યુઝનો પુત્ર કાળા. 
ગરુડની ઝડપે નાઠો.'એના ખભાં ઉપરનું એનું ચર્મ 


ખણખણવા લાગ્યું અને, પાછળ પડેલા શિકારી 
સમા સ્કેમેણ્ડરની ક્રોધી ગર્જના સંભળાઈ. 

અકિલીઝ મોટો દોડવીર હતો પણ દેવો માનવો 
કરતાં ચડિયાતા હોય છે અને, કોઈ માળી પોતાના 
બાગના છોડાને પાણી પાવા માટે પાસેના 
ઝરણામાંથીચરેડી બનાવતો હોય અને એ ચરેડીના 
માર્ગમાંના અવરોધો દૂર થતાં ઢોળાવ પરથી ધસી 
આવતાં પાણી એ માળીને વટી આગળ નીકળી જાય 
તેમ, જલપ્રવાહના મોખરાનો ભાગ અકિલીઝને 
પકડી પાડતો હતો. 


કોઇક વાર એ ઉત્તમ અને વેગીલો એકિલીઝ 


થંભી જતો અને જાણવા કોશિશ કરતો હતો કે 
આકાશના બધા દેવો તો પોતાની પાછળ પડ્યા 
નથીને? પણ એ જ્યારે જ્યારે અટકી જતો ત્યારે 
ત્યારે, સ્વર્ગના ચોતવાળા એ મહાનદનો એક મોટો 
તરંગ એના સ્કંધદેશ સાથે અથડાતો. થાકી જઈને 
એ ફરી આગળ વધવા કોશિશ કરતો. પરંતુ પાણી 
એનો કેડો મૂકતાં નહીં અને એના ગોઠણને ડુબાડી 
દેતાં તથા એના પગ નીચેની ધરતી સરકાવી લેતાં. 
પેલ્યુઝપુત્ર મોટેથી ઊંહકારા કરવા લાગ્યો અને, 
વિશાળ ગગનપ્રત્યે દષ્ટિપાત કરી પોકારી ઊઠ્યો. 
“પિતા ઝ્યૂસ, શું કોઈ દેવ મારી ઉપર દયા લાવીને 
મને આ નદનાચાસમાંથી નહીં બચાવે? પછી આના 
કરતાં બીજું ભાગ્ય હું પસંદ કરીશ. ખોટી 
આગાહીથી છેતરનાર મારી માતા કરતાં બીજા 
દેવોને હં ઓછો દોષ દઉં છું. માએ મને કહ્યું હતું કે 
વ્યૂઢ ટ્રોજનોની દીવાલ પાસે અપોલોના તીરથી 
વીંધાઈ હું પડવાનો છું. રે, હેક્ટરે શા માટે મારો 
વધ ન કર્યો. ટ્રોયમાં ઉછરેલો એ ઉત્તમ વીર છે 
અને હણનાર હણાનારના જેવો જ ઉદાત્ત હોત, પણ 
મને લાગે છે કે, પહાડનું ઝરણું ઓળંગતો, ભૂંડ 


ચરાવતો કોઈ છોકરો, એ ઝરણના વેગવાળા 
પ્રવાહમાં ઝલાઈ મૃત્યુપાથે તેમ, મારું મોત નિર્માયું 
લાગે છે.' 

એની વીનવણીના શીઘ્ય ઉત્તરમાં પોઝેઇડોન 
અને એથિની દોડી આવી એની બાજુમાં ઊભાં રહી 
ગયાં. માનવરૂપ ધારણ કરી એ બંનેએ પોતાના 
હાથમાં એના બેઉ હાથ પકડી લીધા અને, હિમ્મત 
આપતા શબ્દો બંને વદ્યાં. પ્રથમ પોઝેઈડોને કહ્યું, 
“નામદાર અકિલીઝ, હિમ્મત રાખો. ઝૂયૂસના 
આશીર્વાદથી પેલાસ એથિની અને મારા જેવા 
સાથીઓ તમારી સહાયમાં છે પછી ખોટો ભય 
તમારે રાખવો નહીં. કોઈ નદથી તને હંકાવાના નથી 
એ નક્કી માનજો. આનાં પૂર થોડી વારમાં શમી 
જશે એ તમે જોશો ને અમારી થોડી સલાહ માનવી 
તમારે મારે હિતાવહ થશે. ગમે તે આફત આવે, 
તારાથી બચી ગયેલા દરેક ટ્રોજનને તું ઈલિયમના 
ગઢની પ્રખ્યાત દીવાલોમાં ન ધકેલે ત્યાં સુધી તું 
લડતો અટકજે નહીં. અને હેક્ટરના પ્રાણ ન હરે 
ત્યાં સુધી તારા બતેલાઓ પાસે ઢૂક્તો નહીં. આ 
વિજયની ખાતરી અમે તત્તે આપીએ છીએ. 

પોતાનો હેતુ બર લાવીને, બંને દેવો એને છોડીને 
બીજા અમરો સાથે જોડાયા અને, આથી ખૂબ 
ઉત્કુલ્લ થઈને અકિલીઝ ખેતરો વીંધતો ચાલ્યો. 
બધાં પાણી ઉભરાતાં હતાં. અને ઢણાયેલ લોકોના 
મડદાંઓ અને એમનાં બષ્રરો તરતાં હતાં. પણ 
પગ દબાવતો અકિલીઝ ઉપરવાસ ચાલવા લાગ્યો 
અને, એથિનીએ એનામાં એટલું બળ પૂર્યું કે ફેલાતાં 
પૂર એને ખાળી શક્યાં નહીં. સ્કેમેણ્ડરનો રોપ 
ઊતર્યો હતો એમ નહીં; પેલ્યુઝના પુત્ર પ્રત્યે કોધના 
એક વધારે આવેગથી એણે વાંકીચૂંકી કિનારવાળો 
મોટો મોજો અકિલીઝ તરક રેલાવી એણે 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૯ 


સિપોઇસને બોલાવ્યો : 'પ્રિય બાંધવ, ચાલ, આપણે 
બે ભેગા મળીએ આ માણસને હંફાવીએ. થોડા જ 
સમયમાં પ્રાયમની રાજધાનીને એ ઘમરોળવાનો 
અને, એક પણ ટ્રોજન એનો સામનો નહીં કરી શકે. 
જલદી મદદે આવ. તારો પ્રવાહ પાણીથી છલકાવ, 
તારાં બધાં પહાડી ઝરણાંઓ જલથી તરબતર કર, 
એમાં મોટાં ખોડ તોતિંગ શિલાઓ વહેતાં કર એટલે, 
બધાંને પરાભૂત કરતા આ રાક્ષસને આપણે નાથી 
શકીએ. એ પોતાને દેવોનો બરોબરીઓ માને છે 
પણ એનું બળ કે એનું રૂપ એને બચાવી શકે તહીં 
એવો નિર્ણય મેં કર્યો છે. એનું ભવ્ય કવચ પણ એને 
નહીં બચાવી શકે. મારાં પૂર નીચેના કાદવમાં એ 
ઊંડે પડ્યું રહેશે. અમે, એની પોતાની વાત કરીએ 
તો હું એને રેતીમાં રગદોળીશ અને એની ઉપર જાડી 
વેકરનો ઢગલો ઢાંકી દઈશ. એને હું ગારામાં એટલો 
ઊંડો દાટી દઈશ કે એનાં હાડકાં પણ અકીઅનોને 
હાથ નહીં આવે. એની કબરનો ઢેરો પણ તૈયાર 
થઈ ગયો હશે અને એની અંતિમ વિધિ વખતે પછી 
બીજું કશું કરવાની જરૂર નહીં રહે.' 
આટલું બોલીને સ્વર્ગીય સ્ઞોતવાળો એ નદ ઊંચો 
થયો અને, રોષભર્યા તરંગ સાથે અકેલીઝ તરફ 
ધસ્યો, એમાં પૂર ફીણથી, લોહીથી અને મડદાંઓથી 
ઊભરાતાં હતાં. પેલ્યુઝપુત્ર ઉપર એક કાળું મોજું 
ચડી આવ્યું અને, એ એને ગ્રસવા જતું હતું ત્યાં, 
' અકિલીઝ માટે ડરથી પ્રેરાઈ અને હમણાં આ 
મહાનદ એને ઘસડી જશે એમ ધારી, હીરીએ 
ભયની ચીસ નાખી અને તુરત પોતાના પુત્ર 
હેફીસ્ટસ તરફ ફરી. “બેટા હેફીસ્ટસ, વકપાદ', 
એણે બૂમ મારી “આ યુદ્ધમાં ઝેન્થસ સાથે પનારો 
પાડવા માટે અમે તારી ઉપર જ આધાર રાખીએ 
છીએ. તું તુરત મદદે દોડ અને તારા ભડકાઓને 


કવિલોક : જુલાઈ-આઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૦ 


કામે લગાડ ને એ દરમિયાનમાં હું પશ્ચિમના અને . 
દક્ષિણના વાયરાને જગાડું છું. એ સમુદ્ર પરથી 
જોરથી વાશે ને આ આગને ચોમેર ફેલાવી, બધા 
ટોજનોનાં શબોને અને એમનાં બષ્યરોને ભસ્મ કરી 
નાખશે. ઝેન્થસના કાંઠાઓ પરનાં વૃક્ષોને તું જ 
બાળી નાખજે અનેખુદ નદનેપણ આગની લપેટમાં 
લેજે. એને હાર સ્વીકારવી પડશે અને એ તારી ક્ષમા 
યાચશે પણ તું જરાય ઢીલો ન પડતો. અને મારી . 
તરફથી અવાજ ન સાંભળ ત્યાં સુધી તારા 
ભડભડતા દવને શાંત ન કરતો.' 
પોતાની માતાતા આદેશના ઉત્તરમાં હેફીસ્ટસે 

ભયંકર અનલ પેટાવ્યાં; મેદાનેથી આરંભી, 
અકિલીઝનો ભોગ બનેલા અનેક અકીઅનોનાં 

ત્રતત્ર પડેલાં શબોને તે સ્વાહા કરી ગયો. 
ઝબકારા મારત્તાં પૂર થંભી ગયાં અને મેદાન આખું 
ખાક થઈ ગયું. પાનખરમાં ઓતરાદો વાયરો 
ઊપણેલા ધાનની જગ્યાને ચોખ્ખી કરી નાખે નેખેડૂ 
રાજી થાય તેના જેવું એ હતું. આમ, મેદાન પર 
હલ્લો કર્યા પછી અને બધાં શખોનો કોળિયો કર્યા 
પછી, પોતાના આંખ આંજતા ભડકાઓ સાથે નદ 
પર ચડાઈ કરી, એલ્મ, વિલો, ટેમેરિસ્જી, બધાં 
વૃક્ષે આગમાં લપેટાઈ ગયાં, અને નદમાં ઊગતાં 
કમળ અને અન્ય જાતનું પુષ્પો બધાં બળી ગયાં. 
પોતાનાં રહેઠાણોમાં ગેલ જાતજાતનાં મનસ્યો પણ 
આં 'વેશ્વકર્મા' ગુરુના ઉષ્ણ શ્વાસોચ્છ્વાસથી પીડા 
પામ્યાં, નદ પોતેપણ દાઝી ગયો. “હેફીસ્ટસ', “એણે 
બરાડો પાડ્યો' “કોઈ પણ દેવ મને પહોંચી શકે તેમ 
નથી. તારી આ બળબળતી આગ મારાથી સહન 
થઈ શકતી નથી, લડાઈ પૂરી થઈ. મહાન 
અકેલીઝને સીધો જવા દે, ને ટ્રોજનોને એમની 
નગરીમાંથી તગડી મૂકવા દે. બીજા લોકોના 


ઝઘડામાં મારે શા માટે સહાય કરવી જોઈએ?' 


* નદ બોલતો હંતો ત્યારે એ અનલમાં લપેટાતો. 


જતો હતો. દેગડા નીચેની ભટ્ટી ભડભડ બળતી 
હોય અને એ દેગડો ઊકળવા માંડે ત્યારે, તગડા 


ભૂંડતી ચરબી ઓગળીત્તે છણછણવા લાગે તેમ, * 


નદનાં નિર્મળ નીર છણછણવા લાગ્યાં. સુંદર 
ઝેન્થયસ આમ આગમાં ભડથું થઈ ગયો અને એનાં 
વારિ વરાળ થઈ ઊંચે જવા લાગ્યાં. મહાન 
કારીગરના સ્ફોટથી જીતાઈ એણે હીરીને સાદ દીધાં 
અને એની ક્ષમા યાચી. “હીરી', એ બોલ્યો, “તમારા 
પુત્રે ત્રાસ દેવા માટે મારો પ્રવાહ શા માટે,પસંદ 
કર્યો છે? ટ્રોજનોને પક્ષે રહી લડતા બીજા લોકોની 
તુલનાએ એ ત્રાસને નોતરવા-માટે મેં તો બહુ જ 
ઓછું કર્યું છે પરંતુ તમે આજ્ઞા આપશો તેવો જ હું 
તેમ કરતો અટકી જઈશ - પણ હેફીસ્ટસે પણ 
અટકવું જોઈએ. હું કંઈક વધારે કરીશ. હું સોગન 
ખાઈને કહું છું કેપોતાના ભાવિથી ટ્રોજનોને બંચાવા 
હું કશું જ નહીં કરું. અરે! અકીઆના યોદ્ધાઓએ 
જલાવવાથી એ આખી નગરી આગમાં દ. 
.થતી હશે ત્યારે પણ નહીં.” 

શ્વેતકરા દેવી હીરીએ ઝેન્થસનું અ આ રુદન 
સાંભળ્યું તેવો જ તેણે પોતાના પુત્રને સાદ કર્યો. 
“દીકરા, હે 
સહાય કરવા માટે કોઈ દેવની સાથે આપણે આટલા 
સખત થવું જોઈએ નહીં. આ સાંભળીને, હેફીસ્ટસે 
આગને હોલવી નાખી અને નહનો પ્રવાહ પુનઃ બે 
કાંઠા વચ્ચે વહેતો થયો. ક. 

ઝેન્થસનીં નિષ્ફળતા પછી બંને વચ્ચે વધારે 
ઝઘડો રહ્યો નહીં. હજી રોષભરી હોવા છતાં 


હીરીએ એમ કર્યું, પરંતુ હવે, પોતાના આવેશોને ' 


લઈને સામસામી છાવણીઓમાં વહેંચાઈ ગયેલા 


ફીસ્ટસ, બસ કર ! માત્ર માનવીને . 


બીજા દેવો હોમો કલહ, ખૂલ્લી હિંસારૂપે પ્રગટ 
થયો અને ભયંકર ગર્જના સાથે એકબીજા-ઉપર, 
તેઓ તૂટી પડ્યા; એ ગર્જનાનો રવ ઉપર સ્વર્ગે 
પહોંચ્યો અને, વિશાળ જગત ઊંહકારા કરવા 
લાગ્યું. ઓલિમ્પસમાં બેઠેલા ઝ્યૂસે એ શોર 
સાંભળ્યો. અમર દેવોને એકબીજા પર તૂટી પડતા 
જોઈ એ મતમાં આનંદથી હસી પડ્યા. કારણ, તૂટી 
પડતાં પહેલાં તેમણે એક ક્ષણ પણ વેડફી નહીં. 
હાથમાં કાંસ્યશૂલ સાથે અને ગાળો વરસાવતો ઢાલો 
ભાંગનાર એરિઝ એથિની પર હલ્લો લઈ ગયો. 
એણે “પંચાતિયણ કકશા શિયાળવી, તારી અમર્યાદ 
ઉદ્ધતાઈ અને તારી તોછડાઈભરી ખલેલથી તે 
દેવોને આમનેસામને. કરી મૂક્યા છે અને 
ટાઈડ્યુસના પુત્ર ડાયોમિડીઝતે મારી ઉપર ઘા 
કરવા ચડાવ્યો હતો તે યાદ કર. તેં તો એનો ઢોલ 
પીટ્યો હતો. એનું ભાલું તે તારે હાથ .લઈ લીધું 
હતું અને, મારી ઉપર પ્રહાર કરી, મારા માંસમાં 
કાપો પાડી દીધો હતો. મેં તે દહાડે જે ભોગવ્યું તેનો 
બદલો હું આજે લેવા માગું છું.' 

આટલું બોલીને એણે એથિનીની કૂમતાવાળી 
ઢાલ ઉપર પ્રહાર ક્યોં એટલે જે ચમત્કારિક 
પરિધાન ઝૂયૂસના વજઘાતને પણ ખમી શકે તેણે 
ખૂની યુદ્દદેવના લાંબા ભાલાનો ફટકો સહન કર્યો. 
એથિનીપાછળ હઠી ગઈ અને, કાળાંતરમાં લોકોએ 
ખેતરો વચ્ચેના સીમાંકન તરીકે મૂકેલી શિલા એણે 
પોતાને મજબૂત હાથે ઉપાડી. એ શિલા એણે 
દુરાગ્રહી યુદ્ધદેવની ગરદન પર ઝીંકી અને એને 
નીચે પછાડ્યો. એનું બખ્તર ખણખણી ઊઠયું અને 
નવવીઘા જમીનમાં એ પથરાઈને પડ્યો. એના વાળ 


' ધૂળમાં રગદોળાતા હતા. હસીને પેલાસ એથિનીએ 


એને ત્યાં “અકંકલહીણા મૂરખ, મારી ઉપર ધસી 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૧૧ 


આવ્યો તેની પહેલાં તને વિચાર આવ્યો નહીં કે તારા 
કરતાં હું બળમાં ચડિયાતી છું. તારાં માતા હીરીના 
શામથી તું હવે દૂર ફેંકાઈ ગયો એમ જાણજે. ઉદ્ધત 
ટ્રોજનોનો પક્ષ લેવા માટે તેં અકીઅનોનો પક્ષ ત્યજી 
દીધો ત્યારથી તારી ઉપર કોધે ભરાઈ એણે તને 
શાપ આપ્યો છે.' 
આટલું બોલીને એથિનીએ પોતાના તેજસ્વી 
નયનો એની પરથી આઘાં કર્યા, અને, ઝ્યૂસપુત્રી 
એફોડાઇરીએ એરિઝનો હાથ પકડી એને રણક્ષેત્રથી 
દૂર લઈ ગઈ - એ હજી પૂરો ભાનમાં આવ્યો ન 
હતો અને કષ્ટાતો હતો. એક્રોડાઇટીનું આ કૃત્ય 
નિહાળી, ઉત્તેજિત થઈને હીરીએ એથિનીને કહ્યું, 
'કવચધારી ઝ્યૂસની સદાજાગ્રત પુત્રી! ટોળામાંથી 
અને રણક્ષેત્રમાંથી એરિઝનો હાથ પકડી એને લઈ 
જતી પેલી હલકટ પોરી જઈ રહી છે. એની પાછળ 
લાગ, ઝડપથી!' 
એથિતીનું હૃદય હિલોળા લેવા લાગ્યું. 
એફ્રોડાઈટીની પાછળ એ વેગથી ગઈ, એની નિકટ 
પહોંચી અને પછી એની છાતી ઉપર એણે ધુંબો 
માર્યો. જરાય પણ સામે થયા વિના એ નીચે ધસી 
પડી અને, અન્નપૂર્ણા ધરતી પર એ અને એરિઝ 
. પડ્યાં અને, એથિનીએ બડાઈ મારી. “આર્ગાઇવ 
વીરો સાથેના યુદ્ધમાં ટ્રોજનોને સહાય કરનાર દરેક 
વ્યક્ત આપના જેવી દશાને મળો અને એરિઝની 
કુચકે જનાર એફ્રોડાઈટીએ મારા ક્રોધનો સામનો 
કરતાં જે ભોગવ્યું તે ભોગવો! તો યુદ્ધ ક્યારનુંએ 
આટોપાઈ ગયું હોત અને અમે ટ્રોયની આકર્ષક 
નગરીને ધમરોળી હોત.' 
એથિનીની આ કટાક્ષવાણી સાંભળી હીરી 
મંલકાઈ એ પછી ભૂકંપક પોઝેઇડોને અપોલોને 
પડકાર કર્યો. “ફોબસ', એણે રાડ પાડી, “આપણે 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૨ 


બંને શા માટે આમ આળસુની જેમ આઘા'ઊભા 
છીએ? બીજાઓએ આરંભ કર્યો છે ત્યારે એમ 
ઊભા રહેવું યોગ્ય છે? યુદ્ધ કર્યા વિના ઓલિમ્પરો 
ઝ્યૂસ કાંસ્યમહેલમાં જતાં આપણે શરમાવું જોઈએ. 
હડ મારાથી નાના છો તો તમે પહેલો ઘા કરો, મારી" 
વય અને મારો અનુભવ જોતાં હું પહેલો વાર કરું તે 
ન્યાયી નહીં થાય. પણ તમે કેવા મૂર્ખ છો અને તમારી 
યાદદાસ્ત કેટલી ટૂંકી છે! ઈલલિયમમાં દેવોથી 
આપણનેજુદાપાડી ઝ્યૂસે મિજાજી લેઓમિડોનતી 
તહેનાતમાં આપણને એક વરસ માટ મોકલ્યા હતા _ 
ત્યારે, તમે અને મેં જે મુસીબતો અનુભવી હતી તે 
તમે ભૂલી ગયા જણાઓ છો. એ આપણને પગાર 
આપવાનો હતો અને આપણે એની આજ્ઞા 
ઉઠાવવાની હતી. ટ્રોજનોનાં નગર ફરતી દીવાલ 
બાંધવાનું મારું કામ હતું, એવી ભવ્ય અને મજબૂત _ 
દીવાલ કેએ અભેધ્ બને, અતે ઇંડાની અનેક ધારો 
પર કઢંગી ચાલે ચાલતાં, વાંદાં શિંગડાંવાળાં ઢોરને . 
તમે સંભાળતા હતા. આપણે પૂરી મુદત કામ કર્યું 
પરંતુ, મહેનતાણું ચુકવવાની મંગળ ઘડી આવી 
ત્યારે, વિવેકશૂન્ધ લેઓમિડોને ચોખ્ખો નનૈયો 
સંભળાવ્યો હતો અને, આપણા હાથપગ બાંધીને, * 
કોઈ દૂરના દ્વીપમાં આપણને વેચી મારવાની ધમકી 
આપીને, આપણે કાઢી મૂક્યા હતા. આપણપ્કાન 
કાપી લેવાની વાત પણ એ કરતો હતો. એટલે 
લેઓમિડોને આપણને આપવાનાં દતિયાં ન ચૂકવ્યાં 
તેથી રોષે ભરાઈ, હતાશ થઈ આપણે ખંને ઘેરપાછા 
ગયા હતા. અમારી સાથે જોડાઈને, આ ઉદ્ધત 
ટ્રોજનોનો અને એમાં બૈરી છોકરાંઓનો સમૂળો 
નાશ કરવાને બદલે તમે એના લોકો પર ઉપકાર 
કરવા ચાહો છો.' 

“ભૂકંપના સ્વામી', ધતુર્ધારી અપોલો વઘાં, 


ધરતીની કૃપાથી થોડી વેળ માટે પોતાતી રંગત 
ચમકાવી પળમાં ખરી પડી કરમાઈ જતાં પાનની 
માફક આ લોકો માટે, આ દુર્ભાગી પ્રાણીઓ માટે 
હું તમારી સાથે લડું તો તમને મારામાં અક્કલનો 
છાંટો પણ નહીં દેખાય. ના, વેગરી વિયાય જાય 
તેની પૂર્વે જ આપણે લડવાનું આટોપી દઈએ અને, 
આ માણસોને એમની લડાઈ લડવા દઈએ. 


આટલું બોલી અપોલો દેવ ફરી ગયા અને 


ત્યાંથી તેમણે ચાલતી પકડી.'પોતાના કાકા સાથે 


લડવું એને યોગ્ય લાગ્યું, પણ પશુઓની સ્વાચિતી 


અને રાનોની અઘિષ્ઠાગ્રી દેવી એની બહેન 
આર્ટેમિસની કડવી ટીકા એણે સાંભળવી પડી. 
' ચોખ્ખા શબ્દોમાં એણે સંભળાવ્યું. “તો મહાન 
ધનુધારી વંઝો માપે છે.' એ બોલી, અને, 
પોઝેઇડોનને સાવ સસ્તો વિજય અપાવે છે! 
અક્કલમૂઠા, જેનો ઉપયોગ કરવો નથી તે ધનુષ 
ભેગું ફેરવવાનું કામ જ શું છે? આપણા પિતાના 
' આવાસમાં મેં અંનેક વેળા તને બડાશ મારતો 
સાંભળ્યો છે કે, “હું પોઝેઇડોનનો સામનો કરીશ.' 
ફરી તારા આ બોલ કહી સંભળાવજે મા. ધનુર્ધારી 
અપોલો પાસે પોતાની બહેન માટે કશો ઉત્તર ન 
હંતો. પરંતુ ઝ્યૂસની સામ્રાજ્ઞી હીરી ધનુષ્યની દેવી 
ઉપર ક્રોધે ભરાઈ અને એની ઉપર પોતાનો રોષ 


ઠાલવ્યો. “ઉદ્ધત છોકરી!” એ બોલી, “તું મારી સામે . 


થવાના વિચાર કરે છે? તારાં તીરકામઠાને છું 
ઓળખું છું અને, તારી વિવેકબુદ્ધિપર છોડી ઝ્યૂસ 


તને જેમનો નાશ કરવા દે છે તે સ્ત્રીઓ માટે તો તું 
સિંહણ છો, પણ મારી સાથે બરોબરી કરવા જઈશ 
તો પસ્તાઈશ, તારાં મોટેરાઓ સાથે લડવા કરતાં 
વનોનાં ઢરણોનો શિકાર તારે માટે વધારે યોગ્ય 
છે. પણ તું મારી સામે શિંગડાં ભરાવે છે અને 
તારણો કાઢવા કોશિશ કરે છે તો, હું કેટલી 
બલવત્તર છું એ બરાબર જાણી લે.' 

. હીરીએ બોલવાનું બંધ કર્યું અને પોતાને ડાબે 


હાથે આર્ટેમિસનાં બેઉ કાંડાં પકડ્યાં અને જમણે 


હાથે એને ખભેથી હીરીએ એનાં તીરકામઠાને ખેંચી 
લીધાં. પછી એણે આર્ટેશમિસના બેઉ કાન પર 
પોતાનાં શસ્ત્રોનાં ગોદા માર્યા અને, એના શિકારને 
થતી વેદનાથી એના ભાથામાંથી તીર નીશે પડતાં 
જોઈને હીરી હસી ઊઠી. 

| આર્ટેમિસ રડી ઊઠી અને પછી બાજ પાસેથી 
પારેવું છટકે ને સંતાવા માટે કોઈ ખડકમાંની 
તિરાડમાં ભરાઈ જાય અને જાતને બચાવવા 
ભાગ્યશાળી બને એમ, રુદન કરતી આર્ટિક્તિસ 
ત્યાંથી નાઠી. એનાં તીરકામઠાં ત્યાં ભોંયે જ પડ્યાં 
રહ્યાં. પરંતુ એની માતા લીટોને, પથદર્શક અને 
રાક્ષસશત્નુ, હર્મિસે ખાતરી આપી કહ્યું કે, “લીટાં 
ગભરાયાહું તારી સાથે યુદ્ધ કરવાનો નથી. ઝ્યૂસની 
સામ્રાજ્ઞીઓ સાથે જે લોકો મારામારી કરવા જાય 
છે તેમનું કાર્ય અઘરું છે. ના, તું જઈને દેવો પાસે 
પેટ ભરીને ડંફાસ મારી શકે છે કે તારી'તાકાતના 
જોરે તેં મને હરાવ્યો.” ઉમશઃ) 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૧૩ 


આવ્યો તેની પહેલાં તને વિચાર આવ્યો નહીં કે તારા 
કરતાં હું બળમાં ચડિયાતી છું. તારાં માતા હીરીના 
શામથી તું હવે દૂર ફૈંકાઈ ગયો એમ જાણજે. ઉદ્ધત 
ટ્રોજનોનો પક્ષ લેવા માટે તેં અકીઅનોનોપપક્ષ ત્યજી 
દીધો ત્યારથી તારી ઉપર ક્રોધે ભરાઈ એણે તને 
શાપ આપ્યો છે.' 

આટલું બોલીને એથિનીએ પોતાના તેજસ્વી 
નયનો એની પરથી આઘાં કર્યા, અને, ઝ્યૂસપુત્રી 
એફ્રોડાઇરીએ એરિઝનો હાથ પકડી એને રણક્ષેત્રથી 
દૂર લઈ ગઈ - એ હજી પૂરો ભાનમાં આવ્યો ન 
હતો અયે કષ્ટાતો હતો. એફ્રોડાઈટીનું આ કૃત્ય 
નિહાળી, ઉત્તેજિત થઈને હીરીએ એથિનીને કહ્યું, 
“ક્વચધારી ઝ્યૂસની સદાજાગ્રત પુત્રી! ટોળામાંથી 
અને રણક્ષેત્રમાંથી એરિઝનો હાથ પકડી એને લઈ 
જતી પેલી હલકટ પોરી જઈ રહી છે. એની પાછળ 
લાગ, ઝડપથી!” 

એથિનીનું હૃદય [હિલોળા લેવા લાગ્યું. 
એફ્રોડાઇટીની પાછળ એ વેગથી ગઈ, એની નિકટ 
પહોંચી અને પછી એની છાતી ઉપર એણે ધુંબો 
માર્યો. જરાય પણ સામે થયા વિના એ નીચે ધસી 
પડી અને, અન્ઞપૂર્ણા ધરતી પર એ અને એરિઝ 
પડયાં અને, એથિનીએ બડાઈ મારી, “આર્ગાઇવ 
વીરો સાથેના યુદ્ધમાં ટ્રોજનોને સહાય કરનાર દરેક 
વ્યક્તિ આપના જેવી દશાને મળો અને એરિઝની 
ફુચકે જનાર એફોડાઈટીએ મારા કોધનો સામનો 
કરતાં જે ભોગવ્યું તે ભોગવો! તો યુદ્ધ ક્યારનુંએ 
આટોપાઈ ગયું હોત અને અમે ટ્રોયની આકર્ષક 
નગરીને ધમરોળી હોત.' 

એથિનીની આ કટાક્ષવાણી સાંભળી હીરી 
મલકાઈ એ પછી ભૂકંપક પોઝેઇડોને અપોલોને 
પડકાર કર્યો. “ફીબસ', એણે રાડ પાડી, “આપણે 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૨ 


બંને શા માટે આમ આળસુની જેમ આઘા ઊભા 
છીએ? બીજાઓએ આરંભ કર્યો છે ત્યારે એમ 
ઊભા રહેવું યોગ્ય છે? યુદ્ધ કર્યા વિના ઓલિમ્પસે 
ઝ્યૂસ કાંસ્યમહેલમાં જતાં આપણે શરમાવું જોઈએ. 
હે મારાથી નાના છો તો તથે પહેલો ઘા કરો, મારી 
વય અને મારો અનુભવ જોતાં હું પહેલો વાર કરું તે 
ન્યાયી નહીંઘાય. પણ તમે કેવા મૂર્ખ છો અને તમારી 
યાદદાસ્ત કેટલી ટૂંકી છે! ઈલિયમમાં દેવોથી 
આપણને જુદા પાડી ઝ્યૂસે મિજાજી લેઓમિડોનની 
તહેનાતમાં આપણને એક વરસ માટ મોકલ્યા હતા _ 
ત્યારે, તમે અને મે જે મુસીબતો અનુભવી હતી તે 
તમે ભૂલી ગયા જણાઓ છો. એ આપણને પગાર 
આપવાનો હતો અને આપણે એની આજ્ઞા 
ઉઠાવવાની હતી. ટ્રોજનોના નગર ફરતી દીવાલ 
બાંધવાનું મારું કામ હતું, એવી ભવ્ય અને મજબૂત 
દીવાલ કે એ અભેધ બને, અને ઇંડાની અનેક ધારો 
પર કઢંગી ચાલે ચાલતાં, વાંદાં શિંગડાંવાળાં ઢોરને. . 
તમે સંભાળતા હતા. આપણે પૂરી સુદત કામ કર્યું 
પરંતુ, મહેનતાણું ચુકવવાની મંગળ ઘડી આવી 
ત્યારે, વિવેકશૂન્ય લેઓમિડોતને ચોખ્ખો નનૈયો 
સંભળાવ્યો હતો અને, આપણા હાથપગ બાંધીને, 
કોઈ દૂરના દ્ીપમાં આપણને વેશી મારવાની ધમકી 
આપીને, આપણને કાઢી મૂક્યા હતા. આપણા-કાન 
કાપી લેવાની વાત પણ એ કરતો હતો. એટલે 
લેઓમિડોને આપણને આપવાનાં દતિયાં ન ચૂકવ્યાં 
તેથી રોષે ભરાઈ, હતાશ થઈ આપણે બંને ઘેર પાછા 
ગયા હતા. અમારી સાથે જોડાઈને, આ ઉદ્ધત 
ટ્રોજનોનો અને એમાં બૈરી છોકરાઓનો સમૂળો 
નાશ કરવાયે બદલે તમે એના લોકો ૫૨ ઉપકાર 
કરવા ચાહો છો.' 

'ભૂકંપના સ્વામી', ધનુર્ધારી અથો વધાં, 


ધરતીની કૃપાથી થોડી વેળ માટે પોતાની રંગત 
ચમકાવી પળમાં ખરી પડી કરમાઈ જતાં પાનની 
માફક આ લોકો માટે, આ દુર્ભાગી પ્રાણીઓ માટે 
હું તમારી સાથે લડું તો તમને મારામાં અક્કલનો 
છાંટો પણ નહીં દેખાય. ના, વેગરી વિયાય જાય 
તેની પૂર્વેજ આપણે લડવાનું આટોપી દઈએ અને, 
આ માણસોને એમની લડાઈ લડવા દઈએ. 


આટલું બોલી અપોલો દેવ કરી ગયા અને - 
ત્યાંથી તેમણે ચાલતી પકડી. પોતાના કાકા સાથે 


લડવું એને યોગ્ય લાગ્યું. પણ પશુઓની સ્વાચિતી 
અને રાનોની અધિષ્ઠાત્રી દેવી એની બહેન 
આર્ટેમિસની કડવી ટીકા એણે સાંભળવી પડી. 
' ચોખ્ખા શબ્દોમાં એણે સંભળાવ્યું, “તો મહાન 
ધનુર્ધારી વંઝો માપે છે.' એ બોલી, અને, 
પોઝંઇડોનને સાવ સસ્તો વિજય અપાવે છે! 
અક્કલમૂઠા, જેનો ઉપયોગ કરવો નથી તે ધનુષ 
ભેગું ફેરવવાનું કામ જ શું છે આપણા પિતાના 
' આવાસમાં મેં અનેક વેળા તને બડાશ મારતો 
સાંભળ્યો છે કે, “હું પોઝેઈડોનનો સામનો કરીશ.' 
ફરી તારા આ બોલ કહી સંભળાવજે મા. ધનુર્ધારી 
અપોલો પાસે પોતાની બહેન માટે કશો ઉત્તર ન 
હંતો. પરંતુ ઝ્યૂસની સામ્રાજ્ઞી હીરી ધનુષ્યતી દેવી 
ઉપર ક્રોધે ભરાઈ અને એની ઉપર પોતાનો રોપ 


ઠાલવ્યો. “ઉદ્ધત છોકરી!' એ બોલી, “તું મારી સામે . 


થવાના વિચાર કરે છે? તારાં તીરકામઠાને હું 
ઓળખું છું અને, તારી વિવેકબુદ્ધિપર છોડી ઝ્યૂસ 


તને જેમનો નાશ કરવા દે છે તે સ્ત્રીઓ માટે તો તું 
સિંહણ છો, પણ મારી સાથે બરોબરી કરવા જઈશ 
તો પસ્તાઈશ. તારાં મોટેરાઓ સાથે લડવા કરતાં 
વનોનાં હરણોનો શિકાર તારે માટે વધારે યોગ્ય 
છે. પણ તું મારી સામે શિંગડાં ભરાવે છે અને 
તારણો કાઢવા કોશિશ કરે છે તો, હું કેટલી 
બલવત્તર છું એ બરાબર જાણી લે.' 

હીરીએ બોલવાનું બંધ કર્યું અને પોતાને ડાબે 


હાથે આર્ટેમિસનાં બેઉ કાંડાં પકડ્યાં અને જમણે 


હાથે એનેખભેથી હીરીએ એનાં તીરકામઠાનેખેચી 
લીધાં. પછી એણે આર્ટેશિસના બેઉ કાન પર 
પોતાનાં શસ્ત્રોનાં ગોદા માર્યા અને, એના શિકારને 
થતી વેદનાથી એના ભાથામાંથી તીર નીચે પડતાં 
જોઈને હીરી હસી ઊઠી. 

*_ આર્ટેમિસ રડી ઊઠી અને પછી બાજ પાસેથી 
પારેવું છટકે ને સંતાવા માટે કોઈ ખડકમાંની 
તિરાડભાં ભરાઈ જાય અને જાતને બચાવવા 
ભાગ્યશાળી બને એમ, રુદન કરતી આર્ટિસિસ 
ત્યાંથી નાઠી. એનાં તીરકામઠાં ત્યાં ભૉંયે જ પડ્યાં 
રહ્યાં. પરંતુ એની માતા લીટોને, પથદર્શક અને 
રાક્ષસશન્નુ, હર્મિસે ખાતરી આપી કહ્યું કે, 'લીટાં 
ગભરાયાહું તારી સાથે યુદ્ધ કરવાનો નથી. ઝ્યૂસની 
સામ્રાજ્ઞીઓ સાથે જે લોકો મારામારી કરવા જાય 
છે તેમનું કાર્ય અઘરું છે. ના, તું જઈને દેવો પાસે 
પેટ ભરીને ડંફાસ મારી શકે છે કે તારી'તાકાતના 
જોરે તે મને હરાવ્યો.” ઉરમશઃ) 


કવિલોક ઃ જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૧૩ 





રમીએ ભાઈ... / ઝૂકુન્દ ૪ર ૪ 


ભીતર 
ખહાર 
* એકઆકાશ 
એક જ ચાંદો 
એક જ સૂરજ 
ને એક જ વાયુ શ્વાસ;.. 
ભીતર હો કે બહાર 
એ જ અજવાશ 
ને એ જ અંધાર... 
ઠાલાં ઠાલાં જાળાં 
ડૉળ ઘાલીને 
ફરવા સાત ફૂડાળાં... 
ઝળહળ ક્યાંથી પામીએ 
જ્યાં મળતા બસ પડછાયા...? 
પરણું તો મૃગજળને 
એવી હઠ મા કરીએ ભાઈ...! 
ભીતર બહાર 
સંતાફૂકડી 
રમત રમી શું કરીએ ભાઈ...! 
વાડે ઊગ્યાં 
ફૂલ જોઈને 
ખીલવું 
ખરવું 
રમીએ ભાઈ...! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૪ 


“પ૩ 


રસાત્મકમ્‌ 





રજાઈ / ર/%ન૪ ૪તટેજ 
બાળપણમાં કાલાં ફોલતાં ટેરવામાં પડેલા છિદ્રનું દદ, : 
આ ક્ષણે હવે, બધાંય સુખ કરતાં અદડું લાગે છે. 
બાપુજી જે રૂની રજાઈ ઓઢતા તે હવે ઓઢતા રૂમઝૂમ * 
કરતી ઊંઘ આવે છે. તે માના સ્પર્શ જેવી લાગે છે. 
રજાઈમાં અમારા ખેતરનું રૂ છે. તે પાથરી રહ્યું છે 
અમારામાં શ્વેત પ્રકાશ. અમારી અંદરનો માણસ જ્યારે 
ખોવાઈ જાય ત્યારે આ રજાઈ લોહચુંખકતી જેમ ખેંચી 
લાવે છે અમને પાછા. 
તે જીર્ણ થાય છે તેમ વધુ ને વધુ નવી લાગતી જાય છે. 
ઘણી વાર તેને કંગોળી જાત ભાગવા થથી છે. પરંતુ 
વાદળ ઘડીક ચંદ્રને ઢાંકે તેવું બન્યું છે. પછી રજાઈ 
ચંદ્ર પ્રકાશથીય વધુ પ્રકાશિત બની.જતી હોય છે. _ 
આ રજાઈ ક્યારેક અમારી ટોપી, ઝભ્ભો, ત્વચા જેવી લાગે છે. 
તેમાંથી આવતી માટીની ગંધ કપાસનાં ફૂલની જેમ 
અમને ખીલવે છે. જે ધરતી પૂર્વજોએ ખેડેલી તેમાં 
પડેલાં તેમનાં પગલાં, હવે ચાસ બની અમને 
ફણગાવે છે હંમેશાં. 
હા, આ રજાઈ અમારા પૂર્વજોનો શીતલ છાંયો છે, 


ફૂકડો બોલ્યો / કટટુલ્ક/ ૨??/ 


મોંસૂઝણાના ઝાંખા પ્રકાશમાં 

જોઉં છું મારી અધખુલ્લી આંખોથી 
બે પાંદડાં વચ્ચે ' ી 
નિરાંત કરીને સૂતેલી હવાને. 

તેના શ્વાસનો.ધબકાર 

રેલાય છે મારા અવાવરું કાનમાં. 
થડને અઢેલીને _ 

વિસામાનો દમ ખેંચી રહ્યો છે. 
દૂર દૂરથી આવેલો વંટોળિયો. 

અને... 

ફૂલની પાંખડીઓ વચ્ચે સૂતેલી સુગંધના 
ગાલ પર ઉભરાતાં લાલ લાલ ખંજન. 
અને...! 

આ કૂકડો બોલ્યો! 

લ્યો, 

આ શરમાઈ ગઈ હવા! 

લ્યો, 

આ શરમાઈ ગઈ સુગંધ! 

ને... . 

લ્યો, 

આ મારી અધખુલ્લી આંખો પણ...! 


જ્યાં જગા છે / જન %૬૯?૯ 
આપણું ધાર્યું બધું ના થાય છે, 
પણ પદાર્થોમાં રૂપાંતર થાય છે. 
છાંય-કળ ખાઈ પડું રસ્તે છતાં, 
વન વિષે ક્યાં વાત ઉચ્ચારાય છે! 
એ પ્રદૂપણના પ્રપંચો રોકતો, 
આવનારો શ્વાસ ક્યાં પરખાય છે? 
બીજનો વિસ્તાર જોઈ, જાણ થઈ, 
જ્યાં જગા છે ત્યાં જગત સરજાય છે. 
જ્યાં જગા છે ત્યાં જગત સરજ્ાય છે, 
તોય ના 'ખામોશ'ને સમજાય છે. 


વળાંકો / જૈર/% 4/#2 
અહીં સ્હેજ ચાલો નૈ આવે વળાંકો, 
ગમે ના ગમે પણ મળે છે વળાંકો. 
ફળે કોઈને ને છળે કોઈને; પણ, 
જવું-ના-જવું ના જણાવે વળાંકો. 
અહીં સીધા રસ્તા મળી જાય તો પણ 
કદી આપણી ચાલ લાવે વળાંકો. 
વિપય જેમ રસ્તાને બદલી જુઓ બસ, 
નથી સાવ એવું ન કાવે વળાંકો. 
સફરમાં મળ્યા તે બધા હું વળ્યો છું, 
પરંતુ આ મંઝિલ મળી, ને વળાંકો? 
વળાંકે વળાંકે વળી જો જવાશે, 
અહમ મારામાંથી વળાવે વળાંકો. 


કવિલોક : જુલાઈ-આંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૧૫ 


વૃ 
નાચતાં ને કૂદતાં, ગાતાં ઝરણ, 


સૂર્યનાં કિરણોથી ઝળહળતાં ઝરણ. 


ફૂલની શેરી મહીંથી નીકળ્યાં, 
એટલે તો પૂર્ણતઃ મહેક્યાં ઝરણ. 


“બસ, પ્રવાહી થઈ જવામાં સાર છે.' 


પથ્થરોને કાનમાં કહેતાં ઝરણ. 
રોકવા માટે જ સર્જાયાં હશે? 


આંગળીમાં સ્પર્શનાં વહેતાં ઝરણ! * 


આપણા સંબંધમાં ભીનાશ છે, 
તું સ્મરી ને આંખમાં ફૂટ્યાં ઝરણ. 


૧ 
આમ તો છે બધું ને કશું પણ નહીં, 


આ જગત જોઈને હું હસું પણ નહીં. 


કોઈ ઈચ્છાને તો ધર્મ હોતો નથી, 


બાળશું પણ નહીં, દાટશું પણ નહીં. 


આંખ તાશી ઉપાડે, પછાડે મને, 


આમ તો કોઈનાથી ખસું પણ નહીં. 


જો ગરજ હોય એને તો શોધે હવે, 
જિંદગીને અમે શોધશું પણ નહીં. 

જોઈ દાનત બગડતી હવાની અમે, 
કોઈ સિક્કાને ઉછાળશું પણ નહીં. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૪ 


બે ગઝલ / /ર% ચ૨૪ે૭/& 


બે ગઝલ / જ/૨# જટ્ટ “જ” 


ર 

ઝૂમે છે સઘળી ડાળો, 
પંખીએ બાંધ્યો માળો.“ 
ગુણાકાર હું અવગુણનો, 
તું સદ્ગુણનો સરવાળો. 
કોઈ અન્યને ના શોધો, 
મારામાં મુજને ભાળો. 
આવ હવે એકબીજાંનો, 
ચોરી લઈએ કંટાળો. 


સામે આવે ત્યારે વાત, 
વિચાર મૃત્યુના ટાળો. 


ર 

છિદ્રવાળું વહાણ છે તો છે, 
પાણીને એની જાણ છે તો છે. 
એ ભલે ફૂલછાબ જેવો છે, 
પણ ફૂલોથી અજાણ છે તો છે. 
કામ બીજું હવે રહ્યું છે ક્યાં, 
શ્વાસની ખેંચતાણ છે તો છે. 
હું દિવસને નથી મળ્યો ક્યારેય, 
કોઈને ઓળખાણ છે તો છે. 
જેવું જીવ્યા છીંએ લખ્યું એવું, 
સાવ નબળું લખાણ છે તો છે, 


બે ગઝલ / «ર૬ ૧૪/૪૪ 


૧ ર 
સૌની આંખોમાં ભેજ ના શોધો, ન રસ્તાની, ન દુનિયાની, કશાની નોંધ ના લીધી, 
લાગણીનો અવેજ ના શોધો. અમે નીકળ્યા ઘરેથી તો હવાની નોંધ ના લીધી. 
રંગ ફિક્કો, પરંતુ પોતીકો, ન્‍ અમારા હાથ સમજ્યા છે, સદાયે હાથની ભાષા, 
નિતનવા રંગરેજ ના શોધો. _ ર દુઆ ના સાંભળી, કે બદદુઆની નોંધ ના લીધી. 
માંગશો એમ રોશની મળશે, કશોયે અર્થ તેથી ના સર્યો મહેફિલમાં રોકાઈ, 
કોઈ ચહેરો સતેજ ના શોધો. તમે સાકીને ના જોયો, સુરાની નોંધ ના લીધી. 
ખાસ માણસ બધાય હાજર છે, શરૂમાં એમ લાગ્યું, હોય જાણે ગુપ્ત સમજૂતી, 
આપ કાયમ મને જ ના શોધો. બધાયે એકસરખી આયનાની નોંધ ના લીધી. 
છંદ પણ હો અલગ અલગ ક્યારેક કસબ સમજી શક્યું તો એની નોંધ મેં લીધી, 
કાફિયા એના એ જ ના શોધો. સભામાં બેસનારા ખેરખાંની નોંધ ના લીધી, 


“કવિલોક*ના વર્તમાન ગ્રાહકોને વિજ્ઞપ્તિ 
આ અંકથી સહુ વર્તમાન ગ્રાહકોનો ગ્રાહકનંબર કમ્પ્યૂટરની સરળતા ખાતર બદલવામાં આવ્યો 
છે. તેથી સહું ગ્રાહકોને વિનંતી છે કે લવાજમ રીન્યૂ તેમ જ ફરિયાદના ઝડપી નિકાલ માટે આપના 
નામના અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષર સાથેનો આ નવો ગ્રાહકનંબર દરેક પત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો. 
ગ્રાહકનંબરની સામે પ્રિન્ટ થયેલ મહિનો/વર્ષ આપના લવાજમની મુદત દર્શાવે છે. દા.ત. 
1૪)2૯€/2005હોય તોએનો અર્થ એમન થાય કે ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ના અંક સાથે આપનું લવાજમ પૂરું થાય 
છે. અંક ગેરવલ્લે ન જાય તે માટે આપના સરનામામાં પિનકોડ અવશ્ય લખો. સરનામું બદલાય તો તેની 


“કઝ 





જાણ “વિલોક'ને જે તે માસની આખર તારીખ સુધીમાં પત્ર/ટેલિફોન દ્રારા આપના ગ્રાહકનંબર સાથે 
જાણ કરવાનો આગ્રહ રાખો, જેથી બાકીના અંકો આપને નિયમિત મળતા રહે. 
આજીવન ગ્રાહકોને મળતા અંકોના રેપર પર 1.00 - ગ્રાહક નંબર [૪€€/2020 એ મુદત માત્ર 
કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે તેની સૌ આજીવન ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી. તેઓએ આ મુંદત 
[પછી પણ લવાજમ ભરવાનું રહેતું નથી. - 


- “કવિલોક: જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૧૭ 


ઉનાળાનું આત્મકથન / /રે૪% %૪૭૮#_ 


ગુલમ્હોરી પડછાયો ર એક સળગતો છાયો કાળો... 
હું જ ઉનાળો... 
ડામરના રસ્તા પર જ્યારે હું હ માંડું 
ી આજુબાજુ ઝાડઝાંખરાં મને જુએ ને જોતાં આડું, 
કિન્તુ મારું અંગઅંગ ભડભડતું બળતું પળપળ ખરતું 
આગ આ મારી ક્યાં લઈ જઈને હું સંતાડું...? 
તરસ તરસ થઈ રગમાં વહેતાં મૃગનાં જળને શાને બાળો? 
હું જ ઉનાળો...! 


હેશે તરસ કઈ લાખ જતમની નથી છપાતી 


એકસામટાં નદી, તળાવો ખળખળ સૌ પી જાઉ તો પણ, 


તિરાડ મારી છાતીની માટીમાં પડતી એવી તો કે 
નથી પુરાતી વાદળ સૌ પી જાઉં તો પણ. 


પડતર પંચપ્રદેશે જઈને સતત મળે છે મારો તાળો. 
હું જ ઉનાળો..! 
સો સો સૂરજ માથે લઈને ચાલું છું હું સુક્કે રસ્તે 
ર કોઈ મને છત્રી ઓઢાડો, પંખો નાખો, 
* લીલપની ભીનપને ઝૂરતી આ કાયાને . 
પાણીનાં લૂગડાં પહેરાવો, બરફથી ઢાંકો, ફેજમાં રાખો! 


બાંધી આપો મને ય કોઈ ન વાદળનો માળો. 
હું જ ઉનાળો... 

ગુલમ્હોરી પડછાયો જો એક સળગતો છાયો કાળો; .- 
હું જ ઉનાળો...! 


ગ્રાહકો - લેખકો --એજન્ટોને.. 


ગઝલ / ૮”/# ૪/હેક 
અસમંજસ વિચારે ઊભો છું, * 
આજ હું.એના દ્વારે ઊભો છું. 
આવકારો મળે કે જાકારો, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું 
એ જ દેનારો એ જ લેનારો, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 
એ જ સર્જક છે એજ વિધ્વંસક, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 
કાં મળે સ્વર્ગ કે નરક મુજને, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 
કંઈક અચરજ સમું હશે ભીતર, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 
ભૈદ હો કે ભરમ ખૂલી જાશે, 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 
પાત્ર ભીક્ષાનું હાથમાં લઈને, 


* આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 


એની હઠ છેતો મારું તપ છે 'હનીફ' ા 
આજ હું એના દ્વારે ઊભો છું. 


પ્રેમથી ખોલશે કમાડ 'હનીફ' ર 
આજ ઠું એના દ્વારે.ઊભો છું. 


.ગત વર્પથી કવિલોક દ્રિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર' માંથી થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ પત્રવ્યવહાર 


નીચેના સરનામે જ કરવો. કવિલોકના લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફટ કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ લખવો.લવાજમ મોકલવાનું 





જ જુ ણુ 
તથા પત્રવ્યવહારનું સરનામું : કવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -.૧ 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૧૮ 


બે ગઝલ / ૪” ટે૪/ઈ જર૦ેઝ” 


૧ 


ચરમની કોઈ આણે લે, ઉછાળી જો મને, ' 
તું જો બ્રહ્માંડ છે તો; એમાં ઢાળી જો મને. - 


સ્વયંવરનાં પરીક્ષણનો 'નથી હું આગ્રહી, 
મમત છે કે ધનુષની જેમ વાળી જો મને. 


ધધખતા અવતરણનો હું જ તો અંગાર છું, 


ઠરેલી રાખની.ભીતર નિહાળી જો મતે. 
રહી જાશે બધીઘે પૂર્ણતા પ્રશ્નાર્થ-થઈ, 


કદી એકાદ પળ ગમ્મતમાં ટાળી જો મને. 


વરસવું કે નથી ભીંજાવું સૂરજના સમું, 
ફક્ત અંધાર થૈ અમથું પલાળી જો મને. 
બુલંદી હોય કેવળ પાંખના વિસ્તારની, 
તને સમજાવું એ આકાશ પાળી જો મને. 
બને એવું ડરીને એ સ્વયં પાછો ફરે, 
સમયના સારથી એમેય વાળી જો મને. 
હજી બેતાબ છે એ છાંટવા કાજે ખુદા, 
સુગંધો શું પયંબર ચલ, ઉકાળી જો મને. 
બધા અધિકાર હું અર્પણ કરું વૃક્ષત્વના, 
તું મારા મૂળમાં ઊતરીને બાળી જો મને. 
તને ગોઠી ગઈ છે મંત્રની જો દિવ્યતા, 


નર્યો “પરવેઝ' છું પથ્થર, ઉજાળી જો મને. 


કે 
શબ્દને ક્યાં કોઈ વય આપી શકો! 
આપ બહુ બહુ તો વિલય આપી શકો! 
ગુલને સોંપો ઓસના દરિયા તમે, 
ક્યાં સુગંધોને પ્રલય આપી શકો? 

હું સળગતો પિંડ ધારી અવતરું, 

રક્ત જો અંગારમય આપી શકો! 
આખરે નિષ્કંપ ઝિલાતું બધું, 

અંત કેવળ સ્પર્શમય આપી શકો. 

જો બદલવી હો સવારો - સાંજને, 
સૂર્યને મારો જ લય આપી શકો. 

લક્ષ બદલાતા રહે છે હર ઘડી, 

હર ઘડી કોને વિજય આપી શકો! 

તો જ હું પ્રાગટ્ચનો મહિમા કરું, 

જે નથી એવો સમય આપી શકો! 
જાગતું આકાશ મળશે રાત-દિન, 
દૃષ્ટિને.જો દિગ્વિજય આપી શકો! 


તખ્ત મેં જીતી લીધા અંધારના, 
કાળને એનો જ ભય આપી શકો. 
કાળવાચક મકતામાં 'પરવેઝ'ના,' 
અસ્તની સાથે ઉદય આપી શકો, 







લવાજમ પૂરુ થાય છે ? પ 
જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું હોય તો સત્વરે મોકલી આપશો. ડ્રાફ્ટ કે ચેક 
“કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ નામનો લખવો. 


કવિલોક ટ્રસ્ટ €/0. કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 





. કવિલોક: ઈ ઓત [૧૯ 


બે ગઝલ/ ₹/%'-7૬૪#/ર૪ 


નિજમાં જ બસ ખૂંપી ગયો એ આખરે માણસ હતો, ખોખલા સંબંધના વહેવારમાંથી બહાર આવ, 


તણ સૌ ભૂલી ગયો એ આખરે માણસ હતો. છળકપટના ખેલની તકરારમાંથી બહાર.આવ. . 
દોટ મૂકી આંધળી એણે સફળતા પામવા, . ક. શરના અંધારની ફરિયાદ તું કરજે પછી, 
રાહમાં ઊંઘી ગયો આખરે માણસ હતો. તું પથમ મનના ભીતરી અંધારમાંથી બહાર આવ. 
સુખનાં શમણાં હાથતાળી દઈને ગાયબ થઈ ગયાં, હીમ જેવા આદમીમાં હૂંફ ક્યાં મળશે તને? 
હાથ ઘસતો રહી ગયો એ આખરે માણસ હતો. ફક્ત શબ્દોથી છળાત॥ પ્યારમાંથી બહાર આવ. 
સૌ ચરમ સીમા વટાવી ગઈ હતી એની તરસ, તું જીવે છે એઃખરું પણ જિંદગી જેવું છે ક્યાં? 
'રાઝ' વખને-પી ગયો એ આખરે માણસ હતો. સાવ મિથ્યા દુઃખ-ફેકરના ભારમાંથી બહાર આવ. 
મોડું કર નહી / /જેષ્છી ૪ટેલ આ આદમી / ૪8/% ૪૦૯ 
મેલ માથાફોડ, મોડું કર નહીં, કેટલો ગભરાય છે આ આદમી? 
કર પૂરા સૌ કોડ, મોડું કર નહી. તોય ક્યાં રોકાય છે આ આદમી? 
અહીં કળણ છે, ખૂંપવાના યોગ છે; ] જાણ એને આભની છે સો ટકા, 
વ્યર્થ વળગણ છોડ, મોડું કર નહીં. બાથ ભરવા જાય છે આ આદમી. 
ડૉઘ છે દીવાલ ૫૨? તો એમ કર : ખોટનો ધંધો કર્યો છે આજ પણ, 
ચિત્ર નમણું ચોડ, મોડું કર નહીં. ક્યાં હવે પરખાય છે આ આદમી? 
કૈકયાદોનાં લટકતાં લૂમખાં, * ” ભૂલ બ્રહ્માની ગણે છે એ હવે, 
મિષ્ટ લૂમખું તોડ, મોડું કર નહીં. . કયાંહશે પકડાય છે આ આદમી? 
સૂર્યનું કંડુ ખરે જો પૂર્વમાં: _ ડ ક્યારનો ચાલ્યા કરે છે એકલો? 
કર તિલક, જા દોડ, મોડું કર નહી. ગામ ભૂલી જાય છે આ આદમી. 
ગૂંજની ગુંજાશ છે આ વાઘમાં, ' * . હૌયપાસે તોય ઓળખતો નથી, 
તાર સત્વર જોડ, મોડું કર નહીં. ' . “ આપણો કે'વાય છે આ આદમી! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૨૦ 


તૈયાર છું / ઈ%ર ટુક/ર 7#છે૯૪ઃ 
સઘળું જ એને સોંપવા તૈયાર છું, 
ઘરને અગર ચાહી શકો તો યાર છું? 


જ્યાં હોય શ્રદ્ધા, ના કશું જોવાપણું, 
ખોવાપણું જો થાય તો લાચાર છું. 


છે આંખ ભૂખી દર્દને વાગોળતી, 
ના ઠારનારું કોઈ નિરાધાર છું! 


શંકા કરો કાં જ્યાં દિવા-સ્વપ્નો ફળે? 
ત્યાં સુખદાયક રાતનો આધાર છું! 


'શિલ્પી' નકારો થાય તો ચાલી શકે, 
પણ નગ્ન અવગણના થતાં ચોધાર છું! 


ગઝલ / /૯?% £7%/%? 


ત્રાજવાથી આભને તું તોલવાની વાત ના કર, 
ફૂંક મારી આ સૂરજને ઠારવાની વાત ના કર. 


તું પડો પાતાળનાંએ ખોલવાની વાત ના કર, 


પોટલો પાણીનો રણમાં બાંધવાની વાત ના કર, 


જેમ તું દોડીશ આગળ તેમ આગળ દોડશે એ, 
તું પડછાયાને તારા ઝાલવાની વાત ના કર. 
પથ્થરો ફેંકી બહુ તો આયના ફોડીશ “દિલીપ' 
પથ્થરોથી પ્રતિબિંબો ફોડવાની વાત ના કર. 


હું શું લખું...? 
જેજ ૪૮%/ જન્/%”' 
દોડતું આવી, છુપાઈ જાય છે, 
કોક મારામાં સમાઈ જાય છે. 


યાદઃઢીંચીને બધે ફરતો હતો, 
પ્યાસ આજે પણ બુઝાઈ જાય છે. 


કોક તો બોલો હશે સહદેવ ક્યાં? 
મૌન કાં રોજ પથરાઈ જાય છે? 


પીઠ પાછળ છોડ, સાથે આવ તું, 
કાપ માથું, શું ગભરાઈ જાય છે. 


' લાગણીનું સરનામું હું શું લખું? 
આંખથી “ભીનાશ' છલકાઈ જાય છે. 


ઉઘાડેછોગ જીવું છું / જુર ૪ 
ફૂલો સમ સાવ ખૂલીને ઉઘાડેછોગ જીવું છું, 
ભરમ ને ભેદ ભૂલીને ઉઘાડેછોગ જીવું છું. 


સમય વ્હેતો રહ્યો કાયમ મને મૂકીને કોરાણે, * 
હવે પળપળ વસૂલીને ઉઘાડેછોગ જીવું છું. 
નથી પોપટ તરસ્યો ને હવે પોપટ નથી ભૂખ્યો, 
રે આંબા-ડાળે ઝૂલીને ઉઘાડેછોગ જીવું છું. 


હવેની બસ મથામણ છે ત્વચાની પાર થાવાની, 
છોડી મ્હેલો-મઢૂલીને ઉઘાડેછોગ જીવું છું. 


સજા રૂપે મળી-છે જિંદગી'કે એટલે “સુધીર', 
બધાંગુન્હા કબૂલીનેઉ 


કવિલોક ઃ જુ / ર 


બે ગઝલ / ઝુ 0૬૪ 6%/%%/% 


? 


પાણીને કાપી આવું, પર્વત સુરંગ ચાપું, 
આકાશથી ખરીને તું ધાર ત્યારે આવું. 
દરિયાની રેત માફક છું હાથમાં જ તારા, * 
રેશમ સમો સરીને તું ધાર ત્યારે આવું. 


સાગર ઉપરનું પોતે સામ્રાજ્ય છું સૂસવતું, 
વહેતા પવત સમો છું વરસાદ ખેંચી લાવું. 
ગુસ્તાખ છું પરંતુ હું આંખનું છું મોતી, 
ભીની નજર બનીતે તું ધાર ત્યારે આવું. 


છે રોમરોમ ખુશબૂથી શ્વાસ આ મઢેલાં, 
જેને સુગંધ કહો છો સાકાર રૂપ માણું, 
ઝળહળતી જ્યોત છે તું હું પણ સજીધજીને 
રંગીન પાંખ લઈને તું ધાર ત્યારે આવું. 


તું આંખ છે અમારી દેશ્યાવ તે સ્વયં છું 
પળનો પ્રબંધ પાકો હું રાત ને દિવસ છું. 
નિર્બધ છું પરંતુ તારી નજરથી ઘાયલ 
વાદળ સમો ઝૂકીને તું ધાર ત્યારે આવું. 
વર્તુળનો પરિઘ ને હું મર્ધ્યાબિન્દુ પોતે 
ક્યારેક છું અણું તો ક્યારેક છું મહત્તમ, . 
હું આદિ વૃક્ષ અનહદ ફળફૂલથી સભર છું 
નીચે લચી-લચીને તું ધાર ત્યારે આવું. 


ર 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [રર 


રુ 
ચાર ખૂણા ને ચાર દિવાલો વચ્ચે સૂતા, 
મૂંગામંતર કંઈક પ્રલાપો વચ્ચે સૂતા. 
કેદ કરીને આંખોમાં અડિયલ ચોમાસુ, 
શ્યામ સરકતી ગોકળગાયો વચ્ચે સૂતા. 
છૂટવાની કોશિશમાં જીવતર ખર્ચી નાખ્યું, 
ફરી-ફરીથી એ જ સલાખો વચ્ચે સૂતા. . 
પૃચ્છા કરતી બિલાડી બચ્ચાને કાજે, 
શ્વાસ બુઝાશે કે નિભાડો? વચ્ચે સૂતા. 
સૂતા તો પણ ચેન સમી ક્ષણ દૂર ભાસતી, 
લગભગતાના લાખ લગાવો વચ્ચે સૂતા. 
અજવાળાની આંખો જેવા અક્ષર તમને, 
કેમ સજાવું, ગીચ બજારો વચ્ચે સૂતા. 
ચોરસની એકાદી બાજુ બાદ કરીને, 
અણિયાળા અસ્પષ્ટ ત્રિકોણો વચ્ચે સૂતા. 
છૈક વસાઈ સ્વયં ગઈ એ ક્ષણના ટેકે, 
ખુલ્લંખુલ્લાં પાંચ કબાટો વચ્ચે સૂતા. 
છે જ બટકણી ડાળ સમું કાચું વિધાલય 
છોડી, અધવચ્ચે જ નિશાળો વચ્ચે સૂતા. 


બે ગઝલ / ૪" ટેટ/#ઈ જરવેઝ 


૧. 


ગઝલના વનમાં યે થોડું-ઘણું જડે છે ક્યાં! . 


શબદને ચાખતું શબરીપણું જડે છે ક્યાં! 
જડે છે બ્રહ્મ અનાયાસ જે-પયંબરને, 
મરમતું એને કશે બારણું જડે છે ક્યાં!” 
તમારું રકત ભલે ખડકેશ્વાસ સદીઓના, 
તમે જે તાપી શકો, તાપણું જડે છે ક્યાં! 
તમામ રાત લઈ ગોદમાં ક્ષિતિજ જાગે, 

. ગૂલાવે સૂર્યને એ પારણું જડે છે ક્યાં! 
કમાડ જેમ તમે જાત વાસી-ખોલો પણ, 
સમયત્ા દ્વારને કો' આંગણું જડે છે ક્યાં! 
ઉલૂક રૂપે જો અવતાર આપ પામ્યા છો, 
ન ઘૂઘવ્યા કરો મોંસૂઝણું જડે છે ક્યાં! 
તમોને મૂર્તિમાં સઘળું મળે સલામત પણ, 
અજંપ મૂર્તિને કે ટાંકણું જડે છે ક્યાં! 
ફરીફરીને ય મનના બજારે ગોતો પણ, 
અતીત નામે ય સંભારણું જડે છે ક્યાં! 
વરસતી મ્હેર હો બારે ય માસ એની પણ, 
ખરા જ અર્થમાં ઓવારણું જડે છે ક્યાં! 
પ્રચંડ વેગથી “પરવેઝ' છો ધપો આગળ, 
ચરમના ધામે ય પોતાપણું જડે છે ક્યાં! 


૨ 


પાય વિનાયે ઘટ-ઘટ જાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી ! 
અનહદના પંથે લંબાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


અક્ષરતાં ઝાકળમાં ન્હાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 
અર્થોની ખુશબૂમાં વ્હાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


આભ લગી કાયમ છંટાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 
ભીતરના નાદે છલકાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


નિતં સૂરજને એ પંચાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 
ખૂટે ક્યારે એતી રાતો ક્યારે થાતો ખાડેયો ખાલી! 


છાક જનમતો છૉળે એમાં કેવળ ખાલીખમ રહેવામાં, 
છોને ખાલીપો વરતાતો ક્યારે થાતો. ખાડેયો ખાલી! 


કાગળમાં બેસીને દરિયો રાહ જુએ છે કૈ જન્મોથી, 
આંખો માકક ફૂટી જાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


જાતપણું ખોઈ બેઠાં છે ફૂલ સુગંધોની કાયામાં, 
ખડિયો ખડિયા શું રંગાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


એ જ અજંપે આકાશોને સાત સમંદર તાકે 'પરવેઝ' 
વાદળ શો છોને ઢોળાતો ક્યારે થાતો ખડિયો ખાલી! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૨૩ 


હું અને સમય / ઝે/જેઝ ૪૨/૦૯ 
ક્યારેક સાંજ ઢળે હું, ન ન 
નદીકિનારે ધીમા પગલે ચાલતો હોઉ છું, 
ને, રેતમાં પડેલાં પગલામાં કોઈ પરિચિત પગલાં શોધ્યા કરું છું. 
વૃક્ષોની હારમાળા વચ્ચેથી પસારં થાઉ ત્યારે, 
એકએક વૃક્ષ મને તાકે અને પૂછ્યાં કરે - 
કે મારો પડછાયો ક્યાં ગયો? 
ઢળતા સૂરજને જોઈ હું કેમ એકલતા અનુભવું છું. 
પાનખર પછી, આ વસંતનો લીલો છાક ચોતરફ જોઈને પણ, 
કેમ, આ મન ઉદાસ રહે છે? 
છાતી ઉપર પથ્થર મૂક્યો મસમોટો તોયે, 
લીલા ઘાસ જેવું કંઈક સળવળી ઊઠે છે મારી ભીતરમાં. 
કાંઠા પરથી નહીં આવતો ભીનો પવન, 
આંખો ઉપર વળી ગયેલી સમયની રાખને 


કેમ ઉડાડી શકતો નથી? 

મને હવે રસ પડે છે, . 

ખરી ગયેલાં પીંછાને ઘેરી વળેલી રાતી કીડીઓની અવરજવરમાં, 

હવે હું કેવળ ઘટનાઓ વચ્ચે બેસી રહું છું. 

ને મારી આસપાસ ઘટનાઓ જીવે જાય છે. 

જાહેર બગીચાના બાંકડા પર હું અને સમયં, લખજે / ૪% ૪ર*/ર 
ચૂપચાપ બેસી રહીએ છીએ; * ખેતરોની સામટી સુવાસ લખજે, 
કોઈ એકમેકને કશું જ પૂછતું નથી. ચાસમાંથી ફૂટતી લીલાશ'લખજે. 
અમારી વચ્ચે વીતી ગયેલા વખતની કોઈ જ યાદગીરી નથી. કેટલું ઝાકળ વરસતું પાંદડેથી! 

કે રે કે નથી, વાત કરવાને. શ્વાસની'ફૂલો ઉપર ભીનાશ લખજે. 
અને એટલે જ, ર પ 
હું અને સમય, . આસમયનાંસાવ કોરાં પાન વચ્ચે- 
અમે બન્ને ચૂચાપ બેસી રહીએ છીએ, અક્ષરો થૈને ઊભો છું શ્વાસ 'લખજે. 
જાહેર બગીચાના બાંકડે. . . હું દિવસ આખો પ્રતીક્ષામાં વિતાવું, 


હોઠ વચ્ચે સાંજના લાલાશ લખજે. 


શક્યતા રણત્તે વહેવાની ઘણી છે, 
ઝાંઝવાંની ઝાંય પર તું પ્યાસ લખજે. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૨૪ 


અધરાતે / &/જેઝ ૪૨/૯૪ 

સાવ અકારણ અધરાતે * 

ઊઘડી આંખ, ને જોઉં તો, ી 

ઝબૂંબતું તારાઓથી ખચિત આકાશ 

પાછલા પહોરના ચંદ્રનો માંદલો પ્રકાશ 

અંધકારમાં ચળાઈ ચળાઈને આવતો પવન 

સાંભળી શકાય એવી ચૂપકીદીનો ઘૂઘવે દરિયો. 
“ રહીરહીને વાતી આછી ઠંડકની મ્હેક ' 


મકાનો,'અગાશીઓ, છાપરા,-રસ્તા, વૃક્ષ ને વળાંકો, 


એકલા કાળા રંગનું ચિત્ર જાણે મસમોટું. 
સર્વત્ર નિદ્રાનો પાશ, 

અંજગરની જેમ ભરડો લઈને પડ્યો છે. 
સાવ અજાણી લાગે 

પ્રત્યેક વસ્તુ દિવસની. 

બરાબર આકાશની વચ્ચે રૂની પોઠો ભરીને વહેતી 
વાદળાની વણઝારમાં 

અટવાઈ જાય ઊંઘરેટી નજર. 

નક્કી ન કરી શકાય, , 

એવો રાતનો સમય વહેતો જાય સડસડાટ. 
ખલેલ વગરની ક્ષણો, 

આવે અતે જાય એક પછી એક. 

કેટલે દૂર હજી તો, 

ભળભાંખળું- 

ઘસોતી હવામાં હમણાં તો શોધુ તારી 
_ચિરપરિચિત ગંધ; 

એકદમ ઊઠે 

શ્વાનનું કરુણ રુદન, 

વાતાવરણને આખેઆખું ચીરતું. 


જોઈ લ્યો / જુર ૪તે« 
આપણામાં એક બાળક આજ છે પણ, જોઈ લ્યો, 
એ રીતે સૌ પોતપોતાનું જ બચપણ જોઈ લ્યો. 
રીત જોવાની હવે બદલાઈ ગઈ છે આપણી, 
એ જ છે આ ગામ, રસ્તાઓ ને આંગણ જોઈ લ્યો. 


એટલે ભીતરમહીં ખારાશ વધંતી જાય છે, 
જોઈ લ્યો બિલ્લીપગે ફેલાય છે રણ, જોઈ લ્યો! 


એ જ છે આ બાગ જે ખિલખિલ હતો ત્યારે કદી, 
પાનપાને આજ ઉદાસીનું કારણ જોઈ લ્યો, 


જો ખરેખર પામવો હો અસલી ચ્દેરાને 'સુધીર', 
આંખ મીંચી ભીતરે ઝળહળતું દર્પણ જોઈ લ્યો. 


ન 


ગઝલો લખાતી / ૪-/#% ૪રજ/ર 


પાંદડાંની ચીસથી ખીણો ભરાતી, 
પાનખર આવી હવે એમઃ સમાતી. 


છાંયડાઓ સૂર્ય સાથે આથમે છે, 
પાતળી દીવાલ રંગોની છવાતી. 


હું હવાને ક્યારનો વાળી રહ્યો છું! 
મ્હેક મારા ઘર સુધી પાછી લવાતી. 


પત્ર ક્યાં મારી ઉપર આવ્યો ફરીથી? 
ને હૃદયમાં વેલ શબ્દોની સુકાંતી. 


ભેજ ફૂટે તો મજા આવે નદીમાં, 
રેતના કાગળ ઉપર ગઝલો લખાતી. : 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૨૫ 


- ૧. વાંસળી 
હું એવી વાંસળી છું 
જેનાં છિદ્રો ગયાં છે પુરાઈ, 
કેમ કરી છેડી શકીશ 
સૂરાવલી? _ 
કેવી રીતે ડોલાવી શકીશ 
આ નગરને? 
ને કેવી રીતે સમયના કરંડિયામાંથી 
નસીબના સાપને 
લાવી શકીશ બહાર? 
પણ વિચારું છું : 
સૂર છેડવાનો અર્થ શો? 
આખરે દગાબાજ નાગોને જ 
ડોલાવવાનાને? 
તેમની છલનાની ફેણોને જ 
ફેલાવવાનીને? 


ફેણો જે ડંખી જાય ભોળપણની આંગળી. 


“ભલે રહ્યો હું 
છિદ્રો વિનાની વાંસળી. 









કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૨૬ 


બે કાવ્યો / ૪5 ઝેર? 


ગાથા એક વૃદ્ધ નાાતકની 
અંગ્રેજ કવિ એસ. ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય “ય રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મેરિનર'નો 
શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને છંદોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે 
છે. કિંમત રૂ..૨૫-૦૦, ટપાલ ખર્ચ રૂ. ૨-૦૦ 

“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટના પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 
ટપાલખર્ચ મગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનિ ઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના 
નામના ડિમાન્ડ ડ્રાફટથી મોકલવાની રહેશે. 


૨. સંબંધો 
સંબંધો સાચવીને ' 
થાકી જવાયું. * 


“ પત્તાના મહેલની માફક 


ગેરસમજણની ફૂંકથી 

તૂટી પડે છે સંબંધો. 

સંબંધો બાંધીએ 

પાકા મહેલની જેમ 

છતાં તે પડી નહીં જાય તેની 
કોઈ ખાતરી નથી હોતી. 
આવું હોય પછી થાકી જ' 
જવાયને? 

બરફ જેવા ઠંડા 

કે સેકરીન જેવા અંતે 

કડવા લાગતા સંબંધો, 

કે પછી બબલ-ગમની જેમ 
ચાવ્યા જ... ચાવ્યા જ... 
કરવા પડતા સંબંધો. 

આવા સંબંધો સચવાય તોય ઠીક અને 
ન સચવાય તોય ઠીક. * 
મૂકોને લમણાઝીક. 








મળવાની ઘટતા / જક કર 


કોઈકને મળવાનું હોય 

અને ના મળે, 

ત્યારે દિવસ થઈ જાય છે _ 
વાસી બ્રેડ : 

એવી બ્રેડ જે વાસી હોય છતાં 
ખાવીપડે છે! * 

પેલી વ્યક્તિ તા મળે 

પછી મનને મનાવવું પડે છે 
મહામુસીબતે, 


જેવી રીતે હવામાં જલાવવું પડે છે 


જૂના ફાનસતું ખોખું. 
કારણ કે પ્રકાશની જેમ 


કોઈકની મિત્રતાની જરૂર હોય છે. 


તેથી કોઈકને મળવાનું 
જરૂરી બની જાય છે, અને 


તેથી સુંદર પક્ષીને મળવાનું પણ 


મુલતવી રાખવું પડે છે. 


દઉં તને / /જે/જેન જે/જેજ/ 


(રથોદ્રતા-ગઝલ) 
તૈનશુગ્ધ હરણાં દઉં તને, 
કે સુવર્ણ ઝરણાં દઉં તને? 
હોય રંભણ કદાપિ પાણી શું, 
તો સમંદર ઘણા દઉં તને! 
બાહુપાશ વલખંત પર્ણ શો, 
પર્ણ સૌ વન તણાં દઉં તને! 

_ થાય ચાહત તને ગ્રહો તણી, 
આવ! આભ બમણાં દઉં તને! 
ક્યાંયઘી સમય ઢૂંક્તો નથી, 
શેષ આયુ - એષણા દઉં તને! 
લાગણી રણઝણે પળે પળે, 
દિવ્ય અંતર-વીણા દઉ તને! 


પ્રપંચલીલા / /રે૪જ %૭૮/ 


શબ્દોના ખેલ બધા ખોટા, આ શબ્દોના ખેલ બધા ખોટા! 
પુસ્તક કહો છો તમે જેને વાચકજી 
એ તો છે શબ્દોનો મંચ, 
* શંચઉપર ક્યાંય કશું સાચું ના હોય, 
હોય સાચો તો કેવળ પ્રપંચ 
કીમિયાગર જેઓ છે મોટા પ્રપંચના તે સર્જક ગણાય બહુ મોટા...! 
શબ્દોના ખેલ બધા ખોટા... 


ડાળ ઉપર ઝૂલે તે સાચકલાં ફૂલ 

છાબડીમાં તો ફૂલની છાયા, 
શબ્દો તો ધ્યાનસ્થ અંબરમાં હોય, 

હોય પુસ્તકમાં શબ્દોની માયા. 


પ લો આલ્બમ છે પળના પ્રસંગનું, એમાં છે શબ્દોનાં ફોટા... 
શબ્દોના ખેલ બધા ખોટા;..! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૨૭ 


રાતાપીલીવાનીજા 
567૧૮? 6૪/5//% 
ખૂબ અઘરો લાગતો ઉત્તર, સવાલનો, 
પણ, સરળ વ્યવહાર ઉષાકાળ સાંજનો. 
રંગ રાતોચોળ જ્યાં ખીલે સવારનો, 
ઊભરે છે આંખમાં ઠસ્સો ગુલાબનો. 
રંગ નારંગી પછી છલકાય સૂર્યથી, 
કેફ પણ ચઢતો રહે કેવો કમાલનો! 
રંગ પીળો સૂર્યમુખી અંગપાર નદી 
અર્ધ્ય સૂરજને ઘરે ક્રિયા-કલાપનો. 
રંગ લીલો આંખમાં શોપ્યો છે ત્યારથી- 
હાથ તડકાનો ધરે છાયો ઉજાસનો. 
વાદળી વરસી પડ્યો છે રંગ તો હજુ- 
પગ ઉપર પ્રભાવ છે મૂળના સ્વભાવનો. 
નીલરંગી આંખ છેડે નીલમણિ છે એ? 
કોઈ પત્તો આપશે એના મુકામનો? 
જાંબલી રંગો મહીં રંગાઈ છે ગઝલ, 
ચગ સંધ્યાનો કહો છો, એ છે રાતનો. 


આટલું પામી ગયા તો યાર પામશું, 
પ્રશ્ન કોઈ મૂંઝવે જુદી જ જાતનો! 


મુક્તક / /૦?૪ 4?*%/%? 


માગતા સાથે મળી ગઈ ચાંદની, * 
મારું ઘર ટાળી વળી ગઈ ચાંદની. 
આખરે એનો અહમ ઊતર્યો ખરો, 
સૂર્ય ઊગ્યો ને ઢળી ગઈ ચાંદની. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૨૮ 


2 


શકાય છે / રજ જટ્ટ ' 


ચરણોય હોય તોય ક્યાં દોડી શકાય છે? 
સંબંધ પથ તણાય ક્યાં તોડી શકાય છે! 


સમજાય છે તટોત્તું આ - હોવું, અલગ અલગ, 
બે શ્વાસ સાવ પાસત્તા જોડી શકાય છે! 

ટાંગી શકો તસવીરને, એના ગયા પછી, 
વળગૈલ ડૂસકાંય શું ચોડી શકાય છે! 


છલના જ બિબની, સજા દર્પણને આપવી? 
એના વિના શું બિંબને, તોડી શકાય છે! 


ઘટના ગઇણાનુબંધની મળ્યાં અહીં છતાં, 
પૂર્વગ્રહો શું અંત લગ, છોડી શકાય છે! 


ગઝલ / હેઈટ %સ્જ/%' : 
આપણી ઇચ્છાઓ રંગીન હોય છે; 
વાસ્તવિકતા કેટલી ભિન્ઞ હોય છે! , 
ભીતરે તોફાન સૌમાં હો અલગ; 
ખ્હાર એના કોઈ ક્યાં ચિહ હોય છે! 
બાગમાં પણ આગને ભૂલે નહી: 
વ્યક્તિ કો' હાથે કરી દીને હોય છે! 
પૂછજો વ્હેતી નદીને એ વિશેઃ 
પથ્થરો શું લાગણીહીન હોય છે? 
કોઈ સહચર હોય કૈ ના હોય છો; 
સાથ શ્રદ્ધાઓનો હરદિન હોય છે. 


જશોદાને ઠપકો / જર૪ઇર /ઝેજેજ 


“તારી માનો તું...' 


અમથું મેં તો વ્હાલ કરી કીધું'તું, એમાં શું? 
મધરાતે જ્યાં જાણ થઈ ત્યાં મેં જ વગાડી થાળી, 
પ્હેલવારુકી મેં જ ઘરેઘર જૈ ઉઘડાવી જાળી. 
ભાનબળી હું એમ ઊડી'તી જાણે કાગળ-પત્તું! 


હરખપદુડી થૈને મે તો ભણું સાકર વ્હેંચી, 


અને અટાણે તું જ આંખથી રૈ છો રીસ ઉલેચી! 
કર્યા કારવ્યાં પર તેં બાઈ, આમ ફેરવ્યું પોતું? 
હાબા જેવા ઘરમાં તારે લાખ પળોજણ હોય, 
લાલાને સાચવવા નવરી છે ગોવાલણ કોઈ? 


આફૂડી હું એક તે ભૂલી જાઉં ફરી બધ્ધું 


જ 
તું જ ખુદ આવી શકે તો? 
સાંજ છલકાવી શકે તો. 
આંગણું મ્હેકેય પાછું, 
સ્મિત ફરકાવી શકે તો? 
એ જુદી રીતે કહે છે, 

તું જો સમજાવી શકે તો? 
ના ભલે અંદર ન આવે, 
દ્વારં ખખડાવી શકે તોર 
બફ થીજ્યો ઓગળે પણ, 
સ્પર્શ પથરાવી શકે તોર? 
“આભ છે કેવું મજાનું! 
પાંખ ફેલાવી શકે તો? 
_થાયઘંટારવ ગઝલમાં 
* શબ્દ ફૂંકાવી શકે તો? '* 


વિસ્તરું છું રાતદિન 
અ//# ૪/૯ન૪૪૪ 
' પૂર સામેહું તરું છૂં રાતદિન, 
તે છતાંયે ક્યાં ડરું છું રાત દિન? 
* જે મળે તે આવકારું પ્રેમથી, 
કોઈને ક્યાં કરગરું છું રાતદિન? 
બારમાસી છું છતાં એના વગર, 
ભરવસંતે પણ ખરું છું રાતદિન. 
એ ધસીને મૌન છો બેસી.ગયાં, 
' શબ્દ થૈને વિસ્તરું છું રાતદિન. 
મ્હેક માંટીની મળે “આતિશ' મને, 
“આ ધરા પર ઝરમરું છું રાતદિન. 


* બે ગઝલ/ નકર ૪/કેઝ 


ર 
તરંગોની પ્રતીક્ષામાં ઊભો છું છું, 
વિચારોના તરાપામાં ઊભો છું હું. 
હવાની લ્હેરખી અડશે? નથી સંભવ, 
જુઓ આ મૂળ થડિયામાં ઊભો છું હું, 
દરદ વિશે પૂછો છો કાં, નથી જોતાં, 
પીડાના સૌ પુરાવામાં ઊભો છું હું. 


તમારી એક-બે વાતો અમે જાણી, 
અમારી વાત વણવામાં ઊભો છું હું. 


પવન માણી રહ્યો છે મ્હેકને ત્યારે, 
ખૂણા પર જઈ બગીચામાં ઊભો છું હું. 


તમારું આગમન કેવું શુકનવંતું, “ 


_ અસરની સર્વ છાયામાં ઊભો છું હું. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૨૯ 


બે ગઝલ/ €૪₹ર *&-  . 


૧, ભીતર મહોરાતું જાય છે 
નિયમિત જગતમાં એક જણ વેરાતું જાય છે, 
દોણ દોણ સુગંધ થઈ જુઓ ફેલાતું જાય છે. 
નયનો જુએ છે પણ કહી શકતા નથી કશું, 
ને એ જ કારણે હૃદય સોરાતું જાય છે. 
મંથનમાં કેમ રોજના હું ડૂબી જાઉ છું, 
હોવાપણું વિચારમાં વલોવાતું જાય છે. 


કે કેટલીય વાત એવી હોય છે અહીં, 

કોઈ ને કોઈ મનમાં નિત પડઘાતું જાય છે. 
યુગ જેવડો સવાલ અહીંયા એટલો જ છે, 
કે ઝાંઝવામાં કાં બધું ઢોળાતું જાય છે. 

સત ને અસતની વારતા કરતા રહો તમે, 
ગે ખપ સપેતજગ તોળ જાપ છે. 


“કિશોર' કેટલો મરકતો જાય છે હવે,. 
સામ્રાજય શાશ્ચવતી ભીતર મ્ટોરાતું જાય છે. 


લવાજમ પૂરું થાય છે ? . 
આ અંક સાથે જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું 


હોય તો સત્વરે તે મોકલી આપશો. “કવિલોક'નું 
વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૮૦ મનિ ઓર્ડરથી કે ડિમાન્ડ 
ડ્રાફ્ટથી નીચેના સરનામે મોકલવું. બહારગામની 
બેંક પરના ચૅકથી લવાજમ મોકલો તો રૂ. ૧૧૦/- 
ડ્રાફ્ટ કે ચેક કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ નામનો લખવો. 
કવિલોક €/0 કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા 
અમદાવોદ-૩૮૦ ૦૦૧. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૩૦ 





ર. મનથી મીર હોય છે 
આ ઢૃત્ત કેવું આભમાં તલ્લીન હોય છે, 
જાણે પ્રકૃતિની અનોખી રીત હોય છે. 


સ્મિત આપના સમું નિખાલસ આપજો તમે, 
રાધા સમી અમારી અમથી રીસ હોય છે. 


ઘટ તો વિચારું નીચું જોઈ ભોંય ખોતરે, 
* ક્યારેક આપણીય ખોટી જીદ હોય છે. * 


આંસુના છાંયડે છૃપીને બેસવું પડે, ' 
એવા વિવશપણાની સૌને ચીડ હોય છે. 


આ શહેરમાં અચૂક લાવો ને મળી શકો, 
હંમેશ અહીં “કિશોર' મનથી મીર હોય છે. 


સારી હતી / /£ેન૪ 7/-//57 ૪/૩૯” 


શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય પણ સારી હતી, 
પથ્થરોની ભીંત વચ્ચે એક જ્યાં બારી હતી. 
માત્ર તારા ઘરમાં બત્તીઓ જ તેં ઠારી નથી, 
તેં નગરની લાંબી આ સડકોય પણ ઠારી હતી. 
સાગરોના ઘૂઘવાટો, પર્વતોની આ અદા, 

ને પ્રવાસોના પવનમાં યાદ પણ તારી હતી. 
બાંકડા પર બેસું કે હું પાંદડાંઓને ગણું? 
સાંજના વાતાવરણમાં સાંજ બહુ ભારી હતી. 


સર્જકોના અંતમાં ને એના એ આરંભમાં, 
કોઈ પીડા નામની બે ચાર સન્ઞારી હતી! 


રેશમી ક્ષણના દોરે 
૮% ૬૫૪%/% ' 


રાત્રિના ગાઢ અંધકારમાં 
બધું જ શક્ય છે. 

દીવાલે * 

બંધ પડેલ ઘડિયાળ 
ટક...ટક.. કરતું દોડવા માંડે. 
રેતશીશીમાં 

ક્ષણ 

પતંગિયું થઈ ઊડવા લાગે. 
પવનની આહટે 

લહેરી ઊઠે 

પથ્થરની તોતીંગ દીવાલો વ 
ઘર. * 
શ્વાસોના પડછાયામાં 

બસ આપણને સંભળાય 
આપણો જ એક અવાજ. 
કૂંડે મલપતા 

છોડવાના સ્પર્શે 

ત્વચા 

ટેરવાંથી આગળ વધે 

બંધ બારી ખોલવા 

કૂદી પડે કાંટાળા થોરથી ટહુકતો 
લાગણીનો એક લીલો મોર 
દૂર આભમાં 

ઝરમર વરસતાં વાદળમાં 
ચમકવા માંડે વીજળી 

ને આપણે હરખાતા 
પરોવવા માંડીએ 

રેશમી ક્ષણના દોરે 
મોતીનો'હાર...! 


ગઝલ / ઝુ4/ક અ%%/૪% “/#/ટ” 


જાણે બાકી રહી તબાહી છે, 
મનમાં ઊઠતી ફરી સુનામી છે. ' 


ઘરમાં બેઠો છતાં અનુભવમાં- 
શ્વાસ ફૂલ્યા ને આંખો કાટી છે. 


ફૂલ ખિલ્યા છે પંખીનો કલરવ, 
શું કરું ભાગ્ય જો ઉદાસી છે? . 


લાગણીનો ન થઈ શક્યો ઉપચાર, 
પ્રાણઘાતક એ તો બિમારી છે. 


કોઈ બદલાવની નથી આશા, 
મેં ય મારી દીધી પલાંઠી છે. 


સુખ હતું ત્યાં સુધી હતા સાથે, 
મિત્રતા મિત્રોએ નભાવી છે. 


શુદ્ધ વહેવાર દિલથી મેં રાખ્યો, 
ભૂલ મારી જ એ ગણાઈ છે. 


એક તરફ પ્યાસ તીવ્ર હોઠો પર, 
સામે દરિયો છે, પાણી પાણી છે. 


ડાઘ વસ્ત્રો ઉપર છે આંસુના, 
એની પણ એક નવી કહાની છે. 


હું દુઆ કે મદદ નહી માંગું, 
દુર્દશા જે થઈ એ કાફી છે. 


આયનો જોઈ લાગ્યું છે નાશાદ” 
કોઈ મારા સમો અભાગી છે. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૩૧ * 


શહેરી વાયરાએ ી 
ધમરોળી નાખ્યું છે મારા ગામને. 
અનાજ પકવીનેય :« 

ભૂખે મરતું મારું ગામઃ 

દોડી રહ્યું છે શહેર તરફ- 
શહેરની ચમકદમકથી 

અંજાયેલું મારું ગામ 

પોતાને પણ જોઈ શકતું નથી. 
ગામમાં ભરપેટ લીધેલા શ્વાસ 


શ્વાસમાં ખેંચાયેલ લીલું લીલું ધાસ, 


હાથ થઈને 

સાંજની મેલીઘેલી હવામાં 
ખોલીને સાંકળ દેવાનાં 
હોશકોશ પણ ગુમાવી બેસે છે. 
ભેરુ સાથે પકડદાવ રમેલા 

એ ભાગોળની હવા ક્યારેક 


વર્તુળાયા કરું / /જે% «૭ 


બારીના તૂટેલા કાચમાંથી 

પ્રવેશી જાય છે મોડી રાતના 

ને મારી કાચી ઊંઘ ' 

માથે આવેલા દાવની જેમ 

દોડાદોડી કરી મૂકે છે. 

કશું જ હાથ લાગતું નથી.- 

પાણીમાં બાચકા ભરવાની રમત ચાલ્યા કરે; 
ચાલતું હોય એવું લાગ્યા કરે, 

શહેરના રસ્તા ટીંગાટોળી કરી 

ક્યારેક મને મૂકી આવે છે ગામની ભાગોળે. 

મારામાં ઊભરાતી ગટરો 

ને પગ ટેકવીને ચાલતી ક્ષણો 

ક્યારેક વિહ્વળતા બનીને 

વીંટળાઈ વળે છે મારા અસ્તિત્વને. 

હું વારંવાર કેન્દ્રમાં આવવા કરું છું પ્રયત્નો. 

ફર્યા કરે છે પરિસ્થતિનું પરિકર 

ને વારંવાર હું વર્તુળાયા કરું છું. 


“ડવલાક'નાજ્બા અક 


, નીચે જણાવેલ અંકોની જૂજ નકલો સિલકમાં છે. વહેલો તે પહેલો એ ધોરણે તે સ. 
સળંગ અંક : ૭૩, ૭૯, ૨૪૧, ૨૫૦, ર૫૫, ૨૫૭, ર૬૨, ૨૬૩, ર૯૫, 


૨૪૬૪, ૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪ 
પ્રત્યેક અંકની કિંમત રૂ. ૧૫ (રવાનગી ખર્ચ માફ) 


રકમ માત્ર મનિઓર્ડરથી “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના સરનામે મોકલવી. કો અંક લેવા આવનારને 
૧૧થી પ દરમિયાન કાર્યાલયમાંથી તે તે મળી શકશે. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫-[૩૨ 





- અનુવાદ 


ઉદૂ કાવ્યો / ?%ન7 ૪રજ/ર 
અનુ. હનીફ સાહિલ 

(૧)યાદ *_ 

તેની યાદ - 
દરિયા કિનારે ઊછળતા તરંગની જે 
ઊમટી રહે છે આંખોમાં. 

તેની યાદ 

કોઈ વૃક્ષની છાતી પર . 

ચાકુથી ખોતરેલા નામની જેમ 


મારા શ્વાસોના અંધાકૂપમાં 
ચૂપકીથી ઊતરે છે. 


તેની યાદ 









ક જો 
. ત્રિવેણી-કલ્યાણ નવ્ય કવિ શ્રેણી 
5/૨ %% «રટ અ//₹/સ્%ટ «વ% ઝ/જેઅ7ન/ %ક% 
5/26 %%₹જ ઝરે છે ? ૨9 %/%/ 





₹૦મ%?૩/૪૪%૯ %42 57 છે - 
કોષમાં સૂર્યોદય 


રાજેન્દ્રપટેલ 
વિશિષ્ટ એવાં ગઘકાવ્યોનો આ સંચય 
કવિતાભાવકોને અચૂંક સંતર્પક નીવડે તેવો છે.ચેક/ 
કાફ્ટ “કવિલોક ટ્રસ્‍્ટ'ના નામનો જ લખવો. કાચું 
.પુઠું, કાઉન પૃ. ૯૬ રૂપિયા ૪૦ 4- ટપાલખર્ચ 










રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
ન 





' રૂપિયા ૪) %/%સ%/*? * કુમાર ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, . 


આમ જ અચાનક મળી જાય છે 
રસ્તે ચાલતા ચાલતા 
જૂના સિક્કાની જેમ, 
જેને સંતાડી રાખી લઉં છું. 
પોતાના હૃદયના ખીસ્સામાં. 
(૨) મૃત્યુનો એક દિવસ 
સાવ જીર્ણ 
ફાટેલું, પડછાયાનું પહેરણ 
એક ખીંટી પર લટકાવીને 
ઘરના એક ખૂણામાં 
“મૂક્યું દેહનું ખોળિયું, 
અને ચુપકીદીથી 
ધીમા પગલે નીકળ્યો હતો હું. . 


ચાક થ્રતર્જ૦દગાળા : 
અનુવાદ ઃ ધીરુ પરીખ 
આ સદીના પ્રમુખ અને પ્રથિતયશ કવિ ટી. એસ. 
| એલિયટના કાવ્ય “ફોર ક્વોર્ટેટ્સ'નો વનવેલીમાં 
થયેલો પ્રાસાદિક અનુવાદ એની સાથે જોડાયેલા 
“આસ્થાની અનુભૂતિનું કાવ્ય' એ અભ્યાસલેખ સાથે 
પ્રકટ થઈ ગયો છે. ભારે કાગળ પ૨ સુઘડ મુદ્રણ અને 
ભારે આર્ટ કાર્ડના પૂંઠા સાથે મધ્યવર્તી સિલાઈવાળા 
ક્રાઉન કદનાં બોતેર પૃષ્ઠના આ પુસ્તકની કિંમત રૂ. 
૩૦. કવિલોકના ગ્રાહકને માત્ર ૨૪-રૂ.૨ (સાદા- 
બુકપોસ્ટથી) રવાનગી ખર્ચના મળી રૂ. ૨૬માં મળી 
"શકશે. રકમઃ મનિ ઓર્ડર દ્વારા કવિલોક ટ્રસ્ટ, 
€/૦.કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, 
અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૧*એ સરનામે મોકલી આપો. 

















કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૩૩ 





કાવ્યાસ્વાદ ન 


વિનોદ જોશી 


આકળવિકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે 
હાલકડોલક ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે 


ચોમાસું નભ વચ્ચે લથબથ સોળ કળાએ ઊગ્યું રે વરસાદ ભીજવે 
અજવાળું ઝોકાર લોહીની પાંગત સુધી પૂગ્યું રે વરસાદ ભીજવે 


નહીં છાલક નહીં છાંટા રે વરસાદ ભીંજવે 


દરિયા ઊભા ફાટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે 


ઘરમાંથી તોતીંગ ઓરડા ફાળ મારતા છૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે 
ધૂળ લવકતા રસ્તા ખળખળ વળાંક ખાતાં ખૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે 


પગના અંતરિયાળપણાને ફળિયામાં ધકકેલો રે વરસાદ ભીંજવે 


નેવાં નીચે ભડભડ બળતો જીવ પલળવા મેલો રે વરસાદ ભીંજવે 
બંધ હોઠમાં સોળ વરસની કન્યા આળસ મરડે રે વરસાદ ભીંજવે 
લીલો ઘમ્મર નાગ જીવને અનરારે કરડે રે વરસાદ ભીંજવે 
અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે 
મને ભીંજવે તું તને વરસાદ ભીંજવે 
થરથર ભીજે આંખકાન વરસાદ ભીંજવે 

કોને કોનાં ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે 

-ર*# ૪/ર૪ 

કુદરતે જગતના અનુભવ માટે મનુષ્યને 
પંચેન્દ્રિય આપી છે. દશ્ય, સ્પર્શ, સ્વાદ, ગંધ અને 
શ્રવણ જેવી ખાતરીપૂર્વકની પ્રતીતિઓ આપણે આ 
પંચેન્દ્રિયથી કરીએ છીએ. પ્રકૃતિમાં જે કંઈ છે તેનાં 
ઝીલણ માટેની આ કુદરતી વ્યવસ્થા છે. તેનાં ઉપયોગ 
કે ક્ષમતો વત્તાઓછા હોઈ શકે. પણ તેના વડે પ્રકૃતિ 
આપણી સાથે તાલ મિલાવે છે. તેના થકી અંદર 
બહારનું એક સંતુલન રચાય છે. 

પણ ઘણીવાર આ સંતુલન એકાએક ખોરવાઈ 
જાય છે. પ્રકૃતિમાં જ કંઈ એવું એવું.બને કે જોવાનું 
હોય તે કાનને સંભળાવા લાગે, સાંભળવાનું 'હોય 
તેનો સ્વાદ અનુભવાતો રહે. સુંઘવાનું હોય તે અડકતું 


કવિલોક : જુલાઈ-આંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૩૪ 


હોય તેવું લાગે અને એમ પંચેન્દ્રિયો વચ્ચે અનુભવો 
જાણે આટાપાટા રમતા રહે, આવા અનિરુદ્ધ 
અનુભવો પૈકીનો એક અત્તુભવ છે ધોધમાર વરસતા 
વરસાદનો અનુભવ. આપણે પલળવા ઇચ્છીએ તો. 
વરસાદ તો ભીંજવવા માટે તત્પર જ હોય છે. આ 
કાવ્યમાં ભીંજવી રહેલા વરસાદનું વેગવાન અને 
ઇન્દ્રિયોથી પમાતા અનુભવની શિસ્તને રફેદફે કરી 
નાખતું જીવંત ચિત્રણ થયું છે. ભરઉનાળે કે દુષ્કાળમાં 
પણ એ આપણને નિઃશેષ પલાળી દે તેવું બળવાન છે. 

પંક્તિએ પંક્તિએ “વરસાદ ભીંજવે' એવા 
શબ્દોની આવૃત્તિ છે. એ ઘોષણા પણ છે અને 
આપદ્સ્થિતિ પણ છે. આંખકાન કશું જુએ - સાંભળે 
તે પહેલાં તો ભાનસાન હાલકડોલક થવાં લાગ્યાં છે 
અને વરસાદી સકંજામાં સમગ્ર અસ્તિત્વ ભિડાઈ ગયું 
છે. આ પરિસ્થિતિ જ કંઈક એવી છે કે તેમાં ગોઠવ્યું 
ગોઠવાય તેવું કશું રહ્યું નથી. બધું જાણે અતંત્ર થઈ 
ગયું છે. પણ અતંત્ર છે એટલે અણગમતું છે તેવું 
નથી, આ તો ભીંજાવાનો મામલો છે. ભીંજાતા 
ભીંજાતાં જ વરસાદી સ્પર્શનો અનુભવ જાણે 
આંખોનો અનુભવ બની ગયો. ચોમાસું સોળે કળાએ 
ખીલતું દેખાયું, ખીલતું દેખાયું એટલે તેની. સુગંધ 
પણ જાણે અત્તુભવાઈ, ઢોલિયે ઢળેલા શરીરમાં. 
ચેતનનો અપૂર્વ આવિષ્કાર થયો. લોહી જાણે 
જળાંહળાં થઈ ગયું. શરીરના સામાન્ય ધર્મો જાણે 
બદલાઈ ગયાં. છાલક,કે છાંટામાં આવરી લેવાય 
તેવા નહીં પણ મસમોટા અકલ્પ્ય જળરાશિને 
સમાવીને બેઠેલા દરિયા ઊભા ફાટ્યા હોય તેવો પ્રચંડ 
પ્રતાપ અનુભવતી કાયા જાણે પોતાના પરિચિત 


, વ્યાકરણમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ. 


ઓરડાના અવકાશને હડસેલીને ઢોલિયેથી 
છલાંગ મારી કૂદી પડનારને હવે જ ખબર પડી કે 
અમુક માપના લંબચોરસ વિસ્તારને વળોટી જવાથી 
કેટકેટલું મળી શકે. રસ્તા પર હમણાં સુધી ફરફરતી 
રેલી ધૂળ ખળખળાટ વહેણમાં વહેતી થઈ. એ જોતાં 
ચરણોને ચંચળતા અડી ગઈ અને તેમનું અંતરિયાળ 
હોવું એકાએક ફળિયેજઈને ઊભું રહ્યું. ઊભા રહેવાની 
જગ્યા પસંદ કરવામાં ઊભા રહેનારે ચતુરાઈ કરી. એ 
જાણે છે કે આ ક્ષણ સુધી ભડભડ બળતો રહેલો જીવ 
ઠરી શકે તેવી શક્યતા ઊભી થઈ ગઈ છે. એણે નેવા 
નીચે ઊભા રહેવું પસંદ કર્યું. સીધી થપાટ પણ ન લાગે 
અને ઠારવાનું હોય તે ઠારી પણ શકાય. 
શું ઠારવાનું છે? શાની છે આ દાહકતા? શરીર 
આખુંયે જાણે ભડભડ બળે છે તેની પ્રતિક્રિયા બંધ 
હોઠના મરકાટમાં વ્યક્ત થાય છે. સોળ વરસની 
કન્યાનો હોઠના બંધ હોવા સાથેનો સંદર્ભ એ તન્વી 
' પ્રત્યેની શરીરી ઉન્મુખતા જતાવે છે. તેની આળસ 
: મરડતી આભંગ મુદ્રાને મરડતા હોઠથી અનુભવી 
લેવાનો અભરખો અહીં છતો થાય છે. અંગેઅંગમાં 
પ્રવેશી ગયેલા નાગનું અનરાધારે કરડવું એ જાણે 
બહાર અનરાધારે વરસતા વરસાદ સાથે એકલીન 
થઈ જાય છે: ઝેર ચડે અતે શરીર પોતાના કાબૂ 
ગુમાવી દે તેવું હાથ બહારનું અને ગજા ઉપરવટનું 
કશુંક થયાનો પ્રચંડ અનુભવ આખાયે અસ્તિત્વમાં 
ફરી વળ્યો. આ પરિસ્થિતિ વેઠી શકાય તેવી પણ 
નથી અને છોડી શકાય તેવી પણ નથી. હવે જે થાય 
તે થવા દેવાની વશીભૂતતા સ્વીકારી લેવી પડે તેમ 
* છે. હવે શરીર રોજિંદું નથી રહ્યું. કાંઈક વિશિષ્ટ બની 
ગયું છે. વરસાદી આગમનનો પ્રભાવી સ્પર્શ 
અહીંતહીં ચોમેર તેની છટાઓને વિલાસ દાખવી રહ્યો 
હોય ત્યારે એક તો આવા વરસાદની ઉપસ્થિતિ હોય 
અને તેમાં આપણે બેથી ઓળખાવાતા પ્રિયજનોની 
સામેલગીરી હોય પછી બહારનો વરસાદ બહાર ન 


રહેતાં.એ બન્નેમાં જ પ્રવેશી ન જાય તો બીજું શું થાય? 
વળી, એની વચ્ચે કોઈ ત્રીજાની ઉપસ્થિતિ તો ક્યો 
પ્રેમીજન સાંખી શકે? સાથે સાથે ભીંજાવાની વાતને 
તો છાંડી દેવી પાલવે તેમ નથી. છેવટે એકબીજાને 
ભીંજવતા રહી વરસાદનો પણ હાર્દિક સ્વીકાર કરી 
એતું કામ પોતે કરવાની જાણે કે બાહેંધરી અપાતી 
હોય તેમ ભીંજામણપર્વ ઉજવાતું રહે છે. 

કવિએ આ કાવ્યને શરીરી આવેગોના ' 
વારાફેરા અનુસાર ઘાટ પકડતી ભાષામાં 
આલેખવામાં કમાલ કરી નાખી છે. ભાપાને પાછળ 
છોડતાં જાવ અને હથેળીમાં ઝાલતાં જાવ તેવી સહજ 
ગતિથી લય અહીં મરડાતો રહે છે. ઈન્દ્રિયાનુભવોનાં 
અટપટા ઉલ્લંધનો કાવ્યના વિષયરૂપે કવિએ પસંદ 
કરેલા પ્રપાતી વરસાદના ઉચ્છલ પ્રભાવ સાથે 
અનન્યતાપૂર્વક સંગીત સાધે છે. છેવટે કુદરતનો 
પ્રત્યેક અનુભવ મનુષ્યની પંચેન્દ્રિયનો વિપય જ હોય 
છે. પણ તેની આવી તીવ્ર, ધારદાર અને ચમત્કારી 
અવળાસવળીનો ભાષામાં અનુભવ કરાવવો તે વાત 
ઘણી અઘરી છે. વરસાદ જેમ પ્રકૃતિનું તત્ત્વ છે તેમ 
મનુષ્ય પણ પ્રકૃતિનું જ તત્ત્ત છે. એમની સંગતિ 
સ્થાપી ન શકે તો તે કવિ શાનો? કાવ્યની અંતિમ 
પંક્તિઓમાં આ ઉપચય સિદ્ધ થાય છે. તેમાં કાવ્યન્યાય 
તો છે જ પણ ઊંચી કવિપ્રતિભાનો સ્ફોટ પણ છે. જે 
પૂર્વે 'આકળવિકળ” હતાં તે આંખકાન હવે “થરથર” 
છે. શરીરી અનુભવનું અહીં સાક્ષીતીકરણ છે. 

આમ જોઈએ તો અહીં એક સીધું સાદુ 
કોટો્જેનનિક કુદરતી દશ્ય છે. પણ તેમાં ભાયાના બળે 
કવિએ એવી તો ગતિ ભરી દીધી છે કે આપણે-પણ 
હાલકડોલક-થતાં જઈએ છીએ. અહીં જોઈ શકાશે કે 
છેવટેતો “વરસાદ ભીંજવે' એ ઘોષણામાં થતી વરસાદની 
વાત વરસાદની નથી રહેતી. પણ એ ન જાણવાથીયે 


-કોઈ ગેરલાભ નથી. કોઈપણ રીતે ભીંજાવાનો અનુભવ 


હંમેશા આનંદપ્રદ જ હોય છે. ડી 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૩૫ 





ગઝઝ૦ન? જરસ#દ જુદ છે 
'ઝઝ૯-// સે ટજ 6% ચ/ જઝય/*%/” 
«રસ, છું ખૂજ અજરેજ?, મને અજ૪ર ૧% અ/૧. 
કિ. ૮ 
અમરેલીના ધોધમાર વરસાદોએ રમેશાઈની 
મબલખ ફસલો આપી. ગીત-ગઝલના નવ્ય- 
સ્વરૂપથી ગુજરાતને પરિષ્કૃત કર્યું. રમેશાઈના 
બગીચામાં 'ગીતનાં ફૂલો ઝાઝા' અને ગઝલનાં ગુચ્છ 
આછાં 'નજરેચઢ્યાં.' જયારે ગીત-ગઝલના સમાંતર 
અવસરો રચાય એવી શ્રદ્ધાના નાદે હર્ષદ ચંદારણાને 
જન્માવ્યો હશે, તેવી પ્રતીતિને ઉપર્યુક્ત શેર 
નખશિખ સમર્થન આપે છે. 
સાચો ગઝલ-સાધક ગઝલના નાદબ્રહ્મનું સીંચન 
કરે છે. ગઝલના પ્રગાઢમૂળમાંથી અંકુરિત થતા સત્વ- 
તત્ત્વની લીલાને સ્થિતપ્રજ્ઞતાથી [નેહાળે છે. તેના 


પ્રાગટ્યની અનિમેષ પ્રતિક્ષા કરે છે. કારણ કે તે” 


ગઝલની અનાયાસ ક્રીડાં-લીલા વિશે સહજ સભાનતા 
દાખવે છે, તેથી જ “હાથની હોડી'નો આ રચૈયતા 
ગઝલ-નિર્માણના પરિતોપને કેવો સહજ પામે છે! 

'૪૮૧/- ૭૪ #ર/% -૬%છે? 

અ-૪#જ/ય અ/% ૨ઝ૦ -૪૪ેછે/' (૪. મ? 

આ શે'ર તેના ગુપિત મર્મમાં આપણને એક બે 
પળ નહીં પણ, સદીઓની સફર કરાવે છે. અહીં 
ગઝલ પ્રાગટ્યની ચીર-સ્થાયી પ્રતીક્ષા ઇંગિત છે. 
મુજસ્સિમા ગઝલ [ગઝલસુંદરી?ને નખશિખ અલંકૃત 
અવસ્થામાંપામતા નિશ્ચે યુગોના યુગો વીતી જાય. એથી 
જ આ સાધક સમય-કાળના અવલંબનને નકારી, 
દીર્ધકાલીન સંમાધિનાં સ્વરૂપોને સાકાર કરે છે. 
-%૬/ 4/9%૨/2/%/ ૪4/. 5% અએક/7૧/૪/*/%૭/. 
જ્જ ૯? % કઇ 2%, આકર ુજ/#*/ 5૭. ” 


જ. ઝ' 


કવિલોક : જુલાઈ-આઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૩૯૬ 


અવલોકન 
ડૉ. સતીન દેસાઈ 'રવેઝ' 





અહીં સ્થળ-કાળના એકાંતવાસનો નહીં, પરંતુ 
વિદેઠી એકાંતવાસની સુવાસના ગર્ભમાં પ્રવેશવાનો 
સંદર્ભ છે, કે જ્યાં ગઝલનું મૂળ સ્થાનક અડીખમ ઊભું 
જણાય છે. નિસર્ગની લગોલગ ચાલતો આ કવિ, 
મર્ફાતેના તત્ત્વ-સંદર્ભનો પૂર્ણતમ અભ્યાસુ છે. ગઝલનું 
ચરમ તો પ્રકૃતિના સર્વ ચરમથી આગે છે. ગઝલનો 
નાદબ્રહ્મ ત્યારે જ લયબદ્ધ પમાય છે કે જયારે, 
મકૃતિનો, સમયનો નાદ સ્થિર થઈ જાય. આ બાદ્ષિક 
યોગ નથી. પરંતુ જ્યારે તેનું આત્મ-સંવિધાન સદાય, 
ત્યારે જ ગઝલનો લય સાધકની શ્રૃતતિને વાચા અ!પતો 
હોય છે. તેથી જ આ કવિ પણઃઆમ કહે છે- 

“૭૧ સૃ/છેનઈરજ, ૪% /સ્કેર 9%/ર 

થશે, અ/ %ઝ૯5? 6 છે /તેન/&). /જેજેદનમ/ 

ગઝલ એક રીતે સૃષ્ટિ અને સમયના રવ સાથે . 
સંલગ્ન હોવા છતાં, તેનો ૨વ નિર્લેપ છે. આ તત્ત્વને 
સમર્થન આપતો એક શે'ર માણિયે, 

“૪ક/જે 2૦) ૧/ અરવ હજું હું 
ર૧? કુ૪ ૧/૮/ #ર૪ 5% છે. ” 

ગઝલના મર્મ-અતલનો 1વેહાર અ! કવિ 
અનાયાસ.દાખવે છે. પરંતુ ગઝલકાર પ્રતીક- 
સંવિધાનનો આગ્રહી હોવાના નાતે “હાથની હોડી'નું' 
સહજ નિર્માણ કરે છે. દષ્ટિસમક્ષ તે ભલેને સ્થૂળ 
સ્વરૂપે કાગઝી વૃત્ત સંવૃત્તનું ચિત્ર ખડું કરતો હોય, 
છતાં,"તે દબદબાભેર કાગળમાં દરિયો ચીતરીને 
તરતો જાય છેઃ 

[૪/8 ૭), ૭૬૪ દન ૭ર રું, 

એક દ/રે5) ૨ને ઝઝળે તરત રહું. * 
9 ૪% ઝેટ% ૪9 છે ચ & 77 ૪૦૪૦? ._ 
કેક રત” છું એને ૪/9 જર રહું. ૪. ૪૫/' 

'હાથની હોડી'.અધ્યાત્મચરમનો સ્પર્શ ઝીલે છે. 
અહીં સાધક સાક્ષાંત્કારની ક્ષણાર્ધ કાજે જીવન- 


સમસ્તની ધ્યાનસ્થ ખંડણીને ઉજાગર કરે છે. રાત 
અહીં અંધારનું નહીં, જાગરણનું પ્રતીક ધરી આવે 
છે. જેમ એક ઉર્દૂ શાયર કહે છે. 
“રઝ 7₹*/% 9૯/ન્‍ે ૪૩ કે અ/જ જે 
(*/% ર/# 9૬? ઝઝ%ઝ) - ૬% ઝે /ઉેઢે. 
(અર્થાત્‌ - કાગળના બધાં જ પાનાઓ આંખમાં 
જ બાળવા પડ્યા ને આખી રાત કાગળ અને કલમ 
કાજે બળતી રહી.) 
આમ, આ કવિ પણ કે કેટલીયે રાતોને આંખમાં 
, બાળીને ઠો છે છે. એથી જ િત-નિરંતર શબ્દના 
માળાં-જાપને જવલંત સ્વરૂપે કાગળ પર ચીતરે છે. 
જેરટું/જેત્જ ₹%૬-૪ 5/7, 
જર ભજ/ક૪ે 0૯૪ 5/%૯૫/. ” (૪. ર૮7 
આમ, દશ્યમાન કાગળનો કોઈ અકળ અવતાર 
' આ કૈવિ જન્માવે છે. એથી જ એક નહીં પણ ચાર- 
પાંચ કાગળ વિષયક ગઝલો સર્જી નાની બહરમાંય 
રહસ્યમાં બિંબો ખડો કરે છે. 
“૪ જ૪#? ૪? છે જેઠ %3%૦*/ 
રંજ ૪/૦ સદ ઝ%4*/. ” (૪. ર૬/ 
કાગળની છાતી પર એકાકાર થતી ગઝલ, સ્વયં 
એના અનેકવિધ રંગોમાં ય એકરંગ ઝળહળે છે. આ 
કવિનું ક્લા-સામર્થ્ય એમાં હૂ-બ-હૂ પ્હોરે છે. સફેદ 
એ પવિત્રતાનું પ્રતીક હોઈ ગઝલના રંગોમાં એની 
સર્વાપિરિતા સિદ્ધ કરે છે. 
કાગળની જેમ જ ચાર પર્દા ગઝલ નિર્મી આ કવિ 
ગાલિબાના અંદાઝને દોહરાવે છે. 
છક ૪૭૬/૪૪ ૭ર અજઝું 
ઝૂજછે ઝેક «ર ૪૭&/%/. ' (૪. - ૭? 
પડદાના પ્રતીક દ્વારા રહસ્ય સંકુલની અપ્રગટ 
ભીતી પર, લાચારી પર, નિરર્થકતા પર અનેકવાર 
પ્રહાર કરે છે. જેમ અહમદ ફરાઝ કહે છે... 
છુ છુદ/ હૈ ન જેર/ ઈ ૪/ર?? 9ર, 
ને ઈન્ટ/ જે «છે ડે ઈત ને /€%જ)' જે જેજે. 7 
એમ આ કવિ પણ પર્દાના રહસ્યને માર્મિક રીતે 


તંત-તંત કંફોસે છે; “હાથની હોડી' મહદઅંશે પ્રવાહીત 
અવસ્થાઓને વેગવંતી કરે છે. આમે આ કવિ જળના 
જ સ્વરૂપોનો સાધક છે. એથી જ આ પૂર્વે - 'ફીણ- 
મોજાં' (૧૯૯૧) , “નદીને મળ્યાપછી (૧૯૯૪) અતે 
“ક્લરવનુંઘર” (૧૯૯૮) વગેરે સંગ્રહજન્માવી ચૂક્યા 
છે. અહીં, જળ-ઝાકળ-વાદળ-વર્પા-સરોવર-નદી- 
દરિયો-ફીણ-મોજાં જેવા પ્રતીકો વારંવાર વાચા આપે 
છે. વળી, જળના ભ્રામક સ્વરૂપ (ઝાંઝવાં)યે લ્હેરાતા 
જોવાય છે. સમગ્ર ગઝલસંગ્રહમાં 'નદીકાંઠે' (ચાર 
ગઝલ), “નદીને મળ્યા પછી', “દરિયો અને હું', 
દરિયો અને તું' “દોસ્ત દરિયો' “'ગઝલ-સરોવરની' 
'ગઝલ-ભેજની', “જળ પર લકીર', “હાથની 
હોડીમાં', “વરસાદ જુઓ છે' અને “વર્ષા', વગેરે ગઝલ 
શીર્ષક કવિના જળપ્રેમની સંવેદનાઓને*સુદ્ઢ કરે છે. 
પળ-જળ-તળ અતળના અજપને અકબંધ રાખીને આ 
કવિ રહસ્યના ગર્તતે ખૂંદી વળે છે. 
“9% «છું ડે સ% «૪ ડે 7% «૯ ડે છળ «ત? 
2% જુજ “%/ ૪૬?” ૪૦૦ «૨? છુ «૪/” 
(પૃ. ૪૨) 
મહદંશે અધ્યાત્મદર્શનના આગ્રહી કેટલાક સાધક 
જેવા કે રાજેન્દ્ર શુક્લ, મકરંદ દવે, શબ્દાતીત એવમ્‌ 
ઇન્દ્રિયાતીત વ્યજનાના અંતિમમાં સિરાકારી 
અવસ્થાઓને સાધે છે જ્યારે ગઝલનો મર્મ આકાર- 
નિરાકારની વચ્ચે ડોકાતા રહસ્યનિર્માણને ય 
સાધવાના અવસરમાં રાચતો હોય છે. 
આ દરમિયાની ગુપિતને સજીવ કરવાનો કસબ 
આ કવિને અનાયાસ જડયો છે. એથી જ રુમાનથી 
રુહાનના સત્વ-તત્વને એ બરાબર ચકાસે છે, 
આકારિત કરે છે. 
જેના સઘન બિંબો ગઝલ અષ્ટકમાં નજરે ચઢે છે. 
ઓક ૪% € ૪% «7 5//૧**/, 
સૂ 6-%/ ૮%ર *સતક*/. ' (૪. - ₹₹/ 


કવિલોક્ર : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ-૨૦૦૫ [૩૭ 


“ત, અ%, ૧૧, ૧% અ/ખ*/, 
'રઈે «રર 9 ૨/મ૪*/. ' (૪. - ₹૮7. 
યા 
“અ 44૯ «કર ૪/૧7*/, 
«૯ છૂટું એક ઈર ૭/ક)5/' /%. ર ?/ ' 
“ક જૂ%/ જે ૪/ઠ %487*%/. : 
જલુ, ૪૦ છે 7/& ઝુ%/' /૪. રર/ 
હિટ 
ઝેક ૪/7 %/૪ જ/ર/૫/, 
ઝ9૪ં અ/૪*/ન ૪/૨૫” (૪. ર૩7 
આમ, ગઝલઅષ્કર્માં આત્મસકળનું સમસ્તઅકળ 
સાથે અતૂટ સંવેધાન જોવા જડે છે. અહીં કેવળ 
અધ્યાત્મનો ઝબકાર કે અણસારો નથી. પણ પ્રતીકાત્મક 
નિરૂપણ દ્વારા બે પારની રહસ્યમય લીલાને સહજ 
પમાડવાની કલા-રીતિ પ્રગટે છે. “હાથની હોડી' હાથ 
કે હોડી સુધી સીમિત ન રહેતા આ કવિના રક્તનો 
લય બની વહે છે. ગઝલ-ચિંતનની પ્રવાહીતતામાં 
નિરંતર ખળખળતો આ કવિ જળ-તળ-અતળના 
આંતર-બાદ્ય સ્વરૂપોને પામ્યા પછીયે મતસ્ય જેમસાનંદ 
મૌન વિહાર કરે છે. તેથી અવસ્થાઓ [વેશે દરિયા જેમ 
ઘૂઘવતો નથી. ગઝલના અંતરંગને બરાબર પિછાણતો 
આ કવિ, ભાવકને અધ્યાત્મ-પરાઅધ્યાત્મ વચ્ચે 
વારંવાર વિહાર કરાવે છે. છતાં ગઝલના લાગણીતત્ત્વને 
એક્સરખો જ ન્યાય આપે છે. આ કવિની બાળસહજ 
નિર્દોષતા પ્રકૃતિ સાથે સાયુજય રચવામાં ઉપકારક નીવડે 
છે. એથી જ પળ-પળ અને નાદ-નિનાદના એશ્ચર્યને 
પામ્યા પછીયે, એ અનેક કૃતિમાં અપ્રાપ્મય કલ્પનના 
સ્ફિટ પણ સર્જે છે. . 
«૧ %6છું ઝુંડ? ૪૦ અર ચ/જેછ, ” 
ફર અ/ ૨/52 ૪/૦ જને ૪૭૭ર અ/*ે છે. (૪. ₹૬/ 
ગ્‌ 
જે ૪ર૪ર%/ એ «રું જું છે, 
%/* જે 2%? %ડું છે ૧/%%. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ -૨૦૦૫ [૩૮ 


મર 

૭ર રૂ5 ટૂર? જ5/ ૦) /કઝ, 

૪૯/૦)? ૮૯ ર/7જર જ 6૬/27. (૪. ૮/7 
*/ર/% ૨ઈ ₹5? એ 2% ઝુ"? ૭ 
5વેત/ ઝર .અ૯% જીવવ/નઇ ઝન? કય. 

આમ, આ ગઝલકાર સાંપ્તતના ગુનાહિત માનસ 

કર્મને પડકારી કવિત્વના અલગારી અસ્તિત્વને ચીધે છે, 
ગઝલના તમામ રંગ-સાતત્યને જાળવે છે. આ 
ગઝલકાર ઇલહામ (દૈવીશક્તિ)થી ઉપકૃત હોવા 
છતાં, નરસિંહ કે મીરાં જેમ તેમાં ઓગળીને નહીં પણ 
અતલને સાધીને પણ “હાથની હોડી! વડે આકારયુક્ત 
વિહાર કરે છે. લાગણીના તીવ્ર સંવેદનોમાં જાતને 
ઝબોળી દૂર-નિકટના સર્વ સત્વ સાથે ગઝલમય 
અનુસંધાન સ્થાપે છે. જેમાં કવિનું અનંત પ્રાગટ્ય 
સમાયેલું છે. તે પિંડની માટી સાથે વતનની માટીનું 
ત્કણ તંત-તંત ગૂંથે છે. એટલું જ નહીં અબાલ-વૃદ્ 
સર્વની ચેતનાના ભિન્ન સ્વરૂપોને ગઝલ-પીંડ બક્ષે છે. 
ગઝલનો એકલક્ષી સાધક ન રહેતા અનેક. લક્ષ- 
સંવિધાનમાં ગઝલને મુખરિત કરે છે. 

અ ૭અ૭૭/૦૦/૦% ટૂટ, 7/9૪ અ/૪% જક, _ 

અ/%ર, *ેઝરગોઝઝરજચ/ક%ેજે. 6. -૮૮ 

ગ્ર 

“ઝચે, ૪/૭2 ૨5 *9 છું ૪/9* સ/કે, 
2૧% છુંવૃ૪ જર ન5છું'ય/9% રે. 7%. ૮૭/ 

આ સાધક પ્રિયતમના પ્રણય-સંગમાંય ઇંશ્વરીય 
તત્ત્વને સાધે છે, વળી સમયના વૃદ્ધત્વને સાંધ્ય 
નિર્માણની માર્ગે દોરી વાસ્તવિક ચિતારપણ આપે છે. 

આમ, સમગ્ર ગઝલસંગ્રહ સાચુકલા, પારદર્શી 
કલ્પન-સંવેદનના અકબંધ સૂરને જન્માવે છે. 
ભાવકન્દી અંતરંગ ચેતનાને માતૃત્તા 'અમી 
ઓવારણાંથી ભીજે છે. (નોંધ : આ સંગ્રહને સાહિત્ય 
અકાદમીનું ત્રીજું પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે.) દી 


કંવિલોકનાં પ્રકાશનો 


. શ્રુતિ - રાજેન્દ્ર શાહ * અપ્રાપ્ય ૧૭. સાવિત્રી.- ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો ૨૪-૦૦ 
, આર્દ્રા- ઉશનસ્‌ અપ્રાપ્પ ૧૮. આગિયા (હાઈકુસંગ્રહ) ધીરું પરીખ .૧૫-૦૦ 
, રનેરી “ મણિલાલ દેસાઈ અપ્રાપ્પ ૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
, સાતમકાવ્યો અપ્રાપ્ય ૨૦, દિવ આાનંદ (01011૪ 001) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 
. પાંચ મહાકાળો અપ્રાપ્પ ૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડયા :૧૨-૦૦ 
. જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે _ અપ્રાપ્પ ૨ર૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ 
. પરન્તુ - વિનોદ જોશી અપ્રાપ્પ ર૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા -જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
. ટી.એસ, એલિયટ ૭૦.૦૦ ર૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 110 11006 
હ. ગધયકાવ્ય * “ ૨૪-૦૦ 018 &॥વંલ॥ 148110૪નો 
. આપણાં ક્કતુકાવ્યો ી ૨૦-૦૦ અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫-૦૦ 
. જીભ ઉપરનો ધ્વજ -પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા ૭-૦૦ રપ. જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ ૭-૦૦ ર૨૬. ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
, અરીસાઘર -બારીન મહેતા ૭-૦૦ ર૨૭.ગોત્રયાન: અનુ, ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ 
. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ ર૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
. પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ અપ્રાપ્પ ર૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્રશાટ ૬૦-૦૦ 
૧૬. નિરૂદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ ૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 


“વિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોકલવી. 
કવિલોક ટ્રસ્ટ 


. *€/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ " 





કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૦૫ [૩૯ * 

















શ્વાસનો આખરી તહેવાર 


'ગત જનમનો અપટલો ઓથાર છે, 
ખોપરીમાં સ્વપ્નનો -ભંગાર છે. 
શ્વેત કપડું લાશ પર જોયા પછી, 
આયનાની આંખ અનરાધાર છે. 


જન્મદિન જેવો જ અવસર મોતનોં, 


ન્‌ 


માણસોત્તી ભીડ' પારાવાર છે. 


સત્ય કેવળ મોત છે, એ જ સાધ્ય છે, 
પ૫ જિંદગી તો મોતનું ઓજાર છે. 


ચૂંદડી ઓઢો મરશિયા આવજો, 
'શ્વાસનો આ આખરી તહેવાર છે. 


આમ તો વરસાંદ “ધૂની' કેં નથી, 
આંસુઓનો એ પુનઃ અવતાર છે. 
- (“તારા અભાવમાં'માંથી) -ધૂની માંડલિયા 


સ્થાનસમર્પિત 
“કવિલોક'ના એક ચાહક તરફથી _ 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ -૨૦૦૫ [૪૦ 





શ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ રિ જિ _ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૨૦૦૫ 
વર્ષ ૪૮ : અંકઃ ૫ 
સળંગ અંક: ૨૮૭ 











*/ટૃ, 


ન્ન”, , . 








૨0% 
ન પૃ 







કે ક 
૪ ૦૦ હ 


હમું 
રકટનટ૦૦૦૯૫૦૦૦૨૫/૪૪૦૦૬૬૫૧૦, _ 


૦૦૫૫૦૦૮8522 ઈ ન “્ઝ્ઝ્્- 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્કતુપત્ર : શરદ વિ.સં. ૨૦૬૧ : વર્ષ ૪૮ : અંક પ સળંગ અંક ૨૮૦ 


કવિતા અને સત્ય 
વિમર્શ 


હોમરેકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ 


રસાત્મકમ્‌ 

એ અવ્યાખ્યેય વિશે 
ગાડી અને તંદ્રા 
સાતત્ય 

બે સોનેટ 

બે ગઝલ 

મુક્તક 


આ કેવડિયાના ગીતનો કાંટો 
દેયડના ટહુકાના ગુલબંકી પ્રાસમાં 


ધુમ્મસ 
ધુમ્મસ અને પ્રવાસી 


ખડક, ધુમ્મસ અને પ્રવાસી 


બે ગઝલ 

મોત હરકોઈને 
ગઝલ 

કદી પૂછજો 
જાણ્યાં-અજાણ્યાંનું કાવ્ય 
ગઝલ 

પરપોટો ફોડી! 

હે રામ! 

ગઝલ 

યાત્રા 

શોધ 

ગઝલ 

બે ગઝલ 
અંધાધૂંધી થાશે 
સમય ક્યાં છે? 
ત્રણ કાવ્યો 

શા માટે? 

હરણું 

રંગથી વાતાવરણ 


ધીરુ પરીખ 
દુષ્ન્તપંડ્ા 


ઉશનસ્‌ 

ધીરુ પરીખ 
ઉશનસ્‌ 

નટવર ગાંધી 
ભરત વિરુડા 
અનિલ ચાવડા 
યશવંત ત્રિવેદી 
યશવંત ત્રિવેદી 
રાજેન્દ્ર પટેલ 
રાજેન્દ્ર પટેલ 
રાજેન્દ્ર પટેલ 
ગુણવંત ઉપાધ્યાય 
'પ્રણય' જામનગરી 
હનીફ સાહિલ 
પ્રફુલ્લ પંડ્યા 
પ્રફુલ્લ પંડ્યા 
સુરેશ ઝવેરી 

જિતુ પુરોહિત 
મુકુન્દપરીખ 
ગુલામ અબ્બાસ 'નાશાદ' 
દક્ષા વયાસ 

દક્ષા વ્યાસ 

નટવર વ્યાસ 

'રાઝ' નવસારવી 

ચંદ્રેશ મકવાણા 'નારાજ' 
તથાગત પટેલ 

આકાશ ઠક્કર 

મહેશ દવે 

જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
“પ્રણય' જામનગરી 


૧ 


૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૭ 
૧ 
૧૯ 
૧૯ 
ર૦ 
ર૦ 
ર૦ 
ર૧ 
ર૧ 
ર્વ 
રર 
ર્ર 
ર્ર 
૨૩ 
સ્૩ 
સ્૩ 
ર૪ 
સ્ટ 
ર૪ 


રપ 
રપ 
ર૬ 


ન કર 'પ્રણય' જામનગરી ૨૬ 
સમણાંની ચોપાટમાં મનસુખવન ગોસ્વામી ૨૬ 
મન મનસુખવન ગોસ્વામી ૨૬ 
બે કવિતા ફિલિપ કલાર્ક ર૭ 
જલપ્રલયટાણે પ્રતાપર્સિહ હ. રાઠોડ 'સારસ્વત' ૨૮ 
બે ગીત મુકેશ આર. પુરોહિત ૨૯ 
ત્રણ કાવ્યો પ્રીતમ લખલાણી ૩૦ 
છેતો છે દિલીપ શ્રીમાળી ૩૦ 
હોય છે સ્નેઠાપરમાર ૩૦ 
ગઝલ ડો, સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ૩૧ 
ગઝલ ડૉ, સતીન દેસાઈ “'પરવેઝ' ૩૧ 
અણદીઠ સવાયું જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ ૩ર 
ખારવો જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ ૩૨ 
કાવ્યાસ્વાદ 

ભણકારા વિનોદ જોશી ૩૪ 
અનુવાદ 

પુસ્તક અને પ્રેમ અનુ,ડૉ, આર, એચ. વણકર ૩૩ 
અવલોકન 


ગિરનાર સાંપડશે તને...ડૉ. સતીન દેસાઈ “પરેવેઝ' ૩૬ 





તત્તી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ ન- નિરંજન ભગત 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૮૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૦૦૦. 
અપ્રેરિકાઃ વાર્ષિક $ 5. અથવા રૂ. ૨૫૦. આજીવન $ 75; ઇંગ્લૅન્ડ 
#વાર્ષિક £ 4, આજીવન 4 50. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૧૫. 
“કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્કતુઓમાં દર બે માસે - 
ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના 
અંતમાં - પ્રકટ થાય છે. 


ન્------ 


કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવદારનું સરનામું : 
ડુંમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, સયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 





પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન ઃ દીપક 1પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 





શરદ વિ.સં. ૨૦૬૧ જ હ ન સટે્મરડા જે રર 
જ જિ "જ ન 


2 


ર ઠી 
નની 
4 


હ 
ક 
/ ક. 








૬ ી 
“કઇ પ્રતિષ્ઠિત હજો જી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટય : જ સનત 


ન કવિતા અને સત્ય 
સત્ય અને હકીકત - [11 દાત શિત - આ બે વચ્ચેની સૂક્મ ભેદરેખા સમજ્યા પછી જ કવિતામાં 


# 


દ 


ન 


/ 


7 
ક 
જ 
 # 
7% 
/ 


એના નિરૂપણની કલાત્મકતા અને મહિમાને મૂલવી શકાય. પ્લેટોએ પોતાના ગ્રંથ 'આદર્શ 


નગરરાજ્ય'માંથી કવિઓને દેશનિકાલ કર્યા હતા. કારણ આપ્યું હતું કેતેઓ જુઠ્ઠાણાં ચલાવે છે. મતલબ 
કે કવિઓ કવિતામાં સત્યથી વેગળા ચાલે છે. પ્લેટોની પાસે જે કાવ્યોનાં ઉદાહરણો હતાં તેમાં કવિઓએ 
પુરાણપ્રતિષ્ઠિત દેવદેવીઓને ખોટી રીતે વર્તતાં બતાવ્યાં હતાં, પ્લેટો ફિલસૂફ હતો અને કવિ પણ હતો. 
પરત્તુ ઉક્ત ગ્રંથમાં એક ફિલસૂક તરીકે રાજ્યવ્યવસ્થા વિશેનો'પોતાનો [વિચારવિમર્શ તેણે રજૂ કર્યો છે. 


ફિલસૂફ તરીકે તેનું અંતિમ લક્ષ્ય સત્યરૂપ મૂલ્યની જાળવણીનું છે. ઈઇતિહાસ-પુરાણની વિકૃતિ કે વિ- ' 


ચલનને એ અસત્યમૂલક ગણાવે છે. બસ, આ તબક્કે જ ગેરસમજૂતી ઊભી થવા પામી છે. 


કવિ અને ઇતિહાસકારમાં આ જ મોટો તફાવત છે કે ઇતિહાસકાર વફાદારીપૂર્વક તથ્યોનું બયાન કરે. 
છે, કરવું જોઈએ. કવિ આવાં તથ્યોમાંથી મૂલ્યબોધ સારવી લે છે અને તેને પોતાના આગવા દર્શનથી 


કાવ્યમાં નિરૂપે છે. આમ કરવા જતાં ઈતિહાસ કે પુરાણની મૂળ સામગ્રીને તે ખપમાં લઈ તેના નૂતન 
અને છતાં સનાતન મૂલ્યબોધતતા અર્થઘટનમાં રાચે છે, અને તે પ્રમાણે તેને અભિવ્યક્ત કરે છે. 
કવિને ઇતિહાસ-પુરાણનું પુર્નલેખન કરવાનું હોતું નથી. જો એમ જ કરવાનું હોય તો કવિ અને 
કવિતકલાનો વિશેષ શો? આ નૂતન અર્થઘટનમાં જ એનું કાન્તદર્શીપણું પ્રકટ થાય છે. ઇતિહાસનાં ' 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫ [૧ 


તથ્યોમાં' ઘણુંબધું માનવજીવન કે માનવસમાજ માટે મૂલ્યબોધક હોય. પરન્તુ એ તથ્ય લેખે જ એનો 
એતિહાસિક દસ્તાવેજી મહિમા છે. વળી,.એવાં તથ્યો જો મનુષ્યને અપાચરણ તરફ લઈ જાયઃતો ઈતિહાસ- 
પુરાણ શા ખપનાં? પણ ના. છેક એવું નથી. ઇતિહાસ-પુરાણનો લંક્ષ્યબોધ એ જ મૂલ્યબોધ છે. સામાન્ય 
જનસમૂદાય તેને ન પામી શકે અને ઇતિહાસ-પુરાણનાં દષ્ટાંતાને આધારે વિપરીત વર્તન કરે તો તેં 
માનવજાતને માટે હમેશાં આફતરૂપ બંને છે. આથી કવિ કોઈ દાર્શનિક પીઠિકાએ 'ઈતિહાસ-પુરાણનાં 
તથ્યોમાંથી સનાતન મૂલ્યબોધ સારવીને નિરપેક્ષ સત્યની માનવજાતને ભેટ ધરે છે, અને તે પણ કલાત્મક 
રીતે જેથી તે સુપથ્ય અને સુગ્રાહ્ય બને. રા 

'મહાભારત'ું દર્શન્ન યુદ્ધ નહીં પણ શાંતિ છે. માણસજાત માટે અશાંતિ સર્જનૉર તત્ત્વો સામે યુદ્ધ 
ચડવું તે જ દાર્શનિક રીતે શાંતિનો મૂલ્યબોધ કરે છે. આથી જ 'કુરુક્ષેત્ર'ને “ધર્મક્ષેત્ર' કહ્યું છે! આપણે 
નજીકના ઇતિહાસમાં નજર કરીશું નો અહિંસાના પરમ આરાધક ગાંધીજીએ અસહકારની ચળવળ ચલાવી 
હતી, જેને શબ્દફેરે 'સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રોમ' તરીકે પણ તિરૂપવામાં આવી; પરંતુ સ્વાતંત્ર્યમાં જે સર્વોચ્ચ સુખ 
હોય છે તે પ્રાપ્ત કરવા પારતંત્્યની સામે યુદ્ધ આપવું પણ પડે, ત્યારે યુદ્ધ એ ઈતિહાસનું તથ્ય છે, પણ એ 
તથ્યમાં ભાવિ પેઢી અન્યો પર પારતંમ્યની બેડીઓ ન લાદે અને લાદે તો કોઈ તે સહન ના કરૈ તે માટેના 
યુદ્ધનો મૂલ્યબોધ શાંતે છે. આથી યુદ્ધ ઈતિહાસ છે એટલે કે એ તથ્ય છે, અને એ દ્વારા પ્રાપ્તવ્ય શાંતિ એ 
સત્યમૂલક દર્શન છે. માટેસ્તો ્રહૂલાદના ઉગાર માટે હિરણ્યકશિપુનો સંહાર એ અહિસામૂલક જીવનલક્ષી 
સનાતન સત્યબોધ છે. અશાંતિનું ઉપશમન શાંતિમાં છે. 

ઇતિહાસ-પુરાણનાં આવાં અનેક પાત્રો-પ્રસંગોને કવિ જુદી રીતે જુએ અને તે પ્રમાણે જોઈ જીવનમૂલ્ય- 
બોધક સત્ય એમાંથી સારવીને ઉક્ત પાત્રો-પ્રસંગોમાં નજીવાં પરિવર્તનો આણે ત્યારે એ ઈતિહાસનો 
વિપર્યાસ કરતો નથી, સત્યની વેદી પર તથ્યનું બલિદાન આપતો નથી, બલકે એ તથ્યની કૂખે સત્યનું 
અવતરણ કરાવે છે. કવિનો આ સર્જનાત્મક કહો'તો સર્જનાત્મક, દાર્શનિક કહો તો દાર્શનિક, કાવ્યાભિગમ 

છે. કવિતાને આવા સત્ય સાથે લેવાંદેવાં છે. ] 
 મ્રિયકાંન્ત મણિયારનું “ઇસુની ઉક્તિ' નામક કાવ્ય છે. કાબારંભે સ્તંભે વાં ઇસુ બોલે છે : 
“૪” 60/₹ ૯? . 
67૪2 «? ૨// «#ર૪જ ૧ર, ી 
્‌ સૈનિકો, જરે ઈદ ન ૨.” હ 
* કાવ્યાંતે ઇસુના શબ્દો છે. ઈ -૯ ક ી 
ા જ/રેઝેઈ ૪૯ ૨?%/"? ૨)«/ર ૨ર:&૪ં છે. - 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોખર -૨૦૦૫ [૨ 





૦? કુઝરે છે. જેનું જેજે જ/”/ "/ 87, 
જજે 
હિ 95૪૪ નક %૪૪” 
અહીં કવિએ.ઇસુના મુખમાં જે શબ્દો મૂક્યા છે તે એતિહાસિક રીતે ઇસુના તો નથી જ! પરન્તુ 
ઈતિહાસની એ કરુણ ઘટનામાં કવિચિત્ત જે દર્શન કરે છે તેને માનવજાતના કલ યાણમાં વ્યાપ્ત અને પ્રવૃત્ત 
ઇસુચેતાનાને સનાતન કરુ ણાના સત્યમૂલક બોધની પીઠિકાથી ઉજાગર કરવાનું છે. આ રીતે જોવા જતાં 
કવિતા કંઈ રીતે સત્ય સાથે પનારું પાડે છે તે ફલિત થશે..અલબત્ત, એ વાતનું વિસ્મરણ તોં ના જ થવું 
જોઈએ કે 'તથ્યમાંથી સત્યબોધ સારવીને તેને કવિતાક્લાની શરતે નિરૂપવાનો છે. અન્યથા એનું સપાટ 
બયાન ક્યારેક સૂક્તિ બની શકે પણ તેને કવિતાના પ્રદેશમાં અલ્પ સ્થાન હોઈ શકે, 'સુન્દરમ્‌ની જાણીતી 
ઉક્તિ ઇે છેઃ ર * 
રુ 5/7 5/7૬ */6 «૪ &છું. ” 

આ પંક્તિમાં ઉત્ઠાન્તિવાદતી દ દૃષ્ટિએ મનુષ્ય વિકસ્યો છે, તેમ જણાવી કવિ કહે છે કે તેનામાં 
બાહ્યાભ્યંતર માનવીય લક્ષણો સિવાય જો “મનુષ્યતા' ન પ્રકટે તો તે મનુષ્ય રૂપ વિકાસનું વૈજ્ઞાનિક તથ્ય 
ભલે હોય.પણ તેનું' તાત્વિક મૂલ્ય અત્યલ્પ છે. મનુષ્યને માટે મતુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ અને પ્રાકટ્ય એ જ 
સત્યમૂલક કસોટી છે. આ વિચારને અહીં સુપેરે અંકે કરવામાં આવ્યો છે. આથી એ સૂક્તિ બનેછે, પણ 
સુ-કવિતા બને છે ખરી? કવિતા માટે જેમ અન્ય વિષયો ઉપાદાન સામગ્રી છે તેમ 'સત્ય'ની બાબતમાં 
પણ છે. આથી સત્ય પણ કવિતામાં તો કલાની શરતે આવે તો જ સ્વીકાર્ય છે. આને કારણે સુજ્ઞ સભાન 
સર્જક તથ્યમાંથી સત્ય સારવીને ક કાવ્યંકૃતિ રચવા જાય છે ત્યારે એનું લક્ષ બન્ને બાજુ વહેંચાયેલું હોય છે : 
સત્યની જાળવણી અને કલાની ખેવના. ._ પુ 

(1/₹ 8:7//€ 39% 11:07 6/4 //૮)' 17/72 3'7# //૮» 
ક 77૮75 7/2 11'6]' /0 72 /૮//3' «4/10 ૪૮5!” 2 
સૂક્તિ સારી એટલે અહીં જીવનમૂલ્યના સત્યનું રક્ષણ થયુંછે, પણ એમાં કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ ન 
હોવાથી કલાનું જતન થયું નથી. 'આથી એમ કહી શકાય કે કવિતા અને સત્યનો સંબંધ કલાત્મક નિરૂપણ 
અને અભિજ્ક્તિની ભૂમિકાએ સાર્થ બની રહે છે. * 
,, ઓક્ટોબર ર૨, ૨૦૦૫... .* : : 4 . - - “ ધીરુપરીખ 


1 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [ટ: 





વિમર્શ 





હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઈલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 


૨૨. હેંક્ટરનું મૃત્યુ 


બીઘેલાં હરણંના ટોળાની માફક પોતાની 
નગરીમાં આવી ભરાયેલા ટ્રોજનોએ તેમના દેહો 
પરના પરસેવાને સૂકવ્યો, પોતાની તરસ છિપાવવા 


સુરાપાન કર્યું અને ઊંચા કાંગરાઓવાળી ગઢની - 


ભીંતને ટેકે થાક ઊતાર્યો, ત્યારે બહારના ઢોળાવ 
પરથી ઢાલધારી અકીઅનો ગઢ તરફ આગળ ધસ્યા. 
_ પરંતુ, પોતાના દુષ્ટ હેતુ માટે ભાગ્યદેવીએ હૅક્ટરને 
ગઢની બહાર સ્કીઅન દરવાજા પાસે જ રાખ્યો. 
“એવે ફીબસ અપોલો અકિલીઝ સમક્ષ પ્રગટ 
થયા અને બોલ્યા : “નામદાર તમે શા માટે મારી 
પાછળ ઊભા છો? તમે માનવ છો અને હું એક અમર 
દેવ છું એ વાત જો તમે આટલા વ્યસ્ત ન હોત તો 
તમે જાણી હોત. જે ટ્રોજનોને તમે રણમાંથી પલાયન 
કરી દીધા તેમની સાથેનો પનારો તમે ભૂલી ગયા 
શું? તમે અહી બહાર આથડો છો એટલામાં એ બધા 
ગઢમાં ભરાઈ ગયા એ તમને નાં દેખાયું? તમે મારો 
વધ કદાપિ નહીં કરી શકો, હું મૃત્યુથી પર છું.' 
ચપળપાદ અકિલીઝં ક્રોધિત થઈ ગયો. ધનુર્ધારી 
દેવ ઉપર ધસી આવી એણે એને ખૂબ ખેપાની દેવ 
કહ્દો. “તમે મને મૂર્ખ બનાવ્યો છે, અકેલીઝ 
બરાડ્યો, “ને મને અહીં ગઢની દીવાલથી દૂર તાણી 


લાવ્યા છો. ઇલિયમ ભેગા ન થયા હોત અને જે _ 
બધા ટ્રોજનો ધૂળ ફાકતા થયા હોત તેમનો વિચાર' 


તો કરો! એમનાં જીવન બચાવીને તમે મારો મહાન 
વિજય ઝૂંટવી લીધો છે, તમારે માટે એ આસાન 
કામ છે, તમને કોઈ શિક્ષાનો ભય નથી - મારામાં 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૪ 


શક્તિ હોત તો તમને પણ સીધા કરવાનું મનેગમત!' 
વધુ એક શબ્દ બોલ્યા વિના, પરાક્રંમોનો વિચાર 
કરતો અકિલીઝ, રથોની શરતમાંના વિજેતા અશ્વની 
અદાથી,'એ દોટ મૂકીને નિશાને પહીંચે તેમ, નગર 
ભણી દોડ્યો. ખેતરોમાંથી કડી કાઢી એને આવતો 
પહેલો જોનાર વૃદ્ધ રાજા પ્રાયર્મ હતો. એ દોડતો 
હતો ત્યારે એના વક્ષ પરનું કાંસું પાનખરમાં દેખાતા 
તારાની માફક ઝબકતું હતું - બીજા બધા તારાઓના . 


'તેજને ઝાંખું પાડી નાંખતા એ તારકનૈ શિકારી 
' (મૃગશીર્ષ)નો શ્વાન કહેવામાં આવે છે અને એ સૌથી 


તેજસ્વી તારક હોવા છતાં, એ મંગળકારી નથી; 
કારણ, આંપણે સાંક લોકો માટે એ માંદગી'આણે 
છે..એ વૃદ્ધ આદમીથી ઊંહકારો કઢાઈ ગયો અને, 
પોતાના હાથ ઊંચા કરી માથા સાથે એણે પછાડ્યા. 
એકદમ ભયભીત અવાજે, દરવાજા પાસે ઊભો રહી 
અકિલીઝં સામે લડવાના હેતુથી ઊભેલા પોતાના 
પ્રિય પુત્રને તે મોટેથી આજીજી કરવા લાગ્યો. 
હેંક્ટર| ઉપર પોતાનો હાથ લંબાવીને એ વૃદ્ધ 
માનવી બોલ્યો : “હેક્ટર! મારા પ્રિય પુત્ર, પેલાની 
સાથે કોઈની સહાય વિના તું એકલો લડ નહીં. એને 
હાથે તું પરાજય અને મૃત્યુ જ પામવાનો. તારા કરતાં 
એ ક્યાંષ વધારે તાકાતવાન છે ને વળી એ ખુન્તસે 
ભરાયેલો છે. મને એની પર ઓછો ભાવ છે એમ 


* દેવોને પણ હોત તો ફૂતરાઓ અને ગીધડાં' એના 


શબને ફોલી ખાતાં હોત (તો મારા હૃદય ઉપરથી 
કેટલો બોજો ઓછો થઈ ગયો હોત!)' એ માણસે 


મારા કેટલા લાખેણા દીકરાઓ ઝૂંટવી લીધા છે, 
એમને.હણ્યા છેકે દૂરના દ્વીપોમાં દાસ તરીકે વેચ્યા 
છે. સેનાએ નગરમાં શરણ લીધું છે ત્યારે આજે, 
કુંવરી લેઓથથી થયેલા મારા બે પુત્રો લાઇકેઓન 
અતે પોલિકેરસ મારી દષ્ટિએ પડતા નથી. 
દુશ્મનોએ એમને બીન પકડ્યા હશે તો, કાંસું અને 
સોનું આપી ,અમે તેમને મુક્ત કરાવીશું, કારણ, 
આદરણીય મુરબ્બી એલ્ટિસે પોતાની પુત્રીને મોટો 
દલ્લો આપ્યો છે પરંતુ એ જો અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુ 
પામ્યા.હોય અને હેડીઝમાં હોય તો મારે માટે અને 
એમની જનેતા માટે એ વેદનાની એક વંધુ વાત થશે. 
જો કે, ઈલિયમમાં કોઈ એમનો શોક લાંબો સમય 
નહીં પાળે - સિવાય કે, હૅક્ટર તુંયે એમની ભેગો 


જાય અતે અકિલીઝને હાથે પડે. તો બેટા, ગઢની. 


અંદર આવી જા અતે, ટ્રોયનો તથા ટ્રોજનોનો 
રક્ષણહાર બની રહે અને, પેલ્યુઝપુત્રને જશ 
અપાવવા તારી મોઘી જિંદગીને વેડફી નાખ મા. 
હંજી લાગણી અનુભવી શકતા તારા આ રાંક બાપા 
પર દયા કર, મારા ઘડપણમાં પિતા ઝૂયૂસે જે કૂર 

મ્‌ાગ્ય જોવાનું મારે માટે રાખ્યું છે તેનો જરી વિચાર 
કર-મારાપુત્રોની કતલ, મારી દીકરીઓનું ચૂંથાવું, 
એમનાં શયનગૃહોનું લૂંટાંવું, જંગલી શત્રુઓને હાથે 
એમનાં બાળકોના ધૂળમાં ઘા થવા અને ભ્રષ્ટ 
અકીઅનઃહાથો વડે મારી પુત્રવધુઓનાં અપહરણ 
થવાં - આ સઘળું મારા મરતાં પહેલાં મારે જોવું 
પડશે. ને છેલ્લે ધારદાર ભાલે વીંધાઈને પડવાનો 
મારો વારો આવશે જ્યારે કોઈનું ભાલું કે કોઈની 
તલવાર મને હણી નાખશે ત્યારે, મારા બારણા 
પાસેની શેરીમાં જ અકરાંતિયા કૂતરાંઓ મનેફાડી 


ખાશે. જે કૂતરાંઓને મારા ભાણા પર બેસીને મેં 


ખવરાવ્યું છે- અને મારા દરવાજાની ચોકી કરવાની 





તાલીમ આપી છ. તે સઘળા પોતાના ધણીના 
લોહીથી મદમસ્ત થઈને, ત્યાં સુસ્ત થઈને પડ્યા . 
રહેશે. આહ, કૌઈ જુવાનિયો યુદ્ધમાં મરાય અને 
પોતાના ઘાસોતો ત્યાં પડ્યો રહે એ ચાલે, સુંદર ન 
હોય એવું કંઈ પ્રગટ કરવા માટે એનામાં મૃત્યુને 
કંઈ સાંપડે નહીં. પણ કોઈ. વૃદ્ધ હણાય અને એના 
શ્વેતકેશી મસ્તકને, એની ધોળી દાઢીને અને એનાં 


, ગુહ્યાંગોને ફૂતરાં ભ્રષ્ટ કરે ત્યારે, આપણે માનવ 


અધોગતિમાં ખૂંપી જોઈએ છીએ.' 

આટલું બોલી પ્રાયમે પોતાના ધોળા વાળ તાણ્યા 
અને કેટલાક કેશ ખેંચી કાઢ્યા; પણ હેંક્ટરના 
નિર્ધારને એ ફેરવીઃશક્યો નહીં. પછી હૅક્ટરની માતા 
રોવા અને વિલાપ કરવા લાગી, પોતાનાં વસ્ત્રોને 
આધા કરીને પોતાના એક થાતેલાને ખુલ્લો કરી 
બીજે હાથે એને પકડીને આંસુ સાથે એ બોલી, 
“હેક્ટર, મારા બાળ, આદર દાખવીને મારી ઉપર 
દયા કર. કેટલી વાર તને મે આ થાનેલે લગાડ્યો છે 
અને એનાં પયથી તને શાતા આપી છે. બેટા, એ 
દિવસોને યાદ કર. ગઢની અંદર રહીને તું શત્રુનો 
સામનો કર અને એ આદમીનો સામનો કરવા તું 
એકલો ન જા. એ સાવ જંગલી છે અને તું એમ ન 
ધાર કે એ તને મારશે તો, મારા પ્રિય પુત્ર માટે, 
તારા જનાજા પાસે બેસીને હું રોઈ શકીશ; ખૂબ 
દાયજા સાથે આવેલી તારી પત્ની પણ એમ નહીં 
કરી શકે, પણ અમારા બેઉથી ખૂબ દૂર, આર્ગાઈવ 
બતેલાઓ પાસે તને ફૂતરાંઓ ફાડી ખાશે.' ,, 

આમ, રુદન કરતાં કરતાં એ બંનેએ પોતાના 
પ્રિય પુત્ર પાસે આગ્રહભરી વિનંતી કરી.'પણ 
હેક્ટરને એમની કશી અસર ના થઈ. એ પોતાને 
સ્થાને જ ચીટકી રહ્યો અને રાક્ષસી અકિલીઝને એણે 
પોતાની પાસે આવવા દીધો. કોઈ ડુંગરાળ કાળોતરો 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫ [૫ 


ઝેરી વનસ્પતિ આરોગીને મસ્ત બને અને પોતાતા 
રાફડા પાસે ગૂંચળું વળીને પડ્યો હોય ત્યાં સુધી એ 
કોઈ માણસને આવવા દે અને વિનાશક ચળકાટ 
સાથે એની ઉપર મીટ માંડે તેમ, જરી પણ ખમચાયા 
વગર, પોતાની ઢાલને ભીંતના ઉપસી આવેલા ભાગ 
સાથે ટેકવી દેઢ અને અણનમ ઊભો. પણ એના 
અજેય આત્મા સાથે સલાહ પુશવિશ કર્યા પછી એને 
ભય લાગ્યો અને પોતાની દશા બદલ એ ઊંહકાર 
કરવા લાગ્યો. એણે વિચાર્યું : “હું દરવાજામાં થઈ 
ગઢમાં પેસી જઉ તો પોલિડેમસ જરૂ૨ કહેવાનો કે, 
'આજે આ કતલની રાતે, અકિલીઝ પટમાં આવ્યો 
છે ત્યારે, સેનાને પીછેહઠ કરી ગઢ ભેગા થઈ જવાત્તી 
મારી-સલાહ મેં અવગણી' મારે એમ જ કરવું જોઈતું 
હતું. આ સંજોગોમાં, સેનાને મારી હઠનો ભોગ 
બનાવી હોઈ, હું મારા દેશબાંધવોનો અને, પેમીઢક 
ઝભ્ભાવાળી ટ્રોજન નારીઓનો સામનો હું કરી શકું 
નહીં, 'હૅક્ટરને પોતાના જમણા હાથમાં શ્રદ્ધા હતી 
અને આખી સેના એણે ગુમાવી, એમ કોઈ સામાન્ય 
નગરજન કહે તે હુંથી સહ્યું જાય નહીં. પણ એમ 
બોલાશે જ, ને ત્યારે, હું જાણીશ કૈ, અકિલીઝનો 
સામનો કરવા માટે બહાર ઊભા રહેવું અને એને 
મારી જીવતા ઘેર પાછા ફરવું કે, ટ્રોયના ગઢ પાસે 
માટે કીર્તિવંત મૃત્યુને વરવું તે ક્યાંય ચડિયાતું છે. 
મારી નકશીકામવાળી.ઢાલને વજનદાર શિરત્રાણને 
અને મારા ભાલાને ભીતે ટેકવી દઈ, મારી પોતાની 
સત્તાથી અકિલીઝ પાસે પ્રસતાવ મૂકું. એને હું વચન 
આપું કે અમે હેલનને અને એણે આણેલી ખધી 
સંપત્તિને મૅનલોઝને સોંપી દઈએ, અરે, પેરિસ એની 
સાથે ટ્રોયમાં જે કંઈ લાવ્યો છેતે સઘળું સોપી દઈએ, 
એના વડે તો આં અકીઅન સંગ્રામના બીજ વવાયા 
છે. વિશેષમાં અમારી સંપત્તિમાંથી પણ દુશ્મનોને 


કવિલોક :- સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨ -૨૦૦૫ [૯ 


ભાગ આપીએ તે તેવું વચન હું તેને આપું અંને પછી, 
સંસદમાં કશું છૂપું ન રાખવા હું મારા દેશ બાંધવોને 
સમજાવું અને બધી જંગમ મિલકતના બે સરખા 
ભાગ પાડીએ. પણ હું પગલાંનો વિચાર શા માટે 
કરું છું? મારે ડર રાખવાનું પૂરતું કારણ છે કે હું 
અએકિલીઝપાસે જઈશ તો એ નહીં દયા દાખવે, નહીં 
મારી જાત માટે સાદર દાખવે અને, નિઃશસ્ત્ અને 
અરક્ષિત એવા અને એક સ્ત્રીની માફક એ વધેરી 
તાખશે. નહીં; સંકેતસ્થાને મળી, પ્રેમશબ્દોની આપલે 
કરતાં અને એકબીજાની એકદમ નિકટ બેસતાં 
છોકરાં-છોકરીની માફક આ ઘડીએડહું અકિલીઝપાસે 
જઈ શકું નહીં. વખત બગોડ્યા વિના, એને ભીડવો 
જ. પછી જોઈએ કે અમારા બેમાંથી કોને ગળે  ગ્યૂસ 
વરમાળા પહેરાવવા ચાહે છે.' * 

હેક્ટર આશ સંકલ્પ-વિકલ્પમાં ડૂબેલો હતો એવે 
જ, પોતાના ઝગારા મારતા શિરત્રાણમાં, યુદ્ધ માટે 
સજ્જ થઈને, યુદ્ધદેવ જેવો દેખાતો અકિલીઝ એની 
નિકટ આવી લાગ્યો. પોતાને જમણે ખભે એણે 
પેલિયોનનું : એશવૃક્ષનું ભાલું ધારણ કર્યું હતું | અને, 
એસા દેહ પરનું કાંસું ઊગતા સૂર્યની માફક તગતગંતું' 
હતું. હેક્ટરે દષ્ટિ ઊંચી કરી, એને જોયો અને, ધ્રૂજવા 
લાગ્યો. લંડેવા માટે એ નાહિમ્મત થઈ ગયો અને, 
દરવાજા પાસે.ઊભો હંતો ત્યાંથી, ભયભીત થઈ, 
એ ભાગ્યો. પણ વેગની ગણતરી કરીને પેલ્યુઝંપુત્ર 
એની પાછળ પળવારમાં દોટ મૂકી. પાંખેથી ઊડતાં 
પંખીઓમાં સૌથી વેગવાન, પહાડી બાજ કોઈ ગભરું 
કપોતની પાછળ પડે અને, થીખતો પોતાના 
શિકારની પાંસે પહોંચે, શિકાર હાથ કરવામાટે 
વારંધાર ઝડંપં મારે તેમ અકિલીઝ એની પૂંઠે પડ્યો, 
અનેપે પેલું કબૂતરું પોતાનો જાન બંચાવવા જેમ ઝડયી 
ભોગે તેમ, પોતાના પગ લઈ જાય એટલો વેગથી ' 


હેક્ટરે ટ્રોયની રાંગ પાસે દોટ મૂકી. ચોકી અને, 
પવનથી નમેલા અંજીર વૃક્ષને વળોટી અને દીવાલથી 
થોડું અંતર રાખી, ગાડાને એ બંને દોડવા-લાગ્યા 
અને, સ્કેમેણ્ડરના સ્રોત એવા બે ઝરાઓ પાસે 
પહોંચ્યા, એકમાંથી. ગરમ પાણી નીકળે છે અને, 
ભડભડેતા અગ્નિની ઉપર ધુમાડો હોય તેમ, એ 
ઝરામાંથી વરાળ નીકળ્યા કરે છે. પણ બીજામાંથી, 


કાળે ઉનાળે પણ, હિમ જેવાં શીતળ જળ નીકળ્યા , 


કરે છે. એમની નજીક પાણાનાં બે થાળાં છે, ત્યાં 
ટ્રોજનોની પત્નીઓ અને સુંદર દીકરીઓ, અકીઅનો 
ચડી આવ્યા તે પહેલાં, પોતાનાં ચમકદાર કપડાં 
ધોવા આવતી. મૃગયો અહીંથી પસાર થઈ, હેક્ટર 
આગળ અને અકિલીઝ પાછળ એક સારો માણસ 
પણ એની પાછળ ક્યાંય ચડિયાતા દોડવીર સાથે. 
ને વેગ તો ભયંકર હતો, આ સામાન્ય દોટ નઃહતી. 
ઘોડા કેળવનાર હેક્ટરના જાન માટેની એ દોટ હતી, 
અને પ્રાયમના નગર ફરતી એ જોડી, ઊડતે પગે, 
ત્રણ વાર દોડી, તાકાતવાન શરતના ઘોડાની જેમ બેઉ 
દોડતા હતા, જાણે ઇનામમાં ત્રિપાદ કે યોદ્ધાની અંતિમ 
ક્રિયાની રમતમાં સ્ત્રીનું ઈનામ જીતવાનું હોય. _ 

બધા દેવો એમને જોઈ રહ્યા હતા - મૂંગા મૂંગા, 
આખરે, દેવો અને માનવોના પિતા નિઃશ્વાસ સાથે 
બીજા દેવો તરફ ફરી બોલ્યાઃ “ટ્રોયની દીવાલો પાસે 
જે માનવીનો પીછો પકડાઈ રહ્યો છે તેને મારા 
હૃદયમાં ઉષ્માભર્યું સ્થાન છે. હેક્ટર માટે હુ ખેદ 
અનુભવું છું છું. ઇંડાના પહાડ પર અને ટ્રોયના 
કિલ્લામાં, મારા માનમાં એણે અનેક બળદોના 
સાથળો બાળ્યા છે, પણ હવે પ્રાયમની નગરી ફરતે 
મહાત અકિલીઝ એનો પીછો પકડી રહ્યો છે.. તો 
દેવો, વિચાર કરો અને, એનું જીવન બચાવવું કે 
પેલ્યુઝપુત્ર અકિલીઝને હાથે એને મરવા દેવો-એ 


નક્કી કરવામાં મને સહાય કરો.' _ 

“પિતાજી! “તેજસ્વી નેત્રોવાળી એથિની ઉદ્ગારી 
ઊઠી, “તમે કેવી વાત કરો છો?' મૃત્યુની યાતનામાંથી 
બચવા જેનું ભાવિ નિર્માણ થઈ ગયું છે તેવા મર્ત્ય 
માનવીને માટે એનો અંત મુલતવી રાખવાનું સૂચન 
તમે કરો છો? ભલે તમને ઠીક લાગે તે કરો પણ, 
અમને સૌને તેમાં સૂર પુરાવવા ન કહો. 

'ટ્રેટોની દેવી અને મારી પ્રિય દુહિતા', 'ઝ્યૂસ 
વધા, “હું એને બચાવવા ઇચ્છતો ત હતો એવી તું 
હૈયાધારણ રાખજે. મારી શુભેચ્છા ઉપર તું આધાર 
રાખી શકે છે. તને ઠીક લાગે તેમ કર ને તે પણ 
તરતજ ઝ્યૂસ તરફથી આ ઉત્તેજન મળતાં, પોતાનો 
ભાગ ભજવવા તરવરતી એથિની એલિપ્સનાં 
શિખરો પરથી વેગથી તીચે આવી, 

એ દરમિયાન ચપળપાદ અકૅલીઝે હેક્ટર 
પાછળની પોતાની નિષ્ઠુર દોટ ચાલુ રાખી, પહાડ 
પરની પોતાની ખોલમાંથી મૃગબાળને બહાર કાઢી, 
પહાડના ઢોળાવો પર, મેદાનો પર અને ઝાડીઓમાં 
પણ કોઈ શિકારી શ્વાન એની પાછળ પડે, એત્તી 
ગંધ પકડે અને આખરે પોતાના શિકાર પર તરાપ 
મારે તેમ, હેકટરની કોઈ પણ ચાલાકીથી એ 
છેતરાયો નહીં. એક કરતાં વધારે વાર હેક્ટર 
ડાર્ડેનિયન દરવાજાઓ તરફ દોડ્યો, એ આશાએ 
કે કિલ્લા પરના બાણાવળીઓ એને પીછો 
પકડનારથી બચાવે, પણ ગઢની નજીકના ભાગ 
તરફ રહીને, અકેલીઝે એને દરેક વખતે રોક્યો 
અને એને ખૂલ્લો જમીન તરફ ધર્કલ્યો. ને છતાંય, 
હેક્ટર એને આઘો કરી શક્યો નહીં તેમ, અકિલીઝ 
એને પકડી પાડી શક્યો નહીં. જાણે એ ભીષણ 
ઓથારમાંની દોટ હત્તી, જેમાં શિકાર કે શિકારી એક 
અંગ હલાવી શકે નહીં.' 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦પ૫ [૭ 


મોત એને પગલે પડ્યું હતું ત્યારે હેક્ટર કેમ 
બચી શક્યો એમ તમે પૂછશો. અપોલોના અંતિમ 
વારના વચ્ચે પડવાથી જ એ એમ કરી શક્યો હેતો, 
એ દેવ એની પાંસે છેલ્લી વાર આવ્યા, એનામાં બળ 
પૂર્યું અને એના ચરણોમાં એણે વેગ ભર્યો. વળી, 
પોતાના હસ્તથી સંજ્ઞાઓ કરીને અક્રિલીઝ પોતાના 
માણસોને કહેતો હતો કે, પોતાના શિકાર પર કોઈએ 
તીર ન છોડવું, કારણ એને ડર હતો કે, એમ થાય 
તો, એનો અનુચર વહેલેરો લાગ લઈ તીરથી 
હૅક્ટરને વીધી કીર્તિ કમાઈ જાય. પરંતુ એ બંને 
ઝરાઓ પાસે ચોથી વાર પહોંચ્યા ત્યારે, પિતાએ 


પોતાની સુવર્ણતુલા આગળ ધરી અને બંને પલ્લામાં _ 


મૃત્યુ મૂક્યું, એકમાં અકિલીઝને માટે અને બીજામૉં 
ઘોડાં કેળવતા હેકટર માટે, નેપછી એમણે મધ્યમાંથી 
એ ત્રાજવું, ઊંચક્યું. દાંડી હેકટરની બાજુ તરફ 
ઢળીને એનો અંત નિશ્ચિત થઈ ગયો. એ હવે મૃત 
માનવી હત્તો. ફીબસ અપોલો એને છોડી ગયા, અને 
તેજસ્વી નયનોવાળી એથિની અકિલીઝ પાસે ગઈ 
ને ગંભીર શબ્દો બોલી : 'ખ્યાતકીર્તિ અકિલીઝ 
ઝ્યૂસના લાડા, અકીઅન શસ્ત્રો માટે મોટો વિજય 
મેળવીને બતેલાઓ ભેગા થવાનો આપણો સમય 
પાકી ગયો છે. હૅક્ટર અંત સધી લડત આપશે પણ, 
તું અને હું એને હણવાના છીએ. પોતાના પિતા ઝ્યૂસ 
સમક્ષ ધનુધરરી દેવ અપોલો ભલે હવે ગમે. એટલું 
ટળવળે, હૅક્ટર હવે છટકવાનો નથી. હવે શાંત ઊભો 


રહે અને હાંફ ઊતરી જવા દે ને એ દરમિયાનમાં હું ' 


હેક્ટર પાસે જઈ એને લડવા પ્રેરું છું.' 

અકિલીઝ ખૂબ રાજી થયો અને દેવીએ કહ્યા 
પ્રમાણે એણે કર્યું. પોતાના કાંસ્ય ધારવાળા ભાલા 
પર ટેકો લઈ એ ત્યાં ઊભો અને 'એથેની એની 
પાસેથી હેક્ટર પાસે ગઈ અને, ડેઇફોબસનું રૂપ 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૮ 


ન 


ધારણ કરીને તથા એના જેવો અવાજ કરીને એ 
બોલી, “પ્રેય બંધુ, વેગવાન અકિલીઝે તને થકવી 
નાખ્યો હશે, નગર ફરતે શી ઝડપે એ દોડતો હતો? 
ચાલ, અહીં જ ઊભા રહી આપણે એનો સામનો 
કરીએ. “ેઇફોબસ,' ઝગમગતા શિરત્રાણવાળો 
હેક્ટર ખોલ્યો, હેકાબી અને પ્રાયમે આપેલા બધા 
ભાઈ ઓમાં શ્વે તને સૌથી વિશેષ પ્યાર કર્યો છે. પરંતુ 
બીજા બધા નગરમાં જ રહ્યા છે ત્યારે, મારી દંશા 
જોઈને, ગઢની બહાર આવવાની અને મતે સહાય 
કરવાની હિમ્મત દાખવવાં બદલ હું હવે તારું વધારે 
શુભ વાંછીશ.' 'પ્રિય ભાઈ,' એથિનીએ “કહ્યું, 
“આપણાં માતાપિતાએ થને ત્યાં જ રોકાઈ જવા ખૂબ 
આગ્રહ કર્યો હતો તેની હું તને ખાતરી આપું છું. 
સારા માણસોએ પણ તેમ જ કર્યું - અકિલીઝથી એ 
લોકો એટલા ગભરાઈ ગયેલા છે. પણ તંમારી 
ચિન્તા મારું કાળજું કોરી રહી હતી. ચાલો, આપણે 
હિમ્મતપૂર્વક એની પર ધસી જઈએ અને, ભાલાં . 
મારવામાં કંજૂસ ત થઈએ. આપણી જોડનો વધ 
કરીને આપણાં રક્તરંજિત બષ્તરો સાથે અકેલીઝ 
વહાણે જવા નિર્માયો છે કે, તમારે ભાલે પડવા એ 
નિર્ભાયો છે તે જોઈએ. એથિનીનો ઉુક્કો ર સફળ થયો 
અને એ હેંક્ટરને આગળ દોરી ગઈ, હેક્ટર અને 
અકિલીઝ સામસામે આવ્યાં.' ા 
ચળકતા શિરત્રાણવાળો હેક્ટર પહેલાં બોલ્યોઃ 

જામદાર અકિલીઝ, પ્રાયમતા મહાનગર ફરતે તમે 
મારી પાછળ ત્રણ ચક્કર.લગાવ્યાં છે પણ મેં તમને 
મારી પાસે ઢૂકવા દીધા નથી કે તમે મને રોકી શક્યા 
નથી. પણ હવે હું વધારે દોડવાનો નથી, હવે તમારી 
સાથે દન્દયુદ્ધ ખેલવાનું અને, તમને મારી નાખવાનું 
કે તથારે ઢાથે મંરવાનું મેં નક્કી કર્યું છે. પણ તે પહેલાં 
આયણે એક સારું નક્કી કરીએ, તમારા દેવો તથારા 


અને, મારા દેવોને મારા સાક્ષીઓ તરીકે રાખીને - 
આ દેવો કરતાં વધારે સારા જામીન કોઈ મળી શકે 
'નહીં - નક્કી કરીએ કે, ઝૂયૂસ મને ટકી રહેવા દે હું 
તમારો.વધ કરું તો, રિવાજોને મંજૂર ન હોય તેવું 
કોઈ ગેરવર્તન હું તમારા દેહ સાથે નહીં કરું. હું 
અકિલીઝ માત્ર તમારું કવચ ઉતારી લઈશ, પછી 
તમારું શબ હું અકીઅનોને સોંપીશ. તમે પણ મારે 
માટે.એથ જ કરશો-ને?' . 

એની પ્રત્યે.કરડી નજર કરતાં ત્વરિત્પાદ 
અકિલીઝ બોલ્યોઃ “મારી સાથે કરાર કરવાની વાત 
કરે છે તે, હેક્ટર, તું પાગલ હોવો જોઈએ. કેસરીઓ 
માણસો સાથે કરાર કરતા નથી કે, વરુ ઘેટાં સાથે 
' સમ્મતિ સાધતું નથી - એ સૌ જન્મજાત શત્રુઓ છે. 
આપણું બંનેનું પણ તેવું જ છે. આપણી વચ્ચે મૈત્રી 
અશક્ય છે અને, આપણામાંથી એક પડશે નહીં 
અને, જક્કી યુદ્ધદેવને પેટ ભરીને લોહી પાશે નહીં 
ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચે સુલેહ થશે નહીં. આ સમય 
છં તારી શૂલવિધા અને હિમ્મત બતાવવાનો. હોય 
એટલી હિમ્મતને તું ભેગી કરી લે. પેલાસ એથિની 
'તું મારે ભાલે વીંઘા એની રાહ જુએ છે એટલે, તને 
અત્યારે કોઈ બચાવી શકશે નહીં. તારે ભાલે તેં મારા 
મિત્રોને વીંધ્યા અને મને દુઃખ પહોંચાડ્યું તેની પૂરી 
કિમ્મત તારે આ ઘડીએ ચૂકવવાની છે.' 

આટલું કહ્યા પછી અકિલીઝે પેંતરો ભર્યો અને 
એના પ્રલંબ પ્રતિબિમ્બવાળા ભાલાનો પ્રહાર કર્યો. 
પણ પ્રખ્યાત હેક્ટર ,સજાગ હતો અને એણે એ 
પ્રહારને ટાળવામાં સફળતા મેળવી. આવતા ભાલા 
ઉપર એની તજર મંડાયેલી હોઈ એ નીચે બેસી ગયો 
અને ભાલું એના શિર ઉપરથી પસાર થઈ ગયું. પરંતુ 
પેલાસ એથિનીએ એ જમીનમાંથી ખેંચી પ, અને 
રે પાછું આપ્યું. 


જઝ૬૪૩ 


મહાન સેનાધ્યક્ષ હેક્ટરે આ જોયું નહીં હોઈ, 
પેલ્યુઝના અજોડપુત્ર પ્રત્યે પોકારી ઊઠયો : “દેવ 
જેવા અકિલીઝ નિશાન ચૂકી ગયા! મારા મૃત્યુ માટે 
ગૂયૂસે તમને ખોટી મિતિ આપી લાગે છે! તમને 
વધારે પડતી ખાતરી હતી. પણ તમે ખૂબ વાચાળ * 
છો, તમારી જીભ વધારે પડતી છૂટ્ટી છે - મને 
ધથકાવીને મારી શક્તિનું હરણ તમે કરવા માગો 


છો. પણ તમે મને ભગાડી નહીં શકોકે, તથારું ભાલું 


મારી.પીઠમાં ભોંકી નહીં શકો. તમને તક લાધે તો 
હું હલ્લો કરતો હોઉં ત્યારે મારી છાતીમાં એને 
હુલાવી દેજો. પણ પહેલાં તમારે મારા આ ઘામાંથી 
છટકવું પઢડશે ને એનું બધું કાંસું તમારા માંસમાં 
ખૂંપી જાય એવું દેવ કરો! ટ્રોજનો માટે મોટામાં મોટા 
શાપરૃપ એવા તમે મરણ પામશો તો, આ યુદ્ધ એમને 
માટે હાથનો ખેલ થઈ જશે.' 

પછી એણે પોતાના પ્રલંબ પ્રતિબિમ્બ પાડતા 
ભાલાને ઘુમાવ્યાં અને વાર કર્યો. ને એ બરાબર 
અકિલીઝતી ઢાલના મધ્ય ભાગ પર પછડાયું અને 
ત્યાંથી એ પાછું ફેંકાઈ ગયું, હેક્ટરને ક્રોધ વ્યાપ્યો. 
અને એ ત્યાં નિરાશ થઈને ઊભો કારણ, એની 
પાસેથી એણે બીજૂં લાંબું ભાલું માગ્યું. પણ 
ડેઇફોબસ ત્યાં નજીકમાં હતો જ નહીં, ને શું બન્યું 
છે તે સમજીને હેક્ટર પોકારી ઊઠયો : “તો દેવોએ 
મને મૃત્યુનો યત્ન કરવા માટે બોલાવ્યો શું! હાય 


'ભને હતું કે ભલો ડેઇફોબસ મારી બાજુમાં છે પણ; 


એ તો નગરમાં છે અને એથિતીએ મને છેતર્યો, હવે 
મોત છેટું નથી, એ મારી સામે તાકી રહ્યું છે અને 
એમાં હવે ઉગારો નથી. પોતાની બધી શુભેચ્છા અને 
સહાયમ મારી પર વરસાવ્યા પછી હવે, ઝૂયૂસે અને 
એના ધનુર્ધારી પુત્રે નિર્ણય કર્યો જણાય છે. તો હવે 
હું મારા અંતને ભેટું- છું. મારા જીવનતું મારે ઊંચું 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫ [૯ 


મૂલ્યમેળવવું જોઈએ અને મારું મૃત્યુ કીર્તિહીન નહીં 
હોવું જોઈએ, ને, હવે પછીની પેઢીઓ જેનું સ્મરણ 
કરે તેવું શસ્્ર પરાક્રમ મારે કરવું જોઈએ.' 
હેંક્ટરના પડખામાં, એની કમ્મરે ધારદારી, 
લાંબી અને વજનદાર તલવાર લટકતીઃહતી. એણે 
એ તલવાર ખેંચી, જાતને હોશિયાર કરી અને ઘેટાંના 
કુમળા બચ્ચા પર કે આરામથી બેઠેલા સસલાં પર 
કાળાં વાદળ વીંધીને ઊંચે ઊડતો ગરુડ ત્રોટકે તેમ એ 
ત્રાટક્યો. તલવાર તાણીને હેક્ટરે હલ્લો કર્યો તો, 
ક્રોધથી લાલચોળ થઈને અકિલીઝ એની સાપે ઘસ્યો. 
પોતાના દેહ આડી સુશોભિત ઢાલ ધરીને, એનો 
ચળકતો શિરત્રાણ પોતાની ચાલ સાથે ડોલાવતો અને 
હેફીસ્ટસે બતાવેલી ઉપરની કલગી ફરફરાવતો, 
આકાશમાંના સૌથી ચળકતા રત્ન સાન્ધ્ય તારક રાડ 
પડતાં પ્રકાશે તેમ પ્રકાશતો, જમણા હાથમાં સમતોલ 
પકડેલા ભાલાની અણીને ચમકાવતો રહેક્ટરને 
હણવાના નિર્ધાર સાથે અને, હેક્ટરતા પોચા અંગને 
શોધતો અકિલીઝ એની સામે આવ્યો, 
અક્રિલીઝે જોયું કે પેટ્રોક્લસના દેહ પરથી ખેંચી 
કાઢેલા હેક્ટરે પહેરેલા કવચમાં અન્નનળી નજીકના 
ગળા પાસેની ખુલાવટ સિવાય બીજે કશે અવકાશ 
ન હતો અને માણસને ખતમ કરવા માટે એ સ્થાન 
તો ઉત્તમ છે. હેક્ટરે પોતાના પર હલ્લો કર્યો ત્યારે 
ડુંવર અકિલીઝે પોતાના ભાલાથી હૅક્ટરના ગળાના 
માંસમાં ખૂંચી ગઈ જો કે, એ કાંસાની ધારે એની 
શ્વાસનળીને વીંધે તહીં અને, પોતાના વિજેતાને 
સંબોધવા એને શક્તિમાન રાખ્યો. હૅક્ટર ધૂળ ભેગો 
થયો અને મહાન અકિલીઝે એની ઉપર [વિજય 
મેળવ્યો, 'હેક્ટર', એણે કહ્યું,. 'પેટ્રોક્લસનું બખ્તર' 
ખેંચી કાઢયું ત્યારે તું બેશક માનતો હતો' કે, “હું 
સલામત છું.' તે કદી મારો વિચાર જ કર્યો ન હતો. 
હું ખૂબ દૂર હતો. દૂર ખૂંખાર બતેલાઓ પાસે 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૧૦ 


પેટ્રોક્મસ કરતાં ક્યાંય ચડિયાતો એક આદમી 
અલગ હેમખેમ બેઠેલો હતો, એ આદમીએ તને 
ભોંભેગો કર્યો છે. એટંલે હવે અમે પેટ્રોક્લસનો 
અંતિમ વિધિ કરીએ ત્યારે, કાગડા-કૂતરાં તારું માંસ 
ચૂંથશે ને ને ખાશે! ન ર 
ક્ષીણ થતા જતા સ્વરે હેક્ટરે બોલ્યો : 'હુ તમને . 
વીતવું છું, તમારે ઘૂંટણે પડું છું અને, તમારા જીવંનના 
તથા તમારાં માતાપિતાના સમ દઈ કહું છું કે, 
અકીઅન વહોણો પાસે મારા દેહને કૂતરોઓને 


હવાલેના કરશોપણ બદલામાં વળતર લઈ એ દેહને 


મુક્ત કરશો. મારા પિતા અને મારાં રાણીમાતા 
તમને પુષ્કળ કાંસું અને સુવર્ણ આપશે. મારા દેહને. 
ઘેર લઈ જવા દેજો જેથી ટ્રોજનો અને એમની 
પત્નીઓ અગ્નિવિધિથી મારૂં સન્માન કંરે.' 
દોટવીર અકેલીઝ એની સામે ઘુરક્યો. “કૂતરાં', 
એ બોલ્યો, “મારા ઘૂંટણની વાત નહીં કર કે, મારાં 
માતાપિતાનાં નામ વચ્ચે ખહીં લાવ. તેં મને'જે 
વીતાડ્યું છે તે જોતાં તને કાચો ખાવાની હિમ્મત 
થારામાંજાગે તો સારું થાય. પરંતુ એક બાબત નક્કી 
છે, તે એ કે, ફૂતરાંઓથી તારા શરીરને કોઈ બચાવી 
શકશે નહીં, તારા મૂલ્ય કરતાં' દસ ગણી તારી 
મુક્તની રકમનો અહીં ટ્રોજનો ઢગલો કરે અને, 
વધારે આણવાનું વચન આપે તો પણ'નહીં, 
ડાર્ડેનિયન પ્રાયમ તારા ભારોભાર સુવર્ણ આપવાની 


આજ્ઞા એમને કરે તો પણ નહીં ને. નહી તારાં 


રાણીમાતા, પોતે જણેલા પુત્રને જનાજા'પર રાખી 
એને માટે અશ્રુપાત કરી શકે, પણ ફૂતરાંઓ અને . 
શિકારીપક્ષીઓ તારી જયાફત ઉડાવશે,.' _ 
મરવાની અણીએ પહોંચેલા હેક્ટરે ફરી એક 
વાર કાકલૂદી કરી. હું તમને કેટલા સારી રીતે ઓળખું 
છું ને તમારું મન વાંચી શકું છું! એણે કહ્યું 'તમારું હૈયું 
લોખંડ જેવું કઠણ છે - હું થૂંક વલોવી રહ્યો છેં. છતાંય 


અમલ.કરતાં પૂર્વે જરા થોભજો, ક્રોધી દેવો પણ એ 
યાદ રાખશે અને, પેરિસ અને અપોલો તમારી બધી 
કીર્તિસોતા તમને અહીંસ્કીઅન-દરવાજે આવશે ત્યારે 
તથારી'વારી પણ આવશે.' 

. મૃત્યુએ હેક્ટરને આગળ બોલતો થંભાવ્યો અને 
કી દેહમુક્ત આત્મા હેડીઝ ભણી ઊઠયો, પોતાના 
ભાગ્યને અને પોતાના મનુષ્યત્વને ઘોડી જવા બદલ 
એને ગ્લાનિઃથતી હતી. પરંતુ એ મરી ગયો હોવા 
છતાં, રાજકુમાર અકિલીઝે એને ફરી સંબોધ્યો ઃ 

“શરી જા તું! ગ્યૂસ અને બીજા અમર દેવો નિધારે 
ત્યારે મારું મૃત્યુ છો આવતું.” 

પછી એણે પોતાનું કાંસ્ય ભાલું શબમાંથી ખેંચી 
કાઢી એને નીચે મૂક્યું. હૅક્ટરના ખભાઓ પરથી 
એ જેવું લોહીખસટું બખ્તર કાઢવા લાગ્યો કે તરત 
જ બીજા અકીઅન લડવૈયાઓ ત્યાં દોડી આવ્યા અને 
ફરતા ઊભા રહ્યા, હેંક્ટરનું કદ તથા એતો અદ્ભુત 


. દેખાવ જોઈ એમને અચરજ થયું. ત્યાં ઘેરો વાળી 


ઊભેલાઓમાં કોઈ એવો ન હતો જેણે હૅક્ટરને ઘા 
મારવાની તક ન ઝડપી હોય. પાસે જઈને કોકે ઘા કર્યો 
ત્યારે ઘા મારનાર પોતાના સાથીઓને મજાકમાં 
સંભળાવતો કે, હૅક્ટરે વહાણો સળગાવ્યા ત્યારના 
કરતાં એની સામે અત્યારે કામ પાડવું વધારે સરળ છે. 
હૅક્ટરનું બખ્તર ખેંચી કાઢ્યા પછી વેગવીર 
અકિલીઝ ઊભો થયાં અને અકીઅનોને એણે 
ભાષણ કર્યું. મારા મિત્રો એ બોલ્યો, “'આર્ગાઈવોના 
નામકો અતે સલાહકારો, જે માણસે બીજા બધા 
યોદ્ધાઓ કરતાં આપણને વધારે નુકસાન પહોંચાડ્યું 
છે તેની ઉપર દેવોએ આપણને વિજય અપાવ્યો છે. 
-ૌ નગર ફરતા આપણે સશરતર તપાસ કરીએ અને 
1જનોનો વીરોત્તમ પડ્યો હોઈ એ લોકો કિલ્લો છોડી 
વા માગે-છે કે, 


હેકટરની સહાય વિના પણ એને 


વળગી રહેવા માગે છે એ બાબતની માહિતી આપણે 
મેળવીએ. પણ હું તે કેવી વાત કરું છું પરંતુ, જ્યાં 
સુધી છું મૃત્યુલોકમાં છું અને ધરતી ઉપર ચાલી શકું 
છું ત્યાં સુધી મારાં જહાજો પાસે વણ દફનાવાયેલો 
અને વણવિલાપાયેલા પડેલા મારા સાથી પેટ્રોક્લસને 
હું કેમ ભૂલી શકું? હેડીઝનઃ આવાસોર્માં મૃત્યુ પામેલા 
ભલે બીજા મૃત્યુ પામેલાઓને ભૂલી જતા હોય. તો ' 
અકીઆના સૈનિકો, ચાલો આપણે આ શબને 
ઊંચકીને, “અમે મહાન કીર્તિ પામ્યા છીએ, ટ્રોયમાં 
દેવની જેમ પૂજાના હૅક્ટરને અમે હણ્યો છે, એમ 
વિજયગાન ગાતા, આપણે જહાજો ભેળા થઈએ.” 

મરણ પામેલા રાજકુંવરને નિર્લજ્જ 
અત્યાચારનો ભોગ બનાવવાનું ક્રમ પછી અકિલીઝે 
કર્યું. હેક્ટરના પગની પાછળના ભાગના, ઘૂંટીથી 
ગોઠણ સુધીના સ્તાયુબંધો કાપી, નાખ્યા, ત્યાં 
ચામડાના પટ્ટા ભરાવ્યા અને એ પટ્ટાઓને પોતાના 
રથ સાથે મજબૂત બૉંધ્યા અને એના મસ્તકને 
ઢસડાતું રાખ્યું. પછી વિખ્યાત બખ્તર લઈ એ પોતે 
રથે ચડયો અને, ચાબુક મારીને ઘોડાઓ ચાલુ કર્યા 
ને એ ઘોડાઓ જાણે કે ઊડવા મંડ્ચા. પાછળ 
ઢસરડાતા હેક્ટરે ધૂળના ગોટા ઉડાડ્યા, એના કાળા 
કેશ બેઉ બાજુએ ઢળી પડ્યા અને, એના એક કાળના 
સુંદર ચહેરા પર ધૂળ પડવા લાગી, તેના પોતાના જ 
વતનમાં એના શત્રુઓને હાથે ઝ્યૂસે એને આમ _ 
અપવિત્ર થવા દીધો. 

હૈકટરનું મસ્તક આમ ધૂળમાં રગદોળાતું રહ્યું. 
પોતાના પુત્રના આ હાલ થતા જોઈ એની માતાએ 


પોતાના વાળ ખેંચ્યા અને પોતાનો અંતરપટ ખેંચી 


એનો ઘા કર્યો અને મોટી દુઃખાર્ત ચીસ નાખી. એના. 
પિતાએ વેદનામાં ઊંહકાર કર્યા, એની આસપાસ 
ઊભેલા લોકોએ એ વેદનાના સૂર ઝીલી લીધા અને 


* કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫- (૧૧ . 


આંખી નગરી શોકસંત્પત થઈ ગઈ. એના 
ગગનભેદી મિનારાથી માંડી એની અધમાધમ શેરી 
* સુધીનું આખું ઇલિયમ ભડભડ બળતું હોત તો પણ 
એમનો વિસ્તાર આટલો જોરદાર ન હોત. ભયગ્રસ્ત 
વૃદ્ધ રાજવી ડાર્ડેનિયન દરવાજા' તરફ ચાલવા 
લાગ્યો. અને એના અનુચરોએ એને અટકાવ્યો ત્યારે 
એ છાણમાં ઘસડાવા લાગ્યો અને દરેક ખવાસને 
નામ દઈ વિનંતી કરવા લાગ્યો : મિત્રો, મને એકલો 
રહેવા દો તંમે મારી વધારે પડતી ઉપાધિ કરો છો. 
નગરની બહાર મને એકલાને અકીઅન બતેલાઓ 
પાસે જવા દો. હું એ અમાનવી રાક્ષસને વિનવવા 
માગું છું. હક્ટરની યુવાનીથી અને મારા ઘડપણથી 
એ કદાચ શરમાય. આખરે તો એનેય જન્મદાતા 
જનક છે, મારા જેવડી વયનો પેલ્યુઝ, બધા ટ્રોજનોને 
શાપરૂપ થવા એનો ઉછેર્યો છે, જો કે મારા જેટલી 
પીડા કોઈએ ભોગવી નથી, મારા કેટલા બધા પુત્રોને 
એમની જુવાનીમાં એ કસાઈએ રહેસી નાખ્યા છે. 
ને હું એ સૌ માટે વિલાપ કરું છું પણ એમનામાંના 
એક હેક્ટર માટેનું મારું ક્રન્દન મને મારી કબરે લઈ 
જવાનું રે, એ મારા હાથમાં મૃત્યુ પામ્યો હોત તો તો 
અમારા હૈયા ભરીને અમે એતે માટે વિલપ્યાં હોત, 
હું ને, પોતાની પીડા માટે એને જન્મ દેનાર, એની 
જનેતા. આંસુ સારતો પ્રાયમ આમ વિલાપ કરતો 
હતો. ટ્રોયના નગરજનોએ પોતાના ડૂસકાંઓના સૂર 
પુરાવ્યા. અને પછી ટ્રોયનારીઓની સંગે રાણી 
હેકાબી કરુણ મરસિયો ગાવા લાગી. મારા બાળ! 
રૂદિત સ્વરે એ બોલી, “હાય મને! તું આમ ચાલી 
ગયો પછી મારે શા હાજે જીવવું ને સહેલું? તું 
નિશદિન મારું ગૌરવ હતો અને અતે નગરમાંના 
દરેક નર-નારનો તું રક્ષક હતો ને એ સૌ તને દેવની 
' જેમ સંબોધતાં, તું જીવતો હતો ત્યાં સુધી તું, ખરે 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૧૨ 


જ, એમનો મહાયશ હતો. હવે મૃત્યુ એને વિધૉતા 
તતે ઉપાડી ગયાં.” 


હેકાબી આમ રુદન અને-વિલાપ કરતી હતી. 


પરંતુ હૅક્ટરની પત્નીએ હજી એ સમાચાર સાંભળ્યા 
ન હતા. એનો પતિ ગઢની બહાર રોકાઈ ગયો હતો 
એમ કહેવાને પણ કોઈ એની પાસે ગયું ,ત હતું. 
પોતાના ઘરના એક ખૂણામાં, બેવડાો'પનાના' એક 
જાંબુડી નાખમાં એ ફૂલની ભાંત ભંરી' રહી હતી. 
નિર્દોષતામાં એણે ચૂલા ઉપર પાણીનો મોટો દેગડો 
મૂકવા કહ્યું હતું જેથી યુદ્ધમાંથી પાછો આવેલો હેક્ટર 
ગરમ પાણીએ નહાઈ શકે - એને સ્વંપ્નેય-ખ્યાલ ન 
હતો કે હવે એ સર્વ સ્નાનથી દૂર 'અકિલીઝ અને 
તેજનયની એથિનીને હાથે મૃત્યુ પામ્યો હતો, પરંતુ 
કિલ્લાની આડભીંત પાસેનાં વિલાપ અને ડૂસકાંઓ 
એને કાને પડ્યો. આખે શરીરે એ કંપી ઊઠી. એના 


હાથમાંથી કાંઠલો જમીન પર પડી ગયો. પોતાથી 


ખવાસગણોને એણે ફરી બોલાવી “તમારામાંથી બે 
જણી મારી સાથે ચાલો, શું બન્યું છે તે મારે જોવું જ 
જોઈને મારાં પૂજ્ય સાસુમાનો સ્વર મને સંભળાયો, 
મારી વાત હું તો મારું હઇડું બહાર નીકળી રહ્યું છે 
અને મારા પગ ઊપડતો નથી, પ્રાયમેના કુળ ઉપરે 
ભયંકર આફત તોળાઈ રહી છે. મને આ અમંગળ 
સમાચારથી બચાવો પણ, મને ખૂબ ભય છે કે, 
અકિલીઝે મારા વીર સ્વામીને ગઢની બહાર પકડી 
રાખી એ, ખુલ્લા મેદાનમાં, એની પાછળ પડ્યો છે. 
અરે હૅક્ટરના હઠીલા ગૌરવનો એણે અન્ત પણ 
આણ્યો છે. કારણ, હેક્ટર કંઈ ટોળા ભેગો-પાછળ 
ન રહે, સૌની પહેલાં એ મોરચે ઘસે અને પોતાના 
જેવું શૂરાતન કોઈને દાખવવા ન દે.' પ 
આટલું બોલીને, પગલી સ્ત્રીની માફક, થડકતેર 
હૈયે એણ્ડ્રોસેકી પોતાની દાસીઓ સાથે ઘરની બહાર 


રાંગપાસે આ રીતે, લોકોનું ટોળું જમા થયું હતું ત્યાં 
એ આ આડંભીતે ચડી નીચે મેદાન ઉપર દષ્ટિપાત 
કર્યો તો, નગરની સામે પોતાના પતિને એણે 
ઢસરડાતો જોયોઃ- તેજ તોખાર ધીમી રવાલ ચાલે 
ચાલતા એને .અકીઅન વહાણો તરફ ઘસડી રહ્યા 
હંતા. એણ્ડોસેકીની આંખે અંધારાં ઊતયા. એ 
બેહોશ થઈ ગઈ અને, જમન પર ચત્તીપોટ પડી. 
એની આકર્ષક શિરશોભા મીશે પડી ગઈ, એનો 
મોડ, એનું'કેશબંધન અને, પિતા ઈટિયોનને ગૃહેથી 
એને લઈ જવા માટે હૅક્ટર રાજાશાહી કરિયાવર 
,લઈ ત્યાં આવ્યો હતો ત્યારે, એફરોડાઇટીએ એને 
આપેલો સુવર્ણનો અંતરપટ બધુંય નીચે સરી પડ્યું. 
એ આમ મૃતપ્રાય હાલતમાં હતી તેવે એની નણંદો 
અને દેરાણીઓ એને ફરતી ટોળે વળી અને એ સૌએ 
એનેપોતાના હાથમાં લઈ લીધી. આખરે એ ભાનમાં 
આવી ત્યારે. એ ડૂસકાં ભરવા લાગી અંને ટ્રોયની 
નારીઓ પાસે વિલાપ કરવા લાગી. 

“હાય, હેક્ટર', હાય અને ! એણે રુદન માંડ્યું. 
“તમે અહીંપ્રાયમગૃહે અને હું મારા પિતા ઈટિયોનને 
ઘેર, આપણે બેઉ એક જ દુર્ભાગી તારાની દષ્ટિ હેઠળ 
જન્મ્યાં હોઈશું, મારા દુર્ભાગી.પિતાએ એની વધારે 
દુર્ભાગી દીકરીને થીબ્ઝમાં ઉછેરી આજે એ પસ્તાતા 
હશે કે, દીકરી જન્મી જ ન હોત તો સારું થાત. કારણ, 
' તમે હેડીઝ અને અજાણ અઘોલોક તરફ ગમન કરી 
રહ્યા છો અને મને તમારી પાછળ દુઃખમાં તમારા 
ઘરમાં વિધવાની દશામાં મૂકી ગયા છો. અને તમારો 
દીકરો તો, હજી સાવ બાળક જ છે, દુઃખી 
માતાપિતાનો બાળ એ હેક્ટર, તમે મૃત્યુ પામ્યા છો 
એટલે તમે હવે એને આનંદ નહીં આપી શકો કે 
નહીં એ તમને તેમ કરી શકે. અકીઅન'યુદ્ધની 
ભયંકરતામાંથી એ ઉગરી જશે તો પણ એને પંથ 





હવે પીડા ને યાતના જ છે કારણ, એની સંપત્તિ 


"અજાણ્યા લોકો બોટશે. અનાથ બાળક સાથીઓથી 


પણ વિખૂટો પડી જાય છે કારણ, એ ઉદાસ નજરે 
અને અશ્રુસિક્ત ગાલે ફરે છે. પોતાની જરૂરિયાતને 
લઈને, પોતાના પિતાના મિત્રો મળ્યાં હોય ત્યાં 
જઈએ. કોઈ અંગરખું તો-કોઈ કેડિયું તાણે છે અને, 
દયાથીપ્રેરાઈ કોઈ એના મુખ સમીપે સુરાની કટોરી 
ઘરે છે તે ક્ષણ સુધી, એના હોઠ ભીના થાય ત્યાં 
સુધી, એ તો ઘૂંટડો એના કંઠ-નીચે'ઊતરતો નથી. 
પછી ત્યાં બીજો છોકરો આવે છે. એનાં માબાપ બેય 
જીવતાં હોય છે, એ પેલા નબાપાને મુક્કીઓ મારી, 
એ મિજબાનીમાંથી હડસેલી મૂકે છે અને ટોણો મારી 
કહે છે, “જા બહાર જ જતો રહે તારો બાપ અહીં 
મિજબાની માણતો નથી.' એટલે પેલું નબાપું બાળક 
રોતું રોતું એની પાસે જાય છે નાનો એસ્ટ્રિયેનેક્સ 
એના પિતાને ખોળે બેસીને હાડકાં પરનો મેદ અને 
સાંસ આરોગતો અને રમતાં થાકી જઈશ. નિદ્રાવશ 
થવા જતો ત્યારે પોતાની નાવળા હાથમાં લાડ 
પામતો, આનંદથી સુંવાળી શય્યામાં સૂતો. પણ હવે 
એના પિતા જતાં, એસ્ટ્રિયેનેક્સ અનિષ્ટોથી ઘેરાઈ 
જશે. ટ્રોયના રક્ષક તરીકે ઓળખાતા તમારા લોકો 
ગઢના અને ગઢના રાખણ હાર નિહાળતા હતા. અને 
તમારાં માવતરથી દૂર, ચાંચાળાં જહાજો પાસે, 
ફૂતરાંઓએ ધરવ કર્યા પછી, તમારા નિર્વસ્ર દેહને 
સળવળતાં જંતુઓ ખાવા લાગશે. સ્ત્રીઓએ તૈયાર 
કરેલા તમારા સુંદર પોશાકો ઘરમાં પડ્યા રહેશે. એ 
બધાની હું રાખ કરી નાખવાની છું. એ હવે તમને 
નકામાં છે, તમે કદી એ પહેરવાના નથી..પણ ટ્રોયનાં 
નર-નારીઓ તમને અંતિમ માન આપશે જ. 

આમ એણ્ટ્રોમેકી આંસુ સારતી આકન્દ કરવા 
લાગી અને, દાસીઓ એમાં જોડાઈ. . (કમશઃ) 


.. કવિલોક: સપ્ટેમ્બર-અઅ ૨૦૦૫ [૧૩ 


એ અવ્યાખ્યેય વિશે / / કનસ 


અર્ધું અધૂરું શું ને વળી શું પૂરેપૂરું? 
છે ચાલુ કશું કાર્ય જે પૂરું ન, ના શરૂ. 


ક 


લાગે પૂરો થયો કે તરત ત્યાં એ શરૂ. 
ખંડેર થાય ખલ્ક, ખરી જાય પોપડા., 
તિરાડમાંય બીજ છે, પાછું તરુ શરૂ. 

આ શૂન્ય લાગે તેય એવું સાવ શૂન્ય તા, 
બ્રહ્માંડ ફૂટે એક કે જો, અન્ય નીકળ્યું. 


લાખ ઉલેચ્યા કરો વીરડો ગણીને વિશ્વ, 
ખાલી ન થાય, એવુને'વું રહે ભર્યુભર્યું. 


આમ લાગે પ્હાડ જેવું સખ્ત શુષ્ક એ, * ” 


પણ રોમરોમ એમનું જીવન ઝર્યુઝર્યું. 


આમ વિચાંરીશ તોય થાકી જૈશ તેમ પણ; 
ઉશનસ્‌, તુંથી શું, કોથીય જાય ના કળ્યું, “_ 


સાતત્ય / 6૪". 

ખાદ જ કર્યું મેં મારામાં 
તો-મળ્યો “મોએન્જો દડો' જેવો 
એક પ્રાચીન અસ્લુસૂલ 
ઇતિહાસપૂર્વેનો* 
સભ્યતા-અવશેષ! 
જેમાં'€એકાદ મમીય * 

“ જેકદાચ'મારુંજ 

તે વખતનું!" 


- ૬ કવિલોક: સપ્ટેમ્ખર-ઓક્ટોબરં--૨૦૦૫ [૧૪ 


-રસાત્મકમ્‌- 


ગાડી અને ( તંદ્રા જુ સઃ 
ઝડપીમાં ઝડપી આ ગાડી; 


_ તોયે મારા વિચારોથી આગળ ક્યાં જાય? ન્‍ 


 :.ચક્રો એનાં ગતિમાન 
* મારા મનને તો એનું લેશ નહીં ભાન, 


બેઠો બેઠો દોડ્યે જાઉં ક્યાંયનો યે ક્યાંય... 
સાંકળ ખેંચાય, ટોળું એકઠું ત્યાં થાય, 
ગાડી ઊભી રહી જાય. 

તંદ્રાડૂબ્યો હુંય તે કેં સાંભળું સવાલઃ 

કોણે ખેંચી છે સાંક? ॥* 
બોલો, કોણે ખેંચી છે સાંકળ? ી 
કોલાહલે ઢસડાતો જોઉ આસપાસ 
આખાયે ડબાની કશી ચાલતી તપાસ. 


'કુસુમદલેથી જેમ ઝરે છે ઝાકળ *_ 
' તેમ હોઠ મારા ફરફરે વાક : 


અંતરિયાળ ખેંચીને આ સાંકળ, 


' કેમ કોઈ બોલે નહીં! ન 
મારી પેલી તંદ્રાનો ત્યાં ઉકેલાતો વળ. _ 


_ . ડબામાં સહુષે પાછાં ગોઠવાઈ રહે, 


કોઈનેય કોઈ નવ કશું ક કહે, 


ણે ગાડી એમ સરતી જ્યાં 
' હુંય પાછો તંદ્રા મહીં ડૂબતો ત્યાં, 


બે સૉનેટ / 72જર 2/8 
૧. માકિઆવેલી 
જ્યાં શાસને નૃપ નપુંસક, મંદબુદ્ધિ, 
' ત્યાં આવતાં અધમ આક્રમી કૈક ધાડાં, 
ને ઝૂંટવે. ઝનૂનથી સુત 'વિત દારા, 
રાજા મરે અગર દેશવટે સિધાવે: 

' કેકેવજીર કપટી દરબૉર બેઠા, _ 
જે સામ, દામ, અજમાવત દંડ, ભેદ, 

' લેતા પડાવી પીઠ, કાવતરાં કરાવે, 
થાતી અરાજક દશા, વળી નાશ થાતો. 

' લું જાણતો મનુજ ચંચલ, લોભી લુચ્ચા, 
વિશ્વાસ કંયાંય કરવો નહિ કોઈનો 'ને 
જો હોય જીવવું વળી જીતવું સદા તો 
થાવું શિયાળ વળી સિંહ અરણ્ય વાટે. 
“ચાણક્ય તું નિરખતો બધું વક્રનેત્રે, 
તારો પ્રભાવ પ્રસરે નીતિ રાજ્યક્ષેતરે. 

ર, માર્ક્સ 
અમીર ઘરનો ભણેલ નબીરો પૂરો, તે છતાં 
ભમ્યો ભટકતો તું રંક દૂર દેશ નિર્વાસને, 
પ્રકોપી સળગાવતો કલહ, દેશ-વિદેશમાં 
કુશાગ્ર કલમે તું બીજ સહુ રોપતો કૉંતિનાં." 


નથી જ નથી માન્ય, દ્રવ્ય, ધન, ધાન્યનો સંઘરો, 
નથી જ નથી માત્ય, ધન્ય મિજબાની એશ્ચર્યની, 


તથી જ નથી માન્ય, દૈન્ય, સમુદાયના દાસ્યનું, 
નથી જ નતી માન્ય, મદ્ય મદિરા ધજા, ધર્મનાં. 
કરે જરૂર કામ સૌ મતિયથા, યથાશક્તિથી, 
ભલે જરૂર પૂરતું મળી રહે બંધાંને વળી, 
સમાન જન હો સહુ, સહુ સ્વતંત્ર સન્માનિત, 
પ્રફુલ્લિતપ્રછી મનુજ પમરે પૂરા ગૌરવે. 

તને હતું ઊતારવું સકળ સ્વર્ગ પૃથ્વી પટે, 
“પરંતુ ઊભર્યું અહીં નરક કેમ ફ્હે છેવટે? 


માકિઆવેલી : માકિઆવેલી (11દ્રતાંઢપ્લા॥ 1469-1527) 
માનવસ્વભાવના કપટ, પ્રપંચ, વકતા, શંકા, સત્તાભૂખ, કેપ 
ગેરેની વાત કરે છે. એનું કહેવું એમ હતું કે જે કોઈને સત્તા કબ્જે 
કરવી છે અને પછી ટકાવી રાખવી છે એશે આ બધી માનવસહજ 
વૃત્તિઓની ગણતરી કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. માકિઆવેલી મધ્ય 
ઈટલીમાં આવેલા ફલોરેન્સના પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો ૧૪૯૨- 
૧૫૧૨ દરમિયાન અધિકારી હતો, સરકાર બદલાતાં તેની 
હકાલપટ્ટી થઈ. બાકી રહેલી જિંદગી એણે ચિંતન અને 
લેખનકાર્યમાં વિતાવી. રાજ્ય કેમ કરવું, યુદ્ધ કેમ કરવું વગેરે 
વિષયો ઉપર મહત્ત્વના પુસ્તકો લપ્યાં. 

૧૪૫૦-૧૫૫૦ના ગાળામાં યુરોપમાં ખાસ કરીને ફાંસ, 
સ્પેન, ઇટલી અને ઇંગ્લંડમાં રાજયો રાજ્યો વચ્ચે, કૅથલિક અને 
પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મપંથો વચ્ચે વારંવાર ઝગડાઓ, લડાઈઓ થતી. 
અંધાધૂંધી ફેલાયેલી રહેતી. ફાન્સના ઇટલી ઉપરના આક્રમણને 
કારણે ત્યારે આદર્શ ગણાતા ફલોરેન્સની પણ પડતી થઈ, આ બધું 
માકિઆવેલીએ સગી આંખે જોયું. એને થયું કે રાજવીએ અંદરના 
ઊહાપોહ કે બહારના આશમણથી બચવા કટે હમેશ સાવધ રહેવું 
જોઈએ. પોતાની સત્ત! ટકાવી ચાખી હોય તદ દક્ષતા અને 
કુશળતાથી રાજયસંચાલન કરવું ઘટે. રાજકારણ એ કાંઈ શોખનો 
વિષય નથી, કે નથી કોઈ બિનકુશળ, શોખીન માણસને પ્રયોગ 
કરવાનું સાધન. એ તો છે અનુભવી, દક્ષ અને મુત્સદી માણસોનું 


' દિવસરાતનું અવિરત કામ, જેમાં રાજવીએ સતત જાગ્રત રહેવું 


અનિવાર્ય છે. એની સત્તા ઝૂંટવી લેવા કંઈક પ્રતિસ્પર્ધીઓ ટાંપીને 


બેઠા જ છે. એમાં તો કોઈનો પણ, સગા ભાઈનો પણ, વિશ્વાસ ન , 
_ થાય. સામ, દામ, દંડ અને ભેદ એમ બધાંનો ઉપયોગ કરવાની 


તૈયારી રાખવી જરૂરી છે. જુઓ કદલગંદ્#તા. 118 91102. 
1૫૯૫૫ ૪૦ : 1101101.આપણે ત્યાં ચાણક્ય મુનિએ મણ આ જ 
વાત કરી છે. જુઓ. 8.5. ડંડા. €ત0ત1:3/4181116ત1[08181. 
1. લદ દ1100દ 581051: ગિદધાંડી દા: 2001 
માર્ક્સ: સામ્યવાદી વિચારધારાનો આધ્ય સંસ્થાપક અને પ્રમુખ 
પ્રણેતા. કાર્લ માર્ડ્સે (16411 1189 1818-1883) ભલે આખી 
જિંદગી ગરીબ લોકોની વાત કરી. છતાં'પોતે 'કોઈ'ગરીબ ઘરમાં 
નહિ, પરંતુ જર્મનીના એક ઉચ્ચ-મધ્યમ સુધી યંહૂદી કહુંબમાં 
જન્મેલો. બાપ વકીલ. પછીથી ન્યાયાધીશ થયેલા. માર્ટ્સે જેના 
યુનિવર્સિટીમાંથી (1081૪૯18ઇ! ૦1 7૯08) ડૉક્ટરેટની પદવી 
મેળવી. ૧૮૪૨ પછી એક પછી એક ક્રાંતિકારી મંડળો સ્થાપ્યા. 


_ એની બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓને કારણે 'એ જયાં જયાં જતો “યાં ત્યાં 
“બધે જ સરકાર એનો નિષેધ કરતી અને દેશનિકાલ કરતી'-આમ, 


માર્ક્સ જર્મની છોડીને પેરિસ ગયો, ત્યાંથી હદપાર થતા બ્રસેલ્સ 


* ગયો: ત્યાંથી ભાગીને કલોન ગયો અને ત્યાં વળી પકડાયો તથા 
' ત્યાંથી નિકાલ થતાં છે: લંડન ગંયો. મ- 2 “ “કી લંડનમાં 


એક નિરાશ્રિત તરીકે” ક "મ્‌ંઃ 


કવિલોક: ઝા 


હોવાથી એક પછી એક ઘરમાંથી માર્ફ્સ કુટુમ્બને ધકેલીને 
કાઢવામાં આવતું, એની પત્ની જેની (121109-પ૦॥ 
%/251014121) બહુ ઉમદા કુટુંબની હતી, પણ આખી જિંદગી 
માર્ડ્સ સાથે ગરીબીમાં જીવી. માર્ડ્સને વફાદાર રહી. યેન કેન 
મકારે ચાર દીકરીઓ ઉછેરી. એક દીકરી જન્મી ત્યારે એને 
માટે.ઘોડિયું લેવાના અને વર્ષ પછી મરી ત્યારે એને દાટવા 
માટે કોફિનના પણ પૈસા માર્ક્સ પાસે તહોતા. બીજી એક દીકરી 
એલિનોરે ૧૮૯૮માં અને ત્રીજી દીકરી લોરાએ ૧૯૧૧માં 
આપધાત કર્યો. સૌથી મોટી દીકરી જેની માત્ર ૩૯ વર્ષે ગુજરી 
ગઈ. ર ર 

હળાહળ નર્કતા કાદવ જેવી (1011151 140૮1: આ 
કંગાલિયતમાં માર્ડ્સનો એકમાત્ર સહારો હતો એના સમાજવાદી 
મિત્ર અને સહયોગી એન્ગલ્સનો ([ગટતાતંભી 2108125, 1820- 
95) એન્ગલ્સ ધનવાન ઉદ્યોગપતિનો દીકરો. એણે માર્ફ્સને 
જો નિયમિત ભથ્થું ન બાંધી આપ્યું હોત તો માર્ક્સ કુટમ્બને 
ક્યાં તો રસ્તે રઝળવાત્તું થાત. અથવા તો અનાથાશ્રમમાં 
રહેવાનું થા.. પોતાની વિચારધારાને વિકસાવવામાં અને તેને 
ગ્રૅથસ્થ કરી પ્રચારવામાં ભાગ્યે જ કોઈએ માર્ટ્સ અને એના 
કુટુંબ જેટલું સહન કર્યું હશે. એડમંડ વિલ્સન (5ત૧1૫॥6 1/11- 
$01, 1895- 1972) લખે છે :-*$॥01) ૪11 દાળ ડણી 
€11014 |। ૮૦51 1૦ છેઘાં10 વ 51101૪10014 107 (1 11110 


ઘ॥વં 10 પર 0પાશાઉંહ દીલ 1021:€5111 3 01 10૫1181 ' 


$ઉંટા%.' (1 (ટ નિપાત 51010૪. 1972 [પ૦પ# 
0 : [વાદા 30 પડ કઘષઉ 01700%, [. 403.) માર્ક્સ 
અને એન્ગલ્સ બન્નેએ સાથે મળીને કમ્યૂનિસ્ટ લીગ સ્થાપી અને 
કમ્યૂનિસ્ટ મૅનિફેસ્ટો (€૦૫1॥1૫1૫ંડા 1021110510, 1 848) 
અને સામ્યવાદી વિચારધારાનો મહાન ગ્રંથ દાસ કેપિટાલ (12૮5 
1111. 1867) લખ્યા. 

'મધ મદિરા ધજા ધર્મનો' : માર્ડ્સે એક વાર કહેલું કે 
“રિટા18ાં0॥ 15 110 ૦1૫11 011110 1085505...' 806 ૧150, 
“11110 211 ૪૦તડ' 618 11૯ ગિંતાદાલં ૭1101, [. 227) 


'શમાન જન હો સહુ' માર્ફ્સનો સિદ્ધાંત હતો કે માણસનું - 


માણસ તરીકે સન્માન થવું જોઈએ. એણે કહ્યું કે *1/71 1ડ 
1૯ 11811૯31 ઇતાંળટ 100 1080, 1.€. 102 ૦ ૯૪૦1૯ 
111[018111€ 10 ૦૪૯1૫11103. 11 ૦૦110105 11 ૫01161) 
81 15 ઘ 10111181૯6, ૦0૩1ત્વ/૦, તૈટ515ટવં તાવે 1- 
૦૦ 4૦લંઘડ.' ણાળલતં ॥ ૯૦111 0૫૧1011. 1983. 
દા [/દ'%, 1.01001; દાલ 1.0૯૬.-9. 16. 
“કરે જરૂર કામ સૌ' ; *12701॥ ટલી 82€0તાં॥૪ 10 

[15 880111). 10 ણાલી. થ€્લ્0તૉત૪ 10 (13 ॥લટહતંડ.' 
,શ0ટત [1 રિલ નણ, (10%-ડિત્કૂદાડ પરિલથઉંટા, 
પેહ% ૪૦1 : 3૪.37. 34071010, 7. 133. 


' ' કવિલોક : સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૧૬ 


બે ગઝલ / જર« /જેઝ૭ 
પાસ આવે 

દૂર જઈને જ કોઈ સતાવે, 
તો કોઈ એટલે પાસ આવે. 
કોઈ બનતી નથીં એમાં ઘટના, 
એ કથા સાંભળો ને રડાવે. 
 જ્ષત્યનો હાથ સૌથી ઉપર છે, . 
સૂર્ય એને વધારે જલાવે. 
કાળ ઘેરી વળે છે બધાંને, ર 
સૌની સાથે એ ખુદને વિતાવે. 
ગણગણે છે ન સમજાય એવું, 
અણસમજં એક ગઝલો લખાવે. 


ખતરો છે 
સાથ સંગાથ એક ખતરો છે, 
હર મુલાકાત એક ખતરો છે.' 
એમ બેસી ગયા અદબ વાળી, 


. જાણે બે હાથ એક ખતરો છે. 


આ કવિતા ય એક સાહસ છે," 


“ આ રજૂઆત એક ખતરો છે. 


શબ્દ નીચે સુરંગ મૂકી છે, 
કોઈ પણ વાત એક ખતરો છે. 
સામે બળ એકઠું થયું સૌનું, 


_ મારી તાકાત એક ખતરો છે. 


, મુક્તક /,અ//ેજ ૨/૧૭ . 
શ્વાસ પણ થોડા ઉછીના માંગવા પડે, 


. ને સમયના વહેણતે ભાંગંવાઃપડે. 


મૃત્યુ દરવાજો ખનીને ઊભું હોય તો, 


. બારણે થોડા જ તોરણ ટાંગવા પડે? 


આ કેવડિયાના ગીતનો કાંટો / ૪૪૬૪ /ઝેજેજ ન 
કોણ મારે નેણ પૃથવી જેવડું સપનું મૂકે? કેમ હું જાઉં છું ચોંકી? 
* કોણ મીઠો આ કેવડિયાના ગીતનો કાંટો જાય છે મને ભોંકી? 
કોણ સરે છે ફૂલની ઠીબે રંગના જેવું? આ ઝંખના કેરા હરણા જેવું? 
ભીતર મારી કોણ સરે છે છાંયડા જેવું? કોણ ભીનું થાય ઝરણા જેનું? 
ચૈતરતું આ કોણ મારામાં ફૂટતી વસંત-ડાળને જાતું ટોકી? 
કોણ મારા આ દેહની ડાળે વીણતું કદંબ જાય છે મને રોકી? 
' કૌણ શીખવતું પ્રેમની ગીતિ, આજ માથાબોળ નાહી ઊઠેલી શરદા જેવી? 
કોણ મને ઓઢાડતું અહીં સાંજને ટાણે જાત એની આ - પ્રીતની ઉપર પરદા જેવી? 
કેટલું ટગર જોઈ રે'તું કોણ માધવીની વેલ તો મારે તન આ લોકી? 
કોણ મીઠો આ કેવડિયાના ગીતનો કાંટો જાય છે મને ભોંકી? 
દૈયડના ટહુકાના ગુલબંકી પ્રાસમાં / 
૧૪૦૬૪ /ઝ૦? 
આછેરા ધુમ્મસ ને આછા ઉજાસમાં 
અણોઠી શાં સપનાંની લાલપરક આશમાં 
કોશ આવે છે ઢૂંકડું આ વર્ષાના ગીત જેમ 
દૈયડના ટહુકાના ગુલબંકી પ્રાસમાં?  , 
અધૂરા આ ગીત તણી પંક્તિ જે આવી ગઈ હોઠ ઉપર અણદીઠા ભીતરના વહાલથી 
અરધી બીડેલ તારી આંખોથી ઢોળાતી કુંવારી લાગણીને શીદને તું ઢાંકે રૂમાલથી? 
આછેરા બોલમાં ને ધૂસર આ મૌનમાં 
આ કોણ આવ્યું છે-ફૂલોના શ્વાસમાં? * 
કોણ આવે છે ઢૂંક્ડું આ વર્ષાના ગીત જેમ- 
દૈયડના ટહુકાના ગુલબંકી પ્રાસમાં? 
કેયાં લગી વારીશ તું તોફાની દૈયડને? કિયાં લગી રોકી દૈશ મોર તણી કેકાને આભમાં? 
તો બોલ, કિયો રંગ તારાં સપનાંનો? બોલ, કિયો રંગ તારાં પગલાંનો ભીના આ દાભમાં? 
ર કોણ કાલવે છે ફૂલ અને ભીની સવારને “' ક 
થોડી હથેળીમાં ભીનાશ ને વળી થોડા અજવાસમાં? 
કોણ આવે છે ઢૂંકડું આ વર્પાના ગીત જેમ 
દેયડના ટહુકાના ગુલબંકી પ્રાસમાં? * 


ક. કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [૧૭ 


બે ગઝલ / ઝુ%૪ 6%૪/&/ 


મળે છે ક્યાં? 


વિશદ અભિવ્યક્ત કરવાની જરીયે તક મળે છે ક્યાં? 
મળે તક પાતળી, આકાશ સમ વ્યાપક મળે છે ક્યાં? 


મળે પ્રત્યેક પાણીદાર રત્ન જ આગવા કિન્તુ, 


વલોવી શબ્દસાગર આપતાં ભાષક મળે છે ક્યાં? 


મળ્યું છે માત્ર માનવ-મન અમોને ચંદ્રમા જેવું, 


પરંતુ મન પ્રફુલ્લિત રાખતાં વાચક મળે છે ક્યાં? 


જરૂરી એક પંક્તિ પર થવી ચર્ચા અનેકાનેક, 
પીડાને પામનારા કોઈ ઓસ્વાદક મળે છે ક્યાં? 


અમે પણ વૈખરી વંઠેલને વ્યાપક ગણી લીધી, 


પરા વાચા પચાવી જાણતાં ભાવક મળે છે ક્યાં? . 


મોત હરકોઈને / 
“૪%' જ૧નગર 
છેક ભીતરથી હો ઉઘડવાનું, 

એ ક્ષણે કેક નક્કી જડવાનું. 
જાળવી લો મલાજો સગપણનો, 
મોઘું પડશે સુમનને અડવાનું. 
હોય ઘર, ગામ કે ભલે જંગલ, 
મોત હર કોઈને પકડવાનું. 
એક ક્ષણ સરવું યાદમાં ઊંડે, 
એક ઊડતું વિહગ પકડવાનું. 
છે સમસ્યા અહીંની રોજિન્દી, . , - 
કોઈને કોઈ ક્યાંક નડવાનું. 
ઘરઝુરાપો બ્રણય' નકામો છે, . 
ભાગ્યમાં છે સતત રખડવાનું. 


_ કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ઢોબર -૨૦૦૫.” 


ષ્‌ 


નીકળ્યો છું કન 
બૈ શબ્દ ઉછીના લઈને તીકળ્યો છું, : 
હું ભીડથી જુદો થઈને નીકળ્યો છું. 
હે દોસ્ત, અડવાણે પગે તારા જ કાજે, 
સઘળું તજી આરત ભઈ ને નીકળ્યો છું. 
જયાં વ્યક્ત પીડા તાર-સ્વરમાં સાંભળી કે' 
સારી સકળ સુધબુધ ગઈ ને નીકળ્યો છું. 
છું શબ્દવેધી બાણનું પ્રતિબિંબ જાણે 
હું સ્હેજ વંકાદ જઈને નીકળ્યો છું. 
સૌ કોઈના માટે હજુ સાક્ષાત્‌ છું પણ, 
હા, હાથતાળી ખુદ દઈને નીકળ્યો છું. . * 
ગઝલ / હ”? ₹૪///હેજ 
કંઈક તારી નિશાની મૂકી જા, 
સાશ્વત હો, કહાની મૂકી જા. 
સાંભળીને રડી પડે આંખો, 
વાણી એવી વ્યથા મૂકી જા.' 
તારી આંખ જ ફરે આંખોમાં, 
એવી હાલત નશાની મૂકી જા. 
આ સ્મરણ, વિસ્મરણ, આ સંબંધો, 
 છૈજીવન આમદાની મૂડી જા. * 
નીચે ભીની બિછાત ધરતીની, 
ઊર્ધ્વ છત આસમાની મૂકી જા. _ 
આંખ ખુલ્લી રહે મરણ વેળા,”. - 
તું પ્રતીક્ષા કશાની મૂકી જા. 
“જેમાં ભરપૂર તગઝઝુલ હો 'હનીફ', 
એવી ગઝલો મઝાતી મૂકી જા. .: 


કદી પૂછજો / #કુલ્જ ૪૨/ 
તમે સામેથી મળવાને આવ્યાં'તાં તોય મને એકલો મેં રાખ્યો તે રાખ્યો શું કામ કદી પૂછજો! 
તમે આઘેથી આવ્યાં'તાં લઈને અરમાન છતાં દીધી નહીં સાન; શાને પૂછજો... 


કેટલાંય સન્દર્ભો સાંકળ બનીને મને ભીંસે ખખડાટ એનો થાય નહીં 
કેટલાંય વિચારો તલવાર બનીને મને વીંઝે ખનકાટ એનો થાય નહીં. 


તમે સપનાંઓ સામેથી લાવ્યાં'તાં તોય મને સપતતાં વિહોણો મેં રાખ્યો શું કામ કદી 2 


ડગલે ને પગલે મારો કૉલર પકડીને મને મોતને બતાવનાર કોણ છે? 
સદીઓનાં જામેલાં મીણને પીગળવાની આડે ઊભું છે તે કોણ છે? 


તમે સોનેરી ઇચ્છાઓ લાવ્યો'તાં તોય મને ઈચ્છાથી દૂર મેં રાખ્યો શું કામ કદી પૂછજો... 


તમે રોજરોજ-સપનામાં આવ્યાં'તાં તોય મને રોજરોજ એકલો મેં રાખ્યો શું કામ કદી પૂછજો... 


જાણ્યાં-અજાણ્યાંનું કાવ્ય / %ટુત્જ ૪:2/ 

જાણ્યું તે ય અજાણ્યું? 
વાયું કઈ રીતનું આ વ્હાણું? 
શું જાણ્યું તે ય ના જાણ્યું? 

અમે અજાણ્યાં કૈંક પ્રદેશે શ્વાસોને કરકાવ્યા 

અને કેટલીય અંધારી ખીણોમાં જઈને રોકાયાં! 
થરથરતાં મુકામો વચ્ચે જીવવાનું છે ટાણું? 
પલકમાં સઘળું યે અણજાણ્યું? 
આ તે કેવું જાણ્યું? 

આ આજ અને આ કાલની વચ્ચે આશાઓ ટીચાર્તી 

રે ક્ષણ ક્ષણ કેરાં તુકાનોમાં જગતજાત ફૂટાતી! 

અંધારું વીધાયું નહીં ને અજવાળામાં કાણું? 

જાણ્યું આ જ અજાણ્યું ગાણું? 


ગઝલ / ટુ2# ઝજે૪ 


જીવ પર આવી હતી એ પણ ખરું! '- 
લાગણી જાગી હતી'એ પણ ખરું! .. 


આંખથી વાતો કરીને હોઠ પર 


આંગળી રાખી હતી. એ પણ ખરું! “. 


વાંક મારે રાતનો શું કાઢવો? 


સહેજ અજવાળી હતી એ પણ ખરું!ઃ 


' જાત ચમકાવી ભલે એકાદ પળ 


વીજળી તાજી હતી એ પણ ખરું!. ' 


પત્ર ફાડી નાખશે નક્કી હતું : 
નોંધ ટપકાવી હતી એ પણ 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટો# 


ક! 


પરપોટો ફોડી! / 
કેજી ૪ર હેત 

રેતી, શંખ, છીપલાં તે કોડી, 

દરિયાને શું જાવું છોડી? 

આલીશાત બનાવી મેડી, 

તૂટી પડશે વહેલી-મોડી. 

જીવતર એમ વીત્યું છે જાણે, 

વગર હલેસે ચાલી હોડી. 

આખેઆખું વૃક્ષ કપાયું, 

કી'કે જ્યાં એક ડાળી તોડી. 

કયા સ્થળે વિસામો મળશે? 

થાક્યો છું હું દોડી દોડી. 

શ્વાસ એમ અધવચ્ચે ભાગ્યો, 

જેમ હવા પરપોટો ફોડી. 

ગઝલ / ઝુ«/૪ ૪૯%/૪ “//#/ઠ” 

કરીને ત્યાગ જીવતરનો પ્રણય શું છે બતાવી દઉં, 
કહો તો છાતી ચીરેને હૃદય શું છે બતાવી દઉં. 
ખુશીમાં હાસ્ય ના હો તે રુદનમાં અશ્રુઓ ગાયબ, 
બની પ્રેક્ષક નિકટ આવો સમય શું છે બતાવી દઉં. 


જતાવો લાગણી ને વ્યક્ત આદર પણ કરી જોજો, 
- ધરી કો તેગને મસ્તક વિનય શું છે બતાવી દઉં. 


મય હો તો જરી આ પીઠના જખ્મો જુઓ એ બાદ, 


રાજયની વ્યથા શું છે, વિજય શું છે બતાવી દઉ. 


ઉછીનું તેજ માગી ઝળહળે છે શાંત જીવ'લોકો, 
_ જલનની હોય તૈયારી ઉદય શું છે બતાવી દઉ. 


। મારા હાથથી વિષનો કટોરો લો કોઈ પળભર, 
છી “નાશાદ' બીજી પળ પ્રણય શું છે બતાવી દઉ. 


* કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર -૨૦૦૫ [૨૨ 


હે રામ ! / કૂકુન્દ ૪ર 


_ અપ્રત્યક્ષ શબ્દ 


પેલ્લો... 

દૂરદૂર દેખાય! _ 
તીવ્ર ઝંખનાએ 
ઝૂરતી અનુભૂત્તિ 
ઢંઢોળીને ' 
જાગૃત કરે સન...! 


ી પેલ્લો.. જ 


છાજલી માંડીને જો... . 
એ..., દેખાય! 

વૃક્ષની છાંયે 

ઊભો નિરાંતે 

પવનમાં ફરફરતો 
અક્ષર-તૃણ વાગોળતો...! 


જા... 

જલદી જા... 

ને લાવી આપ 

સત્વરે 

એ શબ્દમાંથી ' 
અક્ષર'થાય એ પહેલાં... 
હે... રામ! . 


યાત્રા/ દ8/'વ્જ/#% 

_મેદુર મેઘાડમ્બરથી 

આકાશ ઘેરાઈ જાય છે, 

અવિરત વર્ષાધારાથી 

એકાકાર થઈ જાય છે આભધરા 
અને... “ 

મને મૂકીને નીકળી પડું છું 

યાયાવર પંખી જેમ 

અગોચર પ્રદેશની યાત્રાએ. 

શીતળ જલધારાથી સઘળું તરબતર 
બહિરભીતર. 

સમયની રેત 

મુલાયમ-પોચી પોચી 
આછી-આછી સળવળ 

ઝીણી ઝાંઝરીની ઝણઝણ 

કશુંક અંકુરિત થવા કરે અંદર : 
તારા-મારા મિલનનો ગેબી અવસર. 


_ગઝલ/ ન2%ર “૪/૪ 
આંખ, સામેથી બધાં દશ્યો નથી હટતાં, 
કૉસના ખીલા સમા સ્પર્શો નથી હટતા. 
છે અભાવોનું રસાયણ હસ્તરેખામાં, 
ઝંખનાનાં એટલે મત્સ્યો નથી હટતાં. 
આ સહફેદીને વટાવી દઈ શકું, કિત્તુ, 
સાત છે અંદર બીજા રંગો નથી હટતા. 
સૂર્યનો રથ તો હટે છે સાંજ થઈ જાતા, 
આ ઉદાસીના અટલ અશ્વો નથી હટતા. 
હું પરાજયથી કદી ડરતો નથી મિત્રો, 


પણ સફળતાના તીણા પ્રશ્નો નથી હટતા. 
વિષ વ્યાપ્યું છે રગેરગમાં સતતં એનું, ** 


એ ત્રઉણાનુબંધના સર્પો તથી હટતા. 


શોધ / દ%/ “૪/૪ 


સવાર પડે છે ને રાત પડે છે, 
શોધ્યા કરું છું સોનપરીને. 


વસંતની વહેલી સવારે, 
પોપચાં પર પગ ટેકવીને, : 
બેઠી ભાળું-ન ભાળું ત્યાં. 
ઊડી જાય છે એ, 

અજાણી વનરાજિમાં. 
પુખ્પપાંદડીની પાંખો પહેરીને. 


શ્રાવણની શીતળ ઝરમરમાં, 
ઝાંઝરના ઝણકાર રેલતી 

ઠમકાં લેતી એને 

ઝાલું-ન ઝાલું ત્યાં 

ફોરાંના ન્તિપાર્શ્વ ગોળામાં બિરાજીને 
પહોંચી જાય છે 

આકાશી મેઘધનુના ઝરૂખે. 


શરદની અચ્છોદ-ધવલ રાત્રે 
રાતરાણીના મઘમઘતા પ્રાંગણમાં 
આંખો પાથરીને 

બેસું છું પ્રતીક્ષામાં 

શકે _ 

રૂપેરી પડદાની બહાર 

એ આવે ધરાર. 


પળ પછી પળ 

આકળવિકળ 

ને... કેદ થઈ જાય છે એ 

ઘેરી નિંદરની કિલ્લેબંધીમાં. 

સવાર પડે છે ને રાત પડે છેઃ ” *. 
શોધ્યાં કરું છું મને - સોનપરીને. 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બરં-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [૨૩ 


ખે ગઝલ/ ₹/»'7૧૪/રજ 


દૃ 


સત્ય તારો કમાલ છે સાંઈ, ' 
દુનિયા મિથ્યા ખયાલ છે સાંઈ. . . 


છે દિલાસાઓ થોડા ઝોળીમાં, 
તે છતાં મસ્ત હાલ છે સાંઈ. 


આશરો તારા નામનો લીધો, 
એ ફકીરોની ઢાલ છે સાંઈ, 
જન્મથી હું તત્તે સમર્પિત છું, 
તે પછી ક્યાં સવાલ છે સાંઈ? 


'રાઝ' પર ફક્ત એક નજર તારી, 
સૌ દુઃખોનો નિકાલ છે સાંઈ. 


અંધાધૂંધી થાશે / ચરે %૭૬/૭/ “#//ર/9” 
અંધાધૂંધી થાશે. 


રોક... નહિતર, હમણાં મારી રગરગ સળગી જાશે. 


આંગળીઓમાં આગ ભરીને,. 
. રઝળું છું હું રણમાં, 

રોજ સવારે થાય રૂપાંતર 

મારું સમરાંગણમાં. 

સમરાંગણમાં સડતું લશ્કર મને જ કોરી ખાશે. 
રોક તહિતર... 

રાત પડે ત્યાં રંજ-રોષનું 

ધાડું લઈને આવે. 

મારી ખુદની સમજણ 

મુજમાં રહી મુજને હંફાવે. 

એવું લાગે મારું છત્તર મારાથી જ હણાશે. 
રોક, નહિતર... 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૨૪ 


ર્‌ ઠ મ ક 
તનને આતમતી છે હરીફાઈ, * 
પામશે કોણ એમાં સરસાઈ ? 
પ્રેસ સાધન નથી પ્રદર્શનનું, 
જૂજ સમજે છે એની ગહેરાઈ. 
“હા' કે “ના' એની નિજી બાબત છે, 
દિલને એની ગમી સલૂકાઈ. *" 
જ્યારે નિંદા કરી મેં કોઈની, * 
મુજને મારી છબી જ દેખાઈ. ' 
મારી ગુમનામી 'રાઝ' ગાયબ થઈ, 
જ્યારે જીવત્તમાં આવી રૂસ્વાઈ. 


સમય ક્યાં છે / ૪૨/%« કેજ 
નથી ગમતું અકડવાનો સમય ક્યાં છે? 
કરું શું હું ઝઘડવાનો સમય ક્યાં છે? 
બધાંને એમ લાગે છે નથી પીતો, 
હકીકતમાં લથડવાનો સમય ક્યાં છે? 
નડે છે પાનખર કાયમ હજુયે પણ, 
બધે ખાલી ખખડવાનો સમય ક્યાં છે? 
ઘસાઉં છું સદા ચારે તરફથી પણ, 
નથી પડતો ગખડવાનો સમય ક્યાં છે? 
ભલેને ભય હશે તોયે અડગ છું હું, 
ખબર છે કે ફફડવાનો સમય ક્યાં છે? 


ત્રણ કાવ્યો / ૪/%/% 4%ર 


૧ .. રૂઝ 


શા માટે? / ૪૦૭ જે 


કાળના વહેતા અખંડ પ્રવાહને 
મિનિટ, કલાક, દિવસ, મહિના ને વર્પ... 
આયુષ્યના ટુકડાઓમાં વહેંચ્ો; 
સ્થળના અફાટ વિસ્તરેલા વ્યાપને 
જળ, ધરતી, દુનિયા, દેશ, ગામ, નગર, ઘરના 
અસંખ્ય ભાગલાઓમાં ભાંગ્યો; 
જીવોથી છલકાતી અપરંપાર સૃષ્ટિને 

. જંતુ, સરિસૃપ, પ્રાણી, માતવ,-કોંમ ને જાતિઓમાં 
છૂટાં પાડી ભાગ-વિભાગ પાડ્યા; 

* અનંત, વ્યાપ્ત, સર્વસ્વના આશ્વલેપમાં 
ભળવા-ભીડવા માટે? 


૩ 
કોરા કાગળ પર ત્વચા પીતા શાશ્વતની શંકા 
, મેતને ચીતર્યો તરસ્યા ટુવાલને બાંધ્યા પગે પણ 
ત્યારે તું ચિતરાયો ખરો - હું કરગરું , મને ચલાવવા સોળ પાડે 
પણ દેખાયો નહીં. અનેએબનીજાય “ ..તેપહેલાં 
.મેં તારું નામ લખ્યું _ મારો ઈશ્વર નહીં જન્મેલાં મારાં પગલાંને 
તારે લખાયું ખરું તે પહેલાં તું બનવા દે 
પણ વંચાયું નહી. મારી ભીનાશને આકાશ. 
મારા કાગળ અને હું બનવા દે 
તારા અસ્તિત્વ વચ્ચે આકાશ. 
ભલે કોઈ ભેદ ના હો 
પણ આપણી વચ્ચે” 
બાકી બચેલા તફાવતને 
તું બનવા દે હરણું / ₹%૪જ કનન્‍ેજર જટ 
આકાશ, 


રંક તૃષાતુર જળની આશે ભમતું ભ્રામક હરણું, 
રહરહતા હૈયે એ અમથું શોધે શીતળ ઝરણું, 

રંક તૃપાતુર જળની આશે ભયતું ભ્રામક હરણું. 
ચેત નથી તનમનમાં એવી તૃપા તળિયે જાગી. 
મનસાગરમાં સળગે વડવા, લાય લગોલગ લાગી, 
મૃગજળતાં છળ જગવે એના હૈયે મીઠું શમણું, _ 
રંક તૃપાતુર જળની આશે ભમતું ભ્રામક હરણું. 


- પડ આખડ પણ ભોંય ચૂકે ના, કૌણ રહ્યુ છે પ્રેરી! 


ઝળહળતી રણરેત સુંવાળી મનડું લેતી હેરી, 
ક્યાંય નથી આરો-ઓવારો, ક્યાંય મળે ના તરણું, 
રંક તૃપાતુર જળની આશે ભમતું ભ્રામક હરણું. _ 
હરહતા હૈયે એ.અમથું શોધે શીતળ ઝરણું, 

ક 


ને 
રંક તૃષાતુર જળની આશે ભમતું ભ્રામક હરણું. 


' કવિલોક: સપ્ટેશ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫ [રપ _ 


રંગથી વાતાવરણ / 
4૧%” ૬%નજર? 
ટહુકે-ટહુકે કાળનો ક્ષય થાય છે, 
જે વીતે છે એ સમય ક્યાં જાય છે? 
હોય કાચી ભીંત પરનો'સાથિયો, 
એ રીતે મનમાં કોઈ સચવાય છે. 
ફૂણી-ફૂણી કોની ઇચ્છા વ્યગ્ર છે, 
કોનો ચ્હેરો, મારો ચ્હેરો થાય છે? 
તાજી તાજી તિતલીઓના રંગ જો, 
રંગથી વાતાવરણ રંગાય છે. 
વાટ જો અજવાસ માટે તું પ્રણય', 
સૂર્ય ઝાડીઝાંખરે અટવાય છે. 
નકર/ %૪2%'9%મ-૦ઝર 
તું ફરી એનો એ સવાલ ન કર, 
મારી ઇચ્છાઓને હલાલ ન કર. 
માગણી કર-ન કર, મળી રહેશે, 
સંશયોને વધારે વહાલ ન કર. 
હું કળી જાઉં તારી અંદરને, 
મારી સાથે તૂં એ કમાલ ન કર. 
રંગ ભગવો ભૂંસાઈ જાયે સહુ, 
ઊડતો એ રીતે ગુલાલ ન કર. 
ખોઈ બેસીશ તું મને પાછો, 
મારી સાથે તું ભાવ-તાલ ન કર. 


“*ક્મનસીબીની સાથે મૂર્ખાઈ!' -"" : 


તૂં વધારે'તેને કંગાલ ન કર. 


સહુને આપ્યા જ કર 'પ્રણય' કાયસ; : 
.' વાયદો કર,:તો આજકાલ-ન કર... '' 


'કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબ્‌ર --૨૦૦૫ [ર૬ 


સમણાંની ચોપાટમાં /' 
૧૪૬" સ્૬/* 

સમર્ણાની ચોપાટમાં દાણા આવે ઘણા, 
ખુદના ખાલીપણાં, ખખડે છે ખંડેર શાં. 
ખખડે છે ખંડેર-શાં અંધારાં એકાત, 
આશા આમરણાંત, મો-મેળાને માંડવે, 
મોં-મેળાને માંડવે અગણિત છે અણસાર, 
તાશ-શો તલભાર, ભાવ ન કોઈની ભીતરે. 
ભાવ ન કોઈની ભીતરે હૈયે છે બસ હોડ, 
દુનિયાની આ દોડ, હું જીતું કે તું જીતે. 
હું જીતું કે તું જીતે ક્યાં છે કશો'ય ફેર, 
અંતે ઠેરના ઠેર, સમણાની ચોપાટમાં. 


મન/ જન૪ઝુજ૬₹'# 292«/* . 
જેમને જોતાં કદી પણ ના ધરાયું મન, 
એમનું કાં થઈ ગયું પળમાં પરાયું મન? 
આળસુના પીર ઊપડ્યા જ નહિ આ યગ, 
ક્રેક વેળા ત્યાં જવા નહિતર કરાયું મન! 


_ જંગમાં. આપણો જેવો થયો હોય જય! 
* જંગમાં આ આપણું એવું મરાયું મન! 
, આમ સમજાવ્યું ને પછી'તેમ સમજાવ્યું, 


ક્યાંય માળું જોતર્યે ના જોતરાયું મન! 
આંસુઓ તો તો'ય છલકેલાં જરા મોડાં, 
એ પહેલાં ક્યાંય વ્હેલું ઊભરાયું મન! 





બે કવિતા / //જે૪ ૭૯ 


' ().. 

ધ્યેવવગરના વિચારોથી . 
“સતત ધ્રૂજ્યા કરતી મનતી સપાટી 
“ન નીકળે હરફ: 

ઓગળ્યા કરે બસ સમયનો બરફ 

શું થશે-ની દહેશતથી 

કોરાયા કરે કાળજું ] પ 
_ સંભળાયા કરે આવત્તાર સમયના ઘૂઘવાટ 
_ _માંડબેસવાજઈએ ત્યાં 
' થઈ જવાય અસ્તવ્યસ્ત 

કેમ કરીને થવું સ્થિર? 

પોતીકાને સમજાવવા જતાં 

પારકું બની જતું વાતાવરણ.. 

તેપડખું ફર્યા કરતી પરિસ્થિતિ 
' ઘેરાતાં વાદળો 
તા વરસે.ના વિખરાય 
ડચૂરા જેવું બાઝી જાય કંઠમાં 
ચાલ્યા કરે છાતીની ધમણ 
ભડભડતો અગ્વિ બાળ્યા કરે જીવને., 
વહી જાય સમજણતી વણજાર 
રેતીના સુસવાટાથી સમસમી ઊઠે રણ 


' "સમયનાં ઊંટ તો ગાંગર્યા કરે... 


'વિટામીન વગરની વાતો 

“માખોની વ્યર્થ બળબણ 

સઘળી દવાઓતે લાગી ગએલાં 
નિરર્થકતાનાં લેબલ, 
ક્યાં લગી જોયાં કરવાં ભજવાતાં દૃશ્યો 


'ક્યાં લગી મૂક પ્રેક્ષક બનીને બેસી રહેવું? : 


] વાતો વસંતની, ૨ રાતો પાનખરની 


ક્યાં લગી વાળ્યાં કરવાં પાનખરનાં પાંદડાં 
કયાંથી લાવવી જાદુઈ લાકડી 

ક્યાંથી બોલાવવી પરીને 

હાથવગું સરે દૂર- 

ધીરજમાં આવે ઓટ 

ધસમસતાં આવે વિહ્વળતાનાં પૂર 

ઠેકાણે રાખવા ધારેલું 

મુકાઈ જાય આડે હાથે ક્યાંક 

અવઢવ અને અટકળમાં 

લંબાતા જાય ઉદાસીના દોર 

છૂટવા જઈએ એમ બંધાતું જવાય 

ને હ 

પીઠ પર સવાર થએલી નબળાઈઓ 


ર્યા 


ચાબુક ફટાકાર્યા કરે, 


(૨) 

આવનાર સમયના હાથમાં 
ગુલછડી હશે કે ખંજર? 

આવતાં જળ 

લહેર હશે કે વમળ? 

ઘટતાઓ ુ 
અમંગળ વસ્ત્રો પહેરીને આવશે." 


* શંકા-કુશંકાની ચિનગારીથી 


હોડમાં વ્યાપેલો ભય 

વધુ ને વધુ 

પ્રજવલિત થતો જાય. 
લંબાઈ લંબાઈને દ 
લમણે આવીને બેસી જતા 
લાચારીના હાથ, 


કવિલોક.:,સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [૨૭ . 


ર" 


હયાતીના ભીતોમાં 

ઠોકાતા ખીલા... . 

કાચાકામના કાટમાળને : 

એકઠો કરવામાં 

ડૂંબી જાય આજતો સૂરજ, .; , 
ફૂલો સાથે ખીલવાનું ભૂલી જવાય ” 
ને કરમાવું . 

બની જાય લોકોનો વિષય. 

એક વંદાને દ 
ધરમાં બીક વગર ફરતો જોઈને પણ 
ઓછી થતી નથી બીક. 

શબ્દ પણ ઉચ્ચારવાની 

શક્તિ ખોઈ બેઠેલું મન 

પિડાતું ગુન્ડેગારના અહેસાસથી. 
અંધારામાં થતી રાહત 

અજવાળું થતાં જ 

દખાવેલી સ્પ્રિગની જેમ 

ઊછળે અજંપા. 

કોઈ પૂરે ચાવી, 

ચાવી ખલાસ થતાં જ 

બંધ રમકડા જેવું બતી જવાય. 

કોઈ કશું કરે નહીં 

ને કોરાયાં કરે કાળજું 

પ્રત્યેક ક્ષણ હાથ ઉગામતી લાગે 

ને બની જવાય અવાક્‌. 


' કવિલોક # સપ્ટેશબર'ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૨૮ 





જલપ્રલયટાણે / 
ક%7/%ેહ ૮. ર/%:# ૧/રસ૦૦” 
ધધૂડે ધો-ધો-ધો, નભ તડડ તૂટે, જળ છૂટે! 
ગળે ડૂશા બાઝ્યા ઘર ઘર તણે, શેંજ વછૂટે? 
ચડી વાયુ-રાંગે સમદર રૂઠ્યા, તાંડંવ રચે! . 
રચાતો કલ્પાંતે જલપ્રંલય એવો દ્રવ બચે! 
મહાભૂતોમાંથી જલ પવન ખે શેષ, સીમં છૂ 
ગયાં આઢોળી કે તરુ, સડક-રસ્તા ડબડ-ડૂ! 
કિસાનોનાં સોણાં હરણ થઈ ભાગ્યાં દૂર-દૂરે!' 
વળે પાછાં ક્યારે? ગતિ નિયતિની કોણ કળશે? 
સુનામી, ભૂકંપે જલપ્રલયમાં રુદ્રરૂપમાં 
નિહાળી, કંપે છે, જગ, પ્રભુ તને! કિંતુ મુજમાં 
નવી જાગે ઊર્જા : ક્રમ કુદરતી કેમ અટકે? . 
સ્વીકારી લૌ હર્ષ શિર નત કરી, તા જ ખટકે! 
પરંતુ, યાચું છું; અતિ વિકટ દુર્દાન્ત સ્થિતિ છો, 
ટકી રહીં, બેઠો થૌં ફરી ફરી નવી તાજપ હજો! 


ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગત વર્ષથી કવિલોક દવિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર' 
માંથી થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ 


પત્રવ્યવહાર નીચેના'સરનામે જ કરવો, કવિલોકના 


લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફ્ટ કવિલોક ટ્રસ્ટના નામયો જ 


લખવો,લવાજમ મોકલવાનું તથા પત્રવ્યવહારનું ' 
ર સરનામું: #કંવિલોક' €/૦ કુમાર ટ્રસટ, ૧૪૫૪, _ |, 


ર રર ચકલા, અમદાવાદ - વ ક 


બે ગીત / ઝુઝે૪ અ/ર. જર?/હેજ 


(૧) વાવણી (૨) સાંજ 

કોયલને વાવી મેં આંગણે, સાંજ ઢળી ફૂંપળમાં 
ગીતના અભાવ તણા મૂગા સંવેદનને સૂરજનો પરપોટો પકડી હાથ થાકનો 
ફેંકી દીધું છે ઘરબોરણે. | .' * તરે નદીનાં જળમાં. . 
નળિયાં તોડીને એક પીંછું ચોધાર આજ પીંછાંનાં પચરંગી વાદળ ટહૂકે- ક 
ભીંજાવે ચાર-ચાર ભીંતને, ' સૂકા વડલે અનરાધારે વરસ્યાં, 
રોક્યું રોકાય નહિ ધસમસતું પૂર ભેખડના કાળા પડછાયા ધબ્બ દઈને 
બીક લાગે છે સુક્કી પછીતને, - થઇ પાણી વચ્ચે ભૂસ્કો દેતાં કણસ્યા; 
ઊંડા-ઊંડા રે જાય ધરતીના શ્વાસ તરણાં ઓથે ડુંગર કોરો રહી ગયો 
કોઈ તોકાતી વાદળીના કારણે. ભડભડતા દાવાનળમાં. 
ચેતીને ચાલજે તું કાતિલ મધરાત . મોરપિચ્છ શી ક્ષિતિજોને શણગારે 
એણે સૂરજને તેડ્યો છે કાંખમાં, પીંછી જ્યારે હળવે મેઘધનુપી હાથે, 
એક લીલેરું પાન આજ તૂટી પડ્યું'તું લાખ-લાખ તલવાર ઝીલવા ચકવા-ચકવી 
એનો'માતમ છે ડુંગરની આંખમાં; તીકળી પડતાં રોજ ફરી સંગાથે; 
ધરતી ઝૂલે ને ઝીણું ઝૂલે પાતાળ ફૂલોથી ચિક્કાર આંગળી છાનું-છપનું 
સંગ ઝૂલે નવજાત આભ પારણે. ફરી રહી બાવળમાં. 


ગાચા।ા એક વૃદ્ધ નાંતડની 
અંગ્રેજ કવિ એસ. ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય “ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મેરિનર'નો 
શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને છંદોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે 
છે. કિંમત રૂ. ૨૫-૦૦, ટપાલ ખર્ચ રૂ. ૨-૦૦ 


“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટના પ્રકાશનો ર૦% કમિશનથી મળી શકશે. 
ટપાલખર્ચ મગાવનારે ભોગવવાંનો રહેશે. રકમ મનિ ઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ' ના 
નામના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી મોકલવાની રહેશે. 





કવિલોક : સપ્ટેશ્બર-ઓક્ટોબ 


ત્રણ કાવ્યો / ૪7% ૯૪૯ 


5૧%? ર/જ 


શેરીની ધમાલ 
છાનાં પગલે 


લીલી ભીંની તરલ ગંધમાં 


કાળી સમી ઝૂકે. 


હરિયાળી વનરાઈમાં 
પગ પલાળતો સૂર્ય 
છલકાતી વાવનાં 
ઊતરવા માંડે 


એક પછી એક પગથિયાં 


જળમાં લહેરાતાં 
વૃક્ષોનાં પ્રતિબિબે 
પાંદડે પાંદડે 
કલબલતા આભમાં 
ચંદ્રને આવકારવા 
ઊડવા માંડે 

પાંખ ફફડાવતું 
સાંજનું 

સોનલવર્ણ પંખી!' 


સંદેશ 
ડાળે 


* રમતાભમતા 
* જો નજરમાં ચઢી જાય 
- એકાદ પીળું પાન 


તો પંખી :- 

હંડી કાઢતું 

વાદળને જઈને કહે : 
“ધોધમાર નહીં તો 
ઝરમર ઝરમર વરસ 


_ હવેવૃક્ષો થયાં છે 


તરસ્યાં!' 
કદાય 


વૃક્ષ છોયડે 
બાંધેલ બગલો 
ટહુકે ટહુકે 
પીગળતો 
છલકાતો 
કદાચ 

ઘર થઈ જાય! * 


' કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર -૨૦૦૫ [૩૦ 


' છે તો છે/ £ે૯/₹ &%/% : 


ભીંતની આરપાર છે તો છે, _ 
આ નજર ધારદાર છે તો છે. 


* પ્રકરણે પ્રકરેણે ગયો અટકી, 


વારતા ચોટદાર છે તો છે. '-. : 
રાતભર ઊંઘે કે પછી જાગે, [:, 
સૂર્ય માથે સવાર છે તો છે; .. 
એને છોડીને ક્યાં જવાનું રણ,-- 
ઝાઝવાનાય ભાર'છે તો છે. * 
જીતવાનુંએ એનાજોરે, 
કાટવાળી કટાર છે તો છે. 
આયનામાં બહુ ન જો 'દિલીપં', 
અંગ વાંકા અઢાર છે તો છે. 


હોય છે / સ્નેહ/ ૪ર%/ર 


જેમણે ઈચ્છાઓ છોડી હોય છે, 
એમની હાલત કફોડી હોય છે. 


સત્યનો સંવાદ ટૂંકો હોય છે, 


સત્યની માત્રાઓ થોડી હોય છે. 


એમના ચહેરામાં ખામી હોય ના, 
જેમની પાસે હથોડી હોય છે. 


' ભીંતને પણ કાન હો તો શું થયું? * 
* ભીંતને કંઈ જીભ થોડી હોય છે? 


એનો પડછાયો સમસ્ટિમાં પડે, * 
જે ધજા ભીતરમાં ખોડી હોય છે. 


ગઝલ / ઝ. ૪” દેર/ઈ જરજેઝ” 

એ બધિર ધૈ જાય શાને મંત્રના સૌ નાદમાં! 
ઓલવે દીવો જ તુલસી, પણ કઈ મરજાદમાં! 
આંખને વસિયત હું સોંપું પણ કયા સંવાદમાં! 
આંધળાં બિબો સમયનાં ત્રાટકે ફરિયાદમાં! 
_ ધોરણા ભીનાશની જન્મો-જનમ નડશે ગઝલ, 

શું ય ધારી બેઠી'તી તું શબ્દના વરસાદમાં! 
અધઘડીના મૌતનાં ફાંફા હતાં જે વૃક્ષને, 
દાનમાં વાણી દઈ બેઠું છેએ અપવાદમાં! 
તળ-અતળની સૌ તિરાડોમાં ભલે અકબંધ હો, 
વ્હાણ દરિયાનું ય ડૂબે મોજના વિખવાદમાં! 


એ ખરેલાં પિચ્છનાં ડૂસકાં થઈને રહી ગયા, 
કોઈ લીલા જન્મના ટહૂકા હતા જે સાદમાં, 

કોણ કરશે કાફિયાના વેશમાં તારું હરણ? 
ચીતરી જોજે ગઝલ વનવાસ મારા પાદમાં! 
વ્હાણ હંકારી થાક્યા ભીતરી રમણા વિષે, 

નિત્ય પરપોટો જ ચગળે છે અતલ પણ સ્વાદમાં 
ક્યાં લગી સૂરજ ભરીને થાળમાં વ્હેંચ્યા કરું? 
મૂર્તિનો એકાદ ટુકડો આપ તું પરસાદમાં. 

ભીડ ખુદ મારા ચરણની ઘેરતી હરપળ મને, 
લીન ક્યાં “વરવેઝ' થાતા પંથ પણ એકાદમાં! 


. ગઝલ / . ૪ ટેર/#ઈ જરજેઝ” 
નિર્લેપતાની મોજમાં લ્હેરાવે વસ્ને, 
જમત્તાનું જળ ન હોય જે શરમાવે વસ્્ને. 
એની જ આસપાસ સુદર્શન ફર્યા કરે, . 
એવું ન વાર-વાર હવે ફાવે વસ્ને.' 


_* રંગો બધા અકળ ઊડે છે, અજંપમાં, 


ભગવા વિશે જ સંત જો સમજાવે વસ્તને. 
કંફોસતી રહે છે યથાવત આ રાત પણ, 


' ખીંટી કઈ છે સૂર્ય જ્યાં લટકાવે વસે. 
, તડકાની સાવ નગ્ન હઠીલી જમાતને, 


સૂઝે છે ક્યાં કશું કે એ અપનાવે વસ્તને, 


ફૂલોની હો વિશાળ ભલે નભ-શી વસ્ત્રતા, 
ઝાકળનું એક ટીપું યે અજમાવે વસ્નને. 


અંતિમપણાનો અર્થ કશો અન્ય હોય ક્યાં! 
કહી દો આ પિંડને જ કે દફનાવે વસ્ને. 


ગૂંથે છે તાર-તાર ભલે ગૈબના ગઝલ, ધ 
સક્ષમ હજી નથી જ કે પ્હેરાવે વસ્રને 


“પરવેઝ' શું જવાબ ધરે આંધળો સમય! 
મૌસમ-શું કોણ આવીને બદલાવે વસ્તને! 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [૩૧ 


અણદીઠ સવાયું / #%5૪ કેર જટ . . ખારવો/ 995% કન્‍ે#ર જટ્ટ 


કોણ હશે મલકાયું? ચ, કારો ઝાલ્યો ના.કો' દિ ઝલાય, 
ફૂલની કોમળ મ્ટેંક મૂકીને કોણ હશે છલકાયું?_ આગવો આપ્યો ના કો' થી મપાય . 

કોણ હશે મલકાયું? કે ખારવો દરિયાની દેણ છે. 
અકળ ગહન અણદીઠ સવાયાં શમણાંને ઢંહોળું, . સાગરના લોઢ એની છાતીમાં ઊછળે, 
આકળ વિકળ લાગણીઓને 'તેજ-તરાપે તોળું; ' પથ્થરિયા હાથ બેઉ ઝંઝોને મૂલવે, “- 
ઝાકળ માંહે મુખ ઝબોળી કોણ હશે હરખાયું? .“ ' નાવડી રોકી તા એની રોકાય; - 

કોણ હશે મલકાયું? ' : “ * કેખારવો દરિયાની'દેણ છે.. 
રોજ સવારે અબરખ રેણુ ઝાકમઝોળ ઢળાવે, ઝાઝા જુહાર એત્તા-દરિયાંતા ખોબલે,.." 
ચોગમ એની ગંધ સુવાસિત કણકણમાં પ્રસરાવે, * ; ઘૂઘવતાં પૂર એણે પીધાં છે,ખોબલે;; 
અગમ નિગમનાં અજવાળાં લઈ કોણ હશે રેલાયું? ભરતી ને ઓટ એની આંખમાં સમાય; 

કોણ હશે મલકાયું? _ કે ખારવો દરિયાની દેણ છે. 

_ અજવાળી રાતોના અવસર મઘમઘતા ઠું ન્યાળું, ખાંડાના ખેલ માણે દરિયાને માંડવે, 

લોલ પિલોલે અંતરતમના ભાવ બધા નિહાળું. ઝાઝેરું જોર એની ભૂજાઓ તોળવે! 
લીલકાતી ધરતીને આંગણ કોણ હસે'પરખાયું? ઉઘાડું આભ એની સોડમાં લપાય, 

કોણ હશે મલકાયું? કે-ખારવો દરિયાની દેણ છે. 













એજન્ટો તથા ગ્રાહકોએ લવાજમમાં થયેલા ફેરફારની નોંધ લેવી જાન્યુ. ૨૦૦૬થી લવાજમના નવા દર 
હ વાર્ષિકલવાજમ "* આજીવન 


પ્રિય ગ્રાહક, ભારત સન્રે ૧૦૦ ર્‌: ૧૦૦૦ 
કાગળ, મુદ્રણ અને અન્ય સામગ્રીના ભાવમાં થયેલ અસલ્ય [ઝત્ેરિકા $ ૭ અથવા રૂ. ૩૫૦ 9 ૧૦૦ 


વધારાને લીધે તેમજ સેલ્સટૅક્ષ અને અન્ય આર્થિક કારણોસર [ઇંગ્લેંડ ' £ 8 અથવા ર્‌. ૩૫૦ £ ૩૫૦ 
આપના પ્રિય 'કવિલોક' માસિકના લવાજમમાં માત્ર 


ર્‌.૨૦નો નજીવો વધારો કરવામાં આવે છે. ગ્રાહકોતે સારું વાચન વાજબી કિંમતે મળી રહે એવું “કવિલોક 
ટ્રસ્ટ' ઇચ્છે છે અને તે માટે વચતબદ્ધ છે, પરંતુ સંજોગોવશાત્‌ કરવામાં આવેલો આ નજીવો લવાજમવધારો 
જવિલોક'નાં સુજ્ઞ વાચકો નિભાવી લેશે તેવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે, તંત્રી- ધીરુ પરીખ 


9 ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ સુધી ગ્રાહક બનનાર માટે લવાજમ જૂના દર પ્રમાણે જ સ્વીકારાશે. 
9૦ જાન્યુઆરી ર૦૦૬થી લવાજમના ઉપરોક્ત દર અમલમાં આવશે તેની સૌ ગ્રાહકો અને અજન્ટોએ નોંધ લેવી 
9 રોક કે ડાફ્ટથી રકમ મોકલતી વખતે “કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ તે લખવો. બહારગામની બૅન્ક પરનો ચેું 
હોય તો રૂ. રપ ઉમેરી મોકલશો. મનિઓર્ડરથી રકમ મોકલતી વખતે આપનું નામ, સરનામું અને ગ્રાહકનંબ 
સુવાચ્ય અક્ષરે લખશો. આપ નવા ગ્રાહક હો તે તે પ્રમાણે જણાવવું 


સ ગ ર અ સ સન મા 




















“કવિલોક ટ્રસ્ટ' €/0 “કુમાર ટ્રસ્ટ'૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, બઉવાની પોળ સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧- 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૩૨ 


અનુવાદ 





મૂળ કવિ : તરસેમ (પંજાબી) 


પુસ્તક અપેપ્રે પ્રેમ 


પ્રેમ*કરવામાં, 

' અને પુસ્તકમાં વાંચવામાં, 
કાંઈફ ફરક નથી હોતો, . * 

, કેટલાંક પુસ્તકોના આપણે, 
મુખ્ય પાના જોઈએ છીએ, 

તે બોર કરે છે, ત્યારે, 


' કેટલાંક પુસ્તકોને આપણે, 
રાખીએઃછીએ.્તાકેયા નીચે, 
એકાએક જ્યારે આંખ ખૂલે છે, 
તો વાંચવા લાગી જઈએ છીએ. 
કેટલાંક પુસ્તકોનાં, 
' શબ્દ-શબ્દો વાંચીએ છીએ , 
તેમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ, 
ફરીથી વાંચીએ છીએ, 
એ આત્મામાં વસાવી લઈએ છીએ. 
કેટલાક પુસ્તકો પર, 
રંગબેરંગી (નિશાન કરીએ છીએ, 
પ્રત્ેક લીટી પર વિચારીએ છીએ, 
_ અને કેટલાંક પુસ્તકોના, 
નાજુકંપાના પર, _ 
ત્તિશાની કરતાં પણ ગભરાઈએ છીએ, 
પ્રેમ કરવામાં, 
ર અને પુસ્તક વાંચવામાં, 
કાંઈ ફર્ક હોતો નથી. 


અનુવાદક /૭. અ/ર. એચ. ૬૪૭ર 


કૂતરો 


જે ઘરોમાં માત્ર માણસ જ નહિ, કૂતરાં પણ રહે છે, 
તે ઘરોમાં પ્રવેશવાની રીત પણ જુદી હોય છે, 
દરવાજાની અંદર જતાં જ ફૂતરો પૂછે છે, 
ક્યાંથી મોં ફેરવીને આવી રહ્યા છો, 
ઊભા રહો, હું માલિકને અવાજ કરું છું, 


. તમે સોફા પર બેસો છો, 
પાના ઉલટાવીએ છીએ, પછી મૂકી દઈએ છીએ, 


કૂતરો હાથ, પગ અને ટાંગોની વચ્ચે, 
સૂંધે છે અને તપાસે છે, માલિક પાસે જઈને કહે છે, 
આદમી ભલો માણસ છે, 
માલિક ચા-પાણીનો ભાય પૂછે છે, 
કૂતરો પહેલેથી જ પૂંછડી પટપટાવે છે, 
કુશળતાથી સજાવેલા ફૂલોને, 
તમે એકાએક અડકો છો, વફાદાર કૂતરો ન જાણે ક્યાંથી, 
ઘૂરકવા લાગે છે, અને તે પછી તમે જુઓ છો, 
કૂતરાં જ્યાં પણ નથી હોતા, 
ત્યાં પણ ઘૂરકવા લાગે છે, 


. તમે ટેબલ પર પડેલા પુસ્તકને ઉપાડો છો , 


કૂતરો ત્યાં પણ બોલી પડે છે, 
તમે સોફા પરથી ઉઠીને ગાદલા પર બેસો છો, _ 
ગેરહાજર કૂતરો હજુ પણ ઘૂરકે છે, ' 
છેવટેઃતમે કહો છો, મહાશય! કમાલ છે, 
આ કૂતરો ક્યાં વંશનો છે છે, 
માલિક સ્મિત અને ગર્વથી કહે છે, 
તેનો પિતા અમેરિકન, અને માતા અંગ્રેજી હતી, 
મહાશય! આ વંશ આપણા ઘરોમાં, ી 
હજુ બહુ જૂજ પ્રવેશ્યો છે. 


ક કિક શરાબ [૩૩*ઃ 


માવાસ્વાદ--------ડ 
* વિનોદ જોશી 


જ&%૭ઝ/ર/ 

આધે ઊભા તટધુમસ જેમાં ટુમો નીંદ સેવે, 

વચ્ચે સ્વપ્ને મૂદુ મલકતાં શાંત રેવા સુહાવે; 

ઊંચાંનીચાં સ્તનધડક શા હાલતાં સુપ્ત વારિ, 

તેમાં મેળે તલ સમ પડે-ઊપડે નાવ મારી, 

માથે જો નિજ નરી જુએ કાન્તિ તો સૃષ્ટિ સૂતી 

ચોંકી જાગે, કુસુમવસને તેથી જ્યોત્સના લપાતી, 

ને બીડેલાં કમળ*મહીં બંધાઈ સૌંદર્યઘેલો 

ડોલે, લેટે અલિ મૃદુપદે, વાય આ વાયુ તેવો. 

ત્યાં સૂતેલો' લવું નવલ અર્ધા અનાયાસ છંદ, 

કે આંદોલું જરી લય નવે બીનના તાર મંદ, 

તેમાં આ શી - રજતીઉરથી, નર્મદા વ્હેનમાંથી , 

સ્વર્ગગાની રજતરજ, કે વાદળી ફેનમાંથી, 

-પુષ્પે પાને વિમલ હિમમોતી સરે, તેમ છાની 

બાની ભીની નીતરી નીગળે અંતરે શી ય 'સેહ્ની' 
-*%. ક. 4ર જેટ?” 

ગુજરાતી ભાષાનું ઈ.સ. ૧૮૮૮માં લખાયેલું આ 
સૌથી પહેલું સૉનેટ છે. તેના કવિ.બ. ક. ઠાકોર 
વિચારપ્રધાન કવિતાના'પ્રણેતા તરીકે જાહેર છે. પણ 
આ સૉનેટમાં ઊર્મિતત્ત્વની જે રીતે માવજત થઈ છે 
તે જોતાં એમને ઉત્તમ ઊર્મિકવિઓની હરોળમાં પણ 
મૂકી શકાય તેવું લાગશે. 

આ સૉનેટ રમ્ય પ્રકૃતિના આહ્લાદક અનુભવની 
નીપજ છે. પ્રફાતિના ચિત્તહારી દર્શનથી કવિદ્દદયમાં 
અનુભવાતો વિસ્મયકારી રોમાંચ અને તેમાંથી નીતરી 
આવતી કાવ્યવાણી આ કાવ્યનો વિષય છે. 


સંસ્કૃતવૃત્તોમાં લખાયેલી રચનાઓ માણવા તરફનો _ 


અનુરાગ હવે ઓછો થવા લાગ્યો છે. પણ આ 
સૌનેટનો મંદાક્રાન્તા ભાવકને વશ કરી લે તેવો છે, 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૦૫ [૩૪ 


છતાં રુચિ કેળવાયેલીન ન હોય તોઆ કાવ્યમાં પ્રવેશ ર 


. કરવો કદાચ મુશ્કેલ બને. 


પણ એક દૈશ્યાવલિ રચી લઈએ, રેવા મિ 
નર્મદા નદીનાં વિશાળ વહેતાં પાણી પરે એક નૌકા 
તરી રહી છે. કાવ્યનાયક, તેમાં બેઠો છે. જાણે કૅમરામાં 
દૃશ્યો ઝીલતો હોય તેંમ તે આસપાસનું સેથળું 
અવલોકી રહ્યો છે. આથે સામા કિનારે રહેલું ધુમ્મસ, 
તેની વચ્ચે જાણે ઊંઘી ગયા હોય તેવાં વૃક્ષો. નર્મદાનું 
શાંત છતાં સ્તનધડક સમું હેલારા લેતું જળ. એ 
ધડકનોથી ઊંચાનીચાં થતાં તલ જેમ ધીમે ધીમે હલતી 
નાવ, જેમાં કાવ્યનાયક બેઠો છે. આખુંયે ચિત્ર એક 
સૂતેલી રમણી કે યૌવનાનું હોય તેવું અહીં ઝિલાયું છે. 
પહેલી ચાર પંક્તિ આ ચિત્ર રચવામાં યોજાઈ છે. 
આ ચિત્ર તો જે જોઈ શકાયું તેનું હતું, પરંતુ આ 
તો રાત્રિનો સમય. અને એવે વખતે શુભ ચંદ્રની 
ચાંદની ઝીલતાં ફૂલોની પાછળ રાત્રિ છુપાઈ જતી 
હોય તો તેને કેમ કરી પરખવી? વળી, કમળમાં બંધ 


થઈ જતો ભમરો કમળમાં મૃદુતાથી હલનચલન કરે 


તે રીતે મંદમંદ વહેતા વાયુને પણ કેમ ચીતરવો? 
આખુંયે વાતાવરણ એટલું તો ત્કજુ અતે મખમલી છે 
કે લગીરે આંચકો ખમી શકાય તેમ નથી. આપણી 
આંખો એકદારી ટગરટગર જેના પર મંડાઈ જાય તેવી 


'ચિત્રક્રોણી અહીં એક પ્રકારની મોહિની રચી દે છે. 


એવે વખતે જ કવિ “ત્યાં સૂતેલો' એમ કહી પોતાને 
આ દશ્યાવલિમાં સામેલ કરે છે. અત્યાર સુધી જે 
નિસર્ગલીલાનો વિસ્તાર હતો તેમાં હવે એક કવિનો 
પ્રવેશ થાય છે. શું કરે છે કવિ? એ અર્ધા અનાયાસ 
છંદ લવે છે. સરખા ઉચ્ચાર કરવામાં ઊર્જા વેડફાય 
તે જાણે કવિને મંજૂર-નથી. વાતાવરણનો કેફ એવો 


તો ચડ્યો છે કે સ્વર ઘેનિલ બની ગયો છે. જાણે કોઈ 
“ નવો લય રચવા માટે વીણાના મંદ તાર સક્રિય થયા 
હોય તેવું લાગે છે. પણ કશું પ્રગટતું નથી. પરિસ્થિતિ 
જ કંઈ એવી સુશાંત છે કે તેમાં કોઈ વિક્ષેપ સહેવાય 
તેમ નથી. કશી જ હલચલ નહીં, છતાં જાણે બધું 
કોઈ અપૂર્વ ઝૂલે રહ્યું છે. 
ત્યાં તો એકાએક, કશુંક બન્યું. કવિ ખુદ 
વિમાસણમાં પડી ગયા.. રાત્રિનો પ્રભાવ પડ્યો? 
નર્મદાના વહેણમાંથી કંઈ આવી મળ્યું? સ્વર્ગગાની 
“રૂપેરી રજ ખરી પડી? કેપછી જળશીકરોમાંથી વાદળી 
સરી આવી? કવિને ભ્રાન્તિ થઈ કેપોતે જે અનાયાસ 
છંદો રંટી રહ્યા છે તેમાં કોઈક કેરફાર થઈ રહ્યો છે. 
શો ફેરકાર થઈ રહ્યો છે? કવિ જે રટે છે તે ધ્વનિઓ 
' હવે ભાષામાં બદલાવા લાગે છે. ફૂલો અને પાંદડાં 
પરથી વિશુદ્ધ એવા ઝાકળબિન્દુ સરે તે રીતે ભીની, 
નીતરતી સાવ ચોખ્ખીચણાટ કહેવાય તેવી ભાષા 
અંતરમાંથી જાણે નિંગળવા લાગે છે. 

“ડદાચ આ જ કવિતા છે. અત્યાર સુધી જે અસંબદ્ધ 
રટણા હતી તે હવે જાણે નીતરેલી ભાષા બનીને પ્રગટ 
થવા લાગી. કવિ પોતે પણ તેનાથી અપાર વિસ્મયમાં 
ગરકાવ થઈ ગયા છે. તેઓ હવે પોતાને જ પૂછી 
રહ્યા હોય તેમ આ ભીનીછમ આકાર લેતી વાણીથી 


 લુબ્ધ થઈ ગયા છે અને પોતાને જાણે ઉત્તર પણ આપી 


રહ્યા છે કે આજ કવિતા છે. 

“સેહ્ની' આ કવિનું ઉપનામ છે. પોતાને જ એ 
રીતે સંબોધી કાવ્યસર્જનના વિસ્મયને પોતાનામાં 
સમાવી લેતા કવિ આપણા માટે પણ-એવો જ ભાવ 
રચી દે છે. ' 

આખુંયે સૉનેટકાવ્યસર્જનની પ્રક્રિયાનું બની જાય 
છે, પણ બીજી રીતે જોઈએ તો નિસર્ગના રમ્ય પ્રભાવ 
તળે પાંગરતી અને પ્રગટતી મનુષ્ય ચેતનાનો 
આવિષ્કાર પણ તે બને છે. અહીં જે કલ્પનો પસંદ 
થયાં છે તે રુચિકર, સુયોગ્ય, યથાસ્થાને અને પૂરેપૂરા 
સાર્થક છે. આ કલ્પનોથી અદ્ભુત ભાવસૃષ્ટિ રચાય 
છે અને કવિનું તેની સાથેનું અનુસંધાન પણ તે થકી 
પમાય છે. નિદ્રાધીન વૃક્ષો, સરિતાનો મૃદુ મલકાટ, 
ચોંકીનેજાગતી સૃષ્ટિ, કુસસવસનમાંલપાતી રાત્રિ વગેરે 
કલ્પનો કાવ્યમાધુર્યમાં તરબોળ કરી મૂકે તેવાં છે. 

પ્રકૃતિદર્શનથી અનુભવાતી આનંદોર્મિ કવિને 
અર્ધા, અનાયાસ ઇંદેમાંથી એક સંપૂર્ણ કાવ્યર્ફાતેનો 
ઉઘાડ ચીંધી રહે છે. આ વિસ્મય જ અહીં આપણા 
આનંદનું કારણ બની રહે છે. જાણે કવિતા વાંચતા 
નહીં પણ અનુભવતા હોઈએ અને અનુભવીને પછી 
આપણે જ એ લખતાં હોઈએ તેવું ઘણાંને લાગશે. 


કવિલોક: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરર૦૦૫ [૩૫ 


“અવલોકન 





ગિરનાર સાંપડશે તને... 
ડૉ. સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 


'ુઠ/ %૮/ ટે 6 ૪હુ૨/ ૪ ઝેર %જેન ૪ર, 
૬% અ૪ન/ જે ટટ ૮૨/ ડે ૪//હેજ ૪ર” 
ગઝલનાં મૂળભૂત અસ્તિત્વને ફંફોસતા હરદ્વાર 
ગોસ્વાંમીને નિજ અસ્તિત્વની સજાગતાના ઝળહળ 
પ્રમાણો એમના પ્રથમ ગઝલસંગ્રહ 'હવાને કિનારે'ની 
બાવન ગઝલોમાં ક્યાંક ક્યાંક અચૂક સાંપડ્યા છે. 
'હવાને કિનારે' શીર્ષકની કાવ્યાત્મકતાને સાર્થક 
કરવા ગઝલની ભારરહિત પ્રજ્ઞાને નિજ જાત સાથે 
સંગોપવાના અવિરત પ્રયાસો સર્જકે પૃષ્-પૃષ્ઠ ૫૨ 
અનાવૃત્ત કર્યા છે જેની યથાર્થતાના પરિમાણઓ કેટલે 
અંશે ઊર્ધ્વગામી થયા છે તે એમના અશઆરને હવા- 
શું સ્પર્શતા જ પામી શકાશે. 
%ક*૧ ૨/2 જું, ૮૨/ને હ-૪રે. 
૪ઈ ₹" ટું, ૮૬/ને કેન/રે. (૪. ૪ર/ 
જઈ? સ ૪મદર છે જરે ₹-/જ, 
૭5% % * ચહું, «૬/ને /કેન/રે. 
નરસિંહી આબોહવાને જન્મજાત શ્વસતા આ કવિને 
તળાજાની શિખર 'શૂંખલા મધ્યે જ ગઝલના ભવ્ય 
સંસ્કારો માતાના લલાટસ્પર્શ અને પિતાની 
શ્લોકોક્તિમાં ઇન્દ્રિય જાગૃતિના ભવ્ય અવસર રૂપે 
સાંપડ્યા છે. વળી, શંખ-ઘંટ નાદના અવિરત 
ગુંજારવથી એમનીય નાદજન્ય લીલા શબ્દએશ્ચર્યનો 
મૌનઅભિષેક કરતી આવી છે. પરિણામે આ કવિનો 
શબ્દનાદ પણ સમંતર શા ગર્જનમાં નહીં પરંતુ કોક 
અગોચર હવાને કિનારે ગઝલના રવાનુરવને વહેતો 
કરવાના “નિરંતર યત્નમાં છોળે છે. 
૪૪૬*/%૨%/૬૧#- ૯૦, 
૯/૧” અડું 7૧છું ૪ર છે.” (૪. ૭૯/ ' 
“૧%/ન્‍ ક૯૪ન/યઇ નજ જુજ શહર, 


કવિલોક: સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર--૨૦૦૫ [૩૬ 


૪૬૦ ત" અજર? &)૭૧#' મે '(ક. હ. 
(//% ૪ર* «07 ટૈડ%, એને ૭૭? 5), ' 

મ ૮૧૬/%/ ૪/7 છું ટૈવ/%) છું. ” (૪. ૩૮? 
૬૭૪ ૫/7 ઠંછટે છેજ ને, , ? 
કું ૮૬/૧/ ૪% ૮૦૬ કૈ %૨). (૪. ૮7 
₹5%છેડેહ૪ કર ૯ર#રજું,, .. 
2 «૬/નું 55/ ૪દન 9% «તુ/ (૪. ૭૮7 

આમ, વા માત્રના ગર્ભમાં નિજઓળખ પ્રસ્થાપિત 
કરતો આ કવિ ક્યારેક ઉર્દૂના પૂર્વસૂરિના તસવ્વુરનો 
હમસફર બની જાય છે. દષાંતરૂપે- _ 

ખિરામ સે મુઝે પેહયાન, મેરા રૂપ ન દેખ, 

કહીં સબા, કહી સર્સર, કહીં હવા હું મૈં.' _ 

(%7” અ/ર#/ 

(અર્થાત્‌ : એ દષ્ટાત તું મને મારી ચાલ માત્રથી જ 
ઓળખ , હું ક્યાંક પૂર્વીય પવન, ક્યાંક તેજ હવા તો 
ક્યાંક હવા માત્ર છું.) હવાની નિરાકારી અવસ્થામાંય 
ગઝલના ભવ્ય સદનનિર્માણ કરતો કવિ માત્ર હવાઈ 
કલ્પનનો જ નિરંકુશ પરિચાયક નથી. એમની 
ગઝલોના સહયાત્રી થતા વેંત જણાશે કે જેમ શિખરસ્થ 
થવા કાજે અચળ પાયાનું નિર્માણ જરૂરી છે, તેમ 
ગઝલચરમના સાક્ષાત્કાર ક્ષણો પણ પારદર્શક 
સ્વાનુભૂતિ વિના ક્યારેય સંભવતી નથી, ગઝલની 
આ પૂર્વ શરતત્તે આ કવિએ શ્વાસ-પ્રાણ-રક્તમાં 
સુગંધો શું વહી છે. હવાના સદનમાંયે વાસ્તવ- 
દર્શનના દ્વારે ઊભો રહી આ સર્જક હોવા વિશેની 
સજાગતાનું કેવું માર્મિક નિરૂપણ કરે છે. 

“/ જે ઝેજ/ ૪%*?%/ ૨/2૧/૨ છુ,” 
ઊજ! છે ઇં જેષર કઈને છું ૪) છું? ફિ 7૮7 
«0૧/ /૧9ન// ઝ૧/૪%/ ૨ંદન ૧ર/% છે. 


અ/ %7 "7 76/%*/ ૨૬૦ #ર/* છે. ” જ. ર7 
%૨“# «રેક ર% «૯7 « *્છેક-ચ્છેડ ૭/, 
૭%5% ઝ%/૭ ર/ર%/ ૨ન ૧2/% છે.” (૪. ર/ 
“૪2૬#* છું સક/૪*/ 
2% / ૪2₹/ઈ*/. ' (૪. રર/ 
“4 અ/5%2 અને જી ૮*/ર છે, 
%/જ «4૧/5? ૮? છત અ/૫૦૪ /૨૭. ' (૪. ૪૪7 
“ઝે ૪ સૈ ક/રળ/*/ તું ૭? હર%/ર ૧૦૪, 
સક «)૧/ 49 ૧/ર%/ જ્‌રઝર?. (૪. ? ૪?” 
આ.કવિ અન્ય સર્જક જેમ અસ્તિત્વની અસમંજસમાં 
ન રહેતા, હોવાના વાસ્તવવાદને તંત-તંત ગૂંથે છે. 
હોવાની ધારણા વિશેની સંશયાત્મક વક્રોક્તિમાં પણ 
હરદ્દાર નિજ હોવાપણાને સાર્થક કરે છે. વળી, 
ગઝલના ભાવવિશ્ચને નવ્ય ભાષાના રૂપ-સ્વરૂપમાં 
અલંકૃત કરવાના આ કવિના જન્મજાત સંસ્કારો માત્ર 
વાસંતી કંંપળોમાં જ નહીં પરંતુ બારમાસી પ્રાકૃતિક 
સંવેદનમાં લીલુંછમ પાંગરે છે. પરિણામે ગઝલનું 
વૃક્ષત્વ તેનાં રૃપ-સ્વરૂપમાં એકાક્ષી ન રહેતા બૃહદ 
“અવકાશી સાયુજ્ય રચે છે. જેની ડાળે-ડાળે પર્ણે પર્ણ 


મૂળગત સંવેદનોનો શેરમય ચીતાર પ્રાગટ્ય પામે છે. ' 


“/%7 અ#રોએ મને ₹ટૅઝ જય, 
ટવ ટેટેછે 5/૪" «ર અક ૭/%ન્‍. ” જ્‌. ?૭/ 
જ 9૪ ૪ને 6%/7% છે, 
€ે ૪ અ/જ*/ 6/:₹ છે. ' (૪. ૭/ 
“એને /જેસ#રવ/ %%/ ટૂ ૪૭. 
એ. &/રેજ/% નઈ હૂ ૪.” (ઉ. «/ 
“૪/2 અ/%#*5ંકું ૪0 ૭ર, 
અ/જ” /£2%૮ 9ર/ ઊજ ૪ઝ. ” (૪. ૬ 
6 જ/ર? જૂજ? ઝઈ છે, 
એક «છું કર "૨૯ છે કઝ. '€. ર 
આમ મૂળસોતું ચેતતાથી ઉખડ્યા પછી પણ કવિ 
નિરાકારી (વિદેહી) .ચૈતન્યનો સંવાહક બનેઃછે. 
વાસંતી ટહૂકાનો નભવિહાર કરતો કવિ, વિરામની 


કોઈ પળ સાધતો નથી. પરંતુ અંત-લક્ષ્યને પામ્યા 

બાદ પણ અંતની સંકુલતાને નકારે છે નદી હોવા 

છતાં સમંદરનાં ગર્તમાંથી પાછો કરે છેં. આવી 

વિસ્ફોટક ચૈતન્ય પરિમિતિ જ્યારે સધાય છે ત્યારે જ 

અધ્યાત્મચરમના ઉઘાડની બારીઓ ખૂલે છે. 
સદ્ભાગ્યે આ કવિને ક્યાંક ક્યાંક આવું ચૈતન્ય 

સાંપડ્યું છે ખરું, તેથી જ તેઓ પણ નિરાકાર બારીની 

સન્મુખ હવાની નવ્ય હવેલી નિર્મવા તત્પર થાય છે. 
“«/રું ₹/જેયુ' #7૬૬/ ₹5%-૬૭% ૪/૮/%, 

૮/2 9૨/ઈ /૨2 ટૂંઈ -જન %૮. ” (૪. ૪૪7 
“/% 2/% ૪ અ/* છો «જે, (૪.. ૪ 

અ/%- ઈ૦૨%ર ૨/૯ છે. ” 

“એ ૧૪૭૧/-૪ %દઈ ૪૭૧? ૪૭. 

જનન/ કરન ર/% રસ ૪૭. ” 

“₹/ર? 5%ર ૮૪/ર/ ૪ે૧?, 

*/ર/ 9૯ */? ઈજર.” (૪. ₹૪ 

(૨2/77 ૪રકે૬/ ૪%, 

«/ર %ઝે અ? ૪ર.” (%. ર૮7 

4૨૪2/27 જૂજ /૨૪-/ ૪ર%/%/%/ ૪ અ/%૦, 

97 /૨ેકે ૯5? અઇઇ/૬// #ર%/” ઝર? ૪% છે. 

૪. ૪ર/ 

[૪/૧૬%છ?/ કૈ %%/ ૪%? સ/ે ૪/૪, 

૪૨-૨/*-2 કે %છે ૪ર”? %0. “6. ૪૮” 
આમે ગઝલનું અંતિમ તો અધ્યાત્મમાં જ ઓગળતું 

હોય છે. અધ્યાત્મદુર્લક્ષ્ય સેવનાર સર્જકો પણ 


' અજાણતામાં જઆંતરિક ચૈતન્યના પરિબળે ક્યારેક- 


ક્યારેક આછોતરો ઝબકાર પમાડે છે. આ ક્રવિમાં 
અધ્યાત્મના કેટલાક પિંડ, ઘાતક .વાસ્તવતા 
આર્તનાદમાં વલોવાયા પછી જ પ્રગટ્યા છે. જે નિશ્ચે 
અનાગતના અવકાશમાં શાશ્વત સ્વરૃપે પ્રગટશે જ 
એવી શ્રદ્ધા અસ્થાને નથી.-તેના સમર્થ પરિબળો એની 
ઝાંખી આમ પણ કરાવે છે. _ ા 

“દન છું ૮૧ «ત ડ5/ ઈજન જવું. 


. કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫*. [૩૭ 


2/5ખુંર/૩/2છે સેટ/ફ ૪ %%૯ ૪%. “(૪. ૭?/ 

_નરસચિંહી અવસ્થાનું બિંબ પ્રગટાવતો ઓ શેર, 
સર્જકની અધ્યાત્મજાગૃતિના સથન પ્રમાણો આપે છે. 
અસ્તિત્વના અંગારના સ્થૂળ પ્રતીક દ્વારા આગામી 
સુક્્મતર મશાલી દાહમાં ઓગળવાની ખેવના 
દાખવતો આ કવિ [નેરાકાર સમસ્તના લક્્ય- 
સંવિધાનને કૃતક અધ્યાત્મને સ્થાને ચરાચર તત્ત્વમાં 
જ નવ્યભાપા પ્રયોજનથી સાધે છે. 

આ કવિનો કલા-ક્સબ વાસ્તવના મૂળાધાર પર 
ઊભીને જ નરી વક્રોક્તિ દ્વારા સનાતનને અવરોધતા 
હર તત્ત્વને પડકારવામાં જ પરિપક્વતા દાખવે છે. 
જેનાં તથાગત સ્વરૂપે એશ્ચર્યના નિર્માલ્યનો દેતો 
પડકાર પણ જોવા જડે છે. 

તો વળી, પ્રકૃતિના નિર્મળ-નેર્દોપ'પ્રતીક-કલ્પતનો 
ચમત્કૃતિજન્ય વિનિયોગ પણ અસંખ્ય શ્વેરમાં ઉજાગર 
થાય છે. આ પૂર્વે કદી ન પ્રયોજાયેલ તત્ત્વસંવિધાનને 
સહજ નિર્મી કેવા ગજબવિસ્ફોટ સર્જે છે! 

“ઈઇ૭%/ત? જતું ક/%. જજ, 

અ/ [૨/૨)%/ જ ૪/૭/ કે ૨%. ' (૪. ₹૯/ - 
જૂન? #/રે*/5 જું ટ?7 «જે, 

૭” ૬૨૨ 9/૪ કૈ ૩૧૪. “ (૪. ₹૯/ 

જૂ «ઈ એક/દ જે ૨5૮/ કરજ ૭જે, 

અ/ સ/૪%// «૭4 %ર/ ટૂછ/ ૪૮૩/ હશે.” (જ. ર 97 

“રનું 5/5 ₹)7 શે આે#5/, 

રે% ૪ટ#ર #૬/ *ેઝ ૪/2 %*. ” (ઉ. ર૭7 _ 

જેક ૪ર? લૂઈ, 

કન? અ/ ૪રછ/ઇક/.” જિ. રર/ 

ઉપર્યુક્ત અશઆર આ કોવેને અપ્રાપ્ય એવા 

સ્થાપત્ય પરિબળો ભેટ ધરે છે જે કવિને સ્થાયિત્વ તરફ 

દોરીજાયછે. અહીં કવિનું ખિન્નભાવજ્ગતપ્રગટથોય 
છે. તળાજાનું પ્રાકૃતિક ભાવવિશ્વ શહેરી આબોહેવામાં 
ભગ્ન થતાવેત આકવિ ફૂલ-મ્હેક-પતંગિયાંજેવા નિર્દય 


કવિલોક .:. સપ્ટેથ્બર-ઓક્ટોબંર -૨૦૦૫ [૩૮ 


પ્રતીકો દ્વારા ભાવસંવેદન પર ચાલતી અવિરત ઘાતનાં 
અતિયૃક્ષ્મ બિંબનિર્માણ કરે છે. 

આ કવિ પણ ફૂલનાં અંતિમ નિર્ભેળ તત્ત્વ સુગંધના 
વાડા રચી, સાંપ્રત માનવસમુદાયની વિચિત્ર 
મનઃસ્થિતિને પ્રતીકાત્મક ચીતારે છે. આજનો માનવ 
આત્મવિગ્રહનાપરિમાણ રચી કેવો છિન્ન-વિચ્છિન્ થઈ 
ગયો છે તેનાં દૃષ્ટાંતો પૂર પાડે છે. તેમ છતાં વિશાળ 
સંતર્પક લેલૂંબ લચેલ અશઆરની શાખે કોળત્તો આ 
કવિએના દરમિયાની અવકાશમાં કેટલાક અપરિપક્વ 
શેરમાં શાને પાંગરે છે તે વણઉકલ્યો પ્રશ્ન છે. 

(૧૧/ ૪/7? «%૬ છે «%, 

એ રે ૪૪ ટક છે જર. ” (જ, 2૪) ' 

- ઈ” સ/ક ન/ જને ૯%, 
ડીઈ” સ/ક ૫૧/ર 5/૦ છે. (૪. 7 _ 
તો વળી, કાફિયા ચુસ્તીમાં પુષ્ટી દાખવતો આ કવિ 

બોધ-નિરોધ્‌ સાથે નોંધ કાફિયા પ્રયોજી ક્ષતિ પમાડે 
છે. ક્યાંકડમરદીક, હમકાફિયાની વૃત્તિઓમાંધુબાકા- 
આકા-હરદ્દારકાકા જેવા ગુજરાતી-હિન્દી કાફિયા 
પ્રયોજી કાવ્યકર્મને ઠેસ પમાડે છે. તો ક્યાંક અર્થની 
દુર્બોધતા અનેઅર્થઊઘાડની અધૂરપમાં કણસતી નાની * 
બહરની ગઝલો પણ અકાળે અસ્યાને પ્રાગટ્ય પૉમે 
છે. ત્વરિત કાગળ યર અંક્તિ થવાના આવા અભરખા 
કાશ, ખાળી શકાયા હોત તો... 

આ કવિને આંશિક રીતે પૂર્વ સૂરિયોની છાયા * 
નિરૂપણનું પ્રગાઢ મમત્વ પણ પજવે છે. જેમકે - 
'શ્રાસની હરએક ડાળને' રાજેન્દ્ર શુક્લ 'જટાયુ હશે 
મનોજ ખંડેરિયા,-કશો અર્થ ક્યાં રહ્યો, 'મનહરમોદી 
તેમજ “એની માને” જેવી ભ્રષ્ટ મનોવૃત્તિની ગઝલ ચિનુ 
મોદીની “માદર બખત' રદીફતી યાદ તાજી કરાવે છે. 
આટલી ક્ષતિઓને નઝરઅંદાજ કરતા જણાશે 'કે.. 
કવિનું સામર્થ્ય ગિરનાર'જેમ' “હવાને કિનારે” 
આત્મનાદ 'પ્રાનેટ્યના અવસરોમાં નિરંતર ગૂંજે છે. 
જેનીઃશુંજનો મહિમા સંગ્રહ પ્રાગટ્યની પળથી જે 
ગઝલના પ્રત્યેક કાળને અચૂક કરવો જ પડશે. :” દ 


. . કંવિલોકનાં પ્રકાશનો 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 


. શ્રૃતિ - રાજેન્દ્ર શાહ - 

. આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ 

* રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 

. “સાત મકાવ્યો 

. પાંચ મહાકાવ્યો _ 

.. જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 

, “પરન્તુ - વિનોદ જોશી 

. ટી.એસ. એલિયટ 

, ગધેકાવ્ય 
. આપણાં ઝ્છતુકાવ્યો 

 , જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડયા 
. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ 
, અરીસાઘર - બારીન મહેતા 
, અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી 
* પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ 


અપ્રાપ્ય 
અગ્રાષ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 


(૧, ૦ 5. તટ ૦ હ ૮“, તક 


૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૧૦-૦૦ 
અપ્રાપ્ય 


૧૬. નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦, 


અપ્રાપ્ય 


૨૦-૦૦ ' 


૧૭, સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેફિયો-રેપકો ર૪-૦૦ 
૧૮. આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 


૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 


ર૦. દિલ આનંદ (01012 €0૫૯)) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા, ૧૨-૦૦ 
૨૨,નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ 
ર૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 116 111૯ 

02110 6ણ |4ઘાળ॥ાલાનો 

- અનુ.રાજેન્દ્ર.શશાહ ૨૫-૦૦ 
૨૫. જળ િલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
૨૬. ચાર ચતુર્વન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૨૭, ગોત્રયાન : અનુ, ભોળાભાઈ પટેલ છ્પ 
૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
૨૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્રશાહ ૬૦-૦૦ 
૩૦, કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 


“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કશિશનથી મળી શકશે. , 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવૉનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિ રી 


પે મોકલવાની રહેશે. 


“: બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોકલવી. 


કવિલોક ટ્રસ્ટ 
60. ડુમાર ટ્ર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧: 
ફીનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ નજ 





“કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર૨૦૦૫ [૩૯ 


તક,“ 



















' મનેલૈજાઓરે 
મને લૈ જાઓ રે ફરી વતનમાં, એ જ ઘરમાં, _ 
જ્યહીં બાપા. ત્યારે ઘરની પરસાળે શ્લથ દગે_ 
ઢીલાં ઝાંખે' ચશ્મે જીરણ, મન સૂને ડગમગે, 
અઢેલી બેસીને ખરતી ભીંતને પાનખરમાં 
રહેતા'તા જોઈ જીવનભરની રાહ કશીક, 
કદી ના'વ્યા એવા વખતની, નિજસંતાન લખિયા, 
જયહીં બા ને ફોઈ નિજ જરજર્યું વસ્ર, બખિયા 
લઈ મોટા મોટા સીવતી હતી ત્યાં છેક નજીક; 


ટ 


--2 

2 

ફઇ. 
મને લૈ જાઓ કો અહીંથી, સરનામા ઇતરથી છ 
પુરાણા પોતાના પરિચિત પ્રીછ્યા બાળવયમાં, _ 2 
ફરી પાછા પેલા વણફિકરના એ સમયમાં 
ત્યહીં જ્યાં ચિતાઓ મુજ સહું થતી માવતરથી; કાઇ 
નથી મારે મોટા થવું, પછીની લૈલો વળગણો, મે 
' મને પાછાં દૈ દો-ઘર, સમય એ, એ સગપણો... ડ્‌ 


(“છેલ્લો વળાંક'માંથી) - -ઉશનસૂ 


* “સ્થાનસમર્પિત :, 
, 'ક્રવિલોક'ના એક ચાહક તરફથી 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર'-૨૦૦૫- [૪૦ 


ઝડ 5-54 -- 
જૂના વતનથી 


જૂના વતનથી પ્રવાસી જન આવતાં જે કહે : 
વસો અહીં શું સાવ ઉભડક આમ ઊંચા જીવે? 
ભવિષ્ય ભૂલી વર્તમાન જીવતાં, ત્રિશંકુ તમે, 
અહીં નહીં, નહીં તહીં, સતત કેમ વ્હેરાવ છો? 
તજી જનની, જન્મભૂમિ, ધનની ધુરા ખેંચતાં, 
વિદેશ વસતા કુતૂહલ સમા, અહીં કોણ છો? 
અહીં સ્વજન કોણ છે? અકરમી મટયા હિંદના. 
જરૂર તજી હિન્દની સરહદો, પરંતુ મટ્યો 
નથી જ નથી હિન્દી હું, તજી ની જ એ સંસ્કૃતિ 
કદી બૃહદ હિન્દની, નથી ભૂગોળ પૃષ્ઠ, ભલા, 
સીમિત કદી ભવ્ય ભારત, વળી સવાયો થઈ 
અમેરિકન, હું થઈશ ગુજરાતી ગાંધી તણો, 
સહિપ્ણુ સમુદાર નાગરિક હું બનું વિશ્વનો, 
સદૈવ, રટું મંત્ર એક : વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્‌. 
(અમેરિકા, અમેરિકા'માંથી) -નટવર ગાંધી 





કવિલોકને સ્થાનસમર્પિત 


તિ 


શકડ્વકગ્છાર 4 


1:£૫ 00૪00 8111.2111૦, 
૩૨0 1.001, 278, 1. [4. 10/10, 
₹.10. 808% 1૫0. 912, 70 
1101/8/1 - 400 001 (111014) 














જાદુ ક મોય લો જાહે મજબુત ગઢાડે-કષણ માલમાં અને જોઈએ માત્ર એક ટીપું. 


કૅવિડિતિક વન ટોપ ઈન્સ્ટેટ એડ્વેસિવ કોટા ભાગના પ્લાસ્કિક, રબર. એિધિક, વિગાઈ માર્ચના હાસપો, 
1શશમિક , વાત અને દાગ'મ્‌ બધી ૪ નસ્તુચર ચટાઈ આરી દાડા ડૉમ્યુંલા. 


કૈતિક્તિક-વન ડૉપ ઈન્સ્ટંટ એર્હૈસિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના સૌથી ૧૫ ઝડપપી 
ચૌીટક્,વ્તા અફર્ગસ્વ “૬. 


ફેવિક્તિક તરત જ ચ્યટાદ, વાં. .. છૂ ટડે. 


ફેપિધ્વક્મ, તમક ખટ ાએડે પણ કટી જાપ, 
સાવચેતીપૂષંક વાપ રો. 


જાળ -- હ 
ફેજિ[ક્લક - વન ડ્રૉપ ઈન્સ્ટંટ એડ્ટેસિવ 


ફા #ઞ55 (3૬ બન્ડટન્ લિ, રરર ડેન, પંમઈ ૪૬૦૦૯૫૧ નં ચેકટ રડયા સે - જે હટ કત જાન ખેડડિન્સન ઉત્પાદ છે. 





ન 
પ 


પક : રાજેન્દ્ર શાહ 


ર-ડિસૈમ્બર ર૦૦૫ 


નિ 


વપ ૪૮ : અંક: 
સળંગ અંક 


જ 


નવે 





દદ 


*૨૮૮ 








ક્ટ દઇ... દ. 

નક પ પ 
છે કે ક 
કઝ ષ્‌ 

55₹₹ પ3: ને સ 
ી ફ્ 





ક્છતુપત્ર 





:,૨૦; ૮૬૬૦૫ ૧% મર . કા ર પ 
ડા ન્ટ દહ મી અૂ#નન નનન ગરુ ધ્છી'પતજઃ મ્ય 


શ 
«ર૯2 57 


ગુજરાતી કવિતાનું 


ડિ હ ન્ન ક 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું કતુપત્ર : શરદ વિ.સં. ૨૦૬૨ : વર્ષ ૪૮ : અંક દ સળંગ અંક ર૮૮ 


ડવિતા અને વાદ ધીરુપરીખ ૧. 
વિમર્શ 
હોમસ્કત મહાકાવ્ય ઇલિયડ દુષ્યન્તપંડ્યા ૪ 
રસાત્મકમ્‌ 
ઇતબાર સપનાંનો ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા ૧૪ 
દર્શન યોસેફ મેકવાન ૧૪ 
ચૂપચાપ ચાલ્યો ધી્‌રુપરીખ ૧૫ 
તિલસ્મ પ્રવીણ પંડ્યા ૧૫ 
ફરીફરીને લાલજી કાનપરિયા ૧૫ 
ચાર ગઝલ રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન' ૧૬ 
જિંદગીની શોધ યશવંત ત્રિવેદી ૧૭ 
ચૂપચાપ ચાલ્યા આવો પ્રેમગીતના.. યશવંત ત્રિવેદી ૧૮ 
ત્રણ કાવ્યો રાજેન્દ્રપટેલ ૧૯ 
આભ ચઢેલા પૃથ્વીવાસી આપણ મૌનબલોલી ૨૧ 
અસ્તુ મુકુન્દપરીખ રેર 
બે ગઝલ ગુલવંત ઉપાધ્યાય ર૩ 
બે કાવ્યો ફિલિપ કલાર્ક ૨૪ 
બે કાવ્યો કિશોરસિંહ સોલંકી ર૫ 
ચાર વંગ તઝમીન નિર્મિશ ઠાકર ર૬ 
ઠાઠ પણ કયાંથી કરું શૈલેષ પંન્યા “ભીનાશ' ૨૭ 
હવેનું ગીત નવનીત ઠક્કર ૨૭ 
તેજના તત્ત્વને પામ પળવાર ભાવેશ જેતપરિયા ૨૭ 
નૂતન વાદ લાગે! દિનેશ કાનાણી ૨૭.. 
ગઝલ - હનીફસાહિલ ૨૮ 
બેગઝલ "કિરીટ ગોસ્વામી .૨૮ 
હું અને 1લંડડ માછલી - પંકજ ત્રિવેદી- 


રક 


ગીત વિનોદ ગાંધી ૩૧ 
ગઝલ તથાગત પટેલ ૩૧ 
ઉકેલમાં આવતા કોઈનું ગીત પ્રફુલ્લ પંડ્યા ૩૨ 
વીંધાતા-ચીંધાતા માણસનું ગીત પ્રફુલ્લ પંડ્યા ૩૨ 
બે ગઝલ દત્તાત્રય ભટ્ટ ૩૩ 
મનવા રોકશ હાંસલિયા ૩૩ 
“ ઊભીછે “પ્રણય' જામનગરી ૩૩ 
કાવ્યાસ્વાદ વિનોદજોદધી ૩૪ 
અનુવાદ 
હું ત્યાં નથી જિતેન્દ્રશાદ ૩૬ 
અવલોકન 
“કોપમાં સૂર્યોદય” ડૅ. નલિન પંડ્યા ૩૭ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ 
રૂ- ૧૦૦/- રહેશે તેની સહુએ નોંધ લેવી 
તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 


સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૮૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૦૦૦. 
અમેરૅકાઃ વાર્ષિક $ 5. અથવા રૂ. ૨૫૦. આજીવન 5 75; ઇંગ્લેન્ડ 
: વાર્પિક £ 4, આજીવન £ 50. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૧૫. 
'દવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ શતુઓમાં દર બે માસે - 
કૈબ્રુઆરી; એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના 
અંતમાં - પ્રકટ યાય છે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવા૮ - ૩૮૦૦૦૧ 





મ્રકારાક અને મુદ્રક: ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, કોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


્‌ 


શરદવિ.સં..૨૦૬૨, ., _ ન . વનવેમ્બર-ડિસેમ્બર.૨૦૦૫ 


ડવિલો% 
॥ વાર્‌ મે પનસિ પ્રતિત મનો તે વાત પ્રતિત સાસતવી્મ છમિ ॥- 
ઝે પ્રતિષ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટ્ય મુજ અત્તરે. - 


કવિતા અને વાદ ન 

વાદ શબ મુખ્યત્વે બે બાબતે પ્રયોજાય છે. એક, કોઈ વિચારધારા. બે, એવી કોઈ વિચારધારાનો. 
વ્યવહાર કે તેનું આચરણ. મૂળ તો કોઈ વિશિષ્ટ વિચાર કમશઃ એની વિચારધારામાં પરિણમે છે. આવો 
વિચારવિશેષ જીવનન વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંભવી શકે છે. આથી કોઈ પણ જીવનક્ષેત્રમાં આવો વિચાર 
આખરે વિચારધારામાં પરિણમે છે. આવું જીવનક્ષેત્ર તત્ત્જ્ઞાનનું હોય, વિજ્ઞાનનું હોય, ઇતિહાસનું ] 
હોય, કલાનું હોય કે પછી અન્ય કોઈ પણ. આવા ક્ષેત્રમાં કોઈ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિવિશેષ કોઈ 
વિચારવિશેષનું પ્રચલન કંરે અને તેનો વ્યાપક અર્થમાં સ્વીકાર થાય ત્યારે તે “વાદ'માં પરિણમે છે. 

આવો વિચારવિશેષ અમૂર્ત છે, પણ જ્યારે તે આચરણમાં આવે છે ત્યારે તે મૂર્ત બને છે. આમ, તે. 
વિચારવિશેષ “વાદ' બેની આચરણક્ષમ થાય છે. આ રીતે કોઈ પણ વાદ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને 
ધીમેધીમે પ્રચલન પામે છે. આથી માતવઇતિહાસમાં [વિવિધ તબક્કે અસ્તિત્વમાં આવેલી વિચારધારાઓ 
વિવિધ કાળતભક્કે વિવિધ ' વાદ' તરીકે પ્રચલિત બની છે છે. સાહિત્યમાં પણ આવી વિશિષ્ટ વિચારધારાઓ 


. વિવિધ કાળતબક્કે 'વાદ' નું રરપ પામી છે. સાહિત્યમાં 'વાદ' રૂપે આવેલી આવી વિચારધારાઓ વિવિધ 


જીવનક્ષેત્રોયાંથી આવી છે. ચિત્રકલો અને તત્ત્વજ્ઞાન તેમાં મુખ્ય ક્ષેત્રો છે. મનુષ્યના વિકાસમાં શા” 
વિજ્ઞાન અને કલાનું પ્રમુખ પ્રદાન છે. સાહિત્ય મૉનવ જીવનનાં વિવિધ પાસાંઓ સાથે સંલગ્ન ' 


- “કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦” 


પૂર્વોક્ત ક્ષેત્રની વિંચારધારાઓ તેમાં સ્વીકૃત થાય અને સક્િય બને તે સ્વાભાવિક છે. 

હવે સાહિત્યના વ્યાપક ક્ષેત્રમાંથી તેના એક મહત્ત્વના અને મહત એવા કવિતા સ્વરૂપનો અને તેમાં 
 વાદના પ્રવર્તનનો અહીં વિમર્શ કરવા વિચાર્યું છે. સાહિત્યમાત્ર સાવેગ સંવેદન અને સમ્યક્‌ ચિંતન પર 
આધારિત છે. તેમાંય કવિતાનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતમ હોઈ તીદ્ર સંવેદન અને તટસ્થ ચિંતન પર વધુ આધારિત 
છે. હવે જયારે કવિતાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ઉક્ત “વાદ' સાથે તેનો નાતો કેવો રહ્યો છે તે જાણવું 
અને કેવો રહેવો જોઈએ તે નાણવું જરૂરી છે. મહાકાવ્યકાળથી આજના ગઘકાવ્યકાળ સુધી આવતાં કોઈ ને 
કોઈ વિચારધારા કવિતાના સાહિત્ય સ્વરૂપમાં કાર્યરત બની જ છે તેવું જોઈ શકાય છે. અલબત્ત, છેલ્લાં 
બસો-ત્રણસો વર્ષમાં “વાદ'નું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે તેવું ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. આનું કારણ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન 
અને કલા-ખાસ કરીને ચિત્રકલા-નાં ક્ષેત્રોમાં જે ઝાઝાં અને ઝડપી પરિવર્તનો આવ્યાં છે તે છે. 

નિસર્ગવાદ, વાસ્તવવાદ, રાગોદ્રેકવાદ વિશ્વકવિતામાં ચિર્કાળથી જોવા મળે છે. પણ આ રીતે _ 
કવિતા અનેવાદનો સંબંધ વિચારીએ ત્યારે તે દ્વિપરિમાણી છે તે સ્મરણમાં રહેવું જોઈએ. કોઈ વિચારધારાને 
વાદરૂપે સ્વીકૃતિ મળતાં કવિતામાં તે ઝિલાય ત્યારે તે વાદનું કવિતામાં થતું પ્ચલન તે અંતસ્તત્ત્વગત છે. 
આથી આવો વાદ-વિચાર એ કવિતાની વિષય-સામગ્રી બની રહે છે. જેમ કે ગાંધીવિચારની કવિતા, 
એટલે કે ગાંધીવાદની કે ગાંધીવાદગંધી કવિતા, રાષ્ટ્રભક્તિની કવિતા એટલે કે રાષ્ટ્રવાદી કે રાષ્ટ્રવાદગંધી 
કવિત્તા, ધર્મ-સંપ્રદાયની કવિતા. આ પ્રકારની કવિતામાં પેલો વિચારવિશેષ એટલે કે જે તે વાદ આવી 
કવિતાની 1વિષયસામગ્રી હોવાથી તે તેનું અંતસ્તત્ત્ત બને છે. તો કવિતા અને વાદના સંબંધત્તું બીજું 
પરિમાણ અભિવ્યક્તિગત છે. આ પ્રકારની વાદગ્રસ્ત કવિર્તામાં જે તે વાદ તેના અભિવ્યક્તિના સ્વરૂપમાં 
ઝિલાયો હોય છે. જેમ કે કલ્પનવાદ, પ્રતીકવાદ, દાદાવાદ, ભવિષ્યવાદ, પરાવાસ્તવવાદ, 
અંતસ્ચેતનાવાદ, ઘનવાદ, પ્રભાવવાદ, ઇત્યાદિ વાદો. _ ] 

આવા વાદો ચિત્રકલા અને માનસવેજ્ઞાનમાંથી મુખ્યત્વે આવેલા છે. કવિજન કઈક નૂતન 
સૂજનપરિણામ ઇચ્છતો હોય ત્યારે તે આસપાસનાં જીવનક્ષેસ્ોમાંનાં પ્રભાવક પરિબળો તરફ વળે છે. 
“છેલ્લાં સો-સવાસો વર્ષમાં વિશ્વભરમાં મુખ્યત્વે ચિત્રકલામાં અંને માનસવિજ્ઞાનમાં નવોન્મેષો વધુ પ્રમાણમાં 
જોવા મળ્યાં છે. તે તે ક્ષેત્રની પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓએ પોતાના વિશેષ વિચારથી અને તેના આચારથી 
કવિઓના સંવેદનતંત્રને ઝંકૃત કરી'મૂક્યું છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે ચિત્રકલા, માનસવિજ્ઞાન અને 
ક્યારેક તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાંથી કવિઓએ તેતે વ્યક્તિવિશેષે પ્રચારેલા વિચારવિશેષ કે વાદનું પોતાના 


કવિલોક : નવેસ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૨ 


-કવિતાસર્જનમાં સ્વાગત કર્યું છે. વાદવિશેષનું કવિઓએ કરેલું સ્વાગત, અગાઉ જણાવી ગયો તેમ, 
અંતસ્તત્ત્વ અને અભિવ્યક્તિ એમ ઉભય પક્ષે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ રીતે જોવા જઈએ તો છેલ્લાં 
સવાસોએક વર્ષમાં ચિત્રકલાની શૈલીઓ પરિવર્તન પામતી ગઈ છે તેમ તેમ કવિતાની અભિવ્યક્તિમાં * 
યથોચિત પરિવર્તનો આવ્યાં છે. આમાંથી ચિત્રકલાના કેટલાક વાદ કવિતાને માફક આવ્યા છે તો કેટલાક 
માફક નથી પણ આવ્યા. ભવિષ્યવાદ, દાદાવાદ, ઘનવાદ જેવી ચિત્રકલાની વાદશૈલીઓ કવિતાકલાને 
: બહુ માફક આવી જણાતી નથી. પરિણામે ઉક્ત વાદની કવિતા ઝારું ગજુંકાઢી ક નથી. ડે 
તેવી વાદશૈલીઓને અપનાવીને પછી અળગી મૂકી દીધી છે. ી 
આથી નવતાની ઝંખના કવિઓ પાસે આવાં આવાં પ્રયોગક્ષેત્રો પુરસ્કારાવે તેસ્વાભાવિક ધ છતાં 
પણ સ્થાયી સ્વરૂપ પામ્યાં નથી. તો આમ થવાનું કારણ શું? આ. પ્રશ્નનો ઉત્તર પામવા કવિતા અને 
વાદના સંબંધમાં કાવેતા અને વાદ એ બેમાંથી કવિનું પ્રયોજન શું સિદ્ધ કરવાનું છે તે સમજાવું જોઈએ. 
કોઈ પણ કવિનું પ્રથમ અને પરમ પ્રયોજન કવિતા સિદ્ધ કરવાનું જ હોય એ સર્વસ્વીકૃત અને સર્વકાલીન 
* હકીકત છે. પરન્તુ જ્યારે નૂતન પ્રયોગની ધખનામાં કવિ કોઈ વાદને સ્વીકારી તેની વેદી પર કવિતાનું 
બલિદાન આપે ત્યારે કવિતા કઈ રીતે બચી શકે? કવિનું કામ કોઈ વાદને બચાવવાનું છે કે કવિતાને 
બચાવવાનું? સુજ્ઞ અને સભાન કવિ આનો ઉત્તર બરાબર સમજે છે. આથી જ વિશ્વકવિતામાં વિવિધ 
વાદોની કવિતા ભલે રચાઈ હોય, પણ જે પ્રવાહમાં વાદનો પથ્થર ગળે બાંધી કવિ તરવા પડ્યો છે તે 
ડુબ્યો છે અને કવિતાને ડુબાડી છે. આવું કવિતાના ઈતિહાસમાં જ્યારે જ્યારે બન્યું છે ત્યારે ત્યારે પછીથી 
આવનાર કવિઓએ એવા વાદનાં વળગણોને અળગાં કરી કેવળ કવિતાતત્ત્વનો સહારો લીધો છે, અને 
તેઓ કાળપ્રવાહમાં તરી ગયા છે. આથી એમ કહી શકાય કે કવિતા અને વાદનો સંબંધ અવિનાભાવી 
સંબંધ નથી. હા, જયાં વાદપરસ્તી કરીને પણ જે કવિએ કવિતાતત્ત્વને વિસારે પાડ્યું નથી તેણે તેઃ તે 
વાદની કવિતા સિદ્ધ કરી જ છે: એટલે કવિતા અને વાદનો વિચાર કરતાં એમ અવશ્ય જણાશે કે વાદકવિત્તા 
કરતાં કવિતાવાદ કવિને મન મહત્ત્વની સર્જનસભાનતા હોવી ઘટે. ] 


ડિસેમ્બર ૨૦, ૨૦૦૫ ' *  ધરુપરીખ, 


કંવિલોકઃ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર' દિ 


વિમર્શ-- 


હોમરકૂત મહાકાવ્ય ઈલિયડ_ ક 
" “દુષ્યન્ત પંડ્યા 5% દર 
૨૩. અંતિમ સંસ્કાર અને ક્રીડાઓ . 


ટ્રોય નગરી વિલાપગ્રસ્તહતી ત્યારે અકીઅનો 
હેલેસ્પોણ્ટ પાસે પાછા પહોંચી ગયા અને;'જહાજો 
પાસે જઈ સૌ પોતપોતાના વહાણ ભેગા થઈ ગયા, 
માત્ર યુદ્ધપ્રેમી મર્માઇડનોને વિશ્રામ અપાયો ન હતો. 


પોતાના અનુચરોને અકિલીઝે પોતાની પાસે જ 


રાખ્યા હતા અંતે એણે એમને સંબોધન કયું, 


“અશ્વપ્રેમી મર્માઈડનો, મારા વિશ્વાસુ સાથીઓ, ' 


આપણે આપણા ઘોડાઓની ધૂસર છોડશું નહીં પરંતુ, 


આરૂઢ દશામાં જ આપણે પેટ્રોક્લસ પાસેથી પસાર , 


થઈ, મૃત માનવી માટે વિલાપ કરાય તેમ એને માટે 
કરીશું, ને રુદન કર્યા પછી, આંસુથી થોડું સાન્તવન 


પામ્યાઃપછી આપણે-ઘોડાઓનો સાજ છોડશું અને 


: અહીં વાળું કરશું.' * 
” મુ ક ક 
 મમાંઈડનો બધા એક,સાથે વિલાપ કરવા 


લાગ્યા. અકિલીઝ મોખરે હતો અને વિલાપ કરતી _ 


મંડળીએ લાંબી કેશવાળીવાળા પોતાના તોખારોને 
શબ ફરતે ત્રણ વાર ફેરવ્યા. મુક્તપણે રુદન કરવા 
થેટિસે તેમને ઉત્તેજિત કર્યા. રેતી ભીની થઈ ગઈ 


, અને એમનાં યુદ્ધ-કવચો આંસુથી ભીંજાયાં. મહાન. 


ભય જગાડનારને એ યોગ્ય અંજલિ હતી. પછી, 
પોતાના માણસમાર હાથોને પોતાના સાથીની છાતી 
પર મૂકી પેલ્યુઝપુત્રે પોતાની સાથે સૌને મરરસિયા 
ગવરાવ્યાં. 'હેડીઝના આવાસમાં પણ, પેટ્રોક્લસ, 
તું રાજી થા. તને આપેલાં સઘળાં વચનો હું પાળી 
રહ્યો છું. હેક્ટરના શરીરને હું અહીં ઘસડી લાવ્યો 
છું ને ફૂતરાઓ એનું કાચું માંસ ખાશે અને તારી 


“કવિલોક : તવેમ્બરડિસેમ્બર' ર૦૦૫ [૪ 


ચિંતા ઉપર ટ્રોયના બાર ફુલીન જુવાતોના માથાં 


. કાપી હું વધેરવાનો છું અને, તારા મૃત્યુથી કા 


વ્યાપેલા ક્રોધને ઠાલવવાનો છું.” દ 
, આટલું બોલ્યા પછી, હૈક્ટરને ,વ્રધારે 
અપમાનિત કરવાનો વિચાર એકિલીઝને આવ્યો. 


 મેનીરિયસના પુત્રના જનાજા પાસે ધૂળમાં એણે 


હેક્ટરના શબને ઊંધું નાખ્યું. પછી એના સૈનિકોએ 
પોતાનો ચળકતાં'અસ્રશસ્ત્રો છોડ્યાં, હણહંણતા 
ઘોડાઓને છોડ્યા અને,  પેલ્યુઝના વેગીલા પુત્ર સાથે 
સેંકડોની સંખ્યામાં પ્રેતભોજેન માટે જોડાયા. 
લોખંડથી કાતીએ અનેક સફેદ બળદો કપાયાં, અનેક 


“ઘેટાં અને બેં બેં કરતાં બંકરાંઓનો વધ કરવામાં 


આવ્યો અને અનેક ડુક્કરોની રૂંવાટી રાખ થઈ ગઈ. 
શબ ફરતે લોહીની કટોરીઓ રેડવામાં આવી, * 
એ દરમિયાનમાં, પોતાના ત મિત્ર માટે વ્યથિત 
હોવા છતાં પેલ્યુઝના પુત્રને બીજા અકીઅને 
રાજવીઓ સાથે' ખાણું લેવા બોલાવવામાં સપ્રાટ 
એગામેસ્નોનને ઘણો આગ્રહ કરવો પડ્યો.'એ સૌ 


' એગામેમ્નોનની કુટિરેપહોંચ્યા ત્યારે, એ રાજાઓએ 


છડીદારોન્તે એક દેગડો ભરી પાણી,ગરમ કરવા કહ્યું; 
એમને આશા હતી કે એ પાણી વડે અકિલીઝ પોતાનાં 
અંગો પરથી લોહીના ખરેટા દૂર કરશે. . પરંતુ એવું 
કંઈ સાંભળવાને એ તૈયાર જ ન હતો. પ્રતિજ્ઞા લઈને 
બોલ્યો કે, 'સૌથી મહાન દેવ ઝ્યૂસના શપથ લઈ હું 
કહું છું કે, પેટ્રોક્લસને અગ્નિદાહ ન'દઉં, એ સ્થળે 
ઢોરોન કરું અને મારું માથું ન મુંડાવું ત્યા સુધી પાણીને 


મારા શરીરને અડાડવું એ મહાઘાતક થશે, કારણ, 
હું ગમે તેટલું લાંબું જીવું હાલ ભોગવી રહ્યો છું એવી 
વ્યથા હું કદી નહીં ભોગવું પરંતુ ખોરાકનો વિચાર 
પણ હું ધિક્કારતો હોવા છતાં આપણી આવશ્યકતાને 
વશ થઈ, આપણે ખાવું જોઈએ. અને પ્રભાત થતાં, 
એગામેમ્નોન, લાકડાં એકઠાં કરવાની અને 
પ્રતીચ્યોયનના પીડાકારક પ્રવાસમાં માનવીને જે 
સામગ્રીની જરૂર પડે તે બધી ભેગી કરવાની આજ્ઞા 
આપ આપશો, જેથી જેટલો બને એટલો જલદીથી 
પેટ્રોક્લસ ચિતાએ ચડી શકે અને એના ગયા પછી, 

લોકો પોતાને.કામે લાગી શકે.' 

સૌ સરળતાથી સમ્મત થયા વે ધગશપૂર્વક 
પોતાના ભોજનની તૈયારી કરવા લાગ્યા; સૌએ 
એમાં પોતાનો ભાગ આપ્યો હતો. સૌએ લિજ્જતથી 
' ખાધું અને પોતાની ક્ષુધાપિપાસા તૃપ્ત કર્યા પછી 
સૌ પોતપોતાની કુટિરે રાત ગાળવા ગયા. પરંતુ 
પેલ્યુઝુનો પુત્ર થાકથી કણસતો ગરજતા દરિયાને 
' કાંઠે, ખુલ્લામાં તે પોતાના મર્માઈડનોથી વીંટળાયેલો 
પડી રહ્યો, દરિયાનાં મોજાં કાંઠા સાથે અફળતાનાં 
રહ્યાં. ઇલિયમની દીવાલો સુધી હેક્ટરની પાછળની 
દોટથી એનાં અંગો પણ થાક્યાં હતાં, પરંતુ જેવો 
એને શાતાદાયક નિદ્રાએ ઘેયોં તેવો જ એને 
પેટ્રોક્લસનું ભૂત દેખાયું. બિલકુલ પેટ્રોક્લસ જેવું 
જ લાગતું અને એની જેમ જ બોલતું, એ જ કદનું, 
એ જ સુંદર, નયનોવાળું અને એ પહેરતો હતો તે જ 
વસ્ત્રો ધારણ કરેલું. 
એ ભૂત અકિલીઝના મસ્તક સમીપ ઊભું રહ્યું 

અને ભૂતે એને કહ્યું : 'અકિલીઝ તમે નિદ્રાધીન થઈ 


ગયા અને મને ભૂલી ગયા. હું મૃત્યુ પામ્યો છું એટલે 


| હવે તમે મારી ઉપેક્ષા કરો છો. જલદી મને દકનાવો 
અને મને હેડીઝના દરવાજા પસાર કરવા દો, મૃત્યુ 


પામેલાઓના અશરીર આત્માઓએ મને બહાર 
રાખ્યો છે અને, સરિતા પાર કરીને એમના ભેગા; 
થવા દેતા નથી પણ ઉઘાડા ફટાસ દ્વારની આ તરફ 
મને આંટા મારતો રાખ્યો છે. અને. તમને અરજ 
ગુજાડું છું કે મને તમારો હાથ આપો કારણ, એક. 
વાર તમે મને અગ્નિમાંથી પસાર કરશો પછી, 

હેડિઝેથી હુ કરી આવીશ નહીં. ધરતી ઉપર તમે 
અને હું સાથે કદી બેસી શકીશું નહીં, આપણા 
સાથીઓ આપણી વાત સાંભળી શકશે નહીં, આપણે 
કશી યોજનાઓ ઘડી શકશું નહીં. કારણ, મારા 
જન્મસમયે લખાયેલા લેખ અનુસાર ભયંકર 
દુર્ભાગ્યને હું પામ્યો છું. અને, પૂજનીય અકિલીઝ, 
ટ્રોય નગરની દીવાલ પાસે જ મૃત્યુ પામવાનું તમારા 
ભાગ્યમાં પણ લખાયું છે. હવે એક વિનંતી વધારે. 
અકિલીઝ, મારાં અસ્થિને તમારાં અસ્થિથી દૂર ના 


' દાટવા દેશો. બાળરમતમાં થયેલા..ઝઘડાથી 


એષ્ફિડેમસના પુત્રની હત્યા મારાથી આકસ્મિક રીતે 
થઈ જતાં, પનીશિયસ મને તમારે ઘેર લાવ્યા એટલે 
તે પછીથી હું તમારા ઘરમાં તમારી સાથે જ ઉછર્યો 
છુ'તે રીતે મને તમારા ભેગો જ પડ્યો રહેવા દેજો. 

સમર્થ પેલ્યુઝે મને પોતાને ત્યાં આવકાર્યો અને, 
પ્રેમપૂર્વક મને ઉછેર્યો અને એમણે મને તમારો. 
સ્કવાયર બનાવ્યો. તો તમારાં માતૃશ્રીએ આપેલું 
સુવર્ણપાત્ર જ આપણો બેઉનો અસ્થિકુંભ ભલે બની 
રહે, .. અ ૨: 
“મારા પ્રિય હૃદય, અકિલીઝ 'વધ્ો, “અહીં 
આવીને આ બધી વાતો કહેવાની તને શી જરૃર પડી? 
તારી ઇચ્છા પ્રમાણે જ હું બધું કરવાનો.છું. પણ તું 
પાસે આવ એટલે આપણે ભેટી શકીએ, પછી ભલેને 
એક ક્ષણ માટે જ,.અને આપણાં આંસુમાં થોડું 

સાન્ત્વન મેળવી શકીએ.” _.. “ 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ [૫પ 


“આટલું બોલીને, એને બાથમાં 'લેવા ભાટે 


અંકિલીઝે પોતાના બાહુ પસાર્યા પણ, ફોગટ.' 


ધૂશ્ાસેર મોકક એ અદશ્ય થઈ ગયો અને ભૂમિ નીચે 
સરકી ગયો. અચરજ સાથે અકિલીઝ કૂધો, પોતાના 
હાથ એણે પછાડ્યા અત્તે હતાશામાં પોકારી ઊઠયો : 
'તો પછી એ સાચું છે કે હેડિઝતા આવાસમાં પણ 
કશુંક ટકી રહે છે પણ, એ મનુષ્યાંકૃતિ ભૂત જે છે ને 
એને બુદ્ધે હોતી તથી, આખી રાત પેટ્રોક્લસતું ભૂત 
ઉેઃએ એના જેવું જ દેખાતું હતું) મારી પડખે જ 
ઊભું રહ્યું છે, રોતું ખે રસળતું ને, મારે શું કરવું તે 
મને કહેતું રહ્યું છે. અકિલીઝંના શોરથી મર્માઇડનો 
જાગી ગયા અને વિલાપ કરવા લાગ્યા અને, પોતાના 
અરુણા પદે ઉષા એમની સમીપ આસ્તેથી આવી 
ત્યારે, દુઃખી મૃત્યુ પામનારની આસપાસ એ સૌતે 
એશે વિલાપ કરતા ભાળ્યા.' ન 
' દરમિયાનમાં રાજા એગામેમ્નોને માણસોને અને 
ખચ્ચરોને'પડાવ ફરવા ચોમેર લાકડા લાવવા માટે 
મોકલ્યા. એની જવાબદારી આઇડોમેન્યુઝના 
સ્કવાયર મેરિયોનેસને સોપવામાં આવી હતી. એ 
માણસો ખાંધે કઠિયારાના કુહાડા અને ધીંગાં રાંઢવાં 
_ લઈને જતાં હૈતા. આડાઅવળા ઊંચેનીચે એમ ફરતા 
એ લોકો અનેક નિર્ઝરવાળા ઇંડાના ડુંગશઓ પાસે 
પહોંચ્યા, ત્યાં જેઈ પોતાના ધારદાર કુહાડાઓ વડે 


ઊંચાં ઓક વૃક્ષ ઉપર ધડાધડ ઘા ઝીંકવા મંડ્યા અને' 
એ વૃક્ષો ટપોટપ પડવા લાગ્યાં. અકીઅનોએ એનાં. 


ફાડશા કર્યા અને પછી દોરડેથી તેમના ભારા બૉંધ્યા. 
* અનેખચ્ચરોપર તે લાદ્યાં. એ ખચ્ચરો ઝાડી વીંધતાં 
મેદાન તરફ”'ચાલવા લાગ્યાં. આઇડોમેન્યુઝતા 


સ્કવાયર મેરિયોનેસની આજ્ઞાથી કઠિયારાઓ પણ - 


થાડૅયાં ઉપાડી ચાલવા લાગ્યા. કાંઠે પહોંચી, 
અકિલીઝ જે સ્થળે પેટ્રોક્લસને અને પોતાને માંટે 


કવિલોક : નંવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૬ 


ક. ૯૦૦- 


ઢેરો કરવા' માગતો હ હતો ત્યાં એ બધાં લાકડોંનો 


ઢગલો કર્યો." 


આ બધાં લાકડાંને ત્યાં મૂકી એ સૌ ત્યાં વાટ' 
જોતા બેઠા. પોતાના યુદ્ધ “પ્રિય મર્માઇડનોને 
શસ્રસજ્જ થવાનો અતે દરેક સાર્રથિને. રથ 
જોતરવાનો હુંકમ આપ્યો. સૌ તરત ગયા એને 
બખ્તર પહેરીને તથાં શર્રસજ્જ જઈને આવ્યા અતે 
રથીઓ તથા સારથિઓ રથાંરૂઢ થયા, ઘોડાઓ 
મોખરે ચાલ્યો અને એમની પાછળ ગણી શકાય 
એટલા પદાતીઓ હતા. આ સરઘસની મધ્યમાં 
પેટ્રોફ્લસનેએનાપોતાનાં માણસોએ ઊંચક્યો હતો, 
એમણે કાપી લીધેલી કેશની લટો પેટ્રોક્લસના શરીર 
ઉપર રાખવામાં આવી હતી. એમની પાછળ, 
પેટ્દોક્લસના મસ્તકને ઊંચકનાર, મુખ્ય ડાછુ' 
અકિલીઝ હંતાં, પોતાના ફુલીન સાથીને એ હેડીઝ 
આવાસે રવાના કરી રહ્યો હતો, 

અકિલીઝે નિયત કરેલે સ્થળે પહોંચી એમણે 
પેટ્રોક્લસને નીચે મૂક્યો અને એને માટે લાંકડાં 
ગોઠંવ્યાં. પંણ એવે વેગવીર ઉત્તમ અકિલીઝને કંઈ 
નવું સૂઝ્યું, ચિતા પાસેથી ખસીને સ્પેડ્યુસ નદને 


' સમર્પિત ભૂરા કેશની લટ એણે કાપી પછી સુશરંગી 


સમુદ્ર ભણી દંષ્ટિપાત કરતો કોધી સ્વરે એ બોલ્યાં ? 
“સ્પે૩્યુસ, મારા પિતાની પ્રાર્થનાનો આ ઉત્તર છે ! 
ટ્રોયથી હું પાછો આવું ત્યારે એમણે તને વચન આપ્યું, 
હંતું કે, મારે આ લટ કાપી તને ધરવી અને, તારા 
અધિકારીક્ષેત્રમાંની તારી સુગંધી વદી પર તને તારાં 
પુણ્ય સલિલ વારિની પાસે,'પચાસ ઘેટાંઓનો ખલિ 
તને ધરવો: વૃદ્ધરાજાની એ પ્રતિજ્ઞા હતી. પણ એની 
પ્રાર્થનાનો તે સ્વીકાર કર્યો નથી. 'ને મારી 
જનમભોમકા હુંહવે ફરી ભાળવાનો નથી એટલે 
આ લટથી છૂટો પડી હું એ મોરા મિત્ર પેટ્રોક્લસને _ 


ષ્‌ 


કૈ 


અપણ કરવા માગું છું. 

આટલું બોલીને એણે એ લટ પોતાના પ્રિય 
સાથીના હાથમાં મૂકી. આ જોઈ સમગ્ર સમુદાય 
ગધારે અશ્રુપાત કરવા લાગ્યો અને સૂયસ્તિ' સુધી 
ખે ચાલુ રહેત પણ અકિલીઝને અચાનક એક 
વેચાર આવ્યો. એગામેમ્નોનપાસે જઈ એબોલ્યોઃ 
તામદાર, આપને સઘળાં સાંભળશે. અલબત્ત, 
ખેમની ઈચ્છા હોય તો એ લોકો વિલાપ કરી શકે 


છે પણ આ ઘડીએ તો ચિતા પાસેથી જઈ પોતાનું 


ખાણું પકાવવા જવા તેશને આદેશ આપો. અમે 
મુખ્ય ડાઘુઓ અહીં પૂરું થતાં સુધી રોકાશું. જોકે, 
ખકીઅન સેનાપતિઓ અહી રહેશે તે મને ગમશે.' 


અકિલીઝની ઇચ્છા જાણીને, માનવોના સપમ્રાટ- 


ખેગામેમ્નોને સૈનિકોને બરખાસ્ત કર્યા; પરંતુ મુખ્ય 
ડાઘુઓ ત્યાં જ રોકાયા અને તેમણે લાકડાં ગોઠવ્યાં. 
ખેમણે સો ફીટ લાંબી ને પહોળી ચિતા ગોઠવી અને 
રૃદિત હૃદયે એની પર શબને રાખ્યું. ચિતા પાસે 
એમણે તગડાં ઘેંટાંઓની અને, વાંકાં શિંગડાવાળાં 
ઢોરની ચામડી ઉતરડી. મહાનહૃદયી અકિલીઝે 
ઠરેકમાંથી .માંસના લોચા લઈ તેમના વડે 
પેટ્રોક્લસના શબને પગથી ભાથા સુધી ઢાંક્યું અને 
પછી પશુઓનાં -મડદાંઓને પેટ્રોક્લસ ફરતાં 


ગૌઠવ્યાં. પછી મધની. અને તેલની બકડિયાં," 


ખરણીઓ ઉમેરી અને એમને ચિતાને ટેકે ગોઠવી, 


અને પોતાની ધૂનમાં એણે ચાર ઊર્ધ્વગ્રીવા અશ્ચો- 


ચેતા ઉપર ધકેલ્યા; એ એમ કરતો હતો ત્યારે એ 
કણસતાઃહેતા. મૃત પેટ્રોક્લસે. નવં ફૂતરા પાળ્યા 
ડતા. અકિલીઝે એની ગરદન કાપી અને એમનો 
થા ચિતા પર કર્યો. પછી એ.એક દુંષ્ટ કૃત્ય કરવા 
તરફ 'ધપ્યો.-બાર બહાદુર જુવાન ટ્રોજનોને એણે 
તલવારને ઝાટકેઃ દીધા અને ચિતા પેટાવી એટલે 


નિર્મળ અગ્નિ તેમને ગળી જાય. આટલું બોલી એણે 
નિસાસો નાખ્યો અને પોતાના પ્રિય મિત્રનેફરી એક 
વાર એણે કહ્યું : 'ેટ્રોક્લસ, હેડીઝના આવાસમાં 
તારું સ્વાગત હો!' તને આપેલાં બધાં વચનોનું હું 
પાલન કરી રહ્યો છું. ઉમેરાવોના દીકરા એવા બાર 
બહાદુર ટ્રોજનો તારી જ ચિતાના અગ્નિમાં ખાક. 
થઈ જશે.પ્રાયમનાપુત્ર હેક્ટર માટે મે બીજુંવિચાર્યું 
છે -હું એને અગ્નિમાં નહીં નાખું, ફૂતરાઓને ખાવા 


*માટે.એને હું નાખીશ પરંતુ અકિલીઝની આ ધમકી 


છતાં, હૅક્ટરનું શબ ફૂતરાઓને હવાલે કરવામાં 
આવ્યું નહીં. દિવસ અને રાત, ઝ્યૂસદહિતા 
એફોડાઇરીએ શ્વાનોને આઘા રાખ્યા અને, 
ગુલાબના અમૃતમય તેલનું સિંચન શબ પર કરતી 
રહી જેથી, અકિલીઝ એને આમતેમ ત્યારે, એની 
ચામડીમાં ચીરા ન પડે. વિશેષમાં કીબસ અપોલોએ 
એ શબ જ્યાં પડ્યું હતું તેની ઉપર છાયો જ રહે તે. 
હેતુથી, એ ત્યાગ ઉપરના વ્યોમમાં એક અંધારું 
વાદળું :ગોઠવી દીધું. એટલે, સૂર્યનો તાપ એની 
ચામડીને દઝાડે નહીં કે એનાં અંગોને સૂકવી નાખે 
નહીં, : 

.. પેટ્રોક્લસના દેહ બાબત પણ તકલીફ ઊભી 
થઈ, ચિતા પેટતી જ ન હતી. પણ વેગવાન અને 
બુદ્ધિવાન અકિલીઝતે એક ઇલાજ સૂઝ્યો. ચિતાથી 
અંતરે ઊભા રહીને, ઉત્તરના અનિલ બેરિયાઝને 
અને-પશ્ચિમના ઝકિરને પ્રાર્થના કરી-અને ઉત્તમ 
સામગ્રી ધરી સુવર્ણ કટોરીમાંથી એણે અંજલિઓ 
આપી અને કાષ્ઠ તરત પેટાવી અને એની ઉપરના 
દેહો તરત ભસ્મીભૂત થાય એ માટે એમને અકિલીઝે 
આજીજી કરી. એની પ્રાર્થના સાંભળી બેઉ 
વાયુદેવોને એ સંદેશો આપવા ઇરિસે તરત દોટ મૂકી. 
એ પહોંચી ત્યારે બંને વાયુ આ પશ્ચિમના વાયુના 


કવિલોક: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦ “ “ 


મહેલમાં ખાણું આરોગતા હંતા. ઇરિસ દોડતી ત્યાં * 
પહોંચી અને એ બંને વાયુદેવોએ એને ઉંબરાને પથ્થરે *_ 
ઊભેલી જોઈ ત્યારે એ બંને'તરત ઊભા થઈ ગયા' 


અંને ઇરિસને'પોતાની પાસે અંદર આવી બેસવા 
કહ્યું, પણ એણે ના પાડી અને પોતાનો સંદેશો એ 


સંભળાવવા લાગી. 'મને બેસવાનો સમય નથી',' 


એણે કહ્યું, “મારે સમુદ્રતટે અને ઇંથયોપિયનો'પાસે 
જવું જોઈએ, બધા દેવાને એ યજ્ઞભોજન આપી રહ્યા 
છે તે હું એ ચૂકવા નથી માગતી. પરંતુ, બોરિયાઝ 
અને પ્રતીચ્યાનિલ, મારે.તમને અકિલીઝનો સંદેશો 
આપવાનો છે. જેને માટે સમગ્ર અકીઅન સૈન્ય 


વિલપી રહ્યું છે તે પેટ્રોક્લસના શબ નીચેની ચિતાને" 
પેટાવવા તમે તુરત જશો તો એ તમને આકર્ષક બલિઃ 


ચડાવવાનું વચન આપે છે! 

પોતાનો સંદેશો આપીને ઇરિસ જતી રહી અને 
બંને વાયુઓ ગર્જના કરતા ઊઠયા અને વાદળોને 
પોતાની આગળથી ધકેલવા લાગ્યા. ક્ષણમાત્રમાં એ 
સાગરતટે પહોંચી ગયા, વેગથી વાવા લાગ્યા અને 


પોતાના ફુંફાડાથી મોજાંઓ પેદા કરવા લાગ્યા. 
ટ્રોયની ઊંડી ધરતી પાસે એ પહોંચ્યા ત્યારે ચિતા' 


ઉપર એ તૂટી પડયા અને, શિતાગ્નિ 'ભયૅકર 
સુસવાટા કરતો પ્રજ્વલિત થઈ ઊઠયો. ચિતાની 
કરતે ગર્જના કરતાં આખી રાત એ એકમેકને ચિતાને 
ભડભડતી રાખવામાં મદદ કરતા રહ્યા. મોટા 
સુવર્ણપાત્રમાંથી બે કડાંવાળી કશેરી ભરી ભરીને 


પેટ્રોક્લસે અંજલિઓ આપીને ધરણીને ભીની કરીઃ 


દીધી અને અભાગી પેટ્રોક્લસના આત્માનું એણે 
આવાહન કર્યું, લગ્નને દિવસે જ મૃત્યુ પામનાર 
પુત્રને અગ્નિ હું'પિતા ઓકન્દ કરે તેમ, હતાંશ હૃદયે 
પોતાના સાથીના દેહને બાળતો અને' ચિતાની 
પ્રદક્ષેણા કરતો અકિલીઝ આક્રન્દ કરવા લાગ્યો. 


કવિલોક ₹ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫[૮ ' 


પૃથ્વી પર નવા દિવસની ઘોષણા'કરવા 
પ્રભાતતારક સૂર્ય ઉદય પામે છે. અને, એને શિરોટે, 
રત્નાકર ઉપર પ્રભાત પોતાના કેસરિયા વાઘા પાથરે 
છે'તારે, અગ્નિ.મંદ પડ્યો, ભડકાં બંધઃ થયા અને 
બંને અનિલો ગરજતા મોજાંવાળા પ્રોેશિયન સાગર 
ઉપર થઈ સ્વધામ જવા રવાના થયા. અકિલીઝ થાકી * 
ગયો હતો. ચિતા તરફથી વળીને એ જમીન પર 
પડ્યો 'અને પડ્યા ભેગો જ નિદ્રાધીન થઈ ગયો. 
પરંતુ; એગામેમ્નોન સાથે આવેલા બીજા સેનાનાયકો ' 
એને જંપવા દે તેમ ન હેતું અને એ આખું મંડળ 
એની પાસે ગયું, એમના સ્વરથી તેમ જ એમના . 
પગરવથી જાગીને, પોતે શું ચાહતો હતો એ એણે 
તેઓને કહ્યું : 'નાભદાર એગામેમ્નોન અને, સંયુક્ત 
અકીઅનોના આપ સૌ અન્ય નેતાઓ, ચમકતી સુરા. 
વડે ચિતાના અંગારાઓને આપ બુઝાવી નાખો, પછી 
આપણે જુદાં તારવવાની કાળજી રાખીને, 
પેટ્રોક્લસનાં અસ્થિફૂલો વીણવાં જોઈએ, એને _ 
વચ્ચોવચ્ચ સુવાડચો હતો એટલે એ શોધતાં તકલીફ 
ન પડવી જોઈએ. એના ભેગા બીજા જુવાનોને અને 
ઘોડાઓને પણ બાળ્યા હતા. એ અસ્થિફૂલોને એક 
સુવર્ણ પુષ્પપાગમાં મૂકશું અને એમની ઉપર 
ચરબીનાં બે પડઃમૂકી એને જડબેસલાક બંધ કરી 
દેશું ને આ જગતમાંથી હું વિદાય લઉં ત્યાં સુધી એ 
સાચવી રાખવાનાં રહેશે. એના ઢોરાની વાત કરીએ 
તો, એ ખહુ મોટો ન કરવા'હું તમને કહું' છું. દેખાવે 
સારો લાગે એટલું બસ છે. હું જઉં-પછી પાછળથી,' 
જે અકીઅનો ધીગાં વહાણોમાં બચ્યા-હોય.તેઃ સો 
મોટા ને ઊંચો ઢોરો ભલે બાંધે!' 

પેલ્યુઝનાઃવેગવીર પુત્રે જણાવ્યા પરમાણે 'સૌ 


કામે'લાગ્યા..ચિતાના જે જે ભાગમાં અગ્તિએ 


પોતાનું કાર્ય પૂરું કર્યું હતું અને રાખના ઊંડા ઢગલા 


પડ્યા હતા ત્યાં ત્યાં એમણે ચળકતી સુરાથી ચેહને 
- ઠારી. પછી અશ્રુભારી આંખો સાથે પોતાના વિનમ્ર 
સાથીના સફેદ- અસ્થિઓ વીણી એક સુવર્ણ 
પુષ્પધારકમાં મૂક્યાં અને ચરબીનાં ,બે પડ વડે એ 
પાત્ર એમણે બંધ કર્યું, એને એની -કુટિરમાં મૂક્યું 
અને એ પાત્ર ઉપર સુંવાળું શબ ઢાંકી દીધું. પછી, 
ચિતાની ફરતે પથરાઓની ગોળ આડ કરીત્તે એમણે 
ઢોરો રચ્યો. પછી, માટી આણી, અંદર ઢગલો કર્યો. 
સૈનિકોએ સ્મારક રચ્યું તે પછી તેઓ ત્યાંથી 
, જવાનો અણસાર આપવા લાગ્યા. પરંતુ અક્રિલીઝે 
એમને રોક્યા અને મોટા ચકરડામાં તેમને બેસાડયા. 
' એ ગોળ ચક્કરની મધ્યમાં ક્રીડાઓ થવાની હતી. 
સ્પર્ના પારિતોષિકો માટે વહાણોમાંથી દેગડાઓ, 
ત્રિપાદો, ઘોડાઓ, ખચ્ચરો અને જાતવાન ઢોર એ 
લાવ્યો; રાખોડી લોખંડ પણ આણ્યું અને 
કમ્મરબંધવાળા ઝભ્ભા પહેરેલી સ્ત્રીઓ પણ હતી. 
પહેલો ક્રમ એણે રથદોડને આપ્યો, એને માટે 
એણે નીચેનાં સુંદર પારિતોષિકો જાહેર કર્યા : પ્રથમ 
આવનારને કલાપ્રવીણ એક નારી અને, એક કુડીને 
બશેર માપનો કર્ણાકાર હાથાવાળો ત્રિપાદ, બીજે 
આવનારને છ વર્ષની વયની અને સગર્ભા હોય તેવી 
ઘોડી, ત્રીજે ક્રમે આવનારત્તે ચાર શેરના માપની 
કીટલી અને એને મેશ ન લાગી હોય તેવી, નવી 
' જેવી, ચોથે કમે આવનારને બે સુવર્ણમુદ્રા અને 
પાંચમાને ચૂલે ચડાવ્યું ન હોય તેવું બકડિયું. 


_ પ્રતિયોગિતાની જાહેરાત કરવા અકિલીઝ ઊભો _ 


થયો. “નામદાર.એગામેમ્નોન અને અકીઅન વીરો' 
, રથની પ્રતિયોગિતામાં વિજય મેળવનારા માટે આ 
પારિતોષિકો વાટ જોઈ રહ્યાં છે. બીજા કોઈના 
માનમાં.આપણે કીડા આયોજન કર્યું હોત તો પ્રથમ 
પારિતોષિક જીતી હું મારી કુટિરભેગો થયો હોત. 


મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી કે, પોઝેઈડોન દેવે 
મારા પિતા પેલ્યુઝને ભેટ આપેલી મારા આ 


'અશ્ચોની અમર જોડેલી સૌથી વધારે વેગવાન છે, 
મારા પિતાએ એ જોડ મને આપી છે. પરંતુ અને 


મારી એ અદ્‌ભુત વાજિજોડલી પ્રતિયોગિતામાં 
ભાગ નહીં લઈએ, પોતાના પરાક્રમી સારથિનો એ 
જોડ શોક પાળે છે. પેટ્રોક્લસ એમની પ્રત્યે કેટલો 
માયાળુ હતો, રોજ ચોખ્ખા પાણીથી એમને ધમારતો 
અને પછી એમની કેશવાળીમાં જૈતુનનું તેલ 


. તપતપાવતો! ત્યાં ઊભાઊભા એ પેટ્રોક્લસના 


જવાની ખેદ અનુભવે છે. એમની કેશવાળી નીચે 
ઢસડાય છે અને પોતાની વ્યથામાં એ ત્યાંથી યશ 


દેતા નથી. પરંતુ, આખી સેનામાંથી કોઈને પણ 


પોતાના ઘોડાઓમાં વિશ્વાસ હોય અને પોતાનો રથ 
ધીંગો હોય એમ લાગતું હોય તે આ પ્રતિયોગિતામાં 
ભાગ લેવા માટે પોતાનું સ્થાન લે. 

અકિલીઝની આ જાહેરાતે સમર્થ રથીઓને 
પટમાં ઊતાર્યા. સૌથી પહેલા ફૂદનાર હતો રાજા 


' યુમેલસ, એડ્મિટસનો પુત્ર. બીજો ટાઇડ્યુસનો પુત્ર 


ડાયોમિડીઝ આવ્યો; એની પાસે ટ્રોસના અશ્વોની 
જાતવંત જોડ હતી. એ અશ્વોના માલિક ઈનિયાસને 


. અપોલોએ બચાવ્યો ત્યારે, એ જોડ ડાયામિટીઝ લઈ 


લીધી હતી. પછી આવ્યો એટ્યુસસુત મેનેલોઝ, 
એગેમેમ્નોનની ઘોડી ઇથી અને પોતાનો ઘોડો 
પોર્ડેગેસ એમ એ જાતવંત અશ્વોની એક એણે જોતરી 
હતી. એક કાઇજિના પુત્ર ઇકીપોલર્સ એગામેમ્નોને 
ઇમીની ભેટ આપી હતી અને બદલામાં ઇલિયમ 
આવવામાંથી એણે મુક્તિ મેળવી લીધી હતી. 
સિસિયોમનો એ રહેવાસી ખૂબ સમૃદ્ધ હતો અને, 
ઇલિયમ જૂજ હેરાન થવાને બદલે એશઆરામથી 
ઘેર જ રહેવા માંગતો હતો..મેનેલોઝે જોતરેલી આ * 


; “કવિલોક : તવેમ્બર- ૦૫ [૯ . 


' ઘોડી દોડવા માટે થનગની રહી હતી. લાંબી 
કેશવાળીવાળા પોતાના તોખારોને જોતરનાર ચોથે 
એણ્ટિલોક્સ હતો. નેલ્યુઝના પુત્ર; ઉદાર રાજવી 
મેસ્ટરનો એ પુત્ર હતો. એને રથે જોતરેલી જોડ 
પાઇલેયન જાતની હતી. પોતાનું કાર્ય એ સારી રીતે 
જાણતો હતો તે છતાં, એના પિતાએ એને કેટલાંક 
ઉપયોગી સૂચનો કર્યા. 

'એણ્ટિલોક્સ', એસ્ટરે કહ્યું, “તું જ જ્ઞાત છો 
અને ઝ્યૂસ અને પોઝેઇડોનની તારી ઉપર કંપા છે 
અને એમણે તને અશ્વવિદ્યા શીખવી છે. એટલે તને 
કંઈ સલાહ આપવાની મને આવશ્યકતા નથી. પરંતુ 
વાળવાની જગ્યાએ ઘોડાઓને વાંળવામાં તું કુશળ 
છો પરંતુ, તારા ઘોડા જરા ધીમા છે ને એ તને 
અવરોધ કરશે એનો મને ડરે છે. પણ જોડો બધી 
વેગવાન હોય તો પણ, તું જાણે છે એવી એક પણ 
હિકમત એમના હાંકનારા જાણતા નથી. એટલે, તારે 
ઇનામ ન ગુમાવવાં હોય તો, તારી ખધી હિકમતોનો 
સહારો તારે લેવો રહ્યો. સારો કઠિયારો બનવા માટે 
બળ કરતાં હિકમતની વધારે જરૂર પડે છે, વાયરામાં 
વહાણ પથચ્યૂતિ કરે છે ત્યારે, [હિકમતથી જ સુકાની 
સુરા જેવા કાળા સાગરમાં નાવને સીધી રાખી શકે 
છે. ને હિકમતથી જ એક સારથિ બીજાના કરતાં 
આગળ નીકળી જાતો હોય છે. પોતાના રથ અને 
ઘોડા ઉપર ઘણું બધું છોડી દેતો સામાન્ય આદમી 
વળાંક આગળ એક બીજા સારથિની પાછળ રહી 
જતો હોય છે, એતા ઘોડા આડાઅવળા ભમવા લાગે 
છે અને એ એમને બરાબર વાળી શકતો નથી. પણ 
બુદ્ધિવાન સારથિ ભલે કોઈ ધીમી જોડની પાછળ 
હોય પણ, એની નજર તો નિશાને જ મંડાયેલી હોય 
છે અને એનાં પૈડાં પછી ઝડપથી ફરવા લાગે છે, 
લગામ વાંપરીને ઘોડાઓને વેગથી દોડાવવાનો સમય 


કવિલૌીક : તવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૧૦ 


હતો, પછી 
“એમના નામથી નિશાનો એકઃશિરત્તાણમાં નાખ્યાં. 


આવે ત્યારે, એ ઊંઘતો નથી ઝલાતો; લગામને એ 
હાઘમાં મજબૂત પકડી રાખે છે અને, આગળ હોય 


' તેની ઉપર એની નજર બરાબંર મંડાયેલી'હોય છે.'_ 


ધઘાનમાં રાખવા જેવી એક બીજી વાત પણ 


' સાંભળ એ એવી તો દીવા જેવી ચોખ્ખી છે કે તારા 


ધ્યાન બહાર એ નહી રહે. એક સુકાઈ ગયેલા ઓક 
કરે પાઈન વૃક્ષનું ટુંઠું છે અને એની બાજુમાં એ સકદ 
પથરા છે. એ જગ્યાએ માર્ગ સાંકડો થઈ જાય છે 
કોઈ પુરાણી'કબર હોય કે રસ્તાનો વળાંક નિર્દેશવા 
અગાઉના કાળમાં કોઈએ એ પથરા રાખ્યા હોય. 
એ ગમે તે હોય, નામદાર અકિલીઝે વળાંકબિન્દુ 
તરીકે એ સ્થાન પસંદ કર્યું છે, તું ત્યાં રથ લઈ જાય 
ત્યારે, તું પથરાની બને એટલો પાસે રઠેજે, તું જાતે 
જરા ડાબી તરફ નમજે અને જમણી તરફના ઘોડાને 
ખૂચકારાં દઈ, એને જરા ચાબૂક થારી એની લગામ 
જરા ઢીલી મૂકજે પણ, ડાબી બાજુના ઘોડાને 
પથરાની એટલો નજીકથી વાળજે કે, તારા રથના 
પૈડાની નાભિ એ પતરા સાથે ઘસાય પણ પથરા સાથે 
અથડાવાથી દૂર રહેવાની કાળજી તારે રાખવી પડશે 
નહીં તો તારા ઘોડા ભાંગશે અને રથના ટુકડા થઈ 
જશે. તો, વીર, તારી બુદ્ધિ વાપરજે અને બરાબર 
જોતો રહેજે કારણ, એ વળાંકે તું એમને બધાને વટી 
ગયો તો, ઘસારો કરીને પણ કોઈ તારી સાથે કૈ 
આગળ નહીં થઈ શકે,'સ્વર્ગમાંના બીજથી જન્મેલો, 
એડ્રેસ્ટસનો જાતવાન એરિયોન પણ નણીં.' ' 
અશ્વારૌહણનું બધું શાસ્તર -પુત્રને'આમ 
સમજાવ્યા પછી રાજા નેસ્ટર પોતાની જગ્યાએ ગયો. 
પોતાના ઘોડાઓ સાથે આવનાર પાંચમો મેરિયોનેસ 
સૌ પોતપોતાના રથમાં આરૂઢ થયા અને 


આંકેલીઝે એ શિરત્રાણ હલાવ્યું. નેસ્ટરના પુત્ર 


જ 


એષ્ટિસોકસનું નિશાન પહેલું બહાર આવ્યું. પછી 


યુમેલસનું આવ્યું ને તે પછી એટ્રયુસપુત્ર શૂરવીર 
મેનેલોઝનું આવ્યું. ચોથે મેનોલોઝ આવ્યો અને, એ* 


સૌમાં ઉત્તમ ડાયોમિડીઝ છેલ્લો આવ્યો. એ બધા 
પડખોપડખ ઊભા રહ્યા અને સૌને અકિલીઝે વળાંક 


“બિન્દુ બતાવ્યું, દૂર, સમથલ જમીન પર એ હતું 


પોતાના પિતાના સ્કવાયર સાદરણીય ફીનિક્ષને ત્યાં 
એણે મધ્યસ્થ તરીકે તીસ્યા હતા ને સૌની દોટ ૫ર 
નજર રાખીને તો અહેવાલ તેમણે સોંપવામાં હતો. 

એક જ પળે સ્પર્ધકોએ પોતાના ઘોડાઓને 
ચાબુક માર્યા, લગામો હલાવી અને, મોઢેથી આજ્ઞા 


' આપી ઘોડાઓને દોડતા કયા. જરા પણ અડચણ 
-વગર મેદાનમાં વીંધતા ઘોડાઓ દોડવા લાગ્યા અને 


જહાજો પાછળ રહી ગયાં. એમની છાતી નીચેથી 


ઊડતી ધૂળના ગોટ આંધીના વાદળ જેવા કે ધુમ્મસ 
જેવા દેખાતા હતા અને એમની કેશવાળી હવામાં - 


લહેરાતી હતી. એક પળ રથ ધરતીને અડતા હતા 
અને બીજી પળે હવામાં અધ્ધર ઊડતા હતા. પોતાના 
રથમાં ઊભેલો દરેક સારથિ પહેલો આવવા મથતો 


હતો અનેદરેકનું હૈયુંજોરથી ધડકી રહ્યું હતું. પોતાના 


ઘોડાઓપ્રત્યે એબરાડતા હતા નેએ ઘોડાઓ ધૂળના 
ગોટાઓ ઉડાડતા હતા, 

પરંતુ પુરપાટ દોડતા ઘોડાઓ વળાંક વળોટીને 
ભૂખરા દરિયા તરફ વળ્યા પછીથી તરત જ દરેક 
સારથિએ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટાવ્યું અને અશ્વો લાંબા 
થવા લાગ્યા, યુમેલસની તેજ તાજણો ટોળાથી 
આગળ નીકળી ગઈ, એની તરત જ પાછળ,.ટ્રોસના 
બીજના જાતવેંત ઘોડાવાળો ડાયોમિડીઝ હતો. બંને 
વચ્ચેનું અંતર એટલું ઓછું હતું કે ડાયોમિડીઝના 
ઘોડાઓ જાણે કે ફૂમણાં યુમેલસના રથમાં કૂદી પડશો 


-એ ઘોડાઓ જાણે યુશેલસના શિર ઉપર જ ઊડતા 


હંતા, એના વાંસને અને ખભ્ભાને'પોતાના શ્વાસ 
વડે ગરમાટો આપતા હતા. ટાઇડ્યુસના પુત્ર પર 
હંજીયે ખફા હતા એવા ફીબસ અપોલોએ એનો 
ચાબુક એના હાથમાંથી તીચે ફંગોળ્યો હોત તો 
ડાયોમિડીઝ યુશેલસને ત્યાં જ'આંબી ગયો હોત 
અથવા, એની બરાબર જ રહ્યો હોત. યુશેલસની 
ઘોડીઓને આગળ ધપતી જોઈ અને પોતાના 
ઘોડાઓને કશા કારણ વિના ધીમા પડતા જોયા ત્યારે, 
ડાયોમિડીઝને ઝાંઝ ચડી અને એના ગાલ ઉપર 
આંસુડાં સયા, પરંતુ, ડાયોમિડીઝ સાથે અપોલોને 
કપટ કરતા જોઈ એથિની એ મહાવીરની પાછળ 
દોડી, એણે એનો ચાબુક ઊંચકી પાછો આપ્યો અને 
એના ઘોડાઓમાં એથિનીએ નવા પ્રાણ પૂર્યા વળી 
એ એટલી ગુસ્સે ભરાઈ ગઈ હતી કે એ યુમેલસની 
પાછળ પડી અને, પોતાની દૈવી શક્તિ વાપરી એણે 
યુમેલસના રથનું ધૂસર તોડી નાખ્યું. પરિણામે એની 
ઘોડીઓ છૂટી થઈને દોડવા લાગી રથનો દાંડો 
જમીન પર તૂટી પડ્યો અને, યુમેલસ જાતે રથની 
બહાર કંગોળાઈ પેડા પાસે પડ્યો. એની કોણી, એનું 
મોહું અને નાક છોલાઈ ગયાં, એના કપાળમાં ઢીમણું 
ઉપસી આવ્યું; એની આંખો આંસુથી ઊભરાઈ અને 
એની વાચા હરાઈ ગઈ. એટલામાં એ રથના ભંગાર 
પાસેથી ડાયોમિડીઝ પોતાના તેજ તોખારોની 
સહાયથી આગળ વખોરી ગધો, બીજાઓ ત્યાં 
ક્યાંથી પાછળ રહી ગયા હતા. એથિનીએ એની _ 
અશ્વજોડલીમાં શક્તિનું સિંચન કર્યું અને એ જોડના 
સ્વામીને વિજેતા થવા દીધો. 
ડાયોમિડીઝની પાછળ કસુંબલકેશી મેનેલોઝ 
આવ્યો અને એની પછી હતો એણ્ટીલોક્સ; પોતાના 
પિતાના અશ્વો પ્રત્યે એ બરડાતો હતો “' 
ડાયોમિડીઝની અશ્વજોડના જેવું પાણી બ, 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૮: 


તેમને એ અનુરોધ કરતો હતો. “તમારી શ્રેષ્ઠ ચાલ 
તમે'હવેઃબતાવો, એ બોલી ઊઠ્યો. “ડાયોમિડીઝની 
બહાદુર જોડતી આગળ નીકળી જવાનું તમને હું નથી 
કહેતો કારણ, પોતાના પ્રિયં પાત્રને વિજય અપાવવા 
* ભાટે દેવી એથિનીએ એમનામાં વેગ પૂર્યો છે. પણ 
મેનેલોઝની જોડીની સાથે થઈ જાઓ. અને એમની 
પાછળ ન રહો. એ પણ ઝડપથી કરો નહીં તો પેલી 
ઘોડી ઈથી તમારી સામે નાકનું ટીચલું ચડાવશે. 
દોસ્તો, આમ ઢીલા કેમ છો? તમારે હવે શાની આશા 
રાખવી એ હું તમને સ્પષ્ટ સંભળાવી દઉં રાજા ને 
સ્ટર કદી તમને પંપાળશે નહીં! એ તમારી ગરદન 
કાપશે ને તે પળનાયે વિલંબ વિના જો તમે આમ 
ઢીલા રહેશો અને આપણે માટે નાનું ઈનામ મેળવશો 
તો! તો એમની પાછળ દોડો પુરપાટ વેગે ! મારગ 
સાંકડો હશે ત્યાંય એમની આગળ સરકી જવાની 
' ભારી શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. મારી તક હું કા 
ગુમાવું.' 
પોતાના ધણીની ધમકીને હૈયે ધારણ' કરીને કરા 
અશ્વો થોડો સમય વધારે વેગથી દોડયો અને તરત 
જ અનુભવી સમરવીર એણ્ટિલોક્સે આગળ સાંકડો 
થતો માર્ગ જોયો. એ સાંકડી નેળ હતી. શિયાળુ 
વરસાદથી ભરાયેલાં પાણીએ નેળની કેટલીક ધારને 
કાપી'નાખી હતી અને વચલી ખાડને ઊડેરી કરી 
હતી. મેનેલોઝે ચીલો રોકી રાખ્યો હતો અને કોઈને 
આગળ નીકળી જવા ફાવેવા દેતો ન હતો. પણ 
એણ્ટિલોકસ એલાને જ ન વંળગી રહ્યો. એણે રથને 
એક બાજુએ તારવ્યો અને મેનેલોઝને દબાવ્યો. ભય 
પામી મેનેલોઝે એની ભણી બૂમ મારી “તું ગાંડાની 
જેથ હંકારે છે, એણ્ટિલોક્સ, તારા ઘોડાને કાબુમાં 
રાખ અહીં ચીલો સાંકડો છે. એ આગળ પહોળો 
થાય છે ત્યાં તું મારી આગળ નીકળી જજે, મારા 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૧૨ 


રથ સાથે ભટકાય નહીં એનું ધ્યાન રાખજે નહીં તો, 

આપણા બંનેના રથ ભાંગી પડવાના.' ' 
પણ.એને ન સાંભળવાનો ડોળ કરીને 

એણ્ટિલોકસે પોતાનો ચાબુક ફટકાર્યો અને એકદમ. 


બેફામ રીતે હંકારવા લાગ્યો. કોઈ જુવાન પોતાની 


તાકાત માપવાને ચકરડી ફેંકે ને એ જેટલું અંતર 
કાપે એટલું અંતર બંને સાથે 'પછી મેનોલોઝંતી 
જોડીએ મારગ આપ્યો અને એ પાછળ પડી ગઈ. 
એણે જાતે જ ઝડપ ઘટાંડી નાખી કારણ, એને ડર ' 


હતો કે, શક્તિશાળી ઘોડાઓ ચીલાયાં ભટકાય અને 


જીતવાને આતુર એવા પોતાના સારંથિઓ નીચે' 
ઉથલી પડી ઘૂળ ફાકતા થઈ જાય, પણ રક્તકેશી * 
એનેલોઝે એણ્ટિલોક્સ ઉપરનો પોતાનો ગુસ્સો તોઃ 
ઠાલ્યો જ. “એણ્ટિલોક્સ' એણે કહ્યુ, તું જગતનો . 
સૌથી ભયાતક સારથિ છે. તારામાં થોડીક પણ 


.અક્કલ છે એમ માનનાર અમે ભૂલ ખાતા હતા. 
ભલે તું તારે આગળ નીકળી જા પણ, આ બાબત . 


વિશે તું સોગન ન ખા ત્યાં સુધીતું ઈનામ નહીં લઈ 
શકે.' 

પછી મેનેલોઝે પોતાના ઘોડાઓને ને સંબોધી 
જોરથી કહ્યું, 'થોભતા ના અને સૂનમૂન ના બનતા. 
પેલી જોડના પગ તમારા કરતાં વહેતેરાં ઘાકી જશે. 
એ તમારી માફક યુવાન નથી. પોતાના ધણીના 
ઠપકાથી ગભરાઈને વધારે સંકલ્પપૂર્વક દોડવા 
લાગ્યા અને થોડી જ વોરમાં પેલી જોડીની પાછળ 
નજીક આવી ગયા. ર 

એ દરમિયાનમાં, પ્રેક્ષકોને બેસવાની જગ્યાએથી 
પ્રેક્ષકો ઘોડાઓની વાર જોવા લાગ્યા. ધૂળનું વાદળ 
ઉડાડતા એ વેગથી આવતા હતા. કીટનો રાજા 
આઇડોમેન્યઝ એમને જોનાર પહેલો હતો. 
તમાશબીનોના કુંડાળાની બહાંર ઉચ્ચાંસને એ 


બેઠેલો હતો. ને દૂરથી આવતો સારથિઓ અવાજ 
સાંભળી એણે એના હાંકનારને ઓળખી કાઢ્યો. 
એણે આછી. લાલ રંગવાળા અને કપાળે પૂનમના 
ચાંદા જેવા સફેદ ગોળ ટપકાવાળા એક ઘોડાને પણ 
એણે ઓળખી કાઢ્યો. ઊભા થઈ આઈડોમેન્યુઝે 
બીજા પ્રેક્ષકોને કહયું, “દોસ્તો, આર્ગાઈવોના નાયકો 
અને સલાહકારો શું મને જ એકલાને જ ઘોડાં દેખાય 
છે કે તમેપણ જોઈ શકો છો?' કોઈ નવી જોડ મોખરે 
લાગે છે. ઉપડતી વેળા આગળ હતી તે યુમેલસની 
ઘોડીઓ ત્યાં કશેક સુશ્કેલીમાં સુકાઈ ગઈ લાગે છે 
કારણ, વળાંક પાસે મેં એમને-મોખરે ભાળી હતી ને 
હંવે એ અને ક્યાંય દેખાતી નથી. હું આખું મેદાન 
જોઈ વળ્યો. 
કદાચ યુશેલસના હાથમાંથી લગામ છટકી ગઈ 
હોય, નિંશાની પાસેથી એ ઘોડીઓને બરાબર હંકારી 
શક્યો નહીં અને કદાચ વળાંક લેતી વેળા એને 
' અકસ્માત જોયો હોય. હા, એ ત્યાં જ ફેંકાઈ ગયો 
અને એનો રથં ભાંગ્યો હશે તે એની ઘોડીઓ 
: 'ભડકીને ભાગી ગઈ હશે. પણ તમે જ ઊભા થઈને 
પ જુઓ મને પૂરી ખાતરી નથી પણ હા, પહેલો આવતો 
* જણ મને ઇટાલિયન લાગે છે, આપણા 
આર્ગાઇવોનો એક રાજવી, ઘોડાં કેળવનાર 
 ઢાઈડ્યુસનો પુંત્ર, ડાયોમિડીઝ પોતે. 
પરંતુ ઓઇલ્યુઝના પુત્ર દોડવીર એદ્રાઝે એનો 
' વિરોધ કરી કહ્યું. આઇડોશેન્યુઝ, તારે દેખાડો શા 
| માટે કરવો જોઈએ? પેલી મોટી 'ડૉફ ભરતી 
, ઘોડીઓને હજી લાંબો પંથ કાપવાનો છે. અને તું 
: આપણામાં સૌથી નાનો નથી કે તીક્ષ્ણ આંખવાળો 
« સથી. તું હંમેશાં નિયમ બનાવી દે છે. અહીં તારાથી 
: ચડિયાતાઓ સમક્ષ તારી બોલીને 'તારે વશ રાખવી 


જોઈએ. જે પહેલાં હતી તે જ ઘોડીઓની જોડી મોખરે 


' છે, એ છે યુમેલસની જોડી અને રથમાં એ રહ્યો 


યુમેલસ, હાથમાં ચોકડું પકડીને! 

કીટનોના સેનાપતિને આથી માઠું લાગ્યું. 
“એયાઝ' એણે સામું કહ્યું, “તું તે કેવો મોટો કજિયાળો 
અને ખરાબ સ્વભાવનો માણસ છો! આર્ગાઈવોનો 


'સામાન્ય વિવેક પણ તારામાં નથી, પણ ચાલ, 


મોખરાની જોડ બાબત આપણે હોડ લગાવીએ. 
આપણે ત્રિપાદ કે દેગડાની હોડ લગાવી અને રાજા 
એગામેમ્મનોન આપણા મધ્યસ્થી થાય. તું હારીશ 
ત્યારે માનીશ.' આઇંડોમેન્યુઝતે સણસણતો જવાબ 
દેવા માટે'દોડવીર એયાઝ ઊભો થયો, અને, ફૂદી 
પડીને અકિલીઝ વચ્ચે ત પડ્યો હોત તો ઝઘડો વધી 


' ગયો હોત, એયાઝ અને આઇડોશેન્યુઝ એ બોલ્યો, 


“ઘડવાનું બંધ કરો બીજો કોઈ કરે તો તમે જેને 
ઉતારી પાડે તેવી અપમાનોની આપ-લે તમારે બંને 


"માટે શોભાસ્પદ નથી. અહીં બેસીને અશ્વો ઉપર 


નજર શા માટે નથી રાખતા? વિજય પ્રાપ્ત કરવાની 
ઇચ્છાવાળા એ સૌ હૈમણાં અહીં આવી પૂગશે પછી 
તમે જાતે જ નક્કી કરજો ને કે કોણ પહેલું આવ્યું ને 


. કણ બીજું?' 


' એટલા સુધીમાં ડાયોમિટીઝ ખૂબ નજીક આવી 
પોંચ્યો હતો. એ ચાબુકથી હંકારતો હતો. દરેક 


'ચાબુકના ફટકાર માટે હાથ ખૂબ વીંઝતો હતો અને 


પોતાના ઘોડાઓને હવામાં ઊંચા કુદાવતો હતો ને 
એમ એ લક્ષ્ય તરફ આવી રહ્યો હતો. એ ઘોડાઓના 
હૉંકનાર પર ધૂળની વૃષ્ટિ થતી હતી અને, એ વેગી 
અશ્વ જોડતી જમીનથી અધ્ધર ઊડતી હતી એટલે 


. એ સુવર્ણજડિત રથતાં પૈડાંનાં નિશાન ભોંય પર 
ભાગ્યે જ દેખાતાં હતાં.' 


2 (મશઃ) ' 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિ* ન 


મ ર જ :ર: ૧ ફં 


ર -રસાત્મંકમ્‌ 








' ઇતબાર સપનાંનો./ જ/૦%ય#& 25 5. શ / સટ નાન 
હશે પુષ્પોથી'ઓછો ભાર સપનાંનો,. ૨ -'“ : “હું સતત રહ્યો જેની તલોશમોં 
હવા શો નેત્રમાં સંચાર સપનાંનો.- ' “" રી 5% જ નૂ એં જુ તો રહ્યું? કું આસપાસમાં! 
ઢળી તંદ્રાતણો ધૂજી ગયોપડદો, ન“ ' જતા નજર કેરીઊંચી, ન. જોયું' તુ 
સુણાયો દશ્યમાં ઉદ્ગાર સપનાંનો. રે ર , «જોયું : એ જ.મેં આંકાશ, ચાસમાં! 


એદીઠાં ચેતનાનાં દ્વાર જ્યાં ખૂલે, , 
વણાયો ખભે ઊંડો તાર સપનાંનો. 

સરી ગૈ યાદ, પળ સામેની પણ ચાલી, ક 
' રહ્યો બસ, એક ત્યાં આધાર સપનાંનો..* . 
કહો મૃગજળ કે-છાયા વાદળાની એ, 
નિભાવી સૌ જીવે વે'વાર સપનાંનો: 
સવાલી શબ્દના કે પ્રીતમાં પાગલ,“ [ ઝેન જાડ 
બધા ખ્વાબી' સદ ઈતબાર સપનાંનો!'' દે દું 5-૯ 


જે ફરે.વિના આધાર સૃષ્ટિમાં," 
એ પવન પડ્યો'તો આમ ઘાસમાં. 
“'#હેલનીઃ ગઈ જાહોજલાલી, ત્યાં; 
ખીલતાં ફહ ફલો જોયાં વિનાશમાં.' 
કાળ તોડવાનો કર પ્રયત્ન તું" 
લે, ,બતાવ ફૂંકી 3 પ્રાણ લાશમાં. 








જાન્યુઆરી ૨૦૦૦થી કવિલોનનું વાર્ખિક લવાજમ ૨ૂ- ૧૦૦/- છે, 
એજન્ટો તથા ગ્રાહકોએ લવાજમમાં થયેલા ર્ફી નોંધ લેવી. ત મ વાવી 
પ્રિય ગ્રાહક, મે ર _; ,વાર્ષિક,લવાજમ . :' ** આજીવન * 
કાગળ, મુદ્રણ અને અન્ય સામગ્રીના ભાવમાં માં થયેલ અસહ્ય ભારત ફર. 100 રે ૧૫૦૦ 
વધારાને લીધે તેમજ સેલ્સટેક્ષ અને અન્ય આર્થિક કારણોસર [અમેરિકા $'૭ અથવા રૂ. ૩૫૦ ' $ ૧૫૪ 
' આપના પ્રિય “કવિલોક 'ાસિકર્ના ૯ લૅવાજમમાં માત્ર ઉગલેડ દદ અથવા રૂ. ડંખ” £ 10૦ 
ર્‌.૨૦નો નજીવો વધારો કરવામાં આવે છે. ગ્રોહકોને સારું વાચન ધાજબી કિં મતે મળી' રહ એવું. જવિલોક 
. ટ્રસ્ટ' ઇચ્છે છે અને તે માટે વચનબદ્ધે છે, પરંતું સંજોગોવેશાત્‌ કરવામાં આવેલો ઓ નજીવો લવાજમૅવધારો 1 
જેવિલોક'નાં સુજ્ઞ વાચકો'નિલાવી લેશે તેવી અમારી ન્ન વિષંતી છે.'  તંત્રી- ધીરુ પરીખ .” છ જ 
'૦ ૩૧ ડિસેમ્બર ર૦૦૫ સુધી ગ્રોહક બનનાર માટે લવાજમ'જૂનો દરપ્રમાંણે જે સ્વીકારાશે. ડેન ય 
૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી લવાજમના ઉપરોક્ત દર અમલમાં આવશેતેની સૌ ગ્રાહકો અને એ એજન્ટોએ'નોંધે તેવી 
9 ચેક કે ડ્રાફ્ટથી રકમ મોકલતી વખતે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામનો જ તેઃલખવો, બહારશામ્‌ની બેન્ક;પરત્તો ચે 


, હૌયતો રૂ. રેપ ઉમેરી મોકલશો; મનિઓર્ડરથી ર રેકંમ મોકલતી ,વૃખત્તે આપનું નામ, સસ્તાં: અને ગ્રાહકનંબ 
રલેખશો. કી તેતે મેમો વ જણાવવું ી 





























“કવિલોક ટ્રસ્ટ' €/0 “કુમાર ટ્રસ્ટ'૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, મ બેઉની ધોળા સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦ વ 


કવિલોક ::નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૧૪ 


ચૂપચાપ ચાલ્યો / ૪ર ૪૪૪ 
ચાલો, હવે બાંધી લો સામાન. 
બાબો ક્યાં.છે? .: 
ટૉઇલેટમાં કોણ છે? . 
અરે, ઝટ કરો... . 
સ્ટેશન હવે નજીકમાં છે. * 


તમે ભાઈ, આઘા ખસો; 

આમ. વચ્ચે ઊભા ઊભા... ' 

અરે, મારે-પણ ઊતરવાનું છે, ભાઈ! 
આમ'ઉતાવળ શાતે કરી રહ્યા? . 

તમે મારી બૅગ ઉપાડી છે. 

હે! સૉરિ. એક જ રંગત્તી છે. 

આપણો બધો સામાન ગણી લીધો? 
' હો, બધું બરાબર છે. 

અને ગાડીએ વ્હિસલ મારી લાંબી. 

ઘીમે ધીમે ઘટતી ગઈ ગતિ. 

પછી!ઊભી રહી. 

એક જણ કશુંયે લીધા વગર 

ચૂપચ્રાપ ડબામાંઘી ઊતરીને ચાલ્યો ગયો. 
પ્લૅટફૉર્મ પર ઘોંઘાટનું ઘમસાણ મચી રહ્યું. 


“લવાજમ પૂરું થાય છે ? 


જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું હોય તો સત્વરે 


મોકલી આપશો. ડ્રાફ્ટ કે ચેક 
“ “કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ નામનો લખવો, 
કવિલોક ટ્રસ્ટ.€/0. કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
રાધપુર,' અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 


તિલસ્મ / 27% ૪૦૨૪ 

આ વાસ્તવ જગતથી 
બહુ જુદી નથી તિલસ્મી દુનિયા, 
ફર્ક માત્ર એટલો જ છે 
કે એકમાં આપણે જોઈ ક છીએ 
અને * 

બીજામાં કોઈક આણ બતાવે છે. 

એકમાં આપણે ચાલીએ છીએ 

અને .. 

બીજામાં કોઈક પી ચલાવે છે! 

હું રોજ સાંજે 

પી એ ત્તિલસ્મી દુનિયા 

પાસેથી ચાલતો ચાલતો 

સહીસલામત ઘેર પહોંચુ છું. 

જોકે 

આ પણ કોઈ નાતુંસૂનું તિલસ્મ નથી! 

ફરીફરીને / ૯/૯૪ ઝ/ન્‍*/રેજ/ 

ફરીકરીને સ્મરણોનું એક ખેતર છે લ્હેરાતું, 
ફરીફરીને ટહુકો થઈને કોઈ રહે છે રેલાતું. 
કેટકેટલાં સમય તણાં હળ કરી ગયાં છે અહીંયાં? 
કેટકેટલા અવસર લીલા સરી ગયા છે અહીંયાં? 


 ફરીફરીને નમણું'નમણું કોઈ રહે છે મલકાતું! 


* ફરીફરીને સ્મરણોનું એક ખેતર છે લ્હેરાતું. 


# 


“મબલખ મબલખ મોસમને,હું વાઢું તોય ના ખૂટે 


અઢળક અઢળક તીપજ મારી કોઈ કદી ના લૂંટે! 


'ફરીફરીને બેય કાંઠડે કોઈ રહે છે છલકાતું! 


ફરીફરીને સ્મરણોનું એક ખેતર છે લ્હેરાતું. 
નભગંગાની જેવું પાવન કોઈ રહે છે ખળખળતું, 
મારાં નભમાં ચાંદો થઈને કોઈ રહે છે ઝળહળતું. 
કરીફરીયે અજવાળું થે કોઈ રહે છે ફેલાતું, 


', ' ફરીફરીને સ્મરણોનું એક ખેતર: છે હ્હેરાતું. ' 


. કવિલોક: નવેમ્બર-ડે દા ૧. 


ચાર ગઝલ / ર9૪ “૪/૪ //ેસ્ઝન” 


૧. 
આરંભે મદમાતાજી, ક 
પેટભરી પસ્તાતાજી. ર ચોતરફથી ઊછળે સાગર અને... 
આ તે કેવું ગાતાજી? * . આપણે વચ્ચેના ટાપુ પર અયૈ...' 
રાતાપીળા થાતાજી. કોઈ આ સુખદુઃખ કરે સરભર અને.. 
સમજુ શિરોમણિ એવા કે, તોય એનું એ જ આ જીવતર અને... 
૩ ટ હ ક ન ડુ 
શા અ કોણ કરતું ડોકિયું પળભર અને... 
જગમાં, ઘરમાં, પોતામાં, એ જ પથ્થર'એ જ ઈશ્વર-ઘર અને... 
ક્યાં ક્યાં જઈ સંતાતાજી. કદમ 
| *. 
જસે શ્વાસે અધ્ધરતાલ, * ઝા પ શ ક ર 
ઇશાાટ સાઈ, ચાકળાટંગાય એ-અવસર અને!;, 
શું ય ભર્યું ગાડું ખેચે? ર રંગ આવ્યા યાદ રંગોળી ખની, '_ 
લાગે છે ખેંચાતાજી. ે . આંગણું-આકાશ એ ઝરભર અને... 
ભીતર પેસીને શબ્દો, કોઈ ઓર્ચિતુ જ''મિસ્કીન' આવશે, 
બોંબ સમું ઝીંકાતાજી. ી થઈ જશે સઘળું સહજ તત્પર અને... 
જીવન-સંપ્યા દૈનિકમાં, . મ. 435555 
હપ્તાવાર છપાતાજી. પગલું મૂકું ને પાન ખખડે, ક 
૩. રી જંગલ થઈ જઈ સભાન ખખડે. ઃ 
હોઉં અંધારે અને પડછાયો અજવાળે પડે, એક આંચકો ધરતીમાંથી,” 
આમ કે જીવી જવાનું મોઘું સરવાળે પડે. : સમોણસ મૂગા મકાન ખખડે. - 
ખોટ એની જિદંગીમાં એમ વચગાળે પડે, :* * એ જ જર્જરિત પ્રશ્ન કેમ છો? 
"જેમ જળની ખોટ આ ધરતીને દુષ્કાળે પડે. ખડખડ પંચમ જબાન ખખડે. 
સાવ ગાંડુતૂર વાવાઝોડું, સાથે માઠું, - પસાર થાતું કોણ શ્વાસમાં? 
વીજ ળીની જેમ એની બીક પણ બાળે- પડે. . -પાન સૂકું થ થર્ઈ ગુમાન ખખડે. 
ને પછી સળગ્યા કરે આમ જ ઘરે ઘર શામ ૫ દ્ર દર ખાંસીની ખડેખડડ, 
ઘાસની ગંજીમાં ચિનગારી અટકચાળે પડે. : 'અનેઆંખંમાં સ્મશાન ખંખડે, 
કોણ આ 'મિસ્કીન' સતત.સળગાવતું સંસારમાં? . 'હુંને જંગલ બેઉ પ્રજતાં, 
. ને થતી ઇચ્છાં આ કોનો દેહ હેમાળે પડે? . :' કશુંક જ્યાં દરમ્યાન ખખડે; 


કવિલોક": નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૧૬ 


જિંદગીની શોધ / ૪૪૬ /૪જે૮? 


તો આ પ્રૌઢ ઉંમરે હું શા માટે જિંદગીને ફરી શોધવા નીકળ્યો છું? ' 


જો મને એકલતા અને વેદનાનો નશો ન હોય 
જો મને વિસ્મૃતિ થઈ શકતી હોય પ્રેમ અને સૌંદર્યની 
જો જખ્મો પર હું ઢાંકી શકતો હોઉં ક્ષમાનાં વાયલિટ પુષ્પોને- * * 


તો આ ટાપુ ઉપર હજી અનાગતની કઈ બારીઓ ઉઘાડીને 

મારે વર્ષાના ધૂસર સમુદ્રને એક દંતકથાની જેમ જોવાનો બાકી છે? * 
શતાબ્દીઓના કયા આચ્છાદન તળે પરદો ઊંચકીને જોવાની બાકી છે 
બર્ચની સોનેરી પાંદડીઓની છાયામાં સૂતેલી પેલી શાશ્ચવતીની કવિતાને? 
તો શું હું એવી નાનીનાની પંખીક્ષણો જેવું જ જીવ્યો છું? 

સ્વપ્નનું પતંગિયું સોનાના ઇયરિંગ જેમ વૃક્ષની ડાળ પર ચોંટ્યું હોય એમ? 
નાનાનાના'જખ્મો ઉપર શું રૂમાલ ઢાંકીને ખુશ થતો રહ્યો છું? 


તો આ આંસુઓને તાળું મારી વેદનાને સીલ કરવાનો 

' બ્રહ્માંડવ્યાપી અવાજ કોનો ઊઠે છે? ી 
ધુમ્મસના પરદાથી ઢાંકેલો આ ક્યો ટાપુ ઊપસી રહ્યો છે મટી ભીતરથી? 
ઊડતાં સી-ગલ્સની માળા પહેરેલી કઈ સમુદ્રકન્યા મને નિમંત્રણ આપે છે? 
અને વસ્ત્રોની ઝરમર જેવાં આ જુલાઈનાં ઝાપેટાં ક્યા અજ્ઞાત રસ્તાઓ 
ભણી મને લઈ જાય છે? ક્યાં અનામ બંદરો ભણી? * 


તો શું આ પૃથ્વી પણ એક નાનકડો હીપ જ હતી? 

જેને હું સુખ માનતો હતો એ જિંદગીના ઓવરડ્રાફ્ટથી વધુ કંઈ નહોતું? 

આજે પહેલીવાર જોઉં છું તો દરક્ષણે વિસ્તરતા તારાઓમાં કોનો પ્રેમ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે? 
પરબ્રહ્મનો.અવાજ ઝીલતું રેડિઓ-ટેલિસ્કોપ કોના રહસ્યમય પ્રેસનો સંકેત આપે છે? ' 
આશીર્વાદ જેમ એક નવો રસ્તો ઊઘડતો આવે છે મર્મરતાં વનોપવનોમાંથીઃ 

જે મને લઈ જાય છે જિંદગીના નવા માઇલસ્ટોન ભણી...! 

ને રાત્રે નવી નિહારિકાની એક ડાળ પ્રેમની જેમ સ્પર્શ્યા કરે છે મારા વક્ષઃ સ્થલને! 


તો આ પ્રૌઢ ઉંમરે હું શા માટે જિંદગીને ફરી શોધવા-નીકળ્યો છું?*- 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦ 


ચૂપચાપ ચાલ્યા આવો પ્રેમગીતના શબ્દો જેમ! / ૪% 1 કેજે 


પ્રૌઢાવસ્થાની આંચ લાગી ગઈ- " ર 
ઉત્તરના વૃદ્ધ વાયરાએ હરિત પર્ણોમાં શિશિરની-નંકશી કરવો માંડી” 
સાંધ્ય સમયે જુહુના સમુદ્રકિનારે ટ્રેજડિનાઃ સંવાદો. જેમ ' 

સી-ગલ્સ ક્રે કેં આક્રંદ કરી ઊઠયાં. * ઃ 


ત્યારે સમુદ્ર પારથી કઈ કન્યાની છાયાએ- . ક ક 
સાંધ્ય લીંબોઈ રંગના લેન્ડસ્કેપમાં નર્તકી જેમ જગ્યા લઈ સીધી? ] 
એની ત્વચા તળે યૂરપની કઈ વસંતનો ઉત્તાપ હતો? ર 

એનાં નેત્રોમાં બારીઓ ઢળતી હતી અનાગતના કયાં પ્રેમગીત' ક) છ 


શતાબ્દીઓની આરપાર નીકળીને એ. કન્યા ,. 

મારી આંગળી પકડીને મનેઃસોપારી અને નાળિયેરીનાં સૌ ણી લઈ જાયઃ યે? 
પૂછે છે - તમે સૌંદર્ય અને વેદનાના સર્વ દ્વીપો જોયા છે? *- . . 

બધીય સ્મૃંતિઓને ઢંઢોળી જૂઓ - એકેએક પંખીક્ષણને જગાડી જુઓ. 

હું અવન્તી અને વિદિશાના અતીતની વિસ્મૃત રાત્રિઓ વિષે નહિ-. 

તમને અનાગતની કોઈ ધૂસરલક્ષ્મીના નેત્રોસમી પ 

રહસ્યમયી વેલેન્શ્યા નગરી વિષે પૂછું છું-. . ક 

શોનબ્રૂન ગાર્ડનતતાં ગુલાબો પર ઝાકળની વિશ્રેભકથા સમી . ,, જ 
રાંગારરાત્રિમાં કોઈ લૅમ્પપોસ્ટના સી-ગ્રીન પ્રકાશમાં શું તમે મને જોઈ નથી? 

છેક પ્રૌઢાવસ્થા લગી તમે મને શોધ્યા કરી છે નવેમ્બરના ગુલાબો લગી... 

એક નવા દિવસના શ્રદ્ધાવચન સાથે આવી છું- .. મ 
જુઓ ત્યાં સંધ્યાના ઝાંખા-પ્રકાશમાં તરુણ યુગલો દક્ષિણની હ્વા જેમ બેઠાં છે!.. ૫ મ 
નાળિયેરીઓ પર માઇગ્રેટરી પંખીઓનો ચહકાટ પ્રેમકવિતાત્તા અક્ષરો સમો સંભળાય યછે! 


હમણાં રાત્રિની શુંગારકથાનો' પ્રારંભ.થશે એક નવીઃપૃથ્વીસા જન્મ સમો . 
આ સમુદ્રનાં મોજાઓ નવા પ્રારંભ જેમ-ચાલી ત્તીકળશેઃ'નટીઓ- ભણી... 
નવા સંબંધ-નવી લેણદેણ એક નવા જીવનના સીદ ભણી.;*' 

જો તમારી પાસે વહી ગયેલાં વર્ષોનો કોઈ ઉત્તર તથી '- 

તો મને પણ પ્રશ્નો ત પૂછશો અનાગત વિષે- 

કવિ, ચૂપથાપ *ાલ્યા આવો શેષ પ્રેમગીતના શબ્દો જેમ! 


કવિલોક : નવેમ્બરં"ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ [૧૮ 


] ત્રણ કાવ્યો / ર/%ન% તેજ 


૧. વાળઓળતાં .. 
કાંસકાના અનેક દરવાજામાંથી 
ધસી જતા કાળા પ્રવાહ વચ્ચે . 
પસાર થતો સમયનો.પંજો. . . 
સઘળાં આભાસી સ્વપ્ન પંપાળે.* 
બહારથી બધું બરોબર, 
અંદર ઊછળે અંધકાર સ્થિર. . 


ક્યારેક ઓળતાં- 'ઓળતાં મટી જાય હાથ 
જોઈ કોઈ સફેદ વાળ, 

ભીતરે પડે મસમોટી ફાળ. 

ઢાંકી ઢાંકીને ઢાંકી શકતો નથી . 

રાખનો આ ઢગલો 

ગમે તેટલી વાર ગોઠવીએ વાળ. 


જાણે એક અદેશ્ય હાથ ર 
ઓળ્યાં કરે છે અમને મ 256 
અમારી જાણબહાર.. ' * 


કાળુંધોળું ઘાસ ફે. લત 


લીલુંછમ ઊછરી શકે છેઃ 9 ફૂ? 
તે માનવા તૈયાર નથી *' 
દર્પણમાંનો કાળમીંઢ ચહેરો. .. , 


ચહેરામાં- 


થવા દેતું નથી કોઈઃઅજવાળું.-: 

કોણ જાણે 

અજાણ્યા ઘાટ ઘડવામાં ખવાઈ ગયા છે હાથ. 
“ અંદરનાં મૂળિયાંનો ઉજાસ, 5 

જોઈ શકતી નથી આંખ. 


0 


ગૂંચળું વાળીને મીર ફુ... દ : ક . ર 


ઊંગતી ને ઊગતી દરેક હ 

બીબામાં ઢાળવામાં મશગૂલ હાથનો 

હાથો બની, 

જોયાં કરીએ છીએ અમે ુ 
વસૂકી ગયેલી ધરતીમાં સતત ફરતું એક હ હળ. 


સતત લાગ્યાં કરે છે : 

જેવા ઓળવા જોઈએ વાળ તેવા 

લાખ પ્રયત્ને પણ ઓળતા નથી. 

એકાદ ખરી પડેલો વાળ 

ટગરટગર જોઈ રહી 

સમજાયા કરે છે 

વાળ ઓળવાનો કશોક અર્થ. 
૨. એક કાવ્ય 

છે દિવસ રાત પહેલાં? 


_ ઇરરોજ આમ પૂછતી રાત્રી 


તસુય નથી ખસતી. 


પ્ડછાયાના ટોળામાં 
ભીંસાતો, ચગદાતો, ઉશેટાતો 


_ઝાંખોઓળો 


કરકરે છે હવે, 


“ પાનખરના છેલ્લા પાંદડાની જેમ. . 


પગલાં નીચે ધરબાએલો 

પંખીનો ફફડાટ 

મસ્તકના કણકણમાં ફેલાતો જાય છે; 

અને રસ્તાનો અંત દૂર ને દૂર સરતો જાય છે. 
દિવસ બની જાય 

અંધારિયું દર- 

જાણે ગૂંગળાતા બોદા શ્વાસ વચ્ચે 


; કવિલોક : નવેમ્બર:ડિશેમ્બર-૨૦૦૫.[૧૯;: ** 


જામી ઈ લાંબી રાત. 


તારાર્ખાચેત આકાશમાં 

ફરીફરીને એનો એ જ પ્રશ્ન પડઘાય છે 
કશોક જવાબ શોધતો, અમારામાં. 
સૂઈ ગયેલાં મનમાં 

ઊઠતો નથી કોઈ અસવાર 

તે છતાં, પડે છે રોજ સવાર. 


ઝાકળ, કળી અને ફૂલોના 

શાંત સંકેતો પામ્યા વગર 

ફરી એક વાર, આંગણું 

ધૂળછાયું થઈ જાય છે. 

અંધારાનાં ડગ ભરતો ઓળો સાંજ બની 
બારણા વચ્ચે સ્થગિત થઈ 

પીધાં કરે છે માત્ર 

આગળ-પાછળનું અંધાણું. 

પછી, 

સ્વપ્ન, ફણગો થઈ ફોડવા મથે છં, 

બંધિયાર કોચલું. 

અને પૂછ્યા કરે છે એટલું : 

દિવસ રાત પહેલાં? 

છે, દિવસ રાત, પહેલાં? 

છે દિવસ રાત પહેલાં? 

છે દિવસ રાત પહેલાં? 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૨૦ 


૩. એક કાવ્ય 


એક ઝાટકે ઓઢેલી ચાદર ફંગોળી, 
ઊભો થઈ જોઈ લે, 
તું કોઈ ખરેલી ઉલ્કાનો ટુકડો નથી. 


વહેતી ક્ષણમાં ફૂટેલા ફણગાની તાજગી 
તારા માટે વલખે છે. 
તેનો શાંત અવાજ, સાંભળ. '' 


જડબેસલાક બંધ કિલ્લો ખોલી પ્રવેશવા દે, 
સાત સાત દરવાજાની અવનવી હવા, * ી 
તે જનેતાની જેમ તને બાથ ભરવા મથી ક છે. 


પ્રકાશ પ્રત્યેક પળે, 

સમગ્ર પૃથ્વીને વાંકો વળી આલિંગન કરે છે, 
તારા સમેત. 

પગ ઉપાડ, હજાર હજાર હાથીના ભાર 
જેટલું એક પગલું, 

ખરતું પીછું જોઈ, 

પાંખો ફફડાવવાં રાહ જોઈ રહ્યું છે. 
પરીધીની આરપાર નીકળીને જો, 

પ્રતિક્ષણે, દૂર ઘુમરાતા ગ્રહો 

તારા સ્થિર પગલાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 
હાથ લંબાવી ખોલી કાઢ બંધ પડદો, 

બારી બહાર અગણિત તારાખચિત આકાશ 


,, ઝગમગી રહ્યું છે. 


તારા ઉદ્ભવ પહેલાથી, માત્ર તારે કાજ. 


આભ-ચડેલા પૃથ્વીવાસી આપણ / જૈન %૯?૯? 


એને'જોયો છાપામાં ને ચિત્ત ચડ્યું ચકરાવે, લોટા જળથી પથ્થર-પાવર પૂજે એને ક્યાંથી સીધેસીધું સૂઝે? 
ભડભડ જલતી ચલમ સરીખો ' . પાળેલા પાવરના પાસા કૈંકી ફેંકી 
ધોશ ધૂમનો ધગધગતો કુત્કાર ફેંકતો, આતંકો-વિસ્ફોટો વચ્ચે ફૂરસદના ફાડેલા આપણ, 
લબકારામાં જવાળા ઓકે, આ ધરણીધર કેવો ઇઝી મનીના રસિયા આપણ, મોબાઈલમાં ફસિયા આપણ, 
ભીતર ગર્ભાશયમાં પથ્થર-લોઢું-માટી સઘળું. ' અવગત ઘરતા વાસી તો પણ ક્રિકેટ મૅથના રસિયા આપણ, 
સમરસ થઈને ગરમ ગરમ કૅ ગર્ભપાતના પિંડ ઊતરે, ડગલેપગલે કેટકેટલી ધરતી ગળીએ? _ 
કોક આંચકે લાવારૂપે મહારુદ્ર ઓકાય. કેવળ અટકે વેગી વાદન ગરજ ગરજના ગાળે-ગાળે, 
આભમાં પ્રાણવાયુના વિસ્તારો ઓલાય, નહિતર બેઠા ધર્મ નામની ધૂળ ખંખેરી નવરી પળની પાળે! 
જનાવર-ઝાડી-જંગલ-પંખીના કલશોર નયન ખૂલ્યાં તો નદી કિનારો કઈ તરફ લઈ ચાલ્યો! 
આંખથી જોજન છેટાં જાઉં. સહુ પોતાની મર્યાદામાં પશુગણ-પંખી હળીમળી વિહરતાં, 
વણ બોલાવે તાપમાનનાં તેડાં આવે, વૃક્ષેવૃક્ષે પાંદેપાંદે કુદરતના ગણ સ્વાગતમાં ફરફરતા, 
કોક વાદળો વરસે તો પણ વરાળ થઈને અહીં પ્રગટેલો આ ધરણીધર કેવો! 

તરસ્યાં ઊડી જાય. | ગ્રમ ગરમ ગર્ભપાતના પિંડ ઊતરે, 
અચાનક કોક આંચકે સો સો જોજન છેટા _ અહીંયાં કેવળ નિર્મલ જલનો પ્રસવ પલેપલ થાય, 
મઝધારોની પ્રશાંત લ્હેરો માઝા મૂકી; શિર્ષ પર મુગટ સરીખી ધવલ હિમની શોભા જોઈ 
કાંઠાની મર્યાદા તોડી, એમ ચિત્તને થાય, ' 
નગર-નગરના ઘરેઘરોમાં અવગત વહેંચે, ખરેખર જોયાં કરીએ જોયાં કરીએ, 
પ્રાણવાયુની આંખો સામે પ્રાણ શ્વાસનો ર્હેસે-ખેંચે, ર્‌[ઝટ્રેષને ખોયાં કરીએ - ખોયાં કરીએ, 
તો પણ આપણ કેવા! આભ ચડેલા પૃથ્વીવાસી આપણ કેવા! 
ભૂખની ચર્ચા કરતાં કરતાં ખાતાં પાકા મેવા. ગર્ભપાતની કાચી પળને તાળું દેવા હેઠે ના ઊતરીએ, 
ગાય ભાંભરે ભૂખે તો પણ ' યુગયુગથી જે અવગત ગાળો મારગ શોધે એને . 
સરવા કાને ઘાસ જરાં ના ફૂટે. મીલેટરીની માયા ત્યાગી હજી જ્યોતિ ના ધરીએ! 


ઇઝી મોક્ષના આડે પથ જે 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસૈમ્બર ૨૦૦૫ [૨૧ 


.. | “અસ્તુઃ.: /- કૂહુન્દ' ૪ર?૪:. : 


અનાયાસ નર કહે: 

,.,ઊગે છે સતત (2 છ. 8 , '““આલપને-છોડ!, .' વા 
આડેધડ ર જ -ડ ણુ ઇચ્છા વગરનાં કરીએ મન ; 
ચૉપાસ છ. ઝડ ા તો જ યક્ષ-- ગ્રશ્નો આવે અંત. ર 
અસ્તિત્વના રોમેરોમ ગ હ,” ન  તાડુકીને બોલી માદા _ ન. 
ગુલમહોર થૈ આંગણામાં-કુણા તડકે ન્હાય પ “*.. “ઇચ્છાવગરતનાંભત્ત ...-,; .- 
ગરમાળાનાં સ્વર્ણપંખીથે ઊડે વ્યોમ . *....] .-.-એટલે.પંખ વગરનાં તન! 
અળસિયાની જેમ જન્મે અકરણ , - [  પંખીધૈનેપાંખવગરનાં 
અશ્વેત આકાશે વીજ થૈ કરે આક્રોશ ી ભૂંડાં લાગીએ બેઉ, આપણ! ર 
ઇચ્છાઓને શું? ર ર ર ક 
હિમાલલથઈએ -“.' “5. ભલે ઊગેશ" ક 
જવાળામુખી થઈએ ઃ ક 'દિવસ-રાતે' | 
સૂર્ય, ચંદ્ર જેમ આકાશે ઊશીએ-- 57 ક શસ 
ફૂલ થઈએ 5 ી ., , સમયનીપોઠે “ * 
અનિકેતથઈએ :: , /,“ . ી '. ઈ સ્સૂતા પડછાયા 
અપર્ણ વૃક્ષ થઈએ. ,.. મ ી “સર્વે :. : 2 
અશબ્દ કાવ્ય થઈએ. ક ઇઈચ્છાના આકાર #.'," : ”4: 
પશુ થઈએ કે કોઈ નાના, કોઈ મોટા *: 
પંખી થઈએ. ર જ ક “ વહેતા જળના પરપોટા :- 
પંખીનેએકનીડ જોઈએ ભાવ પ 
રૂપકડી એક માદા જોઈએ, જ " . અભ્રાવ,, .,. . . 
કરીડાકરવા ' ' ““ ર ' ગહિણીઈચ્છોઓ *' 
સમી સાંજનું સરવર જોઈએ જ અસ્તિત્વનો શ્વાસ [ 
માદા મૂંકે ઇંડાં છ-સૉતે” જાઝ ઇચ્છાઓ 
બે-ચાર જન્મ્યાં બચ્ચાં. 0 
નર લાવે ફળનાં બીજ પોચાં ' ઇચ્છાનાં ત્રોફાં ત્રોફાવી 
માદા લાવે સરવર જળ મીઠાં પોઢીએ 
ખવડાવી પીવડાવી કર્યા જતન પિરામિડે 
પાંખ ફૂટી ને ઊડ્યાં ગગન. . " મમી જેમ 
એકલ એકલ પંખી - જોડ નિર્મમ... 
બેઠી નીડમાં સોડેસોડ ી ી અસ્તુ... 


કવિલોક-: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫- [૨૨ 


બકુ 


. બે ગઝલ / ઝુ૧૪ 6૪/%/% 


૧. ન, ૨. 
એક હાલરડું તરસતાં બાળકો,, " .. ચોપડા સંકેલવાની પળ હવે આવી ગઈ, 
કાન સરવા રોજ કરતાં બાળકો... _ ગાઢ નીંદર ખેંચવાની પળ હવે આવી ગઈ. 
આપણું પરભૃતિકા જેવું થયું, આઢલું સાયુજ્ય લાંબું એટલે વીત્યો વખત, 
ઘોડિયાઘરમાં ઊછરતાં બાળકો," ". આંખ નબળી પેખવાની પળ હવે આવી આ 
એક ટહુકા જેમ કરમાતાં ગયાં, “ સાચ્ચેસાચું આપણે કયારેય પણ જીવ્યાં હશું? 
બંધ ઘરમાં હરતાં-ફરતાં બાળકો. ' નાળને પણ છેદવાની પળ-હવે આવી ગઈ. 
નિત્ય ઓજસ આપતું આંગણ ગયું, સ્હેજ ભીની થાય એમાં આંખનો પણં દોષ કયાં? 
પડતાં આખડતાં ઊજરેતાં બાળકો.. આંસુને ખંખેરવાની પળ હવે આવી ગઈ.'' 

' માત્ર ચાવીથી જ સરકે છે સમય,. . _ જે હતું સામે જ એ આળૈખવા પીંછી બન્યા) 
-ને રમકડાં-પ્રિય, ડરતાં બાળકો. ુ ચીતરેલું છેકવાની પળ હવે આવી ગઈ. 
કાલ માટે એ જમા પૂંજી હશે,,. આપણે હોવાપણાનો ભાસ થઈ જીવી ગયા, 
આજને બસ આજ ગણતાં બાળકો. “' ' _ પડ સકળ ઉખેળવાની પળ હવે આવી'ગઈ, 
બાળકાવ્યો શી રીતે લંખવાં, કહો? ' કોઈને પણ ના મળે જીવન અભાવોથી સભર, 
લોકહૈયેથી જ્યાં સરતાં બાળકો! ચાતરી મારગ જવાની પળ હવે આવી ગઈ. 


ઇ..૨૦૦૩ અને ૨૦૦૪નાં “કવિલોક ટ્રસ્ટ'નાં પારિતોપિકો 
' ૧, બ.ક.ઠા. સૉનેટ પારિતોષિક રૂ. ૫૦૦/- ા 
૨૦૦૩ - શ્રી લાલજી કાનપરિયાને “બધું સંગોપીને' સોનેટ માટે 
૨૦૦૪ - શ્રી ઉશનસૂને 'કોઈ,તડકા લ્યો' સૉનેટ માટે 
૨. હિમાંશુ (બાબુલ) પારિતોષિક રૂ. ૧૦૦૦/- 
ર૦૦૩ - શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલને 'એવું પણ નથી' કાવ્ય માટે « 
ર૦૦૪ - શ્રી લાભશંકર ઠાકરને “એક કાવ્ય” માંટે * 
' છુ, સ્વ. ભાવનાબહેન મુ. દેસાઈ 
કાવ્યાસ્વાદ પારિતોષિક રૂ. ૩૫૧/-: *.” 
ર૦૦૩ - શ્રી યોસેક મેકવાનને 'અંતરમાં અજવાંળાનાં...”માટે | 
૨૦૦૪ - શ્રી રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાયને “મને ગમતું ગીત” માટે 
નિર્ણાયકો : ચિમનલાલ ત્રિવેદી, પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 


ચીંથરે વીટ્યાંની હાલત શું હશે? . 
દરબદર ભટકે રઝળતાં બાળકો.. 












આપણું 'ગુણવન્ત1,ભાવિ આ જ છે, 
કાલની ચિંતા, ફફડતાં બાળકો! 


કનક 
વૈદક 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦૫. [”' 


૧. 

વિસ્તરતું જાય 
શબ્દનું આકાશ 
ટમટમવા લાગે 
અર્થના તારા. 


આયનામાં 
પડે તિરાડ. 


શંકાશીલ બની જવાય. 


બગીચાનો બાંકડો 
એકાએક ઊઠી જાય. ' 
ઊંચી થતી જાય ભીંતો, 
મુકાતી જાય બારીઓ. 
સચવાએલી ક્ષણો 
રફતકણો બની 

વહેવા લાગે લોહીમાં. 
ચડી જાય ' 
વિહ્વળતાનાં પડળ _ 
ઝાંખુંઝાંખું 

દેખાયા કરે બધું. 
ચાહનામાં આવે ઓટ, 
લખાએલો અધૂરો પત્ર 
મુકાઈ જાય ડાયરીમાં... 


તો કોઈનો સ્પર્શ 
સુંવાળપની પરાકાષ્ઠા બની 
વ્યાપી જાય રોમે રોમે... 


રોમે...રોમ...રોમે...રોમ... 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૨૪ 


બે કાવ્યો / //હિ૪ ૭જ/ર્ઝ દિ 


રે.-5-. - 

વૈશાખની એક સાંજે 

ગટરિયા પવનથી 

વળખાતા અંધકારે 

ચગદાતી'ફૂટપાથ પર ' 

મેલાઘેલા આકાશ નીચે. 

ધુમાડાઓ. : 

છાતીમાં ઘૂંટતો 

અથડાતો ફૂટાતો એ _ 

ભીડમાં બહાર નીકળવા 

કરી રહ્યો છે પ્રયત્નો. 

વાહનો, ઘોંઘાટ, 

કર્કશ અવાજોની ઊડાઊડ, 

બળતી ભૂખની તીવ્ર વાસ 

રઘવાયો બત્તી ગએલો એ 

ફંફોસ્યા કરે છે ખિસ્સા _ 

અને આગળ વધતો રહે છે. . 

કોક ખૂણેથી દેખાઈ જતો ચાંદો % 
એને લાગે છે માંદો. જ 
પ્રશ્નોની ઢગલીઓ'જેવા'તારા * ' 
એના ખોબા જેવા મનને ી 
સ્પર્શી શકતી નથી આકાશની વિશાળતા. 
સાંચાની જેમ ચાલી રહ્યું છે એનું હૃદય; 
દિવસ આખાનો થાક 

આવીને બેસી ગયો છે ચશ્માની દાંડીએ. 


ભીડમાંથી બહાર નીકળવા 


મથતો એ બહાર નીકળી શકતો નથી. 


* તેપોતાનામાં - 


વધુ ને વધુ ઊંડો ઊતરતો જાય છે. 


બે કાવ્યો / 0૪)ર/જેં ૪૬% 
૧. ર ૨. અવસર” 


જ્યારે મરી જાઉં હું. ા હવે મેં 
ત્યારે - મુહૂર્ત જોવડાવ્યું છે મારા અવસરનું. 
આંસુઓથી અભડાવશો ના મતે લાંબા ઉજાગરા પછી 
કારણ કે મા રી ર વારંવાર આંખ મીંચાઈ જાય 

- જીવનભર આંસુઓના સહારે જી છું હું, ઝોકું આવી જાય 
છાપાઓમાં જાહેરાતો આપીને * ુ ઊંઘરેટી આંખો ભારેખમ બતી જાય 
ના વધારશો તમારા નામની ડીગ્રીઓ . એવો જ કોઈક 
કારણ કે ી લાલઘૂમ સમય આવી ગયો વચાળે 
જીવનભર છાપાઓમાં લખી લખીને ન ઊંઘી શક્યો 
થાકી ગયો છું હું. ત જાગી શક્યો 
ના બેસણું, ના ફોટા, ના ફૂલહાર ચૂકી જવાયો કિનારો 
ના શોકસભા કે કેના કાળાં-ધોળાં કપડાંનો વ્યવહાર . [વિખરાઈ જવાયું આડુંઅવળું 
કારણકે હવે ખોબલે ખોબલે ભેગો કરું છું 
આ બધાથી ઉબાઈ ગયોઇછું હું. પડછાયો _ 
જોબનીશકેતો ., ી * પણ પહોંચી વળતો નથી હું મને 
એક જ કામ કરશો મારા માટે માટે જ મેં મુહૂર્ત જોવડાવ્યું છે 
કે ી પુ મારા અવસરનું! 


અગ્નિની.સાક્ષીએ કાયમ માટે ભૂલી જજો મને, 


“વિલોક'ના વર્તમાન ગ્રાહકોને વિશપ્તિ 
આ અંકથી સહું વર્તમાન ગ્રાહકોનો ગ્રાહકનંબર કમ્પ્યૂટરની સરળતા ખાતર બદલવામાં આવ્યો છે. તેથી સહુ 
ગ્રાહકોને.વિનંતી છે કે લવાજમ રીન્યૂ તેમ જ ફરિયાદના ઝડપી નિકાલ માટે આપતા નામના અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષર 
સાથેનો આ નવો ગ્રાહકંનંબર દરેક પત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો.ગ્રાહકનંબરની સામે પ્રિન્ટ થયેલ મહિનો/વર્ષ 
આપના લવાજમનીઃ મુદત દશવિ છે. દા.ત. 12૮૪2005 હોય તો એનો અર્થ એમ થાય કે ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ના અંક 


સાથે આપનું લવાજમ પૂરું થાય છે. અંક ગેરવલ્લે ન જાય તે માટે આપના સરનામામાં પિનકોડ અવશ્ય લખો. સરનામું 
બદલાય તો તેની જાણ કવિલોક'ને જે તે માસની આખર તારીખ સુધીમાં પત્/(ટેલિફોન દ્રારા આપના ગ્રાહકનંબર સાથે 
જાણ કરવાનો આગ્રહ ડ રાખો, જેથી બાકીના અંકો આપને નિયમિત મળતા રહે. આજીવન ગ્રાહકોને મળતા અંકોના 
રેપર પર 1.]ત - ગ્રાહક નંબર 02૮/2020 એ મુદત માત્ર કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે તેની સૌ આજીવન 
ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી. તેઓએ આ મુદત પછી પણ લવાજમ ભરવાનું રહેતું નથી. 





, કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ર૮ 


ચાર વ્યંગ તઝમીન / /ઝ/૪# 4ર 


૧. . 
(મૂળ શે'ર) 
પાતાળથી શરૂ કરી નભમાં ગગન સુધી, 
ચઢતા ઊતરતા ક્યારના બેઠા છીએ અહીં. 
ી -આદિલ મન્સૂરી 
(વ્યંગ તઝમીન) 
કવિઓનાં મિલન ' 
ગાલિબની ગઝલથી મીરાંના ભજન સુધી; 
ઢાંકી ક્ષુધાને, શબ્દનાં ચૌદે ભુવન સુધી; 
“તવરાશ' છે તો કાવ્યનાં ઊંડાં મનન સુધી; 
પાતાળથી શરૂ કરી નભમાં ગગન સુધી; 
ચઢતા ઊતરતા ક્યારના બેઠા છીએ અહીં. 
ી -તિ.ઠા. 
ક રે.*-. 
(મૂળ શે'ર) 
કાપ કરવત કાપ મારાં આંગળાંની છાપને, 
હું કબૂલું છું ગુલાબો કે પાપને. 
ય . “ચિનુ મોદી . 
દ (વ્યંગ તઝમીન) 
 વિવેચકનો પશ્ચાતાપ ' ' 
. “કે ન ઉગાડી શકે તો ચાલ થોડું કાપને !'. . . :- : 
એઃરીતે મેં જાળવેલું આ ચમનના માપને,. “- : .' 
આજ લે કાબૂ નથી જો આ વ્યથાના વ્યાપને, ' * 
કાપ કરવત કાપ મારાં આંગળાંની છાપેને, . 
: હું કબૂલું'છું ગુલાબો ચૂંટવૉનાં પાપને. ' 


નિ 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બરઃ-૨૦૦૫ [૨૬ 


કન અ. મ "2? મ. "ફે; ફૂ ૨. ર. -59: 7%. ૧ 


૩.. 
(મૂળ શે'ર). 
આ ક્ષણ પછીની મારી સ્થિતિથી અજાણ છું,. - 
જો કે હયાત છું ફુ આં પંક્તિ લખ્યા સુધી. 
ં : “ ગભગંવતીકુમાર શર્મા 
(વ્યંગ તઝમીન) 
' કવિની સ્થિતિ અને ગતિ * 
નીચું ન ખપે સ્તર, સતત નર્યું ચડાણ છું, , 
મૂર્ધન્ય છું, એ સત્યનું પોતે પ્રમાણ છું, 
“ભૂખ્યો રહે!' લખેલ વિધિનું લખાણ છું, 
આ ક્ષણ પછીની મારી સ્થિતિથી અજાણ છું, ' 
જો કે હયાત છું હું આ પંક્તિ લખ્યા સુધી.. 
ી ઃ -નિ.ઠા. 
૪. ” 
“ (મૂળ શે'ર)-* 
હું મુક્તિ કેરો ચાહક છું, મને બંધન તથી ગમતાં, 


કમળ ભિડાય તે પહેલાં ભ્રમસ્ને ઉડ્ડયન દેજે! 


-નાઝિર દેખૈયા 
* , “(વગે તઝમીન): * 
ઘંટનાલોપ_અંગે સુરેશ જોપી?'_ 


ક પુરાણા માપદંડો'છે?તો મૂર્લ્યાકન,નથી ગમતાં, 

““કરથાઓમાં બનાવોનાં'મને અંકવ-નથી ગમતાં, 

ર “કશું બનવાને અંગે આટલાં ચિંતન મંધી* ગમતાં; 

ન '_ છું મુક્તિ કેરો ચાહક છું, 'મેને બંધને નથી ગૅમતાં, 
કા બિડૉય તે પહેલાં ભ્રમરને ઉડ્ડયન દેજે! : 


“નિા, 


-** ,ડઠાઠ પણ ક્યાંથી કરું 
8૯% ૪#/૨/ “જન” 
આપણે ઊંધા:પગે બસ ચાલવાનું હોય છે; 
આંગણું .ટ્કું છતાંપણ નાચવાનું હોય છે. 
તું કહે તો.ચાલ વીંધી નાખું પોલું છળકપટ, 
આંખ મીંચી તીરે મારે તાકવાનું હોય છે. 


આભની ઊંચે ગઝલની રોશનીને રાખજે, 
કોકને વાતાવરણમાં ઢોળવાંનું હોય છે. 


કોણ મારી વારતાનો અંત આ આપી ગયું? 
આંધળો 'આપે લખી તૈ રાખવાનું હોય છે. 


સૂર્ય ઊગ્યો કે કે નહીંતું તું સાવ ભૂલી જા હવે, 
ફૂલ'માફકેઃ ભાગ્યમાં ક્યાં ,ફૂલવાનું હ 'હોય છે! 


ઠાઠ પણ કાથી કહું ય મારા સ્વયૅંવરનો સખી? 
એક ટોળું આખરે તો, ટાળવાનું હોય છે! 


આયખું ચૂંલે ચડાવી લાગણી'બાળી અમે, 
રોજનું “ભીત્તાશ'-જેવું ગાળવાનું હોય છે. 
તેજના તત્ત્વને “પામ પળવારમાં/*. 

' ૧/૦૪ 'એ૪જ/રય 


ક્યાં લગી ધોરંવું ઘોર એંધારમાં, 
તેજના તસ્વંને પામે પળવારમાં. 
જ્ળ અબ્ધિ? તણાં 'ઘૂધવે ઘોરમાં,'' 
ફીણ મોજાં બની ઊછળે ધારમાં.' 
હિમશિલા સંમા ઢીમ છેટેફયાં,” દો 
ગટગટ પી'જવી યાદ અણસારમાં.' * 
' શેષ.તંતુ લંઈ પ્રેયઃબહુ વળગતું 
. મૂળ ને ડાળ-પોનરબીજ આધારમાં; *- 
દૃષ્ટિની પાસ એ પામતા વાર શી, 
હોય જો હેમ તો કુંડળ કે હારમાં. 


હવેનું ગીત / ૧-૪ &કર 
આંખોને પોંખું તો અંધારાં થાય 
અને ઢાંકું તો અજવાળે ન્હાય. 
ટાઢાં પાણીએ સ્નાન કંરવા બેહું 
તો મૂઆ દલડામાં લાગે છે લ્હાય... 
પાછતરી લાગણીઓ પરસેવો પાડે 
પણ તો ય બધું કોરું ને કોરું. 
નૈણાં આ આખાં ને આખાં નીચોવું . 
તો ય ટપકે એકેય ના કોરું. “ 
આંણપાંણ ભૂલીને ઢાર્ડ ડિસ્ક ફોડું 
તતો લમણામાં વાગે છે હાય! 
ટાઢાં પાણીએ સ્નાન કરવા બેહું 
તો મૂઆ દલડામાં લાગે છે લ્હાય. 
વાડ્યોનાં છંડાંતે જનમતાં વેંત 
હવે આવે છે ચારેકોર આંખ્યો, 
એક-બે મહિનાનાં છોરાં તે પણ ' 
હવે પટ-પટ ફૂટે.છે પાંખ્યો. 
આવું આવું ભાળીને સરવાળા માંડું 
તો સરવાંળે મીડાં દેખાય, 
ટાઢાં પાણીએ સ્નાન કરવા બેહુ “ 
તો મૂઆ દલડામાં લોગે છે લ્હાય. 
નૂતન વાદ લાગે! //દ ૪ ઝ//&7 * 
કેટલો સુંદર સુકોમળ-ચાંદ લાગે, ' 
કોઈ તાજા-સ્વપ્નની ઓલાદ લાગે! 
એ તરફ 'કાયમ તું હિસ્સેદાર'લાગે, 
-આઃતરફ તું કાયમી અપવાદ લાગે. ' 
 છેઘણાંઆબાદ યારો! આ પળે પણ, 
,.પળ પછીની પળ મહી બરબાદ લાગે. . 
ખૂબ ઊંડાં હોય ચિંતન નેં મનન તો, 


| આ ગઝલપણનવ્ય નૂતન વાદ લાગે. ' 


_ લોગણીનું નામ લઈ બેઠાં રહ્યાને, 
માણસો પથ્થર અને પોલાદ લાગે! ,. ._ 


કવિલોક : નવેમ્બરં-ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ 


ગઝલ / «7૪% «//હેજ ' 
માત્ર ઉન્માદમાં હૂંટાવ્યું છે 
મેળવ્યું શું કે શું ગુમાવ્યું છે! 
દઇ દીધું તો સામે પામ્યું છેઃ ' 
જે જીવ્યા તે જ સંભળાવ્યું છે. 
દોસ્તોમાં તો દુશ્મનોમાં કદી, 
જ્યાં જઈ ખેઠા ત્યાં જમાવ્યું છે. . 
પાર કર્યા કદી સર્મદર સાત; 
રેતમાં વહાણ પણ ચલાવ્યું છે. ' 
એ જ તારા વિયોગનો વૈભવ, 
એક આંસુ હતું વહાવ્યું છે. 
એક ભ્રમણા હતી જે ભાંગી ગઈ, . 
એમ ક્યારેક મન મનાવ્યું છે. ' 
શોધ શાની હતી ખબર ના પડી; 
વ્યર્થ જીવન અમે વીતાવ્યું છેદ -- - 
શું હશે એની ફળશ્રુતિ જ્યોતિષ, 
એક સપનું મનેય આવ્યું છે. 


કોઈની સામે જે નમ્યું ના 'હનીફ', 
શીશ સજદામાં એ ઝુકાવ્યું છે. 





ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગતવર્ષથી કવિલોક ટ્રિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર' માંથી 
થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ પત્રવ્યવહાર 
નીચેનાસ્રનામેજ કરવો. કવિલોકના લવાજમનો ચેક યા ડૂાફ્ટ 
કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ લખવો.લવાજમ મોકલવાનું તથા 
ક ક ક " કાડૅ 
પત્રવ્યવહારનું સરનામું : કંવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, 
૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -.૧_ 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૨૮ 


બે ગઝલ / હેર2 20સ%/%. 
(૧) 


બ્હાર બહુ ચળકાટ વરસોનાં વરસથી, 
ભીતરે છે કાટ વરસોનાં વરસથી. 


' હાથમાં માળા લઈ બેઠો ભલે તું; . ક 


મન રમે ચોપાટ વરસોનાં વરસથી. 


' આપને ઘર આવવાને નીકળ્યો છું: 


ખૂંટતી ના વાટ વરસોનાં વરસથી, ' 
જિન્દગી પર એક સપનાની યથાવત્‌, 
છે અનેરી છાંટ વરસોનાં ,વરસથી., 
શ્વાસમાં” અજવાસ પ્રગટે પૂર્ણતાનો,- 
એ જ પળની વાટ વરસોનાં વરસથી. 
(૨) ડે 

સ્વપ્ન જોવાની મનાઈ. છે હવે, * 
થઈ.રહી મારી ખરાઈ છે'હવે. : 
મુગ્ધતા પળમાં હણાઈ છે હવે; -:*., 
યાર! દુનિયા ઓળખાઈ છે હવે. 
હર-ઘડી અંધાર-છાયી છે હવે : 

થઈ ગઈ તું પણ પરાઈ છે હવે... 
ભીતરે જામી'લડાઈ છે હવે; 

શું થશે? ના ખ્યાલ કાંઈ છે હવે, .. , 
કેમ જીવું છું : નવાઈ છે હવે; ..'. 
આશની પાંખો કપાઈ છે હવે. 

બસ, ગઝલ સાથે સગાઈ 'છે હવે :: . 
શ્વાસમાં એ તો વણાઈ છે હવે. ' * 


દી મ. ક - છું અને કે માછલી / ૬4%/જેજેઈ 


હું કોણ છું અને મારું ક્તત? 

ઉપરથી ધગધગતો જ્વાળામુખી . * 

અને પેટાળમાં? ી 

છે...ક ઊંડે-ઊંડે તમે પહોંચશો * 

તો, હાથ લાગશે એક લહેરાતો, શાંત, 

દ્ેઘૂર વડ જેવો પથરાયેલો દરિયો! 

માણસ કયાં લગ પહોંચે છે, ક્યાં સ્પર્શ છે, 

એ એની કુશળતા અંને વૃત્તિ પર આધારિત છે! * 
આવી અનેકાનેક વૃત્તિઓ _ 
'શને લીલ- 'શેવાળની વેલીઓ જેમ વીંટળાઈ વળી છે 
હું તો દરિયામાં નિર્બધ બનીને 

એવું તરવા ઉછતોહ હંતો કે- 

દરિયામાં તરતા જળરંગોમાં 

મારા માટે ઝીણી-ઝીણી, મીઠી-મીઠી ઇર્ષ્યા થાય 
માત્ર ઓળઘોળ થવા માટેની જાણે કે હોડ! 
મને,થાય કે હું કશુંક' એવું કરું, 

લોકો જુએ ને બસ, હરખાયાં કરે, હરખાયાં કરે 
પણ- ડા 

કશુંક કરવાની મારી વૃત્તિહજી તો જન્મ પામે 


ને, કેટ-કેટલાં ટાંપીને બેઠાં હોય છેં એનો-શિકાર કરવા? 
હા, તાજી જન્મેલી દીકરી જેવી.'ઉત્તમ દે ને દબાવેલા 


પગે, ગળે ક દેવાઈ જાય, 
નેપછી” 

“ કહેવાય કે આપણા હં રી શું છે?' 
આ તો બધી ઈશ્ચરની લીલા... ' 


પછી એ પંજાઓ કંકુવર્ણા થઈને ભલે ને નીતરતા હોય! 


હું, આવી બે-તરફી વૃત્તિઓના ળી વારંવાર છટકવા 
પ્રયાસ કરું છું, પ્રયત્નો હંમેશા નિષ્ફળ જાય છે 
મારી ઘેરી નિરશામાં હું કૃશકાય થતો જાઉ છું. 


છતાંયે, ફરીથી “કશુંક' કરવાની મારી ધગશ 

આ જીર્ણ શરીરમાં ચેતના આણે છેઃ 

ફરી, હું પૂરા જોશ સાથે બેઠો થાઉં છું 

લોકો જૂએ છે, રાજી થાય છે, તાળીઓ દે છે, 
મને ઉશ્કરે છે. 

મારી [01૪ વૃત્તિઓ રૂંવે રુવે ફરફરાટ કરતી 
બેઠી થઈને મને અંદરથી ધકેલે છે, 

હું હવે તૈયાર છું, મારી આસપાસ અનેક લોકો 
ટોળું બની ગયાં છે 

એમને જોઈને'પોરસાઉ છું, મારે હવે જલ્દીથી 
'કશુંક' કરવું છે... 

જેની મને-તમને ઝંખના છે! 

અચાનક % એ ટોળું- 

એ ટોળાની વૃત્તિઓ મને ભીંસી લે છે અને 

પછી ઊંડી ખીણમાં-પછડાય છે. 

હું એની વચ્ચે ભીંસાતો, દબાતો, પછડાતો જાઉં છું. 


મારી આંખ ખૂલે ઈં- 


'હું દરિયાના પેટાળમાં એક વિશાળ ચટ્ટાન પર . 


ચત્તોપાટ પડ્યો છું, 

જાણે કે ભગવાત વિષ્ણુ! 

મારી આસપાસ શીતળતા છે, પરમ શોંતિ છે, 
મારું મન 

સ્વસ્થ છે... 


' કવિલોક: નવેમ્બર-ડિસેષ્બર ૨૦૦૫ [૨૯ 


હવે, હું ધીમેધીમે આંખ ઉઘાડું છું, નિર્મળ જળમાં 
તરતી મારી આંખો માછલી બની જાય છે, 

હું આસપાસ જોઉં છું, 

જળરંગોની અદ્ભુત-મનોહર માયાવી 

નગરી છે ને એમાં હું સાવ એકલો-અટૂલો સૂતો છું... 
જાણે કોરો ધાકોર...! 


હું ચારેબાજુ જોઉં છું, પેલાં ટોળું થયેલાં માનવીઓ 
ક્યાંય દેખાતાં ની. 


નથી દેખાતી એમની દુષ્ટ વૃત્તિઓ અને એ ભૂખી આંખો! 


મારી નજર મારા શરીર ફરતે વીંટળાય છે 


લીલી, કૂણી વનસ્પતિને આરોગતી નાની-મોટી રંગબેરંગી 


માછલીઓને વિચરતી જોઉં છું... 
મારા હાથ-પગ, કાન-નાક, મારું શરીર ધીમેધીમે 
સંકોચાય છે, બસ સંકોચાયાં કરે છે... 


ત્યારે એક માછલી મારી પાસે આવીને મધુર સ્મિત કરે છે. 


હું મારી જાતને જોઉ છું, શરમાઉ છું. 

તારે બીજી માછલી 

પહેલીને ધક્કો મારીને મને 15 કરે છે. 

હું હવે “હું' નથી અને છતાંયે જે 'હું' હતો તે જ 
મૂળરૂપમાં “હું' ફરીથી જીવંત થાઉ છું. 

આજે મતે સમજાય છે, ' 

હું માનવી નહીં, માછલીની જાત છું. 


કદાચ એટલે જ દંભી માનવતા મારાથી છટકી ગઈ હશે! 


માણસજાત કહે છે કે તું અમને છેતરી ગયો; 

અને હું વિચારું છું : ક ન 
મારું સુખ ક્યાં? મારી ઓળખ કઈ? માંરું સ્વસાન ક્યાં 
તે કેટલું? 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫ [૩૦ 


. છુજી તો પરિવર્તનની લહેરમાં ભીજાયો, ન ભીજાયો 


ત્યાં દુષ્ટ વૃત્તિએ બળવો કર્યો ને વિચાર આવ્યો * 
કે નાનકડી માછલીને પકડું, ગળી જાઉં. '' *-' . 
અનેક પ્રયત્નો પછીની તિષ્ફળતા.. *' '' 
જાણે શરીર સાથ નહોતું આપતું, - 
બંનેનો આગવો પ્રભાવ દતો ને હું એમાં 
આમતેમ ઝોલાં ખાતો.હતો. : “_ 
અચાનક- “ ર 
એક વિશાળકાય માછલી મારી પાછળ ક છે, . 
કુદાચ એ મને ગળી જવા ઇચ્છતી હતી 
હું સાવ બેખબર, 

પહેલી માછલીએ મારા કાનમાં કહ્યું, 'ભાગ જલદી, 
એ તને ગળી જશે.. તારો અસ્તિત્વને મીટાવી દેશે.' 


'માણસ' જેવો ડર રોમ-રોમમાં ફરી વળ્યો .. 
હું મારા અંગવળાંકોનાં નખરાંને ભૂલીને _ 
જળરાશિને ચીરતી તરવા લાગું છું, 

ત્યારે- * 

એક મોટા ખડકની બખોલમાંથી સાદ સંભળાય છે 
હું ગતિને રોકી, ઝડપથી એ તરફ જોઈને ક્ષણમાં 
ત્યાં પહોંચી જાઉં છું, ' ય 

જ્યાં એ માછલી હતી- 

જેણે મને ॥1 કરેલી... જેનું નામ જ હવે શ 

1લડડ માછલી રાખ્યું છે, .' : !. . 
અમે બંતેએ એકબીજાંની આંખોમાં પ 

અને 

મારી પાછળ ધસી આવેલી એ વ ક] 
ખડક સાથે અથડાય છે ને એ અનેક ટુકડાઓમાં 
વેરવિખેર થઈ જાય છે. .. . ,' 


105 માછલીએ મને'ધીમેથી પૂછ્યું, 'અરે! આઃ 


ટુકડાઓમાં જા , . ., . ગીતળ/ ૨" ૩/૪ 
જે 1' 
માણસ જાતની ખૂ આવે છે! આ પારસને પથ્થરરૂપે કેમ જુએ છે, પાગલ? 


ક ક ન ક અ શ તું જંગલનું ફૂલ ગણીને તરછોડે છે શતદલ? 

મેં આગળ કહ્યું, 'મારી આંખોમાં ધ્યાનથી જોઈશ તો એક ન તમાલ કેરી છાલ શ્યામ તે 

બીજો ન તું ધિક્કારે શાને? 

દરિયો દેખાશે, એમાં રહેતાં માનવીઓ અને મારા-તારા .જમુનાજળનો રસ ઊતર્યો છે 

જેવી . ન્‍ વૃક્ષ ઉપરનાં પાને, 

માછલીઓની જાતમાં ખાસ કશો ફેર નથી. શ્યામ ગણીને ના અવગણ તું એ આંખોનું કાજલ! 
કાંટાળી ડાળો પર જે છે 

હા, ફૈર છે તો એટલો જ કે- રચી 

એમનામાં માછલીની રંગીનતા છે, નિર્દોષતા છે ને ફેર દલ 


ર જ મ ગરીબની ગઠરીના, 

કી જ ી ન ધજા નથી, છે પીત અંબરનો હરફર થાતો આંચલ! 
કાંડ માછલીએ મને ફરી ॥1ડ૯ કરીને કહ્યુ, 'તારી વાત તું જંગલનું ફૂલ ગણીને તરછોડીશ ના શતદલ! 
સાચી છે, માનવી અને માછલી, એકબીજાંનાં પૂરક છે, 4 

આખરે તો એ ખંને વૃત્તિઓનાં જ નામ છે...!' 


કદાચ- ર ર 
હું એ વૃત્તિઓને જ ન પામી શકી, એનાં વિવિધ ર ગઝલ / 74/77 ૪૮૯ 
સ્વરૂપોને ઓળખી ન શકી ' આપી આપીને પળ આપી 
અતે તું એને પામીને પણ “માછલીની જાત' ચંચળ _ ઈશ્વર લોભી છે કે પાપી? 
સાબિત કરી છટકી ગયો...!” ી એનું શાસન કોને ગમશે? 
બરાબર એ વખતે જ- સૌ જીવે છે માપી માપી. 
04૦ માછલી પહેલાં મને જે મળી હતી, . ઈયર? 
જેણે વિશાળકાયના જડબામાંથી હોમાઈ જતાં પહેલાં દુનિયા ખુદને નામે છાપી . 
પ્રેમથી ભાગવાનો આદેશ આપ્યો હતો ક કિ ક. ક 

ન એ તો કોરાં છે કાયમનાં 
પ ન માછલી હતી તે ખડકની તપ સાર કમાગ બાળીદે 
શેએને કોઈ, એણે મરે અયે ્ઝુમઇલીને કમા: . પાછોજાગ્યોછે જૂનો ઘા, 
પછી ચૂપચાપ આગળ નીકળી ગઈ.! * કોણે ઘટનાને આલાપી? 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિ” ' 


ઉકેલમાં આવતા કોઈનું ગીત / કફજ ૪7૨? 


કોણ આવે છે કોના ઉકેલમાં? 
સઘળા સરવાળાઓ આઘા ખસ્યા ને મને પૂર્યો બાદબાકીના મ્હેલમાં... 
કોણ આવે છે કોના ઉકેલમાં? 


કારણ વિનાની કૈંક ચોક્ડીઓ મૂકીને 
ક્રારણ વિનાના ગણ્યા તારા, 

કારણ [વેનાના જપ્યાં કેટલાંયે નામ 

તોય સરકી ગ્યાં માળાથી પારા.. 
કારણ વિનાની આરાધના કરીને આવ્યા શશી છાતીએ પછી શા 
કોણ આવે છે કોના ઉકેલમાં? 
મનનું ગણિત અને મનનું વિજ્ઞાન 

* ક્યાંક તનનું પણ નામ હોવું જોઈએ, 
સંજોગો એટલે સૂચન ઈતિહાસ 

ક્યાંક ભૂગોળનું સ્થાન હોવું જોઈએ, પુ 
ગોળગોળ પૃથ્વીને રોજરોજ ઉપાડું છું - જૂની ખખડધજ કોઈ વ્હેલમાં. 
કોણ પુર્વે દીપકને તેલમાં? 
કહો, આવ્યું કોણ કોના ઉકેલમાં? 


વીંધાતા-ચીંધાતા માણસનું ગીત / %ડુદ્ફ ૪/૨0 _ 
અમે મોતીને વિંધવા ગ્યાતાને આખરે આખ્ખા વીંધાઈને આવ્યા... 
અમે દિશાઓ ચીંધવા ગ્યાં'તા ને આખરે પાછાં ચીંધાઈને આવ્યા... 


_ વિંધાવું ચીંધાવું છેવટે તો એકનું એક જ છે એટલે ભીંજાવું... 
* વરસાદી તડકામાં, અંધારે-અજવાળે આપણું છે ક્યાંક તો વર્તાવું. , 


* અપે નિંદાપણ નીંદવા ગ્યાતા ને આખરે આખ્ખા નીંદાઈને આવ્યા... 


આખ્ખો અવતાર જાણે ઘાસ જેમ ઊગ્યાં જો ઊગ્યાં તો સાથે ય કચડાંયા,* 
આખ્ખાય મેદાનમાં ક્યારેક છવાયાં તો ક્યારેક હરિયાળું લ્હેરાયા... 


અમે ભીંસને છોડીને બેં'ક ડગલાં ચાલ્યાં તો આખર આખાં ભીંસાઈને આવ્યા... 


કવિલોક : નવેમ્બરે-ડિસેમ્બર૨ -૨૦૦૫ [૩૨ 


૧. 


તું સથયની માગ છે તો હું સમયનો મર્મ છું, :% 
જાળ ના ફેલાવ રસ્તે, ઓપ કેવળ વ્યર્થ છું. 
સાંભળી જો તું શકે તો ઝાંઝરી ઝણકે છે, જો! % 


નૃત્ય જેનામાં ગયું છે ઓગળી એ નર્ત છું. 


જે ચહું સાબિત કરું એ ખેલ ડાબા હાથનો, 
શીષ ફૂટે છો હકીકત, તર્ક છું હું તર્ક છું. . 


પીગળી જો હું જઉં તો આખરે શૂન્યે ભળું, 
હું હવાનું છું ઘનીભૂત રૂપ યાને બફ છું. 


તત્ત્વ જકડી રાખું 'છું, છૂટે ભલે આકાર પણ, 


ગાગરે સાગર'ભરું છું એટલે કે અર્ક છું. 


ના, ઉપેક્ષી નૅહિ શકો અસ્તિત્વને મારા કદી, 
કે હંકીકત સ્પષ્ટ કરંતો નિત્યનો સંદર્ભ છું. 
સાત કોઠા શીખવા દે તે પછી હું અવતરું, 
હે કલમ! હું શબ્દની કૂખે રહેલો ગર્ભ છું. . 


મનવા / ર/2% હ/૪/જેજ/ 


સોંપી દે ઈશ્વરને સઘળા ભાર મનવા, 
હરપળે ના વ્યર્થ વલખાં માર મનવા. 
સૌ સૂતાં છે ઓઢીને અંધાર મનવા, : , 
કૌણ સુણે છે સૂર્યનો પોકાર મનવા. 
કોઈ ખૂણે-ડૂસકાં પડઘાય અવિરત, 
કોઈ ખૂણો ગાય.છે મલ્હાર મનવા! 
હોય છે સંકેત'એમાં ગેબનો પણ, 
આપણા ક્યાં હોય છે નિર્ધાર મનવા? 
ચાહતો રહે હરદશાને, હરદિશાંને, 
તો જ તારો શક્ય છે ઉદ્દાર મનવૉ. 
રાઈના દાણા નહીં, વાવ્યા છે શ્દો, 


એને ફળતા લાગશે હજુ વાર મવા. * 


બે ગઝલ /. 577/% જટ . 


૨. 
આભ આપ્ખું બાથમાં આવી ગયું, 

ક્ષણને ફૂટી પાંખ, સમજાવી ગયું. 
કાગડો બોલ્યો કદી ના છત ઉપર, 
દ્રાર તો યે કોણ ખખડાવી ગયું? 
શેરી, પાદર, આંગણું ઝૂમી ઊઠયાં, 
એમ ઝાંઝર કોણ ઝણકાવી ગયું? 
ઝાંઝવે ડૂબ્યો છતાં પલળી ગયો, 
રેતસમદર કોણ છલકાવી ગયું? 


ભરઉનાળે ધોમધખતા તાપમાં- 
ભીની સોડમ કોણ પ્રસરાવી ગયું? 


ઊભી છે / %0%' %%૦૨૪ 

પળની પાછળ પળ ઊભી છે, 
તેજભરી ઝળહળ ઊભી છે. 
અજવાળાંના આંગણ માંહે, 
એક.નદી ખળખળ ઊભી છે. 
યુગ-યુગ લાગે આમ ભલે પણ, 

એક જ પળ કેવળ ઊભી છે. 

શોધ ને એને વ્યાકુળ થઈને, 
અભિલાષા સમથળ ઊભી છે. 


_ મારી સામે એક ઉદાસી, 
' થઈ કોરો કાગળ ઊભી છે. 


અવસરનો અણસારો થઈ જા, 
થઈ એ સૂનું સ્થળ ઊભી છે. 


_* અસ્ત ભલે સૂરજ થઈ ચાલ્યો, 
સાંજ પ્રણય' ઉજ્જવળ ઊભી છે... 


* કૅવિલોકઃ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦. ન 





કયાદ 


વિનોદ જોશી 


ઉદ્દગારથી અસર સુધીનાં વિસ્તરણ વિના, 
કેવી રીતે ગઝલ કહું વાતાવરણ વિના? 
કેવાં મજાનાં જિંદગીનાં આભરણ હતાં! 
કેવી મજાની જિંદગી છે આભરણ વિના! 
નજરો ચુકાવી બાળકી આ જાય, ઓલી જાય. 
નાચી રહી છે ઝાંઝરી જાણે ચરણ વિના! 
ઓચિંતો મધ્યરાત્રિએ ટહુકો થયો હશે, 
બીજું તો કોણ હોય આ ટાણે સ્મરણ વિના? 
ચિહ્નો કોઈ વિરામનાં એમાં મળ્યાં નહીં, 
કોણે લખી આ જિંદગીને વ્યાકરણ વિના? 
-6૬* 4ક#ર 
કોઈ પણ વિચાર સંદર્ભ વિના કરવો મુશ્કેલ છે. 
જેને વિશે વિચારીએ છીએ તે બાબત પોતાની સાથે 
બીજી અનેક બાબતો ખેંચી લાવતી હોય છે. સાપેક્ષતા 
વિના કોઈ સમર્જબંધાતી નથી. જગત પરનું સઘળું, 
જે કંઈ છે તે બધું એકબીજાથી સંબંધિત છે. એકની 
અપેક્ષાએ જ બીજાનો વિચાર થઈ શકે છે. 
તત્ત્જ્ઞાનીઓ આ વાત કરે તે કરતાં કાવે જુદી રીતે 
કરે છે. કવિની અભિવ્યક્તિમાં સત્ય અને સૌંદર્ય 
બન્નેનો સમન્વય હોય છે. 
આપણા આ કવિ ગઝલ કહેવા માટે ઇચ્છા તો 
રાખે છે પણ ઇચ્છા પાર પડે તે માટે જરરી એવો 
સંદર્ભ રચાતો નથી. કાવેને આ કારણે પ્રશ્ન થાય છે 
કે ગઝલ કહેવી તો શા કારણથી કહેવી? ઉદ્ગારથી 
અસર સુધી ગઝલનો શબ્દ વિસ્તરી ન શકે તો નિરર્થક 
બની જાય છે. કવિના મુખેથી એ સરે એટલું જ પૂરતું 
નથી, ભાવકને એ અસર કરે તે પણ એટલું જ 
આવશ્યક છે. કવિ જાણે છે તેમ એ થઈ શક્યું નથી. 


ઉદ્ગાર કરનારની કચાશ હોય કે અસર ઝીલનારની-" 


કચાશ હોય પણ ગઝલ કહેવાને અનુકુળ વાતાવરણ 
કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫-[૩૪ 


સાંપડતું નથી. વિના વાતાવરણ ગઝ્લ ક ક ક્શો 
અર્થ રહેતો નથી. એકની અપેક્ષાએ જ્‌ હજુ વિસ્તરી 
શકે તેમ છે. 

જિંદગીને શોભાયમાન બંનાવનારૉં જે કંઈ 
ઉપકરણો હતાં તેની સાથે કવિને લગાવ છે. એક તો 
એટલા માટે કે'તેના થકી જિંદગી સુશોભિત બની. 
બીજું એ કે એ સ્વયં મજાનાં હતાં, જેથી તેની સંગતિ 
આનંદદાયક બની ગઈ. અલંકારો આમ તો આરોપિત 
હોય છે. બહારથી સંપડાયેલી શોભામાં જે કાંઈ લાભ 
થયો તે પોતાને નહીં પણ આભરણોને, અલંકારોને 
થયો. “મજાના આભરણ' એમ કહી કવિ આભરણને 
વખાણે છે પણ જિંદગી તો આભરણ [વેના જ મજાની 
હતી. વસ્તુને અને જીવનને જુદા પાડીને સમજવાનો 
અને સમજાવાનો કવિનો ' તરીકો અદ્ભુત છે. 
આભરણો પણ ગમે છે અને જિંદગી પણ ગમે છે પણ ' 
જિંદગી તો આભરણ વિનાની જ ગમે છે. બન્ને જુદાં 
છે ત્યાં સુધી પોતપોતાની રીતે બરાબર છે પણ જેવો 
એમનો સંગ થાય છે કે જિંદગી “મજાની” રહેતી નથી. 

હવે કવિ એક સુંદર. સિત્ર રચે છે. ગ[તેશીલ ચિત્ર. 


“આપણી આંખો સંક્રિય થઈ ઊઠે તેવું ચિત્ર. એક ' 


બાળકી નજરો ચુકાવીને દોડી ગંઈ છે. અહીં તેની 
ચાલ વિશે કોઈ સંકેત નથી અપાયો તેમે છતાં આપણી 
ઓંખો કોઈ બાળકીની-વયસહેજ ગતિને અવલોકવૉ 
લાગે છે. એ ગતિનાં કારણરૂપ ચરણ તો નજરે ચડતા 
જ નથી પણ કર્ણેનિદ્રિયો સતેજ થઈ જાય છે. ઝાંઝરીનો. 
મધુર ધ્વનિ અનેઃ.નાજુક ગતિમાં ભળેલું સુકુમાર 
નર્તન, બેઉનો કલાત્મક યોગ કેવો સુંદર અતુભવ 
બત્તી જાય છે] ઝાંઝરી નાચતી નથી. તે તો સંભળાય 
છે. પણ જે દેખાય છે તે જોવા કરતાં જે સંભળાતું 
હોય એ*ઃજ દેખાય એવી વિરલ ઇન્દ્રિગ્રાહ્ય કલ્પના 


કવિએ કરી છે. કાવ્યશાસ્ત્રીઓ તેને લક્ષણાવ્યાપોર 


“% જડ 


કહે છે. આપણે, સામાન્ય રીતે એવું તરત સમજી 


લઈએ છીએ કેઃઅહીં લાક્ષણિક રીતે વાતં થઈ છે. 


અહીં પ્રગટ થતું નર્તન અને નર્તનમાં ભળેલો 
રશ્ધનાદ નજરો ચુકાવીનેઃવ્યક્ત થાય છે તે યાદ 
રાખવું ઘટે. કોઈ દેખાતું હોય ત્યારે જાણ્યેઅજાણ્યે 
વર્તનના ઘાટ ઘડાતા જતા હોય છે. 

સ્મરણનો મહિમા કરતા કવિ સ્મરણતું સ્વરૂપ 


ટહુકા જેવું'છે તેમ કલ્પે છે. મધ્યરાત્રિનો સમય એવો , ' 


સમય છે કે જ્યારે કોઈ પંખી ટહુકે નહીં. છતાં 
ઓચિંતો'ટહુકો સંભળાય તો તે સ્મરણ જ ટહુકો છે 
તેમ સમજાય. કારણ કે સ્મરણને અનુકૂળ તેવું એકાંત 
મધ્યરાત્રિએ જ સંભવે. આ આખીયે વાતમાં ઊંડે 
ઊંડે વિડંબનાનો એક સૂર પણ પડેલો છે. તે એ કે 
મધ્યરાત્રિએ ઓચિંતું જેણે આવવું જોઈએ તે ન 
આવતાં તેનું સ્મૃરણ આવીને ઊભું રહે. પણ શું થાય? 
કવિ જાણે છે કે સ્મરણ સિવાય બીજું કોઈ આવે તેમ 
નથી. છતાં “બીજું તો કોણ આવે?' તેમ કહી બીજું 
કોઈ આવી પણ ન શકે તેવી સંભાવનાનો ઇશારો 
કરે છે. 

વ્યાકરણ માત્ર ભાષાનું જ હોય છે તેવું નથી. 
જિંદગીને પણ પોતાની વ્યવસ્થા હોય છે. ભાષામાં 
આવતા વિરામો જેમ ભાષાની. શિસ્ત છે તેમ 
જિંદગીમાં પણ જરૂરી વિરામો આવવા જોઈએ. પણ 
કવિ કહે છે કે જિંદગીમાં વિરામ આવે તેવાં ચિહ્ધો 
સાંપડ્યાં જ નહીં. જે કંઈ થયુ તે બધું એકધાટું થયં, 


એકવિધ રીતે થયું. વિરામચિદ્ધોથી સૂચવી શકાતી 


સ્થિતિનું વૈવિધ્ય.ન હોય તે ભાષા લયશૂન્ય હોય છે 
તેમ જિંદગી પણ જો લયશુન્ય હોય તો, ભાવશુન્ય 
હોય' તો તેના એકધારાપણાંથી ઉબાઈ જવાય છે. 
બીજી રીતે કહીએ તો એકધારાપણાં ઉપરાંત અવિરામ 
દોડ્યા કરવું તે જ જીવનની પ્રવૃત્તિ હોય તો તેમાં 
જીવનનો અનુભવ લેવા બેસવા જેટલી જગ્યા ક્યાંથી 
મળે? એવો વિરામ ક્યાંથી મળે? 

છેવટે તો વિરામની શોધ એ જ એકધારાપણાંનો 
ઇલાજ હોય છે. કવિએ જીવનનું વ્યાકરણ તો સમજી 
લીધું પણ એટલામાંથી બસ ન કરતાં આવું 
વૈવિધ્યશૂન્ય વ્યાકરણ રચનાર કોણ છે તેને વિશે અહીં 
પ્રશ્ન ઊઠાવ્યો છે. 

એક તરફ એક સ્થિતિ છે તો બીજી તરફ તેનો 
વિકલ્પ છે. આવી વૈકલ્પિકતાની જ તો મુંઝવણ છે. 
અનુકૂળ ન હોય તો પરિસ્થિતિને હંમેશા પ્રતિકૂળ 
માનવી અને પ્રતિકૂળતામાં પણ કોઈને તે અનુકૂળ 
હોઈ શકે તેવાં સંભવને ન જોવો તે મનુષ્યપ્રફુતિ છે. 
છેવટે તો બધું સાપેક્ષ રીતે જ કનડતું હોય છે. પણ 
તેમ થઈ શક્તું નથી અને એટલે જ આમ હોય દ્રે 
તેની સામે તેમ પણ હોય તેવી યથાર્થતા વચ્ચે આમથી 
તેમ ઝૂલતા રહીએ છીએ. 

કવિતા ગૂઢમાં ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનને પણ રમતરમતમાં 
ગળે ઉતારી દે છે. તત્ત્વ ન પમાય તોયે કવિતાની 
ભાષા એવી વિલક્ષણ હોય છે કે તેની મોહિનીમાં 
ખેંચાયા વિના ભાગ્યે કોઈ રહી શકે. આ ગઝલ તો 
બેવડો લાભ આપે તેવી છે. 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ .[૩૫ 








- અનુવાદ 
વકર - જિતેન્દ્ર શાહ ૦ 


[આયર્લેન્ડમાં વર્ષોથી ચાલતી હે દબાવવા બે બ્રિટિશ સૈ શૈનિકો નિત્ય [નિયમ પ્રમાણે પોતાની 
જીપમાં ઘૂમી રહ્યા હતાં. ચળવળખોરોએ બિછાવેલી સુરંગના કારણે ધડાકો થયો અને લે સૈનિકો પૈકીનો ક 
સ્ટીફના કમીન્સ ઉંમર વર્ષ ૨૪ મરણને શરણ થયો. . 

પોતાનો ને આવે તે પહેલાં તેણે એક સીલબંધ કવર પોતાંના શામાં એ સૂચના સાથે. મોકલાવી 
આપ્યું હતું કે મારા મૃત્યુ પછી જ એ કવર ખોલવામાં આવે. કવર પર મોટા અક્ષરે લખ્યું, હતું : 'મારા 
પ્રિયજનોને' અને કવરમાં મોકલાવેલ કાવ્યનું શિર્ષક હતું “હું ત્યાં નથી.' , 

સંટીફનના નિધન પછી તેના પિતાશ્રીએ આ કવિતોનું પઠન બી.બી.સી..પરથી કરેલ હતું. 


1 6111 [૫૦૬ [13૯1*0 

20101 ડાં તા 1013 છુ” તત ૫૯૦૪ 
1 1111 101 (1101. 1 તં0 101 312010. 
11 દ 11003 પ્જ્તતંડ 1101 010૫૫. 
1 011 1100 વાર1001વ4 ૪11115 ૦1 112 51035. 
1 વા 10 ડપ11ટાં1 00 111201 દાવા. 
1 11 ઉ૧€ છુટા1લ લપ16પ 1111. 
ણા 30૫ ૧૫૪08૯0 11 110 10011115'5 105] 
1 કોળ 110 53501 02111118 1૩ 

- 0[વૃપાંલા 0105 1 લંત્તત્ત [છુા. 
1 8110 111€'501 ડ1ળ15 (141 311110 41 115111. 
100 ॥0 ડાળ 9) 113 81800 તત ૮13. 
] 813 101 110£€; 1 વાતં 1001 વાર. 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -ર૦૦૫ [૩૬ 


ન ઝક નક 


હું ત્યાં નથી 

અજુ ન (૮/૧૨? 

%/ર #જર ૪/૪ 6જ/ 2૯7, 

છું ત્/ "8. છું ત%/ ૪રેજરં ન. 

છું 0! છું ૧/૪" ૪% લહર ચમ _ 
કું? /ે૪ ૪ર ૨%5 ઈરકછું. 

છું ઇં:જ૪૯/ ૪ર «૪% ઝરત/ સૂજજ#ઇ 
અ/૧/૮? «૧/ન/? કુદકુદંક/ ડુંછુ _. 
ર૪ 7*#? ર%#%2 £*૪ 
૪અન્ ૨૪ર/જ જું છું 
ર/તેન/ અકઝ/ર*/ જટ ૪ 
જેરત ૪/રઝ ૪૪ છું છું. . ! 
%/ર #જર ૪/ટ જભ 2 હં 
5૪%, અ/ « ૬૯/૧૨, 

છું -5/ ૪% ૪૦% 

ડું/ કજ “ 

૮%/₹ ર/કે ₹છુ. 





-અવલોકનઃ 





“ જષમાં સૂર્યોદય” 
' ડૉ. નલિન પંડ્યા 


[કોષમાં સૂર્યોદયં,' લે. રાજેન્દ્ર પટેલ, ત્રકાશકઃ 
કવિલોક ટ્રસ્‍ટ, 'લાવણ્ય', વિજ્યપોર્ક, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ-૯, પ્રથમ આવૃત્તિ : ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૪, 
ક્રાઉન સાઇઝ, કાચું પૂંઠું, પૃછ-૮૮, મૂલ્ય રૂ. ૪૦.] 
ગીતગઝલના ધંધાદારી બજારની બહાર જઈને 
શુદ્ધ કવિતા ભણી ગતિ કરનારા કવિ રાજેન્દ્ર પટેલ 
છે. તેઓનો અભિગમ કાવ્યોના આધુનિક વલણો 
તરફનો છે. પરંપરામાંથી દૂર જઈ કંઈક વિશેષ 
વૈજ્ઞાનિક ઢબે સિદ્ પી મથામણ આ-કવિની 
રહી છે. તેઓ રાસાયણિક વિજ્ઞાનના માનવી હોવાથી 
સૂક્ષ્મ વિશ્લેષણ તેમનાં કાવ્યોમાં જોવા મળે છે. 
“કોષમાં સૂર્યોદય નામકરણ જ શરીરના અંદરનો 
. તાનો ઘટક તેમ જ તેની સાથેની તેજ પ્રક્રિયાનો નિર્દેશ 
કરે છે. અહીંથી જ કવિ રાજેન્દ્ર પટેલ સૃક્ષ્મ અતિસૂક્ષ્મ 
દષ્ટિકોણ દાખવી ચાલે છે. આ કવિને 1%0$દ્ાં€ 101 
સહેતુક અનુફૂળ આવ્યું છે. આમે આ કાવ્યો સાંગીતિક 
લયથી દૂર જનારાં છે. 
મેથ્યુ આર્નોલ્ડના “ટચ રા રૂપ ગણાતા 
પંક્તિખંડો વિશે એલિયટે કહ્યું છે કે પ૦ 7021 ૮1 
પ41(€ ૧ [20611 01 310[111પ્તટ ૫11055 10€ 15 8 
[ત્$107 01 100 2.05વ1€.' આવી “પ્રોઝેક'ની 
માસ્ટરીનો અણસાર રાજેન્દ્ર ન “કોષમાં 
સૂર્યોદય' સંગ્રહ દ્વારા દેખા દે છે. કાવ્યની તેના 
વિસ્તૃતિકરણના ફલકની સભાનતા “પૂતળું' (પૂ.૫) 
કાવ્યથી જ વર્તાય છે. પકૃતિ પૂતળાને અસર કરી 
શકતી માટે મૂર્તિમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે. 
પ્રાણ પરોવ્યા વિના મૂર્તિ પૂતળું જ છે: માટે જ કવિ 
કાવ્યને અંતે કહે છે. 


“૧૮%/ઝ 4/#જ ૦કર૦/ કર? ઝર «/# 

ને જ/€ 650 ૯/૨ 

%ક છે સ્ક/ઝેર. ” 

ખરેખર. તો પૂતળા અને મૂર્તિ જેવી અસમર્થતા 
માનવીની પણ છે. માનવી ઘણું બધું વર્તન કૃત્રિમ 
રીતે જ કરે છે. _ 

“માણસ” ૧થી ૪માં કવિએ માણસનું બાયોક્રેલિક 
આગવી દરથી આલેખ્યું છે. આગ અનૅ રાખ વચ્ચે 
ટકી રહેલો માણસ પોતાની અંધારરૂપ ભ્રાંતિઓમાં 
ભટકનારો જ છે, ભ્રાંતિઓમાં તેનો વ્યય થતો જાય 
છે. માણસ સમયના તત્ત્વ સાથે જોડાયો નથી, તે 
ખર્યા કરે છે. કયો ધુમાડો માણસને અને એના શરીરને 
પૂરમાંડુબાડીને શર શેષ કરતો જાય છે? ટોળાની શ્રૂન્યતા 
એને ખતમ કરી રહી છે. અર્થહીન માણસનું 340111 
આ કવિએ અહીં વિકસાવ્યું છે. માટીનો માણસ માટી 
થતાં ડરૈ છે. માટી મૂળ છે, માટી ફૂલ છે, ડાળ અને 
થડ માટી રૂપ છે. જન્મ અને મૃત્યુ બંને માટીનાં જ 
પરિણામો છે. માટીમાંથી માણસ બન્યા પછી માટી 
બની જવાની પ્રક્રિયા કવિને બેચૈન કરી મૂકે છે. એટલે 
માણસનો માણસ હોવાનો અર્થ તેને પજવે છે. દેખાવ 
પૂરતી ઘરની અર્થહીન નેમ પ્લેટ બની જઈ કહેવા 
પૂરતો માણસ લાગે છે. આમ, માણસની તપાસ 
કવિએ સુપેરે કરી છે. 

“માળિયું' (પૃ..૧૪), “ટકોરો? (પૂ.૧૧), 
કાવ્યોમાં સમયને અવિરત પ્રવાહ અને ભૂતકાળનાં 
ભ્રાંતિયુક્ત સ્મરણો દ્વારા તરડાતું જીવન આલેખાયું 
છે. “ખીલો” (પૃ. ૨૦)માં કોષના વિજ્ઞાન અને 
ખીલાના વિજ્ઞાનની છણાવટ ચાલે છે. ખીલો 


' કવિલોક : નવેમ્બર-ડિશેમ્બર'૨૦૦૫ [૩૭ 


“દુનિયાનો ખૂંટો ખીલો લોખંડનો સાધનરૂપ પીડાદાયક 
કોષ છે અને સળિયો પણ લોખંડનું રૂપ છે. ખીલો 
જોડવાનું અને વાગવાનું કામ કરે છે. નિર્જીવ હોવા 
છતાં જીવે છે. માણસનાં શરીરે ખીલા ખોડાય તો 
પીડા જ આપ્યા કરે છે. માણસ માટે ખીલા પીડાના 
પ્રતીકનું રૂપાંતરણ જ છે. “આદર' (પૃ. ૨૬), 
'ડુંગળી' (પૃ.ર૯), 'ઘોડો' (પું.૩૨) અને “બન્રીજું 
પગલું' (પૂ. ૩૩) જેવાં કાવ્યોમાં માનવીની 
અસ્તિત્ત્તવમૂલક પરિસ્થિતિ આલેખાઈ છે. આવા જ 
એક 'મૂળ' (પૃ.૩૯) નામક કાવ્યમાં કવિ અસ્તિત્વની 
પરખ કરવાના નિરર્થક પ્રયત્નો આ રીતે વ્યક્ત કરે 
છે. 

“૪૯૧/ *કું ૪૭ 6૪ર ૪૭ %%/, 

દરેક ૪૭ ૧/5, %6 "હું *” 

૪/ ૪ જને તે”/ ૪૧૮-૪%/ અ/9%% સૂ 
અ/8* %૨.? . 

અહીં પાટી દર્પણ બનવાની શાશ્વત અસ્તિત્વ 
સ્પષ્ટ કરવા માટેની છે. સમયની બહાર જઈ 
નિરાંતનો દમ લેવાની વાત “વર્તુળ બહાર' 
(પૃ.૪૨)માં કરવામાં આવી છે. સમયનાં બંધનથી 
મુક્તિ કવિ આ રીતે મેળવવા ઇચ્છે છે. 

/, સૂઈ રછેનું છે ૭૦ 

£/0૧/%ન/ «તુજ જહ/ર. ” 

'કોષમાં સૂર્યોદય'ના ધરી રૂપં બે કાવ્યો “શોધ' 


-કદ્વિલોક:ઃ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર -૨૦૦૫-[૩૮ 


(પૂ. ૫ર) અને “કોષમાં સૂર્યોદય' (પુ..૫૩) બારીક 
વણાટકામ કરેલાં કાવ્યોમાં શરીરના અંગે અંગમાં 
થતી પ્રક્રિયા આલેખાઈ છે. શરીરમાં આવતા જાદુને 
શોધવાનો કવિનો આ પ્રયત્ન જુઓ : 
“₹/૪૪રછું 
ડીજ, ઉરછ ને ઝરત/જ૧/ 
* ₹કું જને. ” 
શ્વાસોચ્છવાસની પ્રક્રિયા અનેઃ કા આંગિક 
ઘરોબો કવિને આમ થાય છે : 
(6*૪૬૧/૪ /જેઠ/% જત /જે% %ન્જ ત્જ/રે 
/ર”7 અ %/% «૮૧/ ૪5 ત ૪₹૪%થુ. ” 
“માણસ'ની જેમ 'રાત્રિ' ૧થી પ (પૂ.૫૯થી ૬૫)' 
પણ એક 1701 બની જાય છે. અંધારમાંથી થતી 


જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને અંતર્મુખીપણું અહીં પ્રગટે છે. 


અંધકાર સાથે ને સૂર્ય-ચંદ્ર સાથે જોડાયેલું ઇન્ટરલ્યૂનર 


'માનસ આ કાવ્યોમાંથી એક પિંડ બનીને આવે છે. 


અહીં આ કાવ્યસંગ્રહમાંથી ઉલ્લેખ કરેલાં કાવ્યો 
સિવાયના અન્ય કાવ્યોમાં ક્યાંક ક્યાંક વધારે પડતી 
ગદ્યાળુતા ખટકે છે છતાં “કોષમાં સર્યોદય'ના તમામ 
કાવ્યો નોસ્ટાજીક ભય અને ભૂતકાળના 
સંસ્મરણોમાંથી બહાર નીકળી ગયેલાં છે. કાવ્ય 
અછાંદસ હોવાથી આધુનિક કહેવાતું નથી એ ભ્રમ 


આ કવિએ એમનાં કાવ્યો દ્વારા.સ્પ૨ કર્યો છે. 
નિ ક ક 


. શ્રુતિ - ચજેન્દ્ર શાહ ] 

. આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ _ 

* રાનેરી --મણિલાલ દેસાઈ 
, સાંત મકાવ્યો 

. પાંચ મહાકાવ્યો 

,“ જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 

* પરન્તુ - વિનોદ જોશી ' 
.-ટી.એસ. એલિયટ 

. ગદ્યકાવ્વય * 

. આપણાં ત્રકતુકાવ્યો 


નક તક (૨ ૮% છા ળા /:# વ ૮# ,“ ત 
ત્ક૭ 


ય 
ક ક 


- પાર્ધિવ - જગદીશ વ્યાસ 

, અંરીસાઘર - બારીન મહેતા 

. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી 
૧૫. પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ 


૮9 ત 
5 «/ 


 કવેવોકનોં પ્રકાશનો 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
_ અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 


૧. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા ૭-૦૦ 


૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૧૦-૦૦ 
અપ્રાપ્ય 


૧૬, નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


૧૭. સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો ર૪-૦૦ 
૧૮. આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
ર૦, દિલ આનંદ (0101 €00૯6)) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦ 
ર ર.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
ર૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 110 1118૮ 
01૯ /1લંલ॥॥ ]4વ તલનો 

અનુ.રજેન્દ્ર શાહ ૨૫-૦૦ 
૨૫. જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય રય-૦૦ 
૨૬. ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૨૪. ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ 
૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
૨૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્રશાટ ૬૦-૦૦ 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 


“વિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાંપ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 
'ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમેશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોકલવી.- 


કવિલોક ટ્રસ્ટ 
€/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ ' 





કવિલોક : નવેમ્બર-ડેસેમ્બર ૨૦૦૫ [૩૯ 





ખખાજછોહમણાં,પણ થશો અડધાઘડીકમાં, 
* ધરખમ અવાજના થશે પડઘા ઘડીકમાં. 


પાંપણ સુધી એ આવતા તો થઈ જશે વરાળ, 















સૈકા સુધી એ સ્વેદ વડે સિંચવા પડે, 
કોણે કહ્યું ફળી જશે સ્વપ્ન ઘડીકમાં! 


વરસોથી એકધારી જે કાપી રહ્યા મજલ, 
ધૂળવાયરે વણી જશે રસ્તા ઘડીકમાં. 
હેર રંગ પર પડી જશે પડદા ઘડીકમાં. 
, તારા વગરની થઈ જશે દુનિયા ઘડીકમાં. 


સ્થાનસમર્પિત . 
'કુવિલોક'નો એકે ચાહક તરફથી 


“ કવિલોક :,.નવેમ્બર-ડિસેમ્બર--૨૦૦૫ [૪૦ 


વાદળ બની ઊડી જશે દરિયા ઘડીકમાં. 


તખ્તા ઉપર છવાઈ જશે શ્યામ શૂન્યતા, 
 ફ્રુનિયા વગરનો તું ય ઘડીમાં થઈ જઈશ, _ 


(“તૃપિત સૂર્ય'માંથી) , --ક્રિસનસોસા .& 







ય 


1 
ક. 
ર 


ક 


કી 
કડ 






ક કે 





રી 








તંસ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ ઈ ર... જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૨૦૯ 
શિશિર વર્ષ ૪૯ઃ અંકઃ ૧ 
વિર (ઃ સળંગ અંકઃ ૨૮૯ 
કે 
ઠે ગુજરાતી કવિતાનું :છતુપત્ર 
7 ધીરુ પરીખ 
87૮7? .- ત 2 
ર. 
ર 
યે રો 
કે ન ફ્ 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું કતુપત્ર : શિશિર વિ.સં. ૨૦૬૨ : વર્ષ ૪૯ : 


કવિતા અને બોલચાલની ભાષા 


વિમર્શ 

હોમરકૂત મહાકાવ્ય ઇલિયડ 
રસાત્મકમ્‌ 
સમ્પ્રસાદ 

બંધ છે, ખુલ્લો છે 
શ્વાસોનો સાર 
સપ્તપદી સૂર 

તું 

ગોડબ્લેસ યૂ 
આકાશ 

ગઝલ 

ગીત 


આ વનહંસનું સ્વખ મને ક્યાં ... 


એકસરખાં લાગતાં 
બે સોનેટ 

બે કાવ્ય 

ઊંઘ 
બાંધવું-છોડવું-બાંધવું 
બે ગઝલ 

પધારી 

શિવનો ઝરો 

બે ગઝલ 

આ તે કેવુ મંન 
ઊંઘ આવતી 
છેલ્લી બાજીનું ગીત 
બે ગઝલ 

બે ગઝલ 

જિન્દગી બહુ 
કેદછે 

મૅ ભૂમિકા કરી 

બે ગીત 

સાંજ વરસાદી મળે 
હજારમાં જ્રેયાં 

બે ગઝલ 


ધીરુ પરીખ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 


રાજેન્દ્ર શાહ 
ધીરુ પરીખ 
યોસેફ મેકવાન 
યોગેશ જોષી 
ઇંદ્ર શાહ 
મુકુન્દ પરીખ 
મેહુલ ત્રિવેદી 
તથાગત પટેલ 
અનિલ ચાવડા 
યશવંત ત્રિવેદી 
ભરત વિંઝુડા 
નટવર ગાંધી 
પ્રફુલ્લ રાવલ 
રાજેન્દ્ર પટેલ 
દક્ષા પટેલ 
દિલીપ શ્રીમાળી 
રાજેન્દ્ર પટેલ 
મૉન બલોલી 
રાકેશ હાંસલિયા 
પ્રફુલ્લ પંડ્યા 
કિશોર મોદી 
પ્રફુલ્લ પંડ્યા 


કૌશિક પંચાલ" 


જયમન વાળા 'જલન' 
'પ્રણધ' જામનગરી 
બ્રિજ પાઠક 

કિશોર મોદી 

જયંતી પટેલ 

સુધીર પટેલ 

ગૌરાંગ ઠાકર 

સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 


સ 


ર૭ 


અંક ૧ સળંગ અંક ૨૮૯ 


એકરાર ફિલિપ કલાર્ક ર૮ 
ભીતર સંતાય છે ત્રિલોક મહેતા ર૯ 
જાગવાનું હોય સુધીર પટેલ ૨૯ 
બે કાવ્યો પ્રીતમ લખલાણી ૩૦ 
ત્રણ લઘુ કાવ્યો મીતમ લખલાણી ૩૦ 
બે ગઝલ સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ૩૧ 
શાતા વળે છે પંકજ ત્રિવેદી ૩૨ 
રે મન! જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ ૩ર 
જપાય છે દત્તાત્રય ભટ્ટ ૩૨ 
શિશુકાવ્યો 

બે કાવ્યો મંગળ રાવળ “સ્નેહાતુર' ૩૩ 
આસ્વાદ રાધેશ્યામ શર્મા ૩૪ 
અવલોકન 

ગઝલના વળાંકે યોસેફ મેકવાન ૩૬ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ 
રૂ. ૧૦૦/- રહેશે તેની સહુએ નોંધ લેવી 


તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 
આવરણ : કલાધર વૈષ્ણવ 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૫૦૦. 
અમેરિકાઃ વાર્ષિક 57. અથવા રૂ. ૩૫૦. આજીવન 5 150; ઇંગ્લેન્ડ ઃ 
વાર્ષિક £ 6, આજીવન 2 100. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૨૦. 
“કાવિલોક' દિમાસિક વર્ષની છ :ઇતુઓમાં દર બે માસે - ફેબ્રુઆરી, 
એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને [ડેસેમ્બરના અંતમાં -પ્રક્ટ 
થાય છે. 








કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયષુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 


પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ર૨૧૪૩૬૩૫ 


શિશિર વિસ કલર, ૪-:-* ઝેક ઝક સ 









ય ક 
હહ ન હજો વાણી મને!!વાણી થરી? મનં;પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો પામો પાકટ્ય ય શુરુ એરે. 


જ ન. કવિતા 'અખે બોલચાલની ભાષા 
કવિતા, ભાષૉની : કલા છે..ભાષા એનીઃઅમિવાર્ય-સામગ્રી છે. સંર્જક જે કંઈ વિચારતો હોય છે, જે 
કંઈ અનુભંવતોઃહોયઃછે/ જે કંઈ સંવેદતો હોય છે.તે'પોતાની ભાધામાં જે. આથી-જસર્જક કવિને મૉટે 
. ભાષા મહત્તનું કાવ્યાંગ છે. ધરત્તુ'ભાષા શબ્દને જયારે આપણે વ્યાંપક અર્થમાં પ્રયોજીએ છીએ ત્યારે 
તેમાં તેની પ્રશિષ્ટતાનીસાથે ઉપભાપા, એટલે કે પ્રદેશવિશેષ કે'જાતિકોમં વિશેષ બોલી (હતાલ્ત) અને 
બોલચાલની (ર010ત01॥1) ભાપાલઢણો-કેઃબોલચાલના શબ્દપ્રયોગો તેમાં'સમાવિ'2 છે. આંથી વ્યાપક 
અર્થમાં જો.વાત કંરીએ.તો ઉપરોક્ત કોઈ પણ સંદર્ભની ભાષા કાવ્યંસર્જનમાં ખંપમાં લેવાતી હોય છે: 
વિશ્વભરના-કાવ્યરાશિમાં'પ્રશિષ્ ભાધોનો ઉપયોગ-કરીને રચાયેલી કાવ્યરચનાઓ વિપુલ માત્રામાં 
છે:અનેઃ વિશિષ્ટ માત્રામાં પણ છે; આવી.પ્રશિષ્ટે ભાપાપ્રયુક્ત કાવ્યકૃંતિઓ વિશાળ'અને વિદગ્ધ 
ભાવકવર્ગને'પરિતૃપ્ત કરી શકે-છે;'કરતી-આવી છે.-આવી કાળબાની-જમાને'જમાનૈ બદલાતી રહેછે, 
“કારણકે'ભાષો'કોઈ સ્થગિત કે'સ્થંભિતજલરાશિ યથી, એલો વહેતો પ્રવાહ છે, એમાં નવાનવા શબ્દો, 
શબ્દસમૂણો ઉમેરાતા રહેછે,-કેટલાક કાલગ્રસ્ત થતા જાય છે. આથી સાચો અને સમર્થ સર્જક પોતાબાઃ 
જમાનાની માન્ય ભાષાનો સમુચિત પ્રયોગ કાવ્યમાં કરતો આવ્યો છે:'આં માન્ય ભાધાઃએટંલે જ બહુજન 
સમાજથી સ્વીકૃત અને પુરસ્કૃત ભાપા. સામાન્યરીતે પ્રત્યેક કાળતબંક્કે સર્જક આવી-માન્ય ભાપાનો 
ઉપયોગ કરતો.હોય છે.:આને જં શિર કે-પ્રશિષ્ટ ભાપાબદ્ધ કાવ્યરચનાકંણીએ છીએ. મમા 
અને પ્રશિષ્ટ્તા પણ કાળક્રમે સ છે. હા, “પણ' રે'એઃબરું કે કે ક શિશિર ભાષા તેતે 
કાળનાઃસમાંજની-સંસ્કારિતા વ્યક્ત કરે છે. છ અ દ મ્ય 


“ કાવિલોકેડ જાન્યુંઆરીઃ્ફેબ્રુઓરી -૨૦૦૬ [૧ 


“જેમ એક તરેફથી"આવી માન્ય ભાષા કાવ્યસર્જનમાં મહત્ત્વનો માપદંડ બને'છે તેમ બીજી તેરેફથી 
પાદ પ્રદેશે'લોકભાષામાં લોકવ્યવહાર ચાલતો હોય છે. આવી લોકવ્યવહારમૂલક ભાષાનું પ્રયોજન 
સામાન્ય પ્રત્યાયનથી વિશેષ હોતું નથી. રોજ-બ- “રોજના વ્યવહારોને 'આવી વ્યવહારમૂલક ભાષાપ્રયુક્તિથી 
ભાષક સમાજ પરિતૃમતિ અનુભવતો હો હોંય છે. ત્યાં તે ભાષ કે સમાજને માટે ભાપા કોઈ સર્જનાત્મક મૂલ્ય 
નથી, એ તેને માટે માત્ર હ્લવહાર-મૂલ્ય છે: આથીઃકવિ સામાન્ય રીતે રોજ-બ-રોજની ભાષાપ્રયુક્તિમાં ર 
કાવ્યસર્જન કરવાનું ટાળતો ,હોયઃ છે. .એણે :ભાષાને- સંસ્કારિતાથીઃસ્વીકારી' છે, અને 'એટલે 'જ કવિ 
કાવ્યમાં પરિસ્કૃત ભાપાપ્રયુક્તિનો આશ્રય લેતો.હોય છે. 

આમ કરવા જતાં ક્યારેક એવું આત્યંતિક પરિણામ પણ-આવે છે કે કાવ્યભાષા સામાન્ય ભાષાથી 
જુદી પડી જઈ કૃતક ભાપા બની રહે છે. આવો કૃતક ભાષાનો અતિરેક કાવ્યબાનીને નૈસર્ગિક રહેવા દેતો 
નથી, “આવું જયારે થયું છે અને થાય છે ત્યારે તે કૃતક કાવ્યબાનીઃકાવ્યભાષા કૃતક કાવ્યરચનાઓના 
ગંજ ખડા કરે છે. આવા સમયે જ સમર્થ મૌલિક સર્જક ભોય ભાંગવા આગળ આવે છે, અને કૃતક 
કાવ્યભાષામાંથી કલાકૃતિને મુક્તિને માર્ગે લઈ.જાય છે. વળી, ગણમેળ-છંદોમાં ઘણી વાર એવું બને છે 
ઝે કવિની.અનુભૂતિને અતુરૂપ શબ્દ છંદોલયમાં બંધબેસતો ન હોય ત્યારે તેની અવેજીમાં કોઈ અન્ય 
અપૂરતી અર્થ છાયાવાળો શબ્દ.તેશે પસંદ કરવો પડતો હોય છે. આમ, ક્યારેક ગણમેળ છંદો સ્વયં પણ 
કૃતક ભાષાપ્રયોગ માટે કવિને વિવશ બનાવતા હોય છે. આનું આપણે ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ નાંનાલાલનું 
છે, તેમને પોતાની ભાવભરતીની વિરાટ છોળો અભિવ્યક્ત કરવા “છંદનાં ઝાંઝર' ટૂંકા.પડતાં લાગ્યાં 
હતાં, અને તેથી જઃ તેમણે છંદોત્યાગ;કરી કાવ્યભાપાને વાણીના સ્વાભાવિક ડોલન તરફ વાળી હતી. 
' અલબત્ત, એમાં એમણે પદવ્યુત્કમોનો અતિરેક કર્યો હતો અને તેથી વળી પાછી 'તે પદવ્યુત્કરમયુક્ત 
કાવ્યબાની,/અન્યઃરીતે કૃતક બનવા-પામી હતી. આ અને આવા અન્ય ભાષાવિનિયોગોમાંથી ધડો લઈ 
આપણે ત્યાંબહુધાઅનુગાંધીયુગની કવિતામાં,આપણી ભાષાની બોલચાલની લઢેણોનોઃબહોળો'ઉપયોગ 
શરૂ થયો,;જેશે ગઘકાવ્યનું મેદાન મોકળું કરી આપ્યું.એમ તો સુન્દરમના એક કાવ્યમાં રાઘવ જે:ગણમેળ' 
છંદમાં ઉક્તિ પ્રક્ટ કરે.છે તે પણ કંઈ ઓછી સ્વાભાવિક નથી!.; : .* હ “ઝે 
,- .-.. . ૧ર-૭૯%૦/૪ ૦/૪ હર? ક્ુછ9૪ુ”:  ... ૨૬ 
“અહીં ત્રીજી શ્વુતિનું સ્થાન લધુ છે છતાં કવિએ “કે” દીર્ઘ વાપરીને અને તેને બોલચાલનો “ક' અભિપ્રેત 
, રાખી છંદમાં ચલાવી લીધો છે તે છંદમાં ભાવોપકારક બની રહે છે. પદવ્યુત્ક્રમં કર્યા વગર પ્રસ્તુત પંક્તિમાં 
કવિએ પાત્રના મનોભાવને સચોટ રીતે અભિવ્યક્ત કર્યો છે. આમ છતાં પણ સર્જક કવિઓને'બોલચાલનીઃ 


કવિલોક, : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬* [૨ 


ભાષાલઢણો વધુ આકર્પતીગઈ છે,અને પરિણામે માત્રામેળઃછંદોમાં કે ગઘકાવ્યોમાં ગઘલયની ગુંજાશનો 
કયાસ કઢાયો છે, તે વિદગ્ધ ભાવક અનુભવી શકશે... : મ 

પરન્તુ આ બોલચાલત્તી ભાષામાં પણ ઉચ્ચાવચતા.હો હોય છે જ. સર્જક કવિઃતો બોલચાલની ભાપાના 
પ્રયોગમાં પણ સભાન રહેતો હોય છે. ક્યારેક આ બોલચાલત્તી ભાષાને નામે પ્રાદેશિક બોલીઓ કે 
જાતિકોમની વિશિષ્ટ ઉચ્ચારણ-રીતિઓનો બહોળો, અનુચિત,'ફેશનપરસ્તીભર્યો, તવતાની અભિજ્ઞાપ્રેર્યો 
અતિપ્રયોગ કાવ્યમાં ભાપાસ્તરે-રસવિદ્ન સર્જે છે. બોલચાલમી' ભાપો એટલે પ્રાદેશિક બોલીઓ કે 
જાતિ-કોમનો વિશિષ્ટ શબ્દોચ્ચોરણો' નીં: જુ અણી. બોલચાલની ભાષાનો કં કાબેપ્રયોગ કરનાર સર્જક 
કવિએ આટલો” વિવેક ચૂકવા જેવો નથી. ” કે ક . 

ેમંખું 'અમ'; _'શું'નું સુંરેતીઃ 'હું' શા [વેશિષ્ટ ઉચ્ચારણ માટે, 'તિધટક માટે, કોઈ લિપિચિહ 
નથી.),'“પાણી'નું 'પોણી', “ગાંધી'નું: 'ગૉધી', 'બકરી'નું''બચરી', વીંછી'નું 'વેંછી',''છે'નું.“શે' કે 
ગામઠી ગીતામાં'આવતા “અર્જુન' નું 'અરજણિયા' અને' “કૃષ્ણ'નું'કરસનિયા' જેવા શબ્દો કોઈ કાવ્યમાં 
એની આંતરેજરૂરિયાત 'પ્રમાણે ક્યાંક આવી જ્તા હોય તો તે નિર્વાહય બને છે. પાત્રની એકોક્તિ કે 
સંવાદોક્તિઓમાં આંપ્રકારે બોલીના પ્રયોગો તે તે સ્થાને ઉપકારક બની શકે. પરન્તુ જે ભાવ અનુભૂત 
છે, જે કથ્ય છે તેતે કેવળ પ્રયોગ ખાતર કોઈ બોલીમાં ઢાળીને આખી રચના કરવાનું પ્રયોગદાસ્ય- કાવ્યને 
ભાષાસ્તરે પ્રાકૃત કક્ષાએ લાવી મૂકે છે. બોલચાલની ભાષાનો પણ એક પ્રકારનો શ્ષિષ્ટ વ્યવહાર હોય છે. 
કેવળ એ બોલચાલની લઢણો,'તેના'વાફ-લયો; તેના વાંફ-યતિઓ પર અવલંબતી લાપાપ્રયુક્તિ કાળને 
ભાષાકીય # કૃતકતામાંથી ઉગારી સાહજિકતા તતરફ દોરી જાય છે અને એક આગવું રસવિશ્વ ઊભું કરી 
આપેછે. ર પ સ ડૂ 
આવી દૅષિએ' પા ભાષા કાવ્યને ઉપકારક જરૂર બની શકે,"પણ એનો અર્થ એવો તો નહીંજ 
કે કેવળ અને કેવળ બોલચાલની ભાષા જ કાવ્ય મોટે અ-નિવાર્ય અને ઉપ-કારક છે- 


ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૨૦૦૯ “-- * ી ' ધીરુ પરીખ 


7“ *# -!** 


“કવિલોક : જાન્ધુઓરી-ફેબ્રુઆરી ન૨૦૦૬- [૩% 








'વિમર્શ-- ન્ન કડ ટે ---- સઝ નકક 


હોમરકૃત મહાકાવ્યઃ ઈલિયડ* દિ 
કત ' કર * દુષ્યન્ત પંડ્યા * -““““-* 


ફર 
જ કુ 


ડં યોમિડીઝ મેદાનની વચ્ચે આવી ઊભો રહ્યો; 
એના અક્ચોની ડોક તથા છાતીએથી'પરસેવાના હેલા 
નીતરતા હતા. પોતાના ઝગમગતા રથમાંથી એ નીચે 
ફૂધો અને ચાબૂકને ઘૂંસરીને ટેકે રાખ્યો. એના વીર 
અશ્વપાલ સ્થેનેલસે પારિતોષિકો તરત લઈ લીધાં. 
હર્ષ છલકંતા પોતાના માણસોને એણે ત્રિપાદ લઈ " 


જવાનું અને તેની સાથે ઇનામમાં મળેલી નારીને પણઃ 
લઈ જવાનું તેણે કહ્યું. પછી એણે ઘોડાઓને છોડ્યા. 


પછી રથ હંકારતો આવ્યો એણ્ટિલોક્સ, નેસ્ટરતતો 
પુત્ર વેગથી ઘોડા વાળીને એણે મેનેલોઝને હરાવ્યો ન 
હતો પણ મુક્તિથી એણે'તેમ કર્યું હતું. તે છતાંય એની 
વાંસોવાંસ જે મેનેલોઝ અને એના- અશ્વો આવ્યા, 
પોતાના ધણીના રથના પૈડૉઓથી ઘોડો જે અંતરે હોય 
તેટલું જ અંતર એ બે વચ્ચે હતું, જાણે ઘોડાની પછડી . 
પૈડાંને ચડકતી ન હોય. મેનેલોઝ,અને અજોડ * 
એણ્ટિબોક્સ વચ્ચે તેથી જરાય વધારે અંતર ન હતું. 
એ ઘટના બની મેનેલોઝ ચકર્કેક અંતર જેટલો પાછળ 
પડી ગયો હતો. પણ એગામેમ્બોનની ઘોડી ઈશિએ 
પાણી બતાવવા માંડ્યું અને દોટ વધારે લાંબી હોત 
તો મેનેલોઝ આગળ નીકળી જ ગયો હોત, બંને સાથે 
પણ ન આવ્યા હોત. 

આઇડોમન્યુઝનો પ્રસિદ્ધ સ્કવાયર મેરિયોનેસ 
મેનેલોઝ પછી ભાલાફેંક અંતર આવ્યો, એમાં લાંબી 
કેશવાળીવાળા ઘોડાપ્રતિયોગિતાના સૌથી ધીમા ઘોડા 
હતા અને એ પોતે પણ પ્રતિયોગિતા માટેનો નખળામાં 
નબળો સારથિ હતો. 

સૌથી છેલ્લો આવનાર હતો એડ્ચિટસનો પુત્ર 


કવિલોક.ઃ ,જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી.-૨૦૦૬ [૪ 


- ૨૪. સિમ સંસ્કાર અને' કીડોઓ. 


“યુમેલસ' પોતાના'સુંદરઃ રથૅને'એ જાતે ખેંચતો-હતો 
અનેઃપોતાનીઃઆગળ'પોતાનાં ઘોડાંને હંકારી રહ્યો” 
હતો. આ જોઈને અકિલીઝને એ આદમી પ્રત્યે ખેદ 
ઊપજ્યો. એ વર્તુળમાં ઊભો થયો અને એણે સૂચન. 
કર્યું. સૌથી ઉત્તભ સારથિ સૌથી છેલ્લે આવે છે. ચાલો, ” 
આપણે એને પારિતોપિકે આપીએ કારણ એજ યોગ્ય 
' થશે. બીજું એને'આપો, પહેલો તો ડાયોમિડીઝ છે.” 

આં.વિચારને સૌએ વધાવી લીધો અને, લોકોની” 
_ તાળીઓના ગડગડાટથીપ્રેરાઈ, અકિલીઝયુમેલસને: 
ઘોડી આપવા જતો હતો તેવે, નેસ્ટરપુત્ર એશ્ટિલોકસે 
ફૂંદી આગળ આવી, પેલ્યુઝપુત્ર સમક્ષ વિરુદ્ધ ે 
સોંધાવ્યો. નામદાર ચકિલીઝ, એણે મોટે અવાજેકહ્યું, 
'તમે જેમ કરો છો તેમ કરશો તો હું વિરોધ કરીશ. 
યુમેલસનો રથ અને એના યોડા મુશ્કેલીમાં મુકાણા 
અને સારો હાંકનાર હોવા છતાં યુમેલસ પોતે પણે 
મુકાણો માટે, તમે તેમ કરી મારું પારિતોષિક ઝૂંટવી, 
લો છો. વાસ્તવમાં એણે અમર દેવોને પ્રાર્થના કરવી 
જોઈતી હતી. તેમ કર્યું હોત તો એ પ્રતિયોગિતામાં 
“છેલ્લો આવત નહીં પ પરંતુ, તમને મોટે ખેદ-થતો હોય- 
અને એ તમને ગમતો હોય તો તમારી કુટિરમાં પુષ્કળ 


સોનું છે, તો છે, ઘેંટા છે, દાસીઓ પણ છે અને તેજ 


તોખારો પણ છે. એમાંથી કંઈ પસંદ કરી, મારા ઈનામ 
કરતાં પણ એને વધુ સારું આપી શકો છો. અથવા 
હમણાં જ તેમ કરી સેના તમને તાળીઓથી વધાવે તે 
પણ સાંભળો પણ આ ઘોડીને હું જવા નહીં દઉ. જેની 
એને લઈ જવાની ઈચ્છા હોય તે આવે ને મારી સાથે 
મુક્કાબાજી કરે !” 


 :આ સંભાષણે અકિલીઝના'મોં પર હાસ્ય રમતું 

કર્યુ, એને એણ્ટિલોકસ હંમેશાં ગમતો, એનો પ્રિય 
ચુદ્ધ-સાથી એ, હતો. અને અત્યારે એ.વધારે.રાજી 
થયો. એણે એને ઉદારતાથી કહ્યું, 'એણ્ટિલોક્સ તું 
ખરે જ એમ ચાહતો હો કે મારી કુટિરમાંથી. કશુંક 
મંગાવી હું યુમેલસને આશ્વાસન પારિતોષિક આપું 
તો હું એમ તારે 'માટે પણ કરી' શકું છૂ. 
એસ્ટેરોપીઅસનું મેં પડાવી લીધું. બખ્તર હું એને 
આપીશ. એ કાંસાનું બનાવેલું છે અને આખું કલાઇ 
ચડાવેલું છે એ ભેટ,એને ગમશે!” . 

“પછી એણે પોતાના સ્કવાયર ઓટોમીડોનને 
પોતાની કુટિરમાંથી' એ. બખ્તર- આણવા જણાવ્યું. 
કુટિરે*જઈ ઓટોમીડોને તે આહ્યું, અતે અકિલીઝે 
એ, યયુમેલસને આપતાં.એઃ ખુશખુશાલ થઈ ગયો. . 
,-: પણ વાત, ત્યાં પૂરી ન થઈ, મેનેલોઝે 
એણ્ટિલોકસને.ક્ષમા આપી.ન હતી અતે, ખારો ઝેર 
થઈને એ ઊઠયો. એક છડીદારે એને દંડ આપ્યો અને 

* લોકોને શાન્ત રહેવા કહ્યું, પછી, હતો તે રાજવી જેવો 
દેખાતો મેનેલોઝ બોલ્યો : 'એણ્ટિલોકસ, તું તો બહુ 
સમજદાર આદમી લાગતો હો.'તે શું કર્યું તે તું જરા 
જો. તારી ક્યાંય ધીમી જોડ વડે મારી લગભગ આડે 
આવીને;તેંમારા હાંકવાને તિરસ્કૃત જેવું બનાવી, મારા 
અશ્ચોમાં વિજયઃ. અટકાવ્યો 'છે. 'નામદારો, 
આર્ગાઈવોના સેનાનીઓ અને સલાહકારો,'અમારી 
બેઉની' વચ્ચે તટસ્થતાથીઃ તમે.ન્યાયઃ તોળજો જેથી, 
આપણો કોઈ શસ્રધારી એમ ન. કહે.કે, જૂઠું બોલીને 
મેનેલોન્ડે-એણ્ટિલોક્સને'કરાવ્યો અને ઘોડી લઈને 

, ચાલતો.થયો,.એના ઘોડા ખંરે જાઘણાં, ધીમાઃહતા; 

એનામોભાઅત્તે એની શક્તિને,લઈને એ ઊંચો આવી 
ગયો છે. તા જી, વધારે વિચારતાં હું જ દાવો ' 
સાંભળીશ અને કોઈ ડનાન મારી ઉપર' અન્યાયનો 

- આરોપૃ.મૂકે તેત્તો મને ડર નથી, કામ ન્યાયપૂર્ણ રીતે 


ચાલશે.. નામદાર .એણ્ટિલોક્સ, બરાબર આગળ 
આવો. તમારા રથ અને ઘોડાઓની જોડની આગળ 
ઊભો.રહો, હાંકતી'વખતે રોજ પકડો છો તે ચાબુક 
હાથમાં રાખો, અને ભૂકંપક પોઝેઇડોનના શપથ ખાઈ 
કહો કે તમે ઇરાદાપૂર્વક અંચી કરીને મારા રથને 
અટકાવ્યો નહતો. 


“બસં, બસ,' એણ્ટિલોક્સ લી “રાજા 


'મેનેલોઝ હું,તમારા કરતાંઘણો'નાનો છું અને તમે, 


મારાથી મોટેરા અને ચડિયાતા, નાનો જવાનડો કેવી 
રીતે નિયભ્ તોડવા તરફ વળે છે તે બરાબર જાણો 
છો. એની બુદ્ધેજેટલી વેગીલી છે એટલો એનો વિવેક 
તર્કશુદ્ધ નથી. તો મને માફ કરો અને, મારી પેળે જ 
મેં જીતેલી ઘોડી'હું તમને લેવા દઈશ. વિશેષમાં તમે, 
કંઈ વધારે કે વધારે સારું મારી પાસેથી આપશો તો, 
'તમને એ હું ખુશીથી આપીશ પણ, તમારી નારાજગી 
વહોરવાનું પસંદ નહીં કરું અને દેવો આગળ જુઠું નહીં 
બોલું.' 

આટલું બોલીનેમહાન નો પુત્રેઘોડીને દોરી 
જઈ એની રાશ મેનેલોઝના હાથમાં મૂકી તેવે, ખેતર 
પાકો ડૂંડાથી ઊભરાતું હોય અને એ ડૂંડાઓ પરપડેલી 


ઝાકળ પુલકિત થઈ ઊઠે તેમ એ પુલકિત થઈ ઊઠયો. 


આમ, મેનેલોઝ, તમાર! હૃદયમાં ઉષ્મા છલકાઈ અને 
તમે આમ ઉત્તર'વાળ્યો. 

1. 'એણ્ટિલોક્સ, જતું કરવાનો હવે મારોવારો.છે. 
તું કદી,લાગણીવશ કે-અધીરો નથી થયો. અલબત્ત, 
[યુવાનીનો છાક આ કિસ્સામાં વિવેકબુદ્ધિ ઉપર ચડી 
બેઠો હતો.:પણ'બીજી વાર તારાથી ચડિયાતાઓના 
કરતાં આગળ ટપી જવા બાબત ધ્યાન રાખજે: બીજો 
કોઈ અક્રિઅન મને આટલી સરળતાથી શાન્ત ન કરી 
શક્યો હોત..પણ મારે ખાતર તે ઘણું સહન કર્યું છે ને 
ઘણો પરિશ્રમ કર્યો છે'ને તારા ઉમદા પિતાએ તથા 


:.ભાઈએ પણ તેમ કર્યું છે,એટલે હું તારી ક્ષમાયાચના 


: કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ *[૫ ા ી ી 


:સ્વીકારું છું. એટલુંજ નહી'પણે ભલે મારી-હોય ને 
છતાં, આ ઘોડી હું તને આપું છું છું તે અહીંના આપણા 
દેશવાસીઓને દાખવવા કે મારામાં ગર્વ કેડંખ નેથી.' 
આટલું બોલીને એણે એણ્ટિલોકસના એક 
અનુચર નીઓનને તે ઘોડી આપી દીધી અને પોતે 
ચમકતી કીટલી લીધી. ચોઘે આવનાર મેરિયોને બે 
સુવર્ણમુદ્રાનું ચોથું ઇનામ લીધું. પાંચમું બકડિયું લેનાર 
કોઈ નહીં હોઈ અકિલીઝે તે નેસ્ટરને આપ્યું. વર્તુળની 
વચ્ચે જઈ એ બોલ્યો : આદરણીય નામદાર આ 
સ્મૃતિચિહ્ર તમારી પાસે રાખો. પેટ્રોમ્લસની 
અંતિમક્રિયાની યાદ એ તમને આપશે કારણ, એ 
માણસને તો તમે ફરી જોવાના નથી. તમને જે ઇનામ 
આપું છું તેને ક્રીડા સાથે કશો સંબંધ નથી;'કારણ છું 
જાણું છું કે તમે નથી તો મુક્કાબાજી કરવાના કે નથી 
કુસ્તી કરવાના, નથી પાયસ્પ્ધામાં ઊતરવાના કે તેથી 
ભાલાફેંકમાં ભાગ લેવાના. આ સર્વ માટેની તમારી 
વય કયારનીયે વીતી ગઈ છે. 
આમબોલતાં બોલલાં એણે પારિતોપિક નેસ્ટરના 
હાથમાંમૂક્યું. નેસ્ટર આનંદ પામ્યો અને એણે ભાપણ 
કર્યું. “હા, મારા બેટા, તેં કહ્યું તે બધું સાચું છે. મારાં 
ગાત્રો ગળી ગયાં છે?*મારા પગ હવે સ્થિર નથી રહી 
શકતા અને'મારા હાથ હવે અગાઉની માફક ખભા 
આગળથી છૂટથી ફરી શકતા નથી. બપ્રેઝિયોનમાં 
નામદાર 'એમેરિન્સ્યુઝ દંફનાવ્યા ત્યારે-હતો તેવે 
જુવાન 'અને ત્તાકાતવાન હું હોત તો કેવું સાર્‌! ત્યાં 
કોઈ જ મારો બરોબરિયો ન હતો, એ એપિધનોમાં 
શું, પાઇલિયનોમાં શું કે ખમીરવાંળા ઇટોલિયનોમાં 
શું. ઈતોપ્સના' દીકરા 'ક્લિટોમિડીઝને'- મેં 
શુક્કાબાજીમાં"હરાવ્ધો'હતો. પ્લુરોનનોએડકીઅસ 
ફુસ્તીમાં ભારા સામો આપ્યો હતો-અનેહું જીત્યો'હતો, 
વેગીલા ઇફિકલસને'મેં પાયસ્પર્ધામાં હરાવ્યો હતો 
અને; ભાલાફેંકમાં ફાઇલ્યુસ:અને.પોલિડોરસના 


કવિલોક, : .જાસ્યુઆરી-ફેષ્રુઆરી -૨૦૦૬- [૬ 


કરતાં 'મારો ભાલો આધેરો ગયો 'હત્તો. પાત્ર 
રથસ્પર્ધામાં બ મોલિયોનસોએ મનેહાર આપી હતી, 
એમને મારી પ્રત્યે નામરજી હતી અને, ટોળાંમાંથી 
મનેઃ ભટકાડીને એ લોકો જીત્યા હતા, કારણ, એમ 
થાય તો જ મુખ્ય ઈનામ ઘરમાં જ રહેતું હતું. એ બંને 
જોડિયા ભાઈઓ હતા.'ઉપડવાથી માંડીને અંત સુધી 
એક ઘોડા હંકારે ને બીજો ચાબુક વીંઝતો.' 

“એવો જણ હું હતો. હવે મારે આ બધી બાબતો 
જુવાનિયાઓ પર છોડી દેવી જોઈએ અને, ઘડપણના 
દુઃખદાયક પાઠો સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ. પણ એ 
કાળે તો મારો બરોબરિયો કોઈ નહતો. વારુ, તમારા 
મિત્રની અંતિમવિધિની પ્રતિયોગિતાઓ ચાલુ રાખો. 
તમે આપેલી ભેટનો હું આનંદપૂર્વકસ્વીકાર કરું છું. 
મને તમારા માટે કેવી ભલી લાગણી છે એ તમે જાણો 
છો તેનો મને આનંદ છે અને આપણા દેશવાસીઓના 
જે આદરનો હું અધિકારી છું તેની એક પણ તકે તમે 
જતી'કરતા નથી તમે જે કંઈ કરો છો તેનો બદલો 
ઈશ્વર તમને આપો! 

આભાર વ્યક્ત કરવા માટે નેસ્ટરે જે બધું કરું તે 
સાંભળ્યા પછી, પ્રેક્ષકોયું' ટોળું' વીંધી અકિલીઝ - 
મુક્કાબાજીની સ્પર્ધા માટેનાં પારિતોપિકો લઈ 
આવ્યો. આ પીડાકારક પ્રતિયોગિતાના વિજેતા મૌંટે 
એ એક ધીંગું ખચ્ચર લઈ આવ્યો. ખચ્ચર છ વર્ષનું 
અને કેળવાયેલું હતું ખચ્ચરને કેળવવાંએ ખૂબ કઠિન 
કાર્યછે, પરાજિત થંનાર માટે બે બાજુ કડાંવાળો ઊભો 
જામ'હતો; ઊભા 'થઈને*એણે' આકાઈવોને 
પ્રતિયોગિતાની'ઘોષણા કરીઃ નામર્દાર:એગોમેમ્નોન 
અને'અકીઅન યોદ્ધાઓ; અહીં આ બે પારિતોષિકો 
છે'ે એમને-માટે' બે'પુષ્ટિયુદ્ધ'નિષ્ણાતોને આગળ 
આવી. પોતાની શ્રેષ્ઠતાઃ સાબિત કરવા આવાંહન કરું 

છું.'સૌના મત અનુસાર જે સ્પર્ધક અપોલોનો પ્રિય 
પ પુરવાર થશે તે આ ધીગું ખરરરે પ્રાપ્ત કરરે. 


સ્પર્ધામાં હ હારનારને આ બકાંડેયો જામ મળશે. . 
. તરત જ એક કદાવર દેખાવડો આદમી. ઊભો 
થયો. એ હતો. પેનોપ્યુસનો પુત્ર એપીઅસ. પ્રથમ 


પંક્તિનો મુક્કાબાજ. ખચ્ચર ઉપર હાથ મૂકીને બોલ્યો 


: જામં.લેવાવાળો આગળ આવે. ખચ્ચર મારું છે ને 
મને હરાવીને કોઈ એને લઈ,જઈ.શકશે નહીં. કારણ, 
ઉત્તમ સુક્કાબાજ હોવાનો મારો દાવો છે. યુદ્ધમાં-હું 
કુશળ નથી એ સાચું છે. કોઈને કંઈ બધુંય ન આવડતું 
હોયૃ પણ એ શું પૂરતું નથી? હું શું કરવાનો છું તે કહી 
દઉં.. મારી સાથે આવનારના માંસના લીરે લીરાં 
ઉડાડીશ અને એનાં હ હાડકાંપાંસળાં ભાંગીને ભુક્કો 
કરીશ.મેં એને ઠેકાણે પાડ્યો હોય ત્યારે, એને ઉપાડી 
જ્વા માટે એના બધા ડાંઘુઓ નજીક ઊભા રહે તેવી 
મારી ભલામણ.છે.. .: ;,; . 

સ્રા પડકારત્તા પ્રત્યુત્તરરૂપે મૌન છવાઈ ગયું.. આ 


. પડકાર ઝીલવાની હિમ્સત' માત્ર વીર, ,યુરિયેલસે 


' દાખવી. ટેલોઝના પુત્ર રાજા શેસિસ્ટ્યુનોએ પુત્ર હતો. 


ઈ[ડિપસ પડ્યા પછી અંતિમવિધિની ક્રીડાઓમાં ભાગ 
લેવા ગયો હ હતો અને એણે ત્યાં.બધા કૈડમિયત્તોને 
હરાવ્યા હેતા. યુરિયેલસના, પિત્રાઈ ડાયોમિડીઝે એને 
તૈયાર.કર્યો અને એને ઉત્તેજન આપ્યું. સ્પર્ધાપ્નાં એ 


. વિજયી બને.એમ, [ડાયોમિડીઝ ખૂબ. ઇચ્છતો હતો. 


યુરિયેલસ. એણે ચડી પહેરવામાં સહાય કરી અને 
એના હાથ પર એણે બળદના ચામડાંત્તા સરસ રીતે; 
કાપેલા પટ્ટા બાંધ્યા. બંને,માણસો તે તૈયાર થઈ, રમતના. 
ગોળ મેંદાનૃની મધ્યમાં આવ્યાં, બંતેએ)્રોતાના સુદઢ 
બાહુઓ ( ઊંચા કર્યા અતે પછી એકબીજા પર- તટી 
પડ્યા, . સુક્કા. સામે મુક્કો મળ્યો. એ બેઉ. ભયંકર 


રીતે. દાંત,, , કચકચાવતા,. હતા અને. એમના. 
અંગેઅંગમાંથી પરસેવાના રેલા, ઊતરવા લાગ્યા.. 


થોડીક વારમાં પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી ઉપરથી યુરિ રેયેલસે, 


પોતાની નજર ખંસેડી: અનો સકોર એપીઅસે, આગળ. 


ઠેકડો મારી તક ઝડપી લીધી અને યુરેયેલસના જડબા 
પર જોરદાર ફટકો માર્યો તે ભેગો જ એ જમીનદોસ્ત 
થઈ ગયો. એના પગ ભાંગી ગયા અને તટ પરના 
ભીના વવાસપરથી નદીના ઊંડા જળમાં કૂદકો મારતી 
પાછલીની માફક. એપીઅસને ઘાએ ઊંચકાઈ એ 
આઘો ફેંકાઈ ગયો.. એના ઉદાત્ત પ્રતિસ્પર્ધીએ હાથ 
આપી એને ફરી ઊભો કર્યો. એના ઢસરડાના પગને 
ટેકો આપવા એના અનુચરો દોડી આવ્યા અનેવર્તુળને 
પરિધે લઈ ગયા. એના મોઢામાંથી લોહી નિગળતું 
હંતું અને એનું મસ્તક એક બાજુએ ઢળેલું હતું, એને 
એની પોતાની જગ્યાઓ એ :લોકોએ બેસાડ્યો ત્યાં 
સુધી એ હજી ભાનમાં [આવ્યો ન હતો. એના ઈનામનો 
જામ લેવા અતુસરોને જ જવું પડ્યું. હતું. 

જરા પણ સમય વેડફ્યા વિના, પેલ્યુઝનો પુત્ર 
બીજાં પારિતોષિકો લાવ્યો અને.એણે -ત્રીજી સ્પર્ધા 
મુક્ત મલ્લકુસ્તીની જાહેરાત કરી વિજેતા માટે ત્રિપદી 
દેગડો હતો. ચૂલે મૂકી શકાય તેવો - અકીઅનોની 
ગણતરીએ બાર બળદ જેટલું એનું મૂલ્ય હતું, અને 
પરાજય પામનાર માટે ઘરકામમાં કુશળ એવી એક 
સ્ત્રી એણે આણી, એની કિમ્મત ચાર બળદ અંકાઈ, 
સ્પર્ધાની ઘોપણા કરવાને અકિલીઝ ઊભો થયો અને 
સ્પર્ધામાટે ભાગ લેવા ઉત્સુકોને આગળ આવવા એણે 
કહ્યું. મહાન.ટેલીમોનિયત એયાઝ,તરત.ઊભો થયો 
અને સુદઢ ગ્રધુક્તિ પ્રવીણ ઓડિસ્યુસે. પણ તેમજ 
કર્યું. બેઝ. ચફ્ડીઓ 'ધારણ. કરી. ગોળ મેદાનની 
મધ્યમાં આવ્યા અત્તે પોતાના: સુદઢ- બાહુઓમાં 
એકબીજાને બાથમાં પકડ્યા, પવનને રુંધવા-માટે કોઈ 
સારો- હર, બાંધનારો, ઢળતા -વળાઓને જું 
મજબુતાઈ થી બાંધે છે તેમના જેવા.એ બેઉ લાગતા 
હતાઃ-એકબીજાંના હાથના,વજન નીચે, એમની પીઠ 
કડાકાબોલાવતી, હતી, પરસેવો વહ્યો જતો હતો અને 
એમનાં મડખાંઓમાં તથા ખભાઓ. [ઉપર લાલચોળ 


- કવિલોક .:.જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી -૨૦૦૬:.[૭ 


ઢીમણાં ઉપસી આવ્યાં હતાં. છતાંય, પેલા સુંદર 
દેગડાના વિચારથી બેઉ પડંચે રહ્યા, પણ પોતાના 
પ્રતિસ્પર્ધીને'ચીત્ત કરવામાં ઓરડડિસ્યુસને હજી 
સફળતા મળી નહીંઅને, એયાઝ પણ તેમ કરી શક્યો 
. નહીં. ઓડિસ્યુસની મજબૂતીથી એ પણ ઘા ખાઈ ગયો 
હતો. કેટલોક સમય આમ વત્યા પછી, પોતે પ્રેક્ષકોને 
કંટાળો આપે છે એમ બંનેને 'જોયા પછી, મહાન 
એયાઝ બોલ્યો : ચકોર બુદ્ધે, રાજવી ઓડિસ્યુસ, 
આપણે બેમાંથી એકે બીજાને પછાડવા દેવો જોઈએ. 
પછી શું થાય છે એ ઝ્યૂસે જોવાનું છે. 

આમ કહીને એણે ઓડિસ્યુસને અધ્ધર ઊંચક્યો 
પણ ઓડિસ્યુસની ચતુરાઈ એને છોડી ગઈ ન હતી. 
એયાઝના ગોઠણના પાછળના ભાગમાં એણે લાત 
મારી એની સમતોલતાને ચલાયમાન કરી એને એની 
પીઠ ૫૨ ભોંય ભેગો કરી, પોતે એની છાતી પર ચડી 
બેઠો.પ્રેક્ષકોનેબરાબર મજા આવી. પણ પછી ખડતલ 
ઓડિસ્યુકો ધા કરવાનો હતો, એણે એયાઝતે જમીન 
પરથી જરા અધ્ધર તો કર્યો પણ એ એને ફેંકી શક્યો 
નહીં. એટલે, એયાઝના ઘૂંટણ પાછળ એણો આંટી 
મારતાં બંને જમીન પર પટકાયા, એકબીજાની સાવ 
અડોઅડ અને ધૂળથી ખરડાંયેલા. બંને ફૂદીને ઊભા 
થયા અને બંને રીતે દોવ ખેલવાને તત્પર થયા પણ, 
તરત ઊભા થઈને અકિલીઝે તેમને અટકાવ્યા, એ 
બૅનેપ્રતિ એ બોલ્યો : તમે બેઉએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી 
, છે અને હવે'તમારે એકમેકને થકવી નાખવા નહીં 
* જોઈએ.તમેબંને જીતો છો, સમાન પારિતોપિકોલઈ 
કુસ્તી ખંધ કરો, બીજી સ્પંર્ધાઓઃપણ હજી છે. બંને 
મલ્લોએ એનો નિર્ણય માથે ચડાવ્યો અને! ર જ 
પોતાનાં વસ્ત્રો પહેયો. “9 : 

* પછી પેલ્યુઝના પુત્રે તરતજ પાયદોડંની સપમાનો 
ઇંનામો* જાહેર કર્યો! છ 'શેર' પાણી માય'એવડી 
“ કૌતંરણીવાળી ચાંદીની 'તાંસેક પ્રંથેમ ઇનામ હતી. 


કહિલોક હ 'જાન્યુઆરી-ફેલ્રુઆરી--૨૦૦૬૨૮ 


સિડોનની કારીગરીના ઉત્તમ નમૂનારૂપ એ હતી. 
ફિનિશિયન વેપારીઓએ લાંબો સાગંરપંથ ખેડીરાજા _ 
ચોપાસ તે બંદરે એ ઊતર્યા ત્યારે એ રાજાને ભેટ ધરી , 
હતી. પછી પ્રાયમના પુત્ર લાઈડઓમને છોડાવવા 
માટે જેસનના પુત્ર યુન્યુઝે એ તામદાર પેટ્રોક્લસને 
આપી હતી અને હવે, પોતાના મૃત મિત્રની સ્મૃતિમાં 
સૌથી પ્રથમ આવનાર દોડવીરંને અકિલીઝ એ 
આપવાનો હત્તો. બીજે આવનાર તગડો બળદ 
મેળવવાનો હતો અને ત્રીજે ને છેલ્લે આવનાર માટે 
એક સુવર્ણમુદ્રા હતી. ઊભા થઈને અકિલીઝે 
પ્રતિયોગિતાની ઘોષણા કરી અને સ્પર્ધકોને આગળ 
આવવા નિમંગ્યા. ઓઇલ્યુઝનો પુત્ર તે દોડવીર 
એયાઝ તરત કફૂધો. એ જ રીતે ચતુર ઓડિસ્યુસ 
આગળ આવ્યો અને ત્રીજો આવ્યો એણ્ટિલોડસ, 
નેસ્ટરનો પુત્ર ને જુવાનિયાઓમાં સૌથી ઝડપી 
દોડનાર. ત્રણે હારમાં ગોઠવાયા અને અકિલીઝે તેમને ' 
વળાંકબિન્દુ બતાવ્યું. 
એ લોકોએ દોટ મૂકી. એમાઝ તરત આગળ 
નીકળી ગયો પણ એની તરત જ પાછળ ઓડિસ્યુસ 
હતો. વાણામાંથી ટારગડી પસાર કરવો માટે, કમ્મરે 
ભેટ બાંધી બેઠેલી નારી વણાટનૉ કાંઠલાને જેટલો 
પોતાની છાતીની નજીક રાખે છે એટલો એ એયાઝની ' 
નજીક હતો, એયધાઝનાં પગલાંની ધૂળ શમે તે પહેલાં 
તેમાં ઓડિસ્યુસંનાં પગલાં પડતાં'હેતાં, અને એણે 
એવી' તો સંરસ રીતે પીછો પંકડયો હતો કે એનો 
શ્વાસોચ્છેવૉસ એ એયાઝેે હ હેવાં નાખતો હતો, જીતવા 
માટે એ અંગેઅંગને કષ્ટ રહ્યો હતો અને, અક્રિઅનો 
એને તાળીઓથી વધાંવવા લાગ્યાં અને જીતવા માટે 
આંટલી' મથામણ “કરનાર એને ઉત્સાહના બોલ 
સંભાળવવા લાગ્યા.'દોટમો અંત સમીપ એ પહોંચ્યા 
ત્યારે, તેજનયન એથિનીને ઓહિસ્યુસે પ્રાર્થના કરી 
દેવી મનેકૃપા'કરી ₹સાંભળ, મારે ' તારી મૂલ્યવાન 


સહાયની આવશ્યકતા છે. ધરતી પર આવીને મારા 
પગમાં બળ પૂર. પેલાસ એથિનીએ એની પ્રાર્થના 
# સાંભળી અને એના બધા અવયવોને હળવા ફૂલ 
! બનાવી દીધા. ર ર જ 
._ પારિતોષિકો -'એ અંતિમ લક્ષ્ય પર રાખવામાં 
આવ્યાં હતાં તેમની - સાથે એ બંને અથડાય તેની 
જરા વાર પહેલાં એયાઝ લપસી ગયો અને' ગબડી 
પડ્યો. એ બધું એથિનીનું કાર્ય હતું, ને, પૈટ્રોમ્લસની 
અંત્યેષ્ઠિ માટે અકિલીઝે જે ઢોર કાપ્યાં હતાં તે 
ભાંભરતાં ઢોરોના પોદળાંને કારણે એ ગબડી પડ્યો 
હંતો, એટલે એયાઝનું મોઢું અને એનાં નસકોરાં 
છાણથી ભરાઈ ગયાં ત્યારે, એને વળોટી વેગીલા 
ઓડિસ્યુસે લક્ષ્યે પહોંચી ચાંદીનો તાસક લઈ લીધો 
હતો. ખ્યાત એયાઝે વાડાનો બળદ લીધો. પછી 
બળદના એક શિંગડે હાથ.મૂકી મોઢામાંથી છાણ 
કાઢતાં એ બોલ્યો : “સત્યાનાશ જાય. હું સોગન 
પ ખાઈને કહું છું કે-મને ગડથોલિયું ખવરાવનાર હતી 
દેવી એથિની જે હંમેશાં માની માફક ઓડિસ્યુસનું 
ધ્યાન રાખે છે.' 
પણ લોકો તો આ સાંભળી હસી પડ્યા. પછી 
એણ્ટિલોકસ આવ્યો. હસીને એણે ત્રીજુંપારિતોષિક 
લીધું અને, લોકોને ભાષણ સંભળાવ્યું : “મિત્રો', એણે 
કહ્યું, “તમે જે જાણો છો તે જ વાત હું તમને કહેવા 
માગું છૂં.' દેવો હજી ઘરડાઓને ચાહે, છે, કારણ, 
એયાઝ મારા કરતાં થોડો જ મોટો છે ત્યારે, પેલા 
_ઓડિસ્યુસ તો આગલીપેઢીની પેદાશ છે, ભૂતકાળના 
અવશેષ છે. પણ, લોકો કહે છે તેમ, એનું ઘડપણ 
હજી લીલું છે, અને, અકેલીઝ સિવાય અમારા બીજા 
કોઈને માટે દોડમાં એમનૈ હરાવવા એ ખૂબ કઠિન 
કાર્ય છે.' * 
અકિલીઝની આ પ્રશંસાએ એ મહાન દોડવીર 
પાસેથીજ ઉત્તર કઢાવ્યો, એષ્ટિલોક્સ', એ.બોલ્યો, 


“તે મને આપેલી અંજલિની કદર કર્યા વિના હું નહીં 
રહું. તને અર્ધી સુવર્ણમુદ્રા મળી છે, હું તને એક વધારે 
આપું છું. ને એણે એણ્ટિલોકસને મુદ્રા આપી જેવો 
તેણે આનંદપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો. 

. પછી પેલ્યુઝપુત્રે મેદાન ' વચ્ચે પ્રલંબ 


'પ્રતિબિમ્બવાળું ભાલું, ઢાલ અને શિરત્રાણ મૂક્યાં, 


સપેડોત પાસેથી પેટ્રોકલસે એ લીધેલાં હતાં. પંછી, 
ઊભા થઈને હવે પછીના બનાવની જાણ અકિલીઝે- 
આર્ગાઈવોને કરી એ બોલ્યો, “આ પારિતોષિકો માટે 
બે ઉત્તમ લડવૈયાઓએ #ન્દ્યુદ્ધ ખેલવાનું છે. ભેગી 
થયેલી આ સેના સત્સુખે એ બે જણે બખ્તર પહેરીને 
અનેખુલ્લાં શસ્ત્રો સાથે આવવાનુંપ્રતિસ્પર્ધાની નજર 
ચૂકવીને જે સામેવાળાના શરીરમાં તલવાર ભોંકી 
લોહી કાઢશે તેને, રૂપાના મ્યાનવાળી આ દ્રેશિયન 
તલવાર આપીશ. બખ્તરમાં બંને પ્રતિસ્પર્ધીઓનાં 
ભાગ પડશે અને, મારી કુટિરમાં એ બંનેને હું સારું 
ભોજન જમાડીશ.' 

મહાન ટેલેમોનિયન એયાઝે અને ટાંઇક્યુસના 
પુત્ર શક્તિશાળી ડાયોમિડીઝે બીડુંઝડપ્યું. મેદાનના 
વર્તુળની પોતાની બાજુએ જઈ બંને શસ્રસજ્જ થયા 
અને પછી એ જોડી કેન્દ્ર તરફ એકબીજાના મોંઢામોંઢ 
આવી. યુદ્ધના નશામાં અને એવા તો ખુંખાર દેખાતા 
હતા કે પ્રેક્ષકોના શ્વાસ થંભી ગયા.. એકબીજા પર 
પ્રહાર કરી શકે એટલા નિકટ એ આવ્યા. એમણે 
એકમેક પર'ત્રણ વાર હુમલો કર્યો અને ત્રણ વાર 
તલવાર ભોંકવા કોશિશ કરી ત્યારે, ડાયોમિડીઝની 
ગોળ ઢાલને ભેદવામાં એયાઝને સફળતા મળી, પણ 
તલવારનું કાસું ડાયોમિડીઝના માંસને સ્પર્શી શક્યું 
નહીં. હવે ડાયોમિડીઝનો વારો હતો. એયાઝતી 


ઢાલની ઉપલી કોર ઉપર વારંવાર તલવારનો વાર 


કરીને, ડાયોમિડીઝના શસ્રની અણી એયાઝની 
ગરદનને અડી ગઈ. પ્રેક્ષકોમાં.એટલો ગભરાટ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬.[૯ _ 


ફેલાઈ ગયો કે, દ્રન્દ્ધ ખેલવાત્તું બંધ કરવા એમણે 
યોદ્ધાઓને બૂમો મારી અને ઇનામ વહેંચી લેવા કહ્યું. 
પરંતુ, અકિલીઝે ચોટી કરવાં; એનું મ્યાન એનો પટ્ટ 
ડાયોમિડીઝને આપ્યાં ”” 

* પછી જે પારિતોષિકની જાહેરાત' મ કરી 


તે લોખંડનો ગઠ્ઠો હતો; ઈટિયોને ચક્રફૈંકની રમત માટે” 


એનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને અકિલીઝે એનો વધ 
કર્યાપછી એ ગઠ્ઠાનેપોતાના જહાજમાં પોતાની સાથે 
લઈ લીધો હતો. ઊભા થઈને અકિલીઝે સ્પર્ધાની 
ઘોષણા કરી અને સ્પર્ધકોને આવાહન આપ્યું. “આ 
ગઠ્ઠો એટલો મોટો છે કે એનો જીતનાર પાંચ વર્ષ સુધી 
લોઢા વિનાનો નહીં રહે. પછી ભલે એનું ખેતર દૂર 
જંગલમાં હોય. લોખંડના અભાવને લઈને એના 
ભરવાડને કે એના હળખેડૂતે ગામમાં નહીં જવું પડે. 
ત્યાં સ્થળ પર જ એને પૂરતું મંળી રહેશે! 
એના પ્રતિભાવ રૂપે નીડર પોલિપીટિસ એ 
લોખંડના ચક્રને ફેંકવાને ઊભો થયો. એ જ રીતે કુલીન 
લેઓણ્ટ્યુસ અને ટેલેમોનિયને એયાઝ અને ઉમદા 
એપીઅસ ઊભા થયા. એ લોકો હારબંધ ઊભા રહ્યા 
અને ભલા એપીઅસે એ ચક ઉપાડી જરા'ઝૂલીને એ 
કેંક્યું.પણ એનો પ્રયત્ન જોઈ પ્રેક્ષકો માત્ર હૈસી પડ્યા: 
એરિઝનો વંશજ લેઓણ્ટ્યુસ બીજે ઊભો થયો. પછી 
મહાન ટેલેમોનિયન એયાઝ પોતાનાં' મહાબાહુ વડે 
એઃ ચક ફેંક્યું અને બધાના નિશાન કરતાં એનો ઘા 
આગળ નીકળી ગયો. પછી નીડર પોલિપીટેસે એ 
ફેંક્યું ત્યારે, ગાયોના ધણમાં વાંકાચૂંકા માર્ગ ઉપેર 
કોઈ મોલધાંરીએ ફેંકેલી લાકડી જાય અને ખેતરની 
સામે પાર પડે એટલે આધે,' એણે ફરેકેલું ચક્ર પડ્યું. 
તાળીઓનો જોરદાર ગડગડાટ 'થૅયો અને પ્રચણ્ડ 
પોલિપીટિસના અનુચરોએ' ઊભા થઈને, પોતાના 
રાજાનું'ઈનામ'બતેલાભેગું કર્યું. 
*- પંછી આવી તીરંદાજી અને 'એ ધટ અકિલીઝે 


કવિલોક-: જાશ્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી“-૨૦૦૬ [૧૦ 


દસ બેધારા અને દસ એકધારા આછાં જાંબુડિયા 
રંગના કુહાડાના પારિતોષિકો જાહેર કર્યા. ક્યાંય' દર 
રેતીમાં'એણે આસમાની મોરાવાળા વહાણો 
ફૂવાથંભ ખોડ્યો અને, લક્ષ્ય તરીકે, એક આછા  દોરથી 
બૉધેલું પાંખો- ફડ્ફડાવતું કબૂતર હેતું. જે ધાંણસ એ 
કબૂતરને વીંધે તે બેધારા હથોડા 'લઈ' જાય: કોઈ 
કબૂતરને નહીં પણ દોરનૈ વીંધશે તો તેણે કંઈ ઝળેળાટ 
વાળ્યો કહેવાશે નહીં' પણ એ એકધારો હઘોફોનો 
ઇનામને પાત્ર થશે.” મ 
મહાને રાજકુમાર ટર્ચુસર અને આઇ ડોમેનયુઝનો 
આદરપાંત્ર સ્કુવાયર મેરિયોચીસ પ્રતિયોગિતામાં 
ભાગ લેવા ઊંભા થયા અને” કાંસ્ય શિ શેરત્રોણમાં સોરટી 
નાખી શિરત્રાણ હ હલાવ્યું. પહેલું નામ ટ્યુસરનું આવ્યું 
અને એણે પૂરા બળપૂર્વક એકં' કીર છોડયું. પણ 
ધનુર્ધારી દેવને નવજાત ઘેંટાઓ ભોગ ધરાવવાનું 
કહેવાનું એ ચૂકી ગયો હેતો એટલે એ કૅબૂતરનું તિશાન 
ચૂકી ગયો'- અપોલોએ એને એ વિજય લેવા ખ'દીધો. 
છતાં, જે'દોરથી એ પંખીને બાંધ્યું હતું તેને તો તેયું 
તીર સ્પર્શ્યું, તીરની અણીએ દોરાને કાપી નાક્યો અને 
કબૂતર આં કોશમાં ઊડી ગયું અને દોર'લટકતો રહી 
ગયો; અડીઅમોએ ગર્જના કેરી, પણ પોતાર્ગા'૫ હાથમાં 
તીર તૈયાર રાખીને ઊભેલા' પૅરિયોનેસે ટ્યુસરયો 
હાથમાં ધંગુષ્ય ખેંચી લઈ. ધનુધરી દેવ અપોલોને 
તુરત નવજાત ઘેંટાઓનો' બલિ' ચડાવવાની પ્રાર્થના 
કરી. કબૂતર ઊંચે-ગગનમાં વાદળો નીચે ઊડતું હતું 
અને એ ત્યાં ચકરાવૉ”લેતું હતું. ત્યારે, મેરિયોનેસે 
નીચેથી નેમ લઈ એની પાંખને વીંધી એનું બાણ સીધું 
જઈ, પાછું એનાપગ પાસે'આવી-ધરતીમાં ખૂંપી ગયું 
અને પેલું કબૂતર નીચી મૂંડી કરીને, વેરવિખેર થંઈ 
ગયેલાં પીછાં સાથે પૈલા ફૂવાથંભ પર બેઠું. એક 
ક્ષણમાં મૃત્યું પામીને. એ નીચે પડ્યું. એને શૉરનાર 
માનવીથી ખૂબ દૂર પ્રેક્ષકો પ્રશસામાં મૈસ્ત થઈ ગંયા: 


બેધારા કુહાડા મેરિયોનેસ લઈ ગયો અને ટયુસરે 
એકધારા કુહાડા વહાણ ભેગા કર્યા. 
છેવટે ક્રીડાના કુંડાળામાં અકિલીઝ પ્રલચ્બ 


પ્રતિબિમ્બવાળો ભાલો અને એક બળદના-મૂલ્યનો. 
ફૂલોની ભાતવાળો અસાધારણ દેગડો લાવ્યો. એમને, 


એણે નીચે ફૂક્યાં અને ભાલા ફૈંકનારાઓ સ્પર્ધા માટે 
ઊભા થયા. ઊભા મંનાર બે માણસો હંતા - સપ્રાટ 
એગામેમ્નોન અને, આઇઈડોમેત્યુઝનો સ્કંવાયર 
મેરિયોનેસ. પરંતુ વેગવીર અને સ્તુતિપાત્ર અકિલીઝે 


વચ્ચે પડી કહ્યું: “નામદાર એચાથેષ્નોન, અંમારા 





વિષય 
તારીખ: 
“સથળ “: 


રહેશે. 








' કવિલોક ટ્રસ્ટ યોજે છે છઠું કાવ્યસત્ર 


' કવિતા અને તત્ત્વબોધ. (002117 જઉ 1€18[213/5લ્ડ) 
“૧ અનેર એપ્રિલ, ૨૦૦૬ 
એકેડેમિક સ્ટાફ કૉલેજ, સમા્જવિધા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, 
નવરંગપુરા, અમપદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ ી 
ગુજરાતી કવિતા ઉપરાંત આ કાવ્યસત્રમાં હિન્દી, અંગ્રેજી, બંગાળી, મરાઠી જેવી ભાપાની કવિતામાં 
“કવિતા અને તત્ત્વબોધ' વિષય પર સર્વશ્રી નિરંજન ભગત, ચંદ્રકાન્ત શેઠ, ભોળાભાઈ પટેલ, રલુવીર 
ચૌધરી, અનિલા દલાલ, પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ વગેરે વિદ્વાનો વ્યાખ્યાનો આપશે. 
'હ્વિ.દિવસીય આ કાવ્યસત્રમાં રહેવાજમવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે'પેટે પ્રતિનિધિ 
તરીકે હાજર રહેનારે રૂ: ૧૦૦-૦૦ સભ્યફાળો આપવાનો રહેશે. કાવ્યસત્રમાં ભાગ લેવા ઇચ્છનાર 
સભ્યે પોતાનું નામ તથા ફાળાની ર રકમ મોડામાં મોડી રપમી માર્ચ સુધી નીચેના સરનામે પહોંચાડવાની 


ડૉ. પ્રસાદ બ્રહનભફે 
નિયામક # એંકૅડેમક સ્ટાફ કૉલેજ, સમાજ વિધા ભવન, 
ગુજરાત યુનિવષ્તિટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન (ઓફિસ) : ૨૬૩૦૨૯૬૨, (ફંક્સ) ૨૬૩૦૫૦૧૦ 
(નિવાસસ્થાન) : ૨૬૩૦૨૧૫૬ 
ટ્રસ્ટીઓ 
ક્રવિલોક ટ્રસ્ટ 


સૌ કરતાં આપ કેટલા ચડિયાતા છો અને, 


 ભાલાફેંકમાં આપની તોલે કોઈ આવે એમ નથી એ 


આપણે'જાણીએ છીએ. આ પારિતોષિક સ્વીકારો 
અને આપની ત્તૌકા ભેગું તે કરો, પરંતુ, આપ સંમત 
જાતા હો તો, ભાલું આપણે નામદાર મેરિયોનેસને 
આપીએ. એ મારું સૂચન છે.' આ નિર્ણયમાં રાજા 
એગામેમ્નોને કશો વાંધો ઉઠાવ્યો નહીં. એટલે કાંસ્ય 
ભાલું અકિલીઝે મેરિયોનેસને આપ્યું અને રાજા 
એગામેમ્નોને પોતાનું સુંદર પારિતોષિક પોતાના 
સ્કવાયર ટેલ્યિબિયસને આપ્યું, ઉમશઃ) 



































. કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૯૬ [૧૧ -' 





સમ્પ્રસાદ /ર બજ &/૮-* 
બેઉ મ્હારા કર-આસકંત વિરજી, 


ત્હને'આર્લિગું હું, પ્રિયતમ! 5 


દગે એક તવ તેજ વિલસન્ત પછી 


મ્હારે તે શાં આગમ-ત્તિગમ? 
ભેદાભેદે રમાતિલ રાસ-રતિ-છન્દ, . 


સંષોગે-વિયોગે યુત યોગ. 
અખણિડેત તરંગિતં પ્રશાન્ત આનન્દ, 
સહારે રીજેગુહ્યા રાજભોગ. 


શ્વાસોનો સાર / ઝે %૭૧/ન 


, મોટાઈનું રાખે વળગણ, 
ગઈ ખોવાઈ એની સમજણ, 
પ્રેમતા પોલા ખોલ રચાતા, 
* જાતનું કેવળ રાખે સંગપણ. 
. 'કૉમન-મૅનનું છે વાસ્તવ આઃ 
જગ આખાનું એ તો બળતણ.'. “ 
હદથી વધુ હો દઇ છતાંયે, - 
એની કાળ ઉડાડે રજકણ! 
તું રિસાયે, હું જ મનાવું, . 
પાકટ વયને પણ છે બચપણ! 
શબ્દાર્થોમાં વીત્યું જીવતર, 
દેતું ટકોરા દ્વારે ઘડપણ.. 
વીત્યા શ્વાસો સાર મા 
આપણી છે'ક્યાં અહીયાં ક્ષણ'પણ...!. 


કવિલોક -: માસની -૨૦૦૬ [૧૨ 


રસાત્મકમ્‌ 


*અથવા શું અથડાઈ જવા? 
' ફાટકખુલ્લો છે 





“બંધ છે,' પુલો છે / જઃ ધીમ 

ફાટક બંધ છે.” જ સ 
બત્તે બાજુ વાહનોની જમો છે કતાર. ક ર 
સમય તો નથી કોઈ ટ્રેન-ઔવવાનો, : ર જ 
તો શું. આવતી હશે કોઈક માલગાડી? _ રે 
કે પછી એકલું આવતું હશે એંજિન?., . :.: 
કે પછી મોડી પડી હશે કો ટ્રેન? જે. હોય તે-,. 

પણ આટલો વહેલો તે કેં ફાટક બંધ કરાતો હશે? 
કરવો પડે, અકસ્માત ટાળવા માટે? 

અરે, પણ જુઓ તો ખરા કે 


પાટા આળંગી કે કેટલાં લોકો જાય? 


આપણે શું? એમનું જે થવાનું હોય તે થાય? 


- લો,ખૂલ્યો'ફાટક 
' જાતભાતનાં વાગે છે હોર્ન, 


ભાગે'છે સહુ આગળ થવાં- * 


બન્ને બાજુ વાહનોની જામી છે'કતાર! ' 2: 


સપ્તપદી સૂર / ઝે? જ 
અમારી લાડકડી, 
જેના જન્મવેળાના રુદનના સૂરમાં * 
સંભળાયા હતાશરણાઈના સૂર! 
હજી ગઈકાલે તો એ' જાણે . 
અમારી આંગળી પકડીને, 
ઠૂમક હૂમંક ચાલતી 


પાડતી હતી નાજુકનમણી પાપાં પગલીઓ.. 


હવે એ માંડશે 
પ્રભુતામાં કુમકુમ પગલાં 
' રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ! 
* હજી ગઈ કાલે'તોએજાણે -- ' 
ગોરમાનું ગીત ગાતાં ગાતાં 
ફરતી હતી 
સખીઓ સાથે ફુદરડી . 
હવેએફરશે * , 
આગ્નિની સાક્ષીએ ફેરા! મુ 
હેજી ગઈ કાલે તો.એ જાણે 
રમતી હતી 
પગથિયાં, કોડીઓ ને કૂકા 
હવે એ ઓળંગશે . 
* ઉંબર, ડુંગર-દરિ યા! 
હજી ગઈ કાલેતો તો એ .. 


સકાય નાની સજની ચીંધીને, ન 


બતાવતી હતી _ 

બારીમાંથી મેઘધનુપ _ 

હવે એની આંખમાંથી 
હૈયામાંથી * 


ફૂટશે મેઘધનુ? “ 


. . એનાં લગ્નની શરણાઈના સૂરમાં 
' તમારી શુભેચ્છાનાં સૂર મેળવવા 
હૃદયપૂર્વકનું નિમંત્રણ _ 
-અતે હૈયે જાગ્યા” _ 
કન્યાવિદાયવેળાના રુદનના 
સપ્તરંગી, સપ્તપદી સૂર... 


કના 


% દીકરીના લગ્નપ્રસંગે કંકોત્રીમાં છાપવા રચાયેલી કૃતિ 


તું/ ઈઈ #ટ 

(એક ઝેન કવિતા) 
જે છે તે છે, તુંય પણ તે જ છું, 
જે કૈંછે તે તું નથી, તું કેં નથી તે છું. 
હું છં તે તું નથી, તં'હું નથી તે છું, 
તું શું છે તે મળશે તને જો તું ખોઈશ હું. 
તું તન નથી, તું મત નથી, હૃદય પણ નથી તું 
તનમતહૃદય જે થકી તે નકી જાણજે તું. 
જે છે તે પ્રથમ જે હતું એય પણ છે જ તું, 
સર્વમાં તું જ છે, તું નથી કંઈ બસ તું. 
જે મરે છે તે તું નથી, જે ના મરે તે જ તું, ' 
તું હો ભલે અંધારમાં, સાથમાં તું તેજ છું. 
તું આ નથી ને તે નથી, સાવ બાકી રહે હે તું, 
તું સર્વ છું ને કૈ નથી, જે કૈ છે તે બધું તું. 
જો હું નથી તો તું નથી, જો તું નથી'તો નથી હું, 
જે હું છુંતેજ તું છે, હું-તું નથી ત્યાંય તું. - 
જે છે તે તું જ છું, જે-નથી તેય પણ તું, . 
વં હું ભૂલે તો સર્વ છું અન્યથા કે નથી તું. .. 


. કૈવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી -૨૦૦૬--[૧૩ ર 


ગોડ બ્લેસ ચૂ/ ઝ્ુન્ટ “ઇર 

મમતા, કરુણા, પ્રેમ પ 

વહે ખળખળ ગંગાજળ જેમ. . 

સરળ શબ્દ રટણ નિરંતર * 

'ભૂલ કદી કરીએ અમે 

તો પ્રફુ કરજો માફ...' 

આશીર્વચન ને ઘંટારવ 

પરમ શાંતિ સ્પંદન, 


શિથિલ એક પડછાયો નિત ટકોરે દ્વાર, 


હસ્ત હથોડો ને મુટ્ટીમાં તીક્ષ્ણ ખીલા દસબાર, 


મૂકે ઉંબર, ગદગદ કંઠ સરે 'કન્ફેશન 
શિરજાઘર આંદોલે ગૂઢ ધ્વનિ ગુંજન 
“તારો સૂરજ તારી ભીતર 

સકળ તીરથ તારા તનમાં રે...' - _ 
ગૉડ બ્લેસ યૂ.., માઈ ડિઅર સન...” 


' આંકાશ/ જેઠુજ 2૦5 ' 
ક્યાંક ક્યાંક દેખાતાં પાય વાદળો; _ 
માત્ર વાદળો જ નથી. 
પણ છે ઘટાદાર વૃક્ષો: 
ક્યાંક ક્યાંક દેખાતા તારા 
માત્ર તારા જ નથી . 
પણ છે મોગરાનાં ફૂલ. .- - 
ચાલ,, *. 
આપણે હવે આકાશને 
આકાશ નહિ 
પરંતુ 
વિશાળ બાગ સર્મજવાનીઃ 
કરી નાખીએ ભૂલ! 


કવિલોક.: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી,-૨૦૦૬ [૧૪ 


ગઝલ/ «/%ત કટેઉ 
જાત સાથે એકધારો ખુલ લડું છું થાય શું? 
ના કહ્યામાં છું ગમેઃત્યાં બાખડું છું થાય શું? 
છું સલામત ભાવ એવો કાયમી રાખું છતાં ' 
સૌ ડરે છે મોતથી, હું પણ ડરું છું થાય શું? 
શોકમાંથી જો હજી છૂટયા નથી આ ડુંગરા 
વેદનાની ધારને જૈને અડું છું થાય શું?ઃ 
જાણે છે કિલ્લા હવામાં ક્યાંય બંધાતા નથી 
રાતદિન ખોટું મથીને તરફડું છું થાય શું? 


એ ખબર કોને હતી કે એક ચિનગારી હશે 
રોજ સાંજે એકલો હું ભડભડું છું થાય શું? 


ગીત / અ/જેજ ૨/૧% 
ના ક્યાંય છટકવા બારી પી ] 
શ્વાસપણાની ધીમી-ધીમી કાપી-રહી કટારી 
તા ક્યાંય છટકવા બારી. 
રોજ-રોજ વળી એ જ પળોજણ 

, નખમાંફકશેંખણતી? 

ક્યાંથી આ દાતરડી આવી 

ડૂંડા માફક લણતી? 
કરે સમય જે લાખ ઉઝરડા જોઉં ધારી- ધારી 
તા ક્યાંય છટકવા બારી. 
પાણી જેવો ડૉળ કરી 

ખાલીપો ખોબો ભરશે 


ી ટીપા માફક બાઝી ગઈ એ 


ક્યાંથી ઝરમર વરસે? _ 
નેવાં પરથી ધીમું ધીમું ટપકે જાત બિચારી 
ના ક્યાંય છટકવા બારી. 


આ વનહંસનું સ્વપ્ન મને ક્યાં લઈ જાય છે? / ૬#૬૪ /કેજેઈ 
અરે! આ વનહંસનું સ્વપ્ન મને સ્વર્ગની કઈ નદીને કિનારે ર 
લઈ જાય છે તારા હાથમાં હાથ પરોવીને પ્રભાંતના લીંબોઈ તડકામાં? 

-ને આપણા કર્ણમૂલમાં ગૂંજી ઊઠે છે દક્ષિણની હવાનું પ્રેમગીત! 
ઓહોહો! ગુલમોર અને કેસૂડાનાં વન વચ્ચે હરિત તૃણોનો કંઈ કેફ છે! 
એના આસવની પ્યાલીઓ પીતાંપીતાં હું જાણે ભાષા જ ભૂલી'ગઈ છું! 
હરિત તૃણોને ચરતાં હરિણો સમું વિસ્મય કૂધા કરે છે વૃક્ષોની છાયામાં 
ખિસકોલી ગેલમાં આવીને ગોળ સુંવાળા નીલ પથ્થરને ' 
પૃથ્વીના ગોળાની જેમ દોડવતી જાય છે! 
યુગોઃપછી કોઈ વિલુપ્ત ધૂસર કેડી પાછી મળી હોય- 

[વૃક્ષોના છાંયડાઓમાં અપ્સરાઓ ખિલખિલાટ હસતી હોય % 
એના મધુર અવાજ સાંભળતા આપણે ચાલ્યા કરીએ છીએ! 


હરણોને ક્રીડા કરતાં જોઉં છું 
કાગડો વારેવારે બોલીને ગુંલમોરનાં ફૂલોમાં ચાંચ ભરાવે છે 
આજે પ્રથમ વાર અચરજથી જોઉં છું તો 


વિશ્વનું રૂપ નિખરે છે વગડાઉ ફૂલોના સ્મિતમાં એ પ હિ ર 
તેસકલ વિશ્વનો પ્રેમ ખળખળ વહે છે આ ઝરણાના જલી ગંધેગંધે. એક સરખા લાગતાં / જ? /વઢ/# 


” 





તારા હાથમાં હાથ રાખીને મન થાય છે બેસતા ને સૌની સાથે બોલતા, 
તને પૃથ્વી જેવડો સાદ પાડી ઊઠું! જન-કવિજન એક સરખા લાગતા. 
અને દોડીને તારે કંઠે હાર પહેરાવી દઉં- : આવડ્યું જન્મીને પહેલાં ઊડતાં, 
આજ લગી સર્વ કન્યાઓએ ક વિસ્મયનાં કૂલ ર બાદ શીખ્યાં ચાલતાં ને દોડતાં. 
ત . એક કેડી માર્ગમાં આવી ભળી, 
- ને પછી જડતી નથી તે શોધતાં, 
૬ મ્ય 
_ લવાજમ પૂરુ થાય છ ? . સાદદઈએતો યહોંકારો ન દે, 
જો આપતું મ પ ન મ તો સત્વરે જોઈએ શું થાય છે પડકારતાં. 
માંકલી આપશાં. ડ્રાફ્ટ ક ચક 
. કવિલોક ટ્રસ્‍ટ' એ નામનો લખવો. બેક જણ સાચા કમીના હોય છે, 
ક. ક મ ને બીજા એની અસરને ઝીલતાં. 
કવિલોક ટ્રસ્ટ €/0. કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, ર રા 
' રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ' એક જણ અહીંથી ગયું છે ક્યારનું, 
ક ન ન એક જણ મોડું પર્ડયું છે આવતાં. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-કબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૧૫ 


પન ” ફ્રોઈડ : માનવજાતિના ઇતિહાસમાં માનસશાસનું કાંતિકારી સંશોધન કરવાને 

બે સોનેટ / ન2૬ર ૨/5 * 'કારણે સિગમન્ડ ફીઈડ (ડૉંદૃ॥ાપા િટઇલ 1856-1939) આધુનિક જગતનો 

ફૉઇ ડુ કૌપરનિક્સ કી જ ૯ ગણાય છે. ક તો ક 

વ્યવૈહાર અને વર્તનની'પૂર્વ ભૂમિકામાં ઠેઠ નાનપણથી જે અનેક ગ્રંથિઓ, 

સપાટી ત્યજી ઊપરી, ઊતરી અંધ અંતઃસ્થલે ન પડેલી તેનો મ જિ કર્યો. 'ફોઇડના્‌" માનવા 
? હ મુજ્બ દરેક માણસના અંતઃ ગત માનસિક પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓને કારણે 

રહસ્ય ભણી લાવતો ગભીર અંતરાત્મા તણા.'માનવજાતિનું ભવિષ્ય બહુ આશાસ્પદ નથી. અન્યોન્ય ઉપર' જુલમ કરવાની 


ક ન વૃત્તિમાણસ માત્ર માટે સહજ છે. આ કારણે આપણે લલાટે પીડા અને દુઃખ જ 
વ્યથા, વિષય, વેદના, વિવશ દોષ, 'વિદ્દેષ-સૌ, લખેલા છે. . ી 


મે દરેક માનવીનું વ્યક્તિત્વ અંદરોઅંદર હુંસાતુંસી કરતા 16, 180 ત ડ- 
મલિન મનના વિકાર, ભ્રમ, ભીતિ, કે વિકૃતિ. 0€₹£૪૦ એમ નરે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. 1ત એટલે વ્યક્તિની અંદર દબાઈને 


ડે શં ન તો પડેલી જૂતીય વાસના સને સન્યા ૫૯૫૬ વ્ત્તિસ્ય, જે હેન દેન પ્રડારેણ, 
ન : જર્લાધિ ક પંત, કિન્તુ ક ન ઊઠતા બહાર આવવાં મથે છે. માનસિક રાક્તિનો આવેગ માણસને અહીંથી મળે છે. 
ઊંડે ભીતર, તેમ વક્ષ મહીં ગૃપ્ત સંઘર્ષ છે. વ્યક્તિ ગમે તેટલૉ તેને દબાવે તો ય વટેલી મોડી આ વૃત્તિઓ માણસના વિચિત્ર ' 
? ચુ વિર જ 
વળી મનુજ ચિત્ત તો ગહન ગૂઢ નિગૂઢ છે વર્તનમાં પ્રગટ થાય જ છે. પોતાની વરવી મનોવૃત્તિને કારજે માણસ કી 
અસ્‌ર ળી ત્યહીં, ગરલ ની ઝે દંશ દે પ સિકાન નામા જ. પ ક મા ચલા 
સુ ત (૯૦ ડતંયળણ્લ)ના આધારે વ્યક્તિના વર્તનને નત્તિક ધોરણે જોખે છે. વ્ય 
દબાઈ, ધરબાઈ જે પડ્યું બધુ પછી નીકળે, જ્યારેકશું અનૈતિક કરે છે ત્યારે આ સારા-નરસાનો [વિવેક માણસ કંઈક અપરાધ 
કે ક ' વળી કરી બેઠો હોય એવ દોષભાવથી (૦19 €૦4૬તં૯0૦૦) તેને ડંખે છે. 
કદી ઊભરતું ઘણું કલુષ કાળું કાળું, વળી માવાના બક્તિતના આ હ પાસાઓ વચ્ચે ચાલતા આ નિરંતર સંઘર્ષને 
કે (સ્વપ્નમાં, કરશ માણસ ક્યારે શું કરી બેસશે તેનો તાગ કાઢવો મુશ્કેલ છે. જેવું વ્ય 
કંદીક છલકાય છડ, દુઃખ, દદ દુઃસ્વ ક તેવું જ સમસ્ત પ્રજાનું. આવી જ આંતરૅક મથામણને કારણે જમ્‌ન પ્રજા 
કદીક ઊભરાય હિંસ ગણ ઉગ્ર ઉદ્રેકમાં. હિટલરને યહુદીઓનો મહાવિનાશ (1101068051) કરવા દીધો, અંને એપ્રકારના 


નાના મોટા અત્યાચારો હજી પણ થતાં જ રહે છે. . * રી 
ન ધર્મ, નહિ ધ્યાન, મર્મ મતિથી મળે માર્ગ કો”, જુઓ : જિઉ, 51811016. €1૫4171108 વઉ ડડ 25૦૦, પટા 


મનુજ મનનો નથી જ ત્તથી પામતા તાગ કો.' 4: પભાભા, 1961 ી 


. . હિટલર : પહેલા વિશ્વયુદ્ધ (118 (ડા 390116 પ/27.19 14-1918) જર્મની હાર્યું _ 

હિટલર / -2૮%ર 2/5?  તેમાંએ દેશનું એક મહાન યુરોપીય રાષ્ટ્ર તરીકેનું સ્વમાન ઘવાયું. વિજેતા રાષ્ટ્રોએ જર્મની 
જ * પાસે વર્સાઈની સંધિમાં (12૧9 0 (2521125) સહી-સિક્કા કરાધ્યા, જર્મની જો'એ 

તે જોઈ ભગ્ન, ભીત દેશની માનહાની મી અક્ષરશઃ પ તો એ ક્યારે ય ઊભું ન થઈ શકે. ગર્વિઠ પ પ્રજાને આ વાત 

ન નિ [૬-ગાથા ” ગમી. એને થયું કે વિજેતાઓ ઘામાં મીઠું ભભરાવે છે, ત્યાર બાદ દેશની જે ભયંકર " 
ને સાંભળી હૃદયકંપ કલંક પથા, આર્ધેક અવદશા થઈ તે પણ સ્વાભિમાની જર્મન લોકોથી સહન કરવી મુશ્કેલ હતી. પ્રજા 
યુદ્ધે પરાસ્ત તર-નાર-યુવાન-વૃદ્ધ, હતાશ થઈ ગઈ હતી. હિટલર (4001081 ન ન તકસાધુ (ઈંટાળત- 
ન નેપ, ₹0ટૂપય) નેતા માટે આ એક અમૂલ્ય તક હતી , જર્મન પ્રજા ઉપર વર્સોઈની સંધિના ક્રારણે 
આશાહીણાં જન વળી સહુખિન્ન ન! થઈ રહેલા હળાહળ અન્યાય કને જુલમની વાત કરીને એણે નાના એવા નાઝી પક્ષમાંથી 

ડિ કક નિ ક 12 ક યા... 
પ્રાકૃત, ધૂતં, ઠગ તું તકસાધુ આવ્યો, €4490॥4 50લંતાંડા 19011) મોટી રાષ્ટ્રિય ચળવળ ઊભી કરી, હિટલરે એમ પણ 
ફત, પૂત, ઠગ જ જ ગુ દ્રો કહ્યું ક બાદુર જર્મની પ્રજાની હાર થઈ એનું મુખ્ય કારણ જર્મનીમાં જ વસતા યહુદીઓ, 
લાવ્યો હળાહળ; કહે : અહીં દેશદ્રોહી, સ ન ર તત્ત્વો છે. આ તત્ત્વો દેશનું ખાય છે અ 
શોડ કરે 1 તો. લ દમા રહીને દેશનું જ બગાડે છે. જર્મનાએ ફરી વાસઝેક મહાન પુસોપીપ રાષ્ટ્ર પહું હોપ . 

મ. કર વતત રાષ્ટ્નુ તો તિક કો તો આ અસામાજિક અને દેશને દગો આપનારા પરજીવી (તકા લ્ડ) તત્ત્વોનો વિનાશ 
થાતો ભલે અધમ એ પરજીવીઓનો. કરવો જોઈએ. હિટલર ય૯રડમાં સાન્સેલર થયો. ક ચૂંટણીમાં બહુર્માતે ેળવતા 
ક જ નિ ડઝ ખત જે બરે બધી જ સત્તા કબજે કરી. સૈકાઓથી સ્થાપિત થયેલા યહુદીઓ, અને અધ્ય 
તે ભોળાવ્યાં અગણ કે જન ઝંખતાં જે હુમતતિઓના હક્કોને છીનવો લઈ રિટલરે એમના નિકાલની વાત કરી. ૧૯૩૯માં 
નેતા નવા, પ્રબળ, શૂર વીરા વિજેતા, વર્સાઈની સંપિને ફગાવી દઈ એણે રહાઇનલેન્ડ (08101416) ઉપર હમલો કર્યો. 
ને સંગઠિ ને કરી પ્રે ૧૯૩૯માં ઝેકોસ્લોવેકિયા (€૪૦૦105100ત1210) ઉપર ચડાઈ કરીને બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ 
ન સગાઠત સહુને કરા પુદ્ધ પેચ, કયું, વહદીઓની વિરૂદ્ધ સુંબેશ ઉપાડીને એમના ઘરબાર છીનવી લઈ એમને કોન્સનટ્રેશન 
જેને ઉરે'ગરીયસી 'પ્રિય પિતૃભૂમિ. કેમ્પસમાં (€બાત્લ્યા1ત1101 €૧10૪5)માં ધકેલ્યા. અને ત્યાં જ લગભગ €૦ લાખ 
૬? જ યહુદીઓનું'નિકંદન થયું. આ મહાવિનાશ (11010ત્નઇડા)ને અ ક્યારેય ભૂલ્યા નથી 
તું દુષ્ટ, પુટ વળી હિંસક ને ભરાડી. અને દુનિયાને કદી ભુલવા દેતા નથી. જેમ સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના લશકરો બાલનની નજીક આવતા 
તેં ઉરની વરવી વત્તિ સહ્‌ જગાડી. -*' વવ હિટલર ગભરયો..બોષ્બિગયી બચવા માટે ભૂગર્ભમાં બાંપેલાં એના બર્લિનના 

* વૃ ડડ * નિવાસસ્યાનમાં તાજેતરમાં જ પરણેલી પત્ની સાઘે ૧૯૪૫માં એણે આત્મહત્યા કરી. * 


- ,“વિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬:[૧૬ 


બે કાવ્ય /કટુલ્ક ર/૦% 


જાણે થોર! 


મારી તો સમય સંગાથે વહી ગઈ કેટલીયે 
“ સંક્રાન્તિ ઓ'કર ફરફર થતી 

સવારથી હોય દોર મારા હાથમાં ક 
ઘૂમતો પતંગ ગગનમાં ' દ 
ક્યારેક મારતો ગોથ . 
ક્યારેક શોધતો ઓથ 
ફંટાય તો હું લઈ આવતો પરતઃ 
એને થતું થાય-ક્યારેક પેચ” 
કપાય કોઈકનો પતંગ 
થતું, એવું ય.થતું - 
વળી વિપરીત પણ થતું. 
સમી સાંજરે ફક 
હોય દોર એનાં હાથમાં 
લાગતું જાંણે મળ્યો ટહુકતો મોર! 
વહી જાય દોટી સડંસડાટ 
ઘડીમાં તો પતંગ મારતો રહે ગોથ યર ગોથ 
પણ કેવો ચગતો રહેતો'તો મારો પતંગ! . 

ક્યારેક આછા પવને ઉત્તર ખૂણેથી ઉલ્લાસથી ઉમંગથી 
સૌ છોડાવતી પતંગ ' 
પાછા પગે હું મારતો. રહેતો ઠંમકા પર ઠમકા પૂરા લાડથી 
થઈ જંતું બાવડું તંગ 
તો પણ કેવો ચડી જતો પતંગ! 
પછી ચગી રહેતો મારો પતંગ 
. ફેલાઈ જતો વટ, પ્રસરી રહેતો રુઆબ. ' 
એમવર્ષોવદ્યાં: “ સે 
પછી એકાંતે પડઘા કે-સંભળાતા રહ્યા " 


હવે આજે 
પડી"ગયો અનુકૂળ પવન 
ટેનથી ખૂટી ગયો દોર ” 
તપાસી જોયો છે ઢટ્ટો બેચાર વાર” 
વાળી જોઈ છે કેમાનં અવારનવાર 
"થાપી લીધી છે કનજ્ઞા ' 
હતી શૂન્યથી શૂન્ય ' 
તો ય કેમ ગગને ચડતો નઘી,. 
ચગતો નથી મારો પતંગ! 
છે હાથમાં એ જ દોર 
તોય લાગે છે જાણે થોર! 
તબડક તબડક તબડક 
થાય છે આંજી દઉં લીલી સવાર તારી ઊંકળતી આંખમાં 
રમતો મૂકી દઉં હૂંફાળો શબ્દ તારા અસ્પૃશ્ય અધર પર 
પાંથીમાં ચીતરી દઉ સૂર્યની.લાલિમા ' 
પણ તું છે ક્યાં? 
કાજળીમાં સરોવર - કાંઠે સઘસ્નાતા તને' _ 
તડકામાં તારામાં ઓગળતી જોઈ હતી 
પછી રાતભર ઘોડાના ડાબલાના અવાજ સાંભળીને 
લખાયેલી મારી કવિતાનો લય દોડી રહ્યો છે 
તબડક તબડક તબડક 
અંધારી ઓઢીને ૫ ગલીમાં 
સાંભળ્યું છે પે 
એ રસ્તેથી પાછા નહીં કરેલાંનાં પગલાં દેખાય છે 
ક્યારેક અજવાળી રાતે રેતીમાં આછાં આછાં * 
ને સંભળાય છે ક્યારેક આછા આછા અવાજ: _ 
કણસતી રાતના 
તોય દોડ્યા કરે છે 
મારી કવિતાનો લય તબડક તબડક તબડક. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબ્રુઓરી-૨૦૦૪ [૧૭ - 


ઊંઘ / ર/%ે% ૪ટે« 


રાતભર, % નાઈટ લેમ્પના અજવાળે ..., . 
રેશમી શાલની જેમ .. , ઘણીવાર એ શીખવતી હોય છે. 

બરછટ ધાબળાની માફક ._ ઘેનભરી આંખે , ુ ર 

કે જીર્ણ ચાદરની જેમ ન ુ ભૂંસાઈ જવાનો કકકો, . 

છવાયેલી રહેતી હોય છે પણ ઘડિયાળની ટફ્‌ સની! મ ી 

ઊંઘ. કણસતી એકાકી ક્ષણો 

રાત સાઘે સંવનન કરતી ભરતી રહે છે ભયાનક ભય. . 
સ્વપ્નની ગલીકૂથીમાં સરતી અને તેથી તે ચાલી જતી હોય છે. 

તે જાગતી રહે છે , અમમારાથીદૂર. મ 
સવાર સુધી. પિતાના મૃત્યુ પછીની પ્રથમ ક્ષણની માંફક “ 
ક્યારેક પરીની પાંખ પર બેસી તે વિહ્વળ કરે છે કાયમ." ર હ 
દૂર અગોચરના દરિયામાં પણ તેને જાગતાં પામવાતો ઉધમ . 
લહેરાતી હોય છે. ી અંધારાને સ્હેજ સ્હેજ દૂર કરતો' હોયે 9. 
તો ક્યારેક કાંટાળા તાજની માફક , . તેછેતો છે સવાર, 

જરઠ ક્લેવર ી તે જાણ્યાં પછી 

ભારોભાર ભોંકતી ભમે છે. સ કહા દિવસની પ્રત્યેક પળને તે 

તેની રાહ જોઈ ડ જગાડે છે. 

થાકી જતાં બધાં ગાત્રો છેવટે * ' ઊંઘની દરેક પળ જાગતી રહી 

તેનું જ ઓશીકું બનાવી _ દૂર ઝબડતા તારાઓની જેમ 

આરામ કરતાં રહે છે, * ગોપિત રહસ્યોને અકબંધ રાખતા 

ફરી ફરીનૈતેનેપામવા.: . ' ઝે. સર્જતી હોય છે , . . 

સપનામાં સતત ચૂંટલીઓ ખણી . અવતવાખેલ, . . 

જાગતાં રાખવાની કોશિશ કરતાં . . * અમારીજાણબહાર, ની 
જાણેતે કહે છેઃ . “2: મે પરે ઉદ ભમી રે છ. . 

“ખુલ્લાં પોપચાં માત્ર નથી . ટ અમને જાગતા રાખવા મથતી. , 


૬/૪૪ 


દિવસનો પયયિ.' 


કવિલોક : 'જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીઃ-૨ ૦૦૬: [૮ 


બાંધવું-છોડવું-બાંધવું /£#/ ૪ઢેજ 
કશુંક બાંધવું ...' ી 
લાગે સાવ સરળ. 2 
માથાપરનું કાળિયું હોપ 
કાંડા પરનું ઘડિયાળ હોય * 
બૂટ હોય કે. ન 
કમરનો પંટ્ટોડોય 
પણ જોરથી બંધાય તો 
અકળામણ થાય 
ઢીલા બંધાય તો 
નીકળી જવાનો ડર લાગે. * * 
માફકસરનું બાંધવા . 
બાંધુ-છોડું નેફરી બાંધુ. . . . 
બંધાયા પછી પણ 
તૂટે છે વાળની જેમ 
ફાટે છે હોઠની જેમ 
કપાય છે નખની જેમ. . _ 
છતાંફરી ઊગે, સંધાય ને વધે 
ફૂટતા જાય 
વળી વળી ફૂટતા જાય 
નવા નવા કાંટા. 
એકમેક સાથે જોડાઈ _ 
રચીદે 


- કરોળિયાનું જાળું 


---વા. 


દશ્ય છતાં અદશ્ય. ' _ 
નિશ્ચિતપણે ઘૂમ્યા કરે _ 
કરોળિયો જાળામાં. . 
તેના આઠ પગની હડફેટમાં 
જાળું તૂટી પડે. ક 
છતાં એક તાંતણે 

લટકતો કરોળિયો 

ફરી જાળું બાંધવા મઘે. 


:“* બે ગઝલ / /££«૪ £7%/% 
(૧) 
જેટલાં લોકો અહીં છે બૈપગાં છે, 
એમના મનમાં જ તો ભાઈ દગા છે, * 
આજ નક્કી આ ગગનનો બર્થ ડે છે, 
એટલે આ તારલા ઓ ઝગમગા છે. 
શાયરો આવો હૃદય ઊર્મિ લઈને, * 
આપણા આશ્લેપમાં ખાસી જગા છે. 
આમ એને દૂર રાખી ના લખો કંઈ, 
ગાલ ગાગાઆ ગઝલના તો સગા છે. 
(૨) 
મન તમે શું કામ પથ્થરમાં પરોવો? 
જો પરોવવું હોય ઈશ્વરમાં પરોવો. 
રણને ઇચ્છા હોય જો દરિયો થવાની, 
ઝાંઝવાને આ સમંદરમાં પરોવો. 
મહેકી ઊઠશે આજનું વાતાવરણ પણ, 
પૂમડાને દોસ્ત અત્તરમાં પરોવો. 
આવશે વરસાદ પણ વાદળ ચીરીને; 
આપની ઇચ્છાને અંબરમાં પરોવો, 
«ખૂન થાતું રોકવું જો હોય 'દિલીપ',_ 
લાગણીને સ્હેજ ખંજરમાં પરોવો. * 


(કવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૧૯- 


” પથારી/ ર/% ૪તે«” 
. હા, આ જ પથારીમાં 


કોઈ પ્રવાસી ા 

વર્ષો પછી પાછો દ ઘેરું ૩ 
તેમ દરરોજ રાતે , .: ' . *: :-- : 
પથારીમાં પાછો ફ રડ છું.. 

પગથી માથા 1 સુધી દેતુ લોહી 


પથારીના' કણકણમાં ઓળધોળે થઈ ા 


ઊંઘ સાથે સંવનન કરે. 
નિતનવા સ્વપ્ન પ્રગટાવે. 
પથારી રહે 
દેહની અડોઅડ * 
હાડમાં હાડ સમાવી '' 
આખી રાત હાલરડાં ગાય. 
જ પ જ 
ઘણી વાર તેણે.*:* - , -* 
ઓશીકું બની મારાં આંસું: પીધાં છે. 


તો અનેક વાર તેના ખોળામાં. .- , ,. .. 


ખૂઘાં છે બેનમૂન દિવાસ્વપ્ન.. , 
શ્ર 


રક 


માંદગીમાં, , ., 
તાવની ચડઊતર સાથે 
શાના વહાલ જેવી 

તે અડીખમ રહે છે. 


ક 


કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-:૨૦૦૬* [૨૦ 


પડ્યાં પડ્યાં હ 
ચાંદનીનું ધાવણ ધાવીને'." 
ઊજળો થયો છું.” 
કાળીરાત્નિમાં તેણે ધરબી દીધો છે મને 
તેના હૂંફાળા અંધારિયા વીંટામાં . 

તે સ્વીકારે છે ક 
બધુંજજેમછે તેમ 
ભુલાઈ ગયેલા ગામના પાદરના : :' 
ઘેઘૂર વડલાની જેમ” “* 


# 7 


પથારી 
સૂતેલા ઓળાની 


જાણે ખની ગર અજાણી ધરી... 


કરલ 
તેમાં પસાર થતી પ્રત્યેક,પળ 
સવાર જેવી લાગે છે. .,:*. 
પથારી, જ. 
પૂર્વજોના અંતિમ શ્વાસ પીપીને 
વધુ ને વધુ ફેલાતી જાય છે." _ 


પથારી છે 


પગથિયું મારું કડ ક ક 
મારા સુધી પહોંચવાનું. ,.; તા 


શિવનો ઝરો (ત્રણ કાવ્યો)/ જૈન ૪૦૦૮? 


(૧) 
વીતતા જીવનત્તી જેમ મેધા હર પળે ખોવાય છે, 
પણ કોઈ આગંતુક ઘડી તાજો કરીને જાય છે. 
એના જીવનમાં કોણ કેવી પળ ધરી ચાવ્યું ગયું, 
છાની રીતે એ પળથી એની-હરેક પળ ચોરાય છે. 
જે આંખને વીત્યું હતું એ આંખ સૂની થાય છે, 
પણ જાણીતા સંબંધ સૌ એ આંખમાં દેખાય છે. 
આંખો અજાણી તાકંવાની તક ધરી ઢોળાય, ને 
એ ઘેર જઈ'બીજાં નવા વસ્ત્રો સજી 
નિજ જાંત ઢાંકીને અજાણી થાય છે. 
એ આંખ પારંગત કદી ના થાય છે, ' 
કોઈ મૃતકની જેમ એ વિસરાય છે. 
સંજ્ઞાપુરૂષથી ઓળખે જે નંદિની એ નામથી 


પલભર વિસામો,વાતનો.જેણે ધર્યો એ હજી ગુંજાય છે. 


એનું સ્મરણ કેવી રીતે જીવી રહ્યું કોને.કહું? 
અભિસાર ટાઢી વાળેલો ડમરી સમો ચકરાય છે. 
સહુને ખબેર છે જે પળે જે'ઘાય છે તે થાય છે. 
પણ કોણ જાણે છે કઈં પળને લીધે એ થાય છે! 
પડદો કરેલી એક પેળ એને મળી છે, તે છતાં 

એ કેમ હજી પંણ બારણાં વાસે - ઉઘાડે જાય છે! 
એની તરફ એ આવનારું કેમ ના એને મળ્યું, 

એ શોધમૉ એની પળેપળ કયમ શકુંતલ થાય છે? 
કોઈ નદીઓ આંતરે ને કોઈ દર્પણ સંઘરે, 

ચ્ડેરો નીરખવા એ દિશામાં કોક તરફ જોવાય છે. 
પડદો કરીને પણ હવે ના વાત કરશે કોઈ પણ 
એની હરેક ગુપ્તતા -નગરેનગર ચર્ચાય છે. 

એને બધા મૂંગા રહીને કેમ મળતા હોય છે? 

એ વાત શિલાને નહીં, પણ શિલ્પીને સમજાય છે. 
જે આંખમાં શોધ્યા કરે આમંત્રણોના આશરા, 


અભિસાર સરખું આભ પણ ચાકર બની રિબાય છે. 
એને ગમા ને અણગમા વળગી રહેલા છે હજી, 
જે બાથરૂમમાં વસ્ત્ર પહેરીને હજી પણ ન્હાય છે. 
જુદી પથારી'હોય, પણ મનમેળથી આંખો મીંચે 
સાચા જીવનની સાયબી એવા ધરે દેખાય છે. 

(૨) 

પીળા લીલા રંગો વિષે સંબંધ સંકેતાય છે, 
પણ પુષ્પમાં કેવળ હવે ક્યમ રૂપ ગાજે જાય છે! 
પરિચિત કરીને કોણ ફૂટજ્ઞી છાનકું જીવી રહું 
કોઈ જણાવે ના છંતાં સંકેત હરફર થાય છે. 
ધરતી સૂની સવત્સનાં પગલાં ધરે, ને જાળવે, 
વર્ષો પછી એ વાયરે હરકર રવે લહેરાય છે. 
ઉડુગણોનું ઉડયન અપરાધ શી રીતે કરે? 
ખટક્યા વિના એ, કોઈને જીવન સરજતાં જાય છે. 

પંખીગણોની પાંખનો ફફડાટ ના ઘુર્સાય'છે. 
તો પણ ગગનમાં કેમ ગુસપુસ કૈંક ગુનાઓ થાય છે? 
આકાશમાં આડેધડે લીટા કરે એ કોણે છે? ' 
ધરતી વિષે વસુમંડલો વેગે વસુકે જાય છે. 
આકાશ-ધરતીના લીટા સરખા કરૈ છે કોક પણ 
બે ભાગ ઘણા ધરની પથારીમાં હજી વરતાય છે. 
આકાશમાં કોને ગુનો કરવાની તક મળતી હશે? 
હા, માનવી આડેધડે પાંખો પસારે જાય છે. 
ઉડુગણોના ઉડયનથી ના કશું ઓછું થતું 
હર ચોરી કેવળ માનવીના ઊડવાથી થાય છે. 
મળશે છતાં ખોશે વિકસવાની દિશા, કેડી, સરૃર 
ગમતા પથે જે ડગ ભરે, ગમતી દિશે જે જાય છે. 
ઓ પૃથ્વીવાસી કૂંડ વિનાના ઉડુગણોની સમગતિ 
એમ જ વિકસવા દે સહજ, એમાં દિશા દેખાય છે. 


. કવિલોક : જાન્યુઆરી-કેલ્રુઆરી -૨૦૦૬ [ર૧ 


(૩) 
કૈક ચોરવાથી કે નકલ કરવાથી ના વિકસાય છે.- 
સગપણની પેલે પારના સંબંધ તૂટતા જાય છે. 
જે પોતીકી કે પારકી અભિવ્યક્તિને રોકી રહ્યા 
કેવળ જણે એ એકલવ્ય કે એકલવ્ય થાય છે. 
સૌ માનવીના દેહને સરખા અવયવ છે, છતાં 
સંબંધ શાને કોઈ તોડે કોઈ જોડે જાય છે? 
[નિજ જાત ઢાંકે છે, છતાં પણ નામના એને મળે, 
એવા નગરમાં વંચિતોની વસ્તી વધતી જાય છે. 
જે બંધ બારીની તિરાડોમાં જુએ છે તાકીને 
એ આંખને સ્નેહીજનો પણ પારકાં દેખાય છે. 
ઓ જિંદગી, એ આવશે ને મોકળા મારગ થશે, 
એવા દિલાસાથી હજી કેમ ઉપરતળે મન થાય છે. 
જે ડાળ પરનાં પાન-ફળ-ફૂલો ભણી લોભાય છે, 
એ ટોચનો મારગ ચૂકીને અધવચે ફંટાય છે. *. 
જેના સમાગમની તકો ખોવાઈ ગઈ છે ભીડમાં 
એકલો સહયોગ કોનો મેળવી ફોરાય છે? 
એણે ગઝલને એ રીતે ઘરથી વળાવી હેમખેમ, 
દીકરી વળાવી કોઈ વિધુર સાવ સૂનો થાય છે. 
એનું સ્મરણ કેવી રીતે જીવી રહ્યું કોને કહું? 

“ હર આવ-જા એની પ્રતિભા વેરતી વરતાય છે. _ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૨ર 


બે ગઝલ / ર૪ ૯/ર/જેજ/ ' 
વ્‌ 

વાદળો વરસે જો અનરાધાર સઘળાં, 
થાય હળવા આભનાંયે ભાર સઘળા. 
એક અમથા પર્ણના છાંયાની સામે, 
સૂર્યનાં હેઠાં પેડે હથિયાર સઘર્ખાં. . 
કોણ જીવે છે અહીંયાં એકરસ થઈ? 
બસ, નિભાવે શ્વાસના વ્યવહાર સઘળાં. 
એક નાતો ગૈબનો કાયમ રહેશે, 
તૂટવાના એક દિન તો તાર સઘળા. 
માણસો લાગે છે જંગલ-શા અહીંયાં, ' 
વૃક્ષ ઊભેલાં દીસે અવતાર સઘળાં! ''' : 


ખીણ, પર્વત, રણ, નદી, મેદાન, સાગર, 
' છે ધરાના આમ તો શૃંગાર સઘળા." 


ર” 


સાવ.એવા શ્વાસ પામો શક્ય છે, 


જિન્દગીનો ત્રાસ પામો શક્ય છે. 


સાવ બંજર ભૂમિનું તળ ખોદતાં, * 
એક જૂનો ચાસ પામો શક્ય છે! . .. . 


.એક ભૂરા ટુકડાની ખોજમાં, - 
' આખુંયે આકાશ પામો શક્ય છે! 


શોધવાંને દર-બ-દર ભટક્યાં પછી, - 


' .”સાવ એને પાસ પામો શક્ય છે.”.' 


કંટકોને અવગણો ને બાદમાં, ““ . 
ફૂલ કેરો ત્રાસ પામો'શક્ય છે! * 


“ “આ તે.કેવું મંન/ ઝટ્ુવ-૪૨/ _ “ઊંઘ આવતી / /2#ેર જઈ 


. આતેકેવું મંત? : ા વાતવાત મહીં ઊંઘ આવતી, 

દૂર દૂર ભટકીને. કેવું ખીલવે લીલું વંન! . છંવા વિના સમયની ઊંઘ આવતી. 

આતેકેવું:મંન? :. . 1 ક્યાંય હું સહજતાથી સૂઉ છું, 
મનની પાછળ ચોરલૂંટારા તરંગ વિચારો દોડે જ્યાં નિરાંતભરી ઊંઘ આવતી. 
કારણ વિના દરિયા વચ્ચેજઈને લંગર ખોડે! એટલે સતત બોલતો ૨ હુ 
ચારેકોરથી અફળાતોઃ આ ઝંઝાવાતી.પવંન! કે અતિથિ સમી ઊંઘ આવતી. 

આતે કેવું મંન? : ક જાગવું સમયની ટહેલ છે, 
ભટકે એટલું ખટકે એનું તહીં ખટકવું સાલે! તે છતાં અમથી ઊંઘ આવતી. 
વન-વગડાને નિર્જન પથ પર એ ચાલે ને મ્હાલે! ર શબ્દને ચટપટી સતાવતી. 

* તોયનખથાકેતંન! અર્થને કનની ઊંઘ આવતી. 
આતેકેવું મંત? ી 


#. ** છેલ્લીબાજીનું ગીત / કટુલ્ક /૪૧/ 
1. “હવે છેલ્લી બાજીને મારા રામ રામ! 
* દેવાતો હોય એમ દીધો છે દાવ ભલે ભૂંસાતાં સઘળાં યે નામઠામ! 
ી હવે છેલ્લી બાજીને મારા રામ રામ! 


હૈયું'વલોવતા દિવસ નેરાત મારી અંદર ભણકારાઓ જાગતા" 
મારી'અંદર ઊગે છે ભૈ'જે જે વિચાર પછી શૂળ બની એ પણ સ. વાગતા. 


ર “: 'હવેશતની:તારાજીને ય રામરામ 
“. “ઈક કથાઃ જૂની-તાજીને મારા રામરામ! 
ઊગવાનું હોય અને આથમી જવાય અહીં એવા સૂરજતું શું કામ?” 
જિંદગી બની ગઈ હોય જો ઢળતો મિનારો તો મિનારો ચઢવો શું કામ?'«. 


હવે વહેતી તાજીને મારા રામ રામ! 
હવે છેલ્લી બાજીને મારા રામ રામ! 


“કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૬:રંર 


“'બે ગઝલ / ઝો/શેક ૪૨/૯૪ 
જન 
પર્ણો જ્યારે ડાળ ત્યજે છે,” 
વૃક્ષ બધાં ચોધાર રડે છે. 
લિસોટા બે-ચાર રહ્યા ત્યાં, 
સંબંધના જ્યાં સાંપ સરે છે. 
ચંદન ઘૂંટે કોણ ખંરલમાં, 
તિલક આવી કોણ કરે છે? 
મિત્રો છાનો અવસર શોધે, 
અને દોસ્તી પીઠ ધરે છે. 
જીવનની વેરાન સફરમાં, 
ઇંચ્છેલો ક્યાં સાથ મળે છે? 
ગંજીફાનો ખેલ પ્રણય તો, 
જીતી પાછો કોણ વળે છે? 
(૨) 

આંખના ઝળહળે આયના, તો ખરા, 
તે લખો આંસુની વારતા, તો ખરા. 


વેચજો પાનખરના નગરમાં તમે, ' 
એક લીલીચટક ધારણા, તો ખરા. 

ઘર સરસ કાચનાં બાંધતા માણસો, -- 
નીકળે પથ્થરો મારવા, તો ખરાં. . “ 
સાચું સરનામું દરિયાનું એ આંખ છે, 
ડૂબકી લઈ કરો પારખાં, તો ખરા. 
ખુદ કરો જાતને બંધ આ પીંજરે, . 


ને પછી સ્વપ્ન જુઓઃઆભનાં તોઃખરા! , * 


કવિલોક”:.જાર્ન્ડુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬૯ [૨૪ 


જ 


. બે ગઝલ %%%ન'૧/૧/ %૯ન્‍” 
૧. રાખનો-ઓકાર 

ના હવે અંદર કે ના હું બ્હાર છું, છડ 

દોસ્ત, હું બિડાઈ ગે'લું દ્વાર છું. ' 

સૂર્ય માફક નિત્ય ઊગી નાં શકું, 


* બે ઘડીનો વીજળી ચમકાર છું. ક 


કાષ્ઠ સૂકું છું, છતાંયે ગર્વ છે, 
ડૂબતાનો હું જ તારણણારે છું. . 
ઝ્રૈજ કિંમત નાં તમે આંકી શકો, " * 
એક'વીણાનો તૂટેલો તાર છું. 
એટલે ઉપનામ રાખ્યું છે 'જલન', 
માત્ર હું તો રાખતો આકાર છું. 
ર. “હૃદયમાં જલન' 
તમારું ને માટું ફક્ત એ શ્વસન છે, 
બધે શ્વાસ ધૈ વિસ્તરેલો પવન છે. 


_ ઉતાવળ કરીને શિખર પર ચડો ના, 


શિખરની ઊંચાઈ તમારું પતન છે. 
ખરો પ્રેમ એને ગણું કેમ મિત્રો, 


. નજર જેને ચાહે છે, એ માત્ર તન છે. 


- . દથી રૂબરૂ તેથી મળવાની ઈચ્છા, 
* ;સપનમાં સદાયે તમારું મિલન છે. 


બરફની વચાળે તમે રાખજો એ, 


_-ઘણાંયે વરસથી હૃદયમાં 'જલન' છે! 


જિન્દગી બહુ / %જ૧#%*ન7%ર 
જે છટાદાર વાણી છે સાધુ, 
એ જ તારી કમાણી છે સાધુ. 
સાંભળું હું'ગઝલ “ સુણાવે તું, 
એ જ ઉત્તમ ઉજાણી છે સાધુ. 
કેમ આવે મને હવે નીંદર? 
આરઝુઓ અજાણી છે સાધુ. 
જાતત રાખ થઈ જતી જોઈ! 
ત્યારે ગઝલો ગવાણી છે.સાધુ. 
લાગણી થઈનથીઃ અમસ્તી'એ, 
જોઈ, જાણી, પ્રમાણી છે સાધુ. 
સાવ સોપો પડ્યો છે સૃષ્ટિમાં, 
સ્તબ્ધતા પણ છવાણી છે સાધુ. 
કોણ સાંભળશે વાત તારી આ,' 
સહુએ ટીકા વખાણી છે.સાધુ. : : . 
ત્યાં લગી મોત પણઃનંહીં આવે, 
જ્યાં લગીઃઅન્નપાણી છે સાધુ. 

તાપ ઓછો નથી થંતો સ્હેજે! 
જિન્દગી બહુ તવાણી છે સાધુ. 
જેટલી સૃષ્ટિમાં “પ્રણયં' શક્તિ, 
શબ્દમાં સહુ સમાણી છે સાધુ. : :ઃ 


કેદ છે / /ે% ૪/૭૭ 
આટલાં વરસો પછી ક્યાં કશો પણ ભેદ છે, 
હું ય એત્તો એ જ છું, તું ય તેની તે જ છે. 
વાંચ તું કાગળ ફરી શું લખ્યું છે એ કહે, 
નામનો મારા કશે પણ જરા ઉલ્લેખ છે? 
તું બધાને આપ ના મુક્તતાના વાંયદા, 
ઊડવું જેને હતું એ જ પંખી કેદ છે. 
બાદબાકીના નિયૅમ જાણ તું પ્હેલાં જરા 
આપવા માટે હવે ક્યાં કશુંયે શેષ છે? 


દરવખતની એ રમત આવડે છે છળકપટ 
પ્રેમ છે કે લાગણી વાત એની એ જ છે. 


મે ભૂમિકા કરી / 6₹9ર ૪ 
પળ પળ મુજબ શબદગણી મે ભૂમિકા કરી, 
શ્વાસો ભરી જગતમહી મેં ભૂમિકા કરી. 
ઘર જેવું ઘર કશું નિરંતર પૂછતું રહ્યું, .. 
અણજાણ આદમી સમી મેં ભૂમિકા કરી, 
રસ્તા ટગર ટગર મને જોયા કરે છતાં, 


કોઈ પ્રવાસી-શી પછી મેં ભૂમિકા કરી. 


વરસાદમાં ભીના થવાનો મનસૂબો કરી, 
કૈએવી લાગણીભીની મૈં ભૂમિકા કરી.., 


સૌનો અલગ અલગ વજનકાંટો ભલે 'કિશોર” ુ 


. પણ નિત ધર્મરાજ- શી મેં ભૂમિકા કરી. 


કવિલોક': જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [રપ : ક 


બે ગીત / 9% "ટેજ 
સ નત 
ઉજ્જડનું ગામ ફરે તાનમાં. 
પાદરના છેવાડે ઊગ્યું છે ઝાડ . _ 
એકબીજાંએ કદી દીધું કાનમાં. * 
આખુંયે આયખું સુક્કો વતવાસ 
અને ભોગવીએ રણનું એકાંત, - 
વર્ષોથી જોઈ નહિ.કલરવની પાલખી 
ક્યાં જઈને માંગે નિરાંત? 
લીલી કુંજાર કોઈ પોઠ લૈ આવે 
તો ઉતારો આપું મેદાનમાં, 
નેજવામાં સીમાડો તાકીને બાઠા 
ને દેખાશે ડમરીની ધૂળ, 
વરતારો લઈને જો આવે વંટોળ કહો 
અથવા તો તડકાનું શૂળ. 
શબ્દોનો સધિયારો મૂંગો અવકાશ 
સહુ સમજાવે અણસારે સાનમાં. 
ઉજ્જડનું ગામ ફરે તાનમાં. 
. 
ખરે આગનો ગોળો નભથી ખરે આગનો ગોળો 
ધીમેધીમે ઊતરતો ને થાય કેટલો પ્હોળો! 
ધગધગર્તો આ તાવ હવે તો રૂવાંટી ને બાળે 
ભડથું થઈ છે ઇચ્છાઓ પંખીની ડાળે ડાળે; * 


ફડફડતી લાગણીઓ જાણે બકાસુરનો ડોળો 


ખરે આગનો ગોળો નભથી અરે આગનો ગોવો. 


તરણું આકળ વિકળ થઈને શોધે શીતળ છાંધો 
ભરબપ્પોરે પરસેવાથી નીતરે'આ પડછાયો. 


ચંદનની સરવાણી એની આગળ-પાઇળ ઢોળો 


, ખરે આગનો ગોળો તભથી ખરે આગનો ગોળો. 


કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી “૨૦૦૬ 4૨૬ - 


'સાંજ વરસાદી મળે / જુકરે ટેજ - 
ભારે ગણો જે શબ્દ એ તો સાવ તકલાંદી મંળે, 
ને આ કમળતંતુ સરીખું મૌન પોલાદી મળે!' * 


' ક્યાંથી ગઝલનો કાફિયા થોડોય ઉન્માદી'મળે? * 


જે કેં મળે છે ખ્યાલ એ પૂરા જ મરજાદી મળે!” 
સારું થજો આ સ્વપ્નનું કે આમ આઝાદી'મળે, - 
થઈ રાજકુંવર નીકળો ને સામે શહેજાદીઃ મળે! 
ક્યાં માગું છું કે જિંદગી ઓખી વીતે એ રીતથી? 
બસ બહું થયું જો એક પળ સાંચ્ચે'જ સંવાદી મળે. 
કોરા રહેવું હોય તો પણ કઈ રીતે રહેવું જુધીર', 
એનું સ્મરણ મનમાં હતું ને સાંજ વરસાદી મળે. 


હજારમાં જોયાં / ઝર/% 4/કર 
ફૂલ જ્યારે સવારમાં.જોયાં, * 2: * : 
મ્હેકના બસ પ્રચારમાં જોયાં. _ * 
ના કહી જ્યારંથી ગયાં છો આપ, 
રોજ તમને વિચારમાં જોયાં. . .:,;. 
સાવ પ્હેલાં અને પછી છેલ્લાં, 
આપને મેં હજારમાં જોયાં, *:. 
એ જ તોરણને રાખે લીલાંછમ, -. * :." 
દ્વાર જે આવકારમાં જોયાં. 
ઘાવની પીડા એટલે થઈ ના, 
મેં સ્મરણ સારવારમાં જોયાં. 
જળ-વમળથી તે મત-વિચારોથી, 
કેટલા ફેરફારમાં જોયાં. . 
પ્રેમની આ દુકાન ખુલ્લી છે. 
મેં ય 'ઠાકર' કતારમાં જોયા. 


બે ગઝલ / ૪” ટેર/ઈ %ર૬ઝ' 


(૧) 
સમજાય ક્યાં યુગોથી જાણે ભર્યું શું અંદર! 
શૈ બુદબુદો જ આખર પર્વત થયો સમંદર! 
લોહીપણું ઘવાતું એ હોડમાં નિરંતર 
શ્વાસોને મન ભલે હો, એકાદ વેંત અંતર! 
વીંધાઈ તરફડે છે બે હોઠની વચાળે, 
બ્રહ્માંડ સાધનારા પંખી હતાં જે મંતર! 
સૂરજનું ઢોલ લૈતે આવે છે શ્હેર વચ્ચે, 
અંધાર પીટનારા ઢોલી થઈ પયંબર. 
ઝીલવા સમર્થ હો પણ આકાશ ક્યાંથી ઝાલે? 
ઊંબરને ઠેકતા જ્યાં ગબડી પડે સિકંદર. 
સ્વાહા કરું હું શાને એ શબ્દત્તા હવનમાં, 
ધૂણી ધખાવી સાધો, ઓલાય છે સદંતર. 
ઘેરી વળે હમેશાં મોક્ષત્વની જ અવઢવ, 
હંકારે શ્વાસ વ્ડાણો કે ઓગળે છે બંદર. 
રઝળે છે ધામ-ધામે એની બધી બુલંદી, : 
'પરવેઝ' સાંપડે ના જેને ગઝલનો ઊંબર. 


(૨) 
હર શૂન્યનાં પ્રહારથી પંખી અજાણ છે. 
આ કોતતા હાથમાં હજી નભ જેવો પ્હાણ છે! 
લાધ્યું જનમનું ભાન પણ ખોબો ભર્યા પછી, 
શ્વાસો સિવાય પણ, ઘણાં ખોબામાં વ્હાણ છે. 


ક્યાં સ્પષ્ટ છે સવાર એના લક્ષ બાબતે, 


શેં હાથમાં અંધારના સોનેરી બાણ છે! 
અજવાસ ખૂંદવા સદા ઊંડે જ ઊતરે, ' 
જાણે સ્વયં આ જીવ પણ અંધારી ખાણ છે! 
સંધ્યા જવાબદાર છે સૌ કર્મકાંડની, 
સૂરજ તો ઠીક ફૂલનું એ તો મશાણ છે. 


* ટુકડો સુગંધ રાખવા લંબાવું હાથ હું, 


ક્યાં છે ખબર પ્રસાદનાં કેવા પ્રમાણ છે! 


તડકાને પાય લાગવા આખું નમે છે ઝાડ, 
કેવા ભટકતા જીવની એને ય તાણ છે! 


લોટે ન સીંચિયે ભલા શ્રદ્ધાની જ્યોતને, 


એ દિવ્ય તત્ત્વની જ ક્યાં જળને ય જાણ છે! 


ઓઢીને કાળ ઊંબરે જોઉં છું રાહ છું, 
પરવેઝ' જે સવારને દીધી મેં આણ છે. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૨૭ 


* * એકરાર / &/જે૪ કઝ૯/ક _ 
ક્યારેક આપણામાં રહેલા આપણે 
_ પોકારી ઊઠીએ સત્ય 
 ઉઠાવેલો હર એક ગલત કદમ 
આપણી પીછે હઠની વેરાન ભૂમિમાં 
ઝંઝાવાત બનીને વ્યાપી જાય 
_શમતી નથી સંઘળું હડપ કરવા મથતી ભૂખ 
ને રમણે ચડેલાં વૃત્તિ ઓનાં વ્હેણ - 
ભર્યા-ભાદર્યા સપનાંના ગામને કરી નાખે તારાજ. 
ઇચ્છાઓના દરમાં ફુફવતા સત્યના ફણીધરો 
સંજોગોની કાંચળી ઉતારતાં ઉતારતાં 
વીતેલી કષ્ટમય પળોને વીંટાળી - - 
ગૂંચળું વળી જાય મૌનની ટાઢીબોળ માટીમાં. ' ' : 
શક્યતામાં ટેરવાં વીંધાવા લાગે ધારણાઓની ધારથી ,. 
ક્યારેક શુભ કે લાભ ખટખટાવે ઘરતી સાંકળ 
દ્વાર પણ ખોલવાની.હિંમત ગુમાવી બેઠેલા આપણે 
પડખું પણ ફરી શકીએ નહીં; 
દૂર દૂર ભીજાયા કરે પ્રતીક્ષાની પળો _ 
આપમેળે કોરા પડતા આપણે તાક્યા કરીએ તરડાતી ભીતોને. 
સ્વિચ પડતાં જ મળતા આનંદની શોધમાં 
કે રસાસ્વાદને પોષતી સમયની વાટને સંકોરતા સંકોરતાં 
આપણે અંધારાની પથારીમાં અજવાળાની જેમ બેઠા થઈ જઈએ. 
સદીઓથી જેમાં રહીએ, સદીઓથી જેમને શ્વસીએ ક 
એવું ઘર અને સ્વજનો આપણી સામે કરી મૂકે અટ્ટહાસ્ય. 
ના નીકળે હરફ, પીગળે માત્ર બરફ 
કાળમીંઢ પથ્થરના ટુકડાની સુંવાળપને પંપાળતા 
વ્યર્થતાને ચાવ્યા કરીએ ચીંગમની જેમ. 
હાથવગું બધું જ આડે હાથે મુકાઈ જાય ક્યાંક 
શોધે એ જ ખોવાય, ખાય એ જ ખવાય 
કશુંક શોધવાની સાઈરનોથી ફૂટી જાય આપણા કાન. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૨૮ 


_ ,પોષેએ જ મારે, તારે એ જ ડુબાડે 
આભની બુલંદી પણ મૂકી જાય ધબકાર 
વ્યથાના વંટોળમાં ઘેરાતાં ફેફસાં પંકચર થએલા ટાયર જેવાં બની જાય 
' “ હતાશાનાં હલેસાં હામ વિનાની હોડી, 
ખૂટે'ધીરજ, રઘવાટ આડિંગો જમાવી બેસી જાય ઘરને ઓટલે_ 
મુહ્તવી રાખેલા નિર્ણયના પાયામાં લાગે લૂણો ર 
"*- ટોચ પર ફરકતી ધજોઓ જોઈને થઈએ ખુશ 
* ગુંન્ડેગાર હોવાનો અહેસાસ, ઘરવખરીની જેમ ગોઠવી દે ખૂણામાં. 
-'રોજ સરવાળા કરતા આપણે'ધીરેધીરે બાદ થવા લાગીએ 
- “ઘટનાઓના ઘોડા હણહણે તમજ્ઞાઓના તબેલાંમાં 
- ધોરી માર્ગપર નીકળેલું મન ટૂંટ્યું વાળી જાય પરિસ્થિતિનું 
* ક્યારેક ફરકી જાય શક્યતાની લ્હેરખીઓ પથારીમાં 
' પણે પીઠાના પવનના હેવાયા બની ગયેલા આપણે 
ી વૃત્તિઓને છાતીમાં ઘૂંટતાં ઘૂંટતાં અજાણ્યા બની જઈએ 
'_ ક્યારેક તો ડુબાડીશું આપણે.જ આપણું વ્હાણ 
' પ્રતિતીની માછલીઓ બની ઊછળ્યાં કરે જળસપાટી ૫૨ 
ને આપણે હલેસાં માર્યા કરીએ અજાણી દિશામાં.' 


ભીતર સંતાય છે / /ઝે૯)ક હેત/ 
પાન જ્યારે મૂળમાં સંબંધ જોવા જાય છે, 
ડાળનો વિસ્તાર કાયમ ત્યાં જ આડો થાય છે. 
જ મી ન જ પી છ?” ઢાઈ અક્ષરમાં દરેકે આપવાનું હોય, 
હાય જળ” ભસ વચ્ચ તાય ક્યા ભજાય ઈઈ ' ક જાએ, કોઈએ ના માગવાનું હોય! 
અશ્વ થાક્યા છે હવે, દોડી સતત આકાશમાં, તોય સૌ કરતા ફરે છે જો ફિકર કેવી! 
એક પળ માટેય પણ, ક્યાં સૂર્ય પોરો ખાય છે. 
સોંસરું ઊતરી ગયેલું તીર જાણે ક્યાં ગયું, 
ઘાવ સૌના દેહ પર તાજા હજી દેખાય છે. એમ મનને આપણે સમજાવવાનું હોય! 


રોજ પડછાયો નવો ચહેરો છુપાવીને મળે, આ ગઝલ સરખો જ ખુલ્લો જીવ છે “સુધીર, 
હાથમાં દીવો ધરી મારી ભીતર સંતાય છે. વસ્ત પ્હેરી ફકત તનને ઢાંકવાનું હોય! 


જાગવાનું હોય / જુર ૪ટે# 


સ્વપ્ન સુંદર કોઈ જ્યારે આવવાનું હોય, 
એ જ ટાણે બસ અમારે જાગવાનું હોય! - 


એ જ નહિ તો થાય છે જે કૈં થવાનું હોય! 
' વાત બે કરતો રહું છું એટલે સૌથી, 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [ર૯ જ 


બે કાવ્યો / 7% ૯૦૦/૯? 


(૧) ર 
મેં 

શબ્દ પાસે 
કમિટ કર્યું છે 

કે ા 

લું ષન 

જ્યારે 

સાત સમુદ્રના 
ઊંડાણમાંથી આવીશ 
ત્યારે 

હું તને 

ઊંચા પહાડોની 
ઊંચાઈએ લઈ જઈશ! 
ત્યાં લગી 

આકાશના વળાંકે 

મૌનના દરવાજે 

ક્ષણ સાથે રમત કરતો 
હેઘેળીમાં 
મનને ચીતરતો - .' 
નિરાંતે શાહીને કાંઠે 
કાગળની હોડીની 

પ્રતીક્ષા કરતો ઃ 
રેતીમાં તરાપો લઈને બેસ! 


નક 225 


, (૨). 


વિચારના વમળમાં 


માણસને શોધવા , 


ઊભો છું . 
આંખો બંધ કરીને. 
ઠંડી મહેકતી હવાની 


 , આવજાવે 


અતીતની 


મતના ગોખે . 
ઝળઝળતા દીવાના , 
ઉજાસમાં 

એક ઝાંખોપાંખો 
ચહેરો 

નજરે ચઢે 

દૂર વાદળ વચ્ચે 
ઊગતા 

બીજેના ચંદ્રમાં! 


કવિલોક*ઃ 'જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૩૦ 


“ત્રણ લઘુ કાવ્યો / 217% #%૪૯/% 


પૂર્વથી ર 


પશ્ચિમ જવા , . 
નીકળેલા સૂર્યને ? 


સરોવર કાંઠે 
ઘેઘૂર વૃક્ષના 


રો “પ્રતિબિંબ હેઠે. $. ૮* જ 
* એક બારી ઊઘડતાં, , 


બે ઘડી . 


આરામ કરતો જોઈ 


કઠિયારાના. 


હાથનો ઊંચો થયેલ 


કુહાડો _ 
અધ્ધર રહી ગયો! 


'(૨) 


વહેલી સવારથી 
તારી પ્રતીક્ષામાં 
બારી સામે 
ટાંપીને બેઠેલા 
સૂર્યમુખીએ . 
છેક.ઢળતી સાંજે _ 
મીરા 


તને બારી ઉંઘાડતી જઈ 


ને નુ 
તેણે રિસાઈને 
મ 


(૩) 
' *_ઊગતા સૂર્યે 
._.. “હાથમાં જળનો કળશ લઈ 
“; મીરાં 
'ખરેબપોરે , * . સ 


રોજ સવારે 


*.. તારી જેમ 
-*« કોઈ હસતો ચહેરો 
પાણી સીંચવા 


બાલ્કનીમાં આવી ચઢે તો! 


આ મહાનગરમાં 


જર્જેરિત ડાલડાના ડબ્બામાં 
મરવા વાંકે જીવતો 
તુલસીનો છોડ 


સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે! 


પશ્ચિમ તરફ ફેરવી લીધું! ' 


બે ગઝલ / ૪” ટેર/ઈ જરજેઝ” 


(૧) 
એ પળ'પછી તો હું જ કંક્ત'હું જડ્યો મને 
જે પળની પૂર્વે ખૂબ સતત આથડ્યો મને. 
દરિયાની જેમ ભાગું, ગુણું આભને છતાં, 
* કયાં એકડોય'બુદબુદાનો આવડ્યો શને! 
તરસ્યા કરે સમય હજી નક્કર સ્વરૂપને,” 
જળમાં જ શોધતો ફરે કેવો ઘડથો મને! ' 
શ્રદ્ધાના એ અજંપને શું નામે આપશો? 


* મૂરત થયો નંપ્હાણ, તે પગમાં પડ્યો મંને. 


ફંસડાઈને પડ્યો પછી મારાજપગ ઉપર, 
ચડવાની ધે ઘેલછામાં જે પરવત ચડ્યો મને! 
જે આગના ય સ્પર્શને ધિક્કારતો હતો, 
મરજાદી એ ધુમાડો કદી આભંડ્યો મને. 
સાંજે ખરેલાં ફૂલને હું ડું તાપતો હતો, 

છાંયો સુગંધનો જ અચાનક નડ્યો મને. 
ગજવામાં એકમાત્ર હું શૈશવ ભરું હવે, . 
સાચો સમયનો જો હવે સિક્કો જડ્યો મને. 


ભીતરનું સાજ સોંપવા મીરાં ગઈ'તી ક્યાં! 


એનો ગઝલમાં મર્મ સહજ સાંપડ્યો મને. 
શબરીની જેમ વાટમાં વીતી ગયા યુગો, 
“પરવેઝ' બોરડીનો યે કાંટો રડયો મને. 


(૨) ક પી 
શ્વસી કેવળ સુગંધો જાતને અભડાવિયે શાને!” 
નર્યા શ્વાસોની માફક રિક્તતામાં વાઇયે શાને! 
અમે નૌકા થઈ, જળની જ તો મરજાદ લેવાના, * 
અજંપે પારના આવેગને અજમા વિયે શાને! 

અમે હસ્તાક્ષરો ઓગાળિયે કોરી કિતાબોના, 
સમયની જેમે પૃષ્ઠે-પૃષ્ઠને પલટાવિયે શાને! 
હથેળીમાં ખીલ્યું નાભિ-કમળ આજેય છે કોરું, 
કશે અભિષેક ખાતર એ કમળ પધરાવિષે શાને! 
નથી કે આંબવા દેતા ભલે ધસમસતું આવે પણ, 
ન કૈ દોડીને આગળ કોઈને હંફાવિયે શાને! 

સદા જ્યાં બાજંવાનું હોય છે કેવળ અરવ થઈને, 
અપે એવા સ્થળે આ હોઠ પણ ફફડાવિયે શાને! 
કદાથિત એકને કારણ બીજાની વૃક્ષતા કથળે, 
અમે બે હાથ-પગને એકસાથે વાવિયે શાને!, 


થયા ઝળહળ છિયે અંતે નકારી દિવ્યતા સઘળી, 
અમેજે પામિયે, એને ય તે પરખાવિયે શાને! 


રહસ્યોને અમે  મમળાવિયે આ પ્હોર આઠે પણ, 


સવારો સાંજની માફક ઘડી બે ગાઈવે શાને! 


* વિકલ્પે પર્વતો ચાલી પડે, જ્યાં થાકતા 'પરવેઝ', 
અમે મક્તા પછીના વેગને થંભાવિયે શાને! 


કંવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી -૨૦૦૯ [૩૧ 


શાતા વળે છે / ૬4%/કેજે 


આખું આકાશ ગોરંભાયેલું 

મારા અતીતની જેમ. 

એના ગર્ભમાંથી જાણે કે *' 

તૂટી પડશે અનરાધાર... 

વીજળીના ચમકારા ડરાવે છે-મને 

જાણે . 

સિંહની બે તગતગતી અંગારા જેવી આંખો 
અને 


એની-લબકારા લેતી જીભ! અચંપરાં અજવાળાં મબલખ, ભોં-ભીતરમાં વાવે, 
મને ઊંઘમાં પણ ડરાવે છે અઢળક મહોરે, ઢોળે પીમળ, ભવભવની રે ઘટના, 
એનો ચહેરો, રે! મન ઝળહળતી હો રમણા! ' 
આખા યે આયખામાં બળબળતી લૂ જેવી લ્હાય આમ જુઓ તો ફોગર ફાસે અંધારાં અજવાળાં. 
મને ડુબાડે છે” ર પગલે પગલે ઝબકારા ને શૂન્ય સમા પરવાળાં, 
જાણે સંસાર-સાગરમાં... .સાસ-ઉસાસે ભવને માહગ સૂર સરે આથમણા, 

એ વખતે રે! મન ઝળહળતી હોરમણા!  .' 
કોઈ માછલીને તરતી જોઉં 

ડે ન “ જપાય છે/ £0/%૧ જ#ં 

નાશી ઊભો રહું તટે છતાં દરિયો મપાય છે, 

અ દિયમાં 3 ડગહું ભરું નહીં અંને રસ્તો કપાય છે. 


રે મન! / 9%5૪ કન્‍ેજર ભટટ 
રે! મત ઝળહળતી હો રમણા! 
ખળખળતાં કેં મૌન વચાળે જાગે નવતર ભ્રમણા 

રે! મત ઝળહળતી હો રમણા! 

કૈપરપોટા તળિયે તૂટે; ખોલે ભેદ અનોખા, . *- 
નવઓ નદીઓ'વહેતી-ધસમસ પંથ ભલે હો નોખા, 
સાદ ભલે હો જુદા જુદા હૈયે એક જ, રટણા, - 
હે! મન ઝળળતી હો રમણા!. 


“કે મરજીવા ડૂબ્યા દરિયે, કે મોતીડાં લાવે, કી 


થપ્પો રમ્યા હતા તહીં થાપા થઈ ગયા, 
 શૈશવના મોરલા જુઓ ભીંતે થપાય છે.._ 
આંખો કરીને બંધ જ્યાં બેસું છું ચેનથી, “ 
આ કોણ દોરતું અને આગળ ધપાય છે? 
માળાની જેમ ડાળ પર મૂકી દઉં છું હું, 
અર્થો રહી રહી હવે શબ્દે લપાય છે. 


વાંચી રહ્યા છો જે તમે શબ્દો જ એ નથી, 
હેયે થતા જે કંપ એ ગઝલે જપાય છે. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૪૬ [૩૨ 








- શિશુકાવ્યો કડ 


બે કાવ્યો/ %%% ર/૧% ભેહ/તુર” 


વેણુ 
નીત સવારે થેલે ભરે પાટી પેન ને કાગળ, 
સખીઓ સાંથે સ્કૂલે જાતી વેણુ સૌથી આગળ. 
પોણા દસે નિશાળ જાવા રોજે તૈયાર થાતી, 
સુંદર ડ્રેસને પગમાં બૂટ, માથે રિબિન રાતી. 
આગલી હરોળ હોય એની બેસતી નહીં પાછળ, 
* જૂઠ એ તો કદી ના બોલે, પ્રોગ્રામે પણ આગળ. 
ભણવામાં તો ખૂબ હોશિયાર નંબર પ્હેલો લાવે, 
ગાવામાં તો હંમેશાં એ સૌથી આગળ આવે! 
જ્યારે સાંજે આવે ત્યારે લૌગે જરા ન થાકે, 
થોડ્ઞો નાસ્તો કરીને તરત સમવા પ્હોંચે બાગે. 
રાતે ઘડીક ટી.વી. દેખી ભણવા બેસે બ્હારે, 
પડેલું દફતર ઠલવી નાખી ઓછું કરતી ભારે. 
ગુજરાતી ને સરસ રીતે ભણાવે મમ્મી પાસે, 


ગણિત, વિજ્ઞાન સંમજાવતા નિત પપ્પા રોજે રાતે, 


શિ 


ક્યારેક મારી પાસે બેસે, કંટાળો ના કરતી, 
આપું દાખલાં સો-સો સાથે તોયે હેતે ગણતી! 
રાત્રે લેસન પૂરું કરીને પછી જ વાતો કરતી, 
ફૂલ પંખો મૂકે ત્યારે મમ્મી ભેગી ઊંઘતી. - 


. ઉજાણી 
સાંજે ભેરુ સાદ પાડ્યો'તો આજે છે ઉજાણી , 
ચાલ! ગાંદરે ચૂલ બનાવી છાંટી દઈએ પાણી! 
હમણાં આખું ગામ નીકળશે છેટે જવું પડશે, 
આવે જે પાછળ એ તો જેમ-તેમ આંટે ચઢશે. 
જોતજોતામાં ચીજો લઈ સઘળાં નીકળ્યાં બ્હાર, 
રંગબેરંગી શણગાર સજી શોભે સુંદર નાર! 
પ્હેલી પૂજા શિવની કરી કંસાર જમતાં સાથે, 
બળદને ખવડાવી ધાન હડોતરા બાંધે હાથે. 
આટાપાટા ઘણા રમતા ઘણા વહેંચતા ધાણી... 
સાંજે ભેરુ સાદ પડ્યો'તો આજે છે ઉજાણી. 
ઉજાણીના દા'ડે કોઈ પણ ચિંતા જરી ન કરતાં, 
ઢોરોને વગડામાં છૂટાં મૂકી દઈને ફરતાં! 
ઢોલિડાના ઢોલની તાલે બપોર ચઢતો ઝોલે, 
બ્હેનો ચારે બાજુ ગાતી કોઈ આવે ના તોલે! 
દન આથમે વિખરાઈ સહું જતાં પોતાના દ્વારે, 
મોડે,ભજન રમઝટ જામે મન મૂકી એકતારે| . 
સંસ્કૃતિનાં દર્શન કરતી વાહ! વાહ! બોલે વાણી, 
સાંજે ભૈરુ સાદ પડ્યો'તો આજે છે ઉજાણી! : 


” કવિલોક ઃ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૬-[૩૩ 





કાચના સમુદ્રમાં પથ્થરનું વ્હાણ છું. 
પથ્થરના સમુદ્રમાં કાચનું વ્હાણ છું ! 
એક બાજુ માળી છે, 
ને હાથમાં કોદાળી છે; 
કઠિયારા ને કુહાડાથી 
જાતને સંભાળી છે. 
ધારદાર તીરને તંગ તંગ બાણ છું 
પથ્થરના સમુદ્રમાં કાચનું વ્ડાણ છું. 
બળબળતી આગ છે, 
ને ઠંડોગાર બરફ છે; 
જાણું નહીં તારી નજર 
કોની તરફ છે? 
જાણું છું તોયે હું કેટલો અણજાણ છું. 
કાચના સમુદ્રમાં પથ્થરનું વ્હાણ છું. 
('ગીતમલ્લિકા' પૃ. ૨૧) 
હે -ઝુટે# 54/4 
પ્રસ્તુત ગીતનું શીર્ષક નથી, પણ પડેલી કડી અને 
ગીતની અંત્ય-કડી એક જ હોવાથી એને મૂર્ધન્ય ૫દ 


ગણી શકાય: ૪/૨૦/ ૪5#*/ થ્રુ «/૪ છઃ” 


કવિ-કલ્પનાનો આ કીમિયો છે, ઇલમ છે..બાકી 
કાચનો સમુદ્ર ક્યાંય ભાળ્યો છે બાપગોતરમાં? 
છોગામાં પથ્થરનું વહાણ પણ ક્યાંય સાંભળ્યું છે? 
આપણી ભાષામાં રેતીમાં વ્હાણ ચલાવવાનો 
ઉલ્લેખ વ્યવહારક્ષેત્રે જાણીતો છે પણ પથ્થરનું વહાણ 
કાચનાસમુદ્રમાં વહેતું રાખવાની જિગર તો કવિતાના 
ઇલાકામાં જ શક્ય છે. ર 
વળી, અહીં તો ગીતનો નાયક પોતાની ઓળખ 
અસ્મિતા-જરા પણ હિચકિચાહટ વગર, વિના 
વિલંબ-જાહેર કરે છે કે પોતે કોણ છે, જાતે શું છે? 


કવિલોક-છજાન્યુઆરી-કેધ્રુઆરી*:૨૦૦૬ [૩૪ 


આસ્વાદ 
રાધેશ્યામ શર્મા 





તરત સંલગ્ન બીજી કડીમાં જાત-પરિચયને 
ઉલટાવી કથે છે. પથ્થરનાં સમુદ્રમાં કાચનું વહાણ છું. * 

આમ સુલટ તેમજ ઊલટ પદ્ધતિથી સિદ્ધ શું થયું? 
એક એવી વાસ્તવિકતા જયાં કાચનો સમુદ્ર જ તથી 
પથ્થરનો સમુદ્ર પણ છે. એ જ દષ્ટિએ ડાચું જ 
વહાણ નથી, પથ્થરનું. પણ વ્હાણ છે. આમ કાચ- 
પથ્થર, સમુદ્ર-વહાણના ચતુર્વિધ સંકરનું ચાતુર્વણ્ય 
કલ્પન નિર્મિત થયું! ઉભય કડીઓ લયભાત જાળવી 
સંઘેડાઉતાર ઠરી છે. 

સમુદ્ર વહાણની સબ્જેક્ટિવ ઇમેજરિમાંથીંધેમ 
અંતરામાં કૃતિ કોઈ બગીચાના માળી - પરિવેશમાં 
પ્રવેશ-કરાવે છે.* જયાં માળી તો'છે પણ હાથમાં 
કોદાળી હોવાથી “કઠિયારા ને કુંહાડાથી.જાતને' 
સંભાળી. શકાઈ છે. તર્ક કેવો છે કે હાંઘમાં કોદાળી 
જો ના,હોત તો કઠિયારાના કુહાડાથી જાતને કદાચ 
સંભળાવી, દોહ્યાલી..બનત. . પણ, નાયકની 
આત્મલક્ષિતા .આટલેથો અટકી, તથી. નિજી 
ઓળખમાં એક આયામ આમ ઉમેરે છં છે. ] 

, #ર&/ર રને, તજ. (જં જજ ઈ. . 

આદિવાસી આલમની સભ્યતાનો મૅખ્ય ઓજારો- 
ધારદાર'તીરને પણ છ 'ચઢાવેલે[તંગતંર્ગ બાર્ણ 
પ્રતિરૂપ તરીકે' ઉપસ્થિત છે. શાથોસાંથ આરંભિક 
ઓળખપટ્ટી તો ખરી જ. પથ્થરત્તા સમુદ્રમાં કાચનું 
વ્હાણ છું. તાત્પર્ય કે પથ્થરના સમુંદરમાં કાચના * 
બહાણની બિનસલામત વૃત્તિ ધારદાર હથિયારો 
સાથેની તદ્ૂપતા જાહેર કરે છે! 

ગીતનું પ્રાણાધાર તત્ત્વ વિરોધી વસ્તુ અને 
સ્થિતિમાં મૂર્ત થયું છે: બીજો અંતરો આવા 
'કોન્ટ્રાસ્ટ'નો મુખરિત અંશ છે. “બળબળતી આગ 


૯૨ 


છે ને ઠંડોગાર બરફ છે. પણ કર્તા-યા-નાયકની સરચિંત અજાણપણું કાવ્યના વિસ્મયની ચારુતાને 


મનોદશા અહીં પ્રશ્નરૂપે અરસ ઉપસી છે.' પ્રતિબિમ્બિત કરી શકે છે. 
2૪ ૪ /ર 79૨  વ્હાણ-બાણ-અણજાણ, કોદાળી સંભાળી, બરફ- 
57”? ૮ર છે? તરફના પ્રાસમેળ લયના વહનમાં કામયાબ છે. 


* એકતરફ આગ અનેબીજી બાજુબરફ જાણે કૌરવ કવિ સુરેશ દલાલના છલ્લા “ગીતમલ્લિકા' 
અને પાંડવ? - છે - છે, જાણતો હોવા છતાં અણજાણ સંગ્રહની આ એક ગીત કૃતિ, પોતાના વિશે સ્ટેટમેન્ટ 
નાયક, નોથયિંકાના નયનને નોંધી, એની નજર આપ્યા છતાં નાયકી ભાવાનુભૂતિ “ઓળ્જેક્ટિવ 
કોની તરફ વળેલી ઝૂકેલી છે'એ નક્કી કરી શકતો કોરિલેટિવ' (વસ્તુલક્ષી સહસંયોજક) અર્પી શકે છે, 
નથી. આવું અણજાણ-જાણપણું અથવા સુજાણ - વાસ્તે અભિનંદન.” છ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૦થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ ર્‌. ૧૦૦/- છે 
એજન્ટો તથા ગ્રાહકોએ લવાજમમાં થયેલા ફેરફારની નોંધ લેવી 























જાન્યુ. ૨૦૦૬થી લવાજમના નવા દર 
વાર્ષિક લવાજમ આજીવન 
કાગળ, મુદ્રણ અને અન્ય સામગ્રીના ભાવમાંથયેલ અસહ્ય [ભારત રૂ. ૧૦૦ રૂ. ૧૫૦૦ 


ધ્‌ ને ર્થિ અમેરિકા $૭અથવારૂ.૩૫૦ $ ૧૫૦ 
વ હ મ્‌ અનેઅન્ય મ 

રને શીધે તેમજ સેલ્સટેક્ષ અન્ય આર્થિક કારણોસર ઈગ્લૅંડ ૬ ૬૯ અથવારૂ. ૩ ૧૦૦0 
આપના પ્રિય “કંવિલોક' માસિકના લવાજમમાં માત્ર 


પ્રિય ગ્રોહક, 








ર્‌ રહેનો નજીવો વધારો કરવામાં આવે છે. ગ્રાહકોને સારું વાચન વાજબી કિંમતે મળી રહે એવું હવિલોક 
 ટ્રસ્ટ' ઇચ્છે છે અને તે માટે વચનબદ્ધ છે, પરંતુ સંજોગોવશાત્‌ કરવામૉં આવેલો આ "નજીવો લવાજમવધારો 
કવિલોક'નાં સુજ્ઞ વાચકો નિભાવી લેશે તૈવી અમારી નપ્ર વિનંતી છે.' તંત્રી- ધીરુ પરીખ 





9 ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ સુધી ગ્રાહક બનનાર માટે લવાજમ જૂતા દર પ્રમાણે જ સ્વીકારાશે. 
,9 જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી લવાજમના ઉંપરોકંત દર અમલમાં આવશે. તેની સૌ ગ્રાહકો અને એજન્ટોએ નોંધ લેવી 
૦: ચેક કે કે ડ્રાફ્ટથી ર રેકમ મોકંલતી વખતે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામનો જ તે લખવો. બહારગામની બૅન્ક પરનો ચેક 
“હોયત્તો' ર. રપ ઉમેરી મોકલશો. મત્તિઓર્ડ રથી રકમ મોકલતી વખતે આપનું નામ, સરનામું અને ગ્રાહંકનંબ' 
સુવાચ્ય અક્ષરે લખશો. આપ નવા ગ્રાહક હો તે તે પ્રમાણે જણાવવું .. - 


મે 





લવાજમ માટેની રકમ આ તાતે પ 






જવિલોક સ €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪; રાયપુર ચકલા, બઉવાની પોળ સામને અ અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 


- “કવિલોક : જાગ્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૩૫ 





. યૉસેફ 

ગઝલ એ એવો કાવ્યપ્રકાર છે કે ગમે તેવા 
સિદ્ધટસ્ત કવિનેય આકર્ષી રહે! છેવટે ગઝલનો 
આભાસ રચતી પંક્તિઓ જેવુંય કાવ્યમાં વણી લે. 
તો ક્યાંક ખતરો મોલીનેય ગઝલનો અષ્રરો કરી 
બેસે! કવિ ઉશનસ્‌ કાવ્યમાં પ્રયોગવીર હોવાથી જ 
ગઝલ પર પણ પોતાનો ઢાથ ન અજમાવે તો જ 


તવાઈ લાગે! એનું જ પરિણામ એટલે આ 'ગઝલના .. 
વળાંકે' સંગ્રહ કવિતાના અનેક પ્રકારોમાં પોતાનો _ 


સંવેદનો, ભાવોર્મિઓ, ઉન્નત વિચારો, શબ્દલય, 
ગીતલયે મુખરેત કરનાર કવિ ઉશનસ્‌ હાથે અહીં 
પણ કાવ્યગંધી ગઝલો ઊઘડી છે. જયા ભાવોર્મિ અને 
વિચાર સાથે છંદ એકાકાર બને છે ત્યાં કાવ્યસૌંદર્ય 
સ્પર્શી જાય અને આસ્વાધ બને છે. કાફિયા રદીફ 


તો ગઝલના શ્વાસોચ્છ્વાસ ગણાય! સૂક્મ 


મનોભાવોને વ્યક્ત કરવામાં એ છંદોલય સાથે એવી 
રીતે ઉજાગર થતા હોય છે કે એ સાંભળતાં જ 'વાહ' 
બોલી જવાય એ ગઝલનો મજાજ એ શેરની શેરિયત 
“ગઝલને વળાંકે'માંથી પરતમ થતા આવું અહીં ઓછું 
બનતું અનુભવાય છે. કવિ ધણી જગ્યાએ રદીફ 
કાફિયાની ચુસ્તતા જાળવી શક્યા નથી. એ તો એ તો 
જે રીતે સંવેદન કે ભાવોર્મિ કે વિચાર ઊતરી આવે તેને 
યથાતથ જાળવી રહે છે એ સંદર્ભ પોતે જ કહે છે - 
ઉછનજ /? 6૨૪% ૩*છું 
ન/ ર૪ એને ઈીછર/ ૬૯%/. (૪. ૬7 

: અતુભૂતિ તો ગમે તેવી રીતે શબ્દસ્થ ક શકે 
ઊતરી આવી શકે." 


કન 


એટલે મનસાથે સમાધાનનો સૂર કાઢતા કહે છે. છ 


7% 96 6૩ઝ%/-. 
જ/7 રહે એન? એ ₹અ૯*/ (૪. ?/ 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૩૯ 


અવલોકન 
ગઝલના વળાંકે - 





કાવ્યગંધી ગઝલો! 
મેકવાન 
કોઈ પણ રીતે કવિતા સાથે સંગોષિ કરી શકાય 
તો એ માટે કવિ કાવ્યપ્રકારને ગૌણ ગણે છે. ગીતમાં 
લય સાથે પ્રાસ, પ્રાસસાંકળી કે અનુપ્રાસથી ભાવનું 
માગટ્ય થાય છે. જ્યારે ગઝલમાં ભાવાનુરૂપ છંદ, 
રદીફ-કાફિયા, અલંકારની સાહજિકતા, સરળતા 
ગઝલને જીવંત બનાવે છે. ભીતરનું સંવેદન, દર્દ 
એવું ઘૂંટાઈને આવે કે શ્રોતાજન તરતં દાદ આપી દે! 
એટલે જ કવિહૃદય સ્વીકારે છે કે દરિયા રચનામાં 
દરિયાના વિવિધ રૂપોની છટા મનોહારી છે. ' 
કર/ */% ને ૪2 ૧/જેરે . 
અશર" જર છે દરજ. (જ. ૪૮7 ' 
તો છેક સામે છેડે જઈ વૈશાખી મ. આમ 
કહી બેસે છે . 
૪/6 ૭૧/ છે 5૧. ઝ અ/જ/ રે છટ. 
/૦£૧%/૪ ૧/» ઝેર? “૪ રહે છે 7 (જિ. ૪૪ 
.* પ્રણય વિભાગની છ રચનાઓમાં ઉમ્મરને 
ઓરડેમાં મુગ્ધાની નિર્ભેળ ભાવોર્મિ જે રીતે પ્રગટ * 
થઈ છે સાઘંત સુંદર છે, 
'ઇતરંગઝલો'નો વિભાગ પણ'ભર્યો ભર્યો કવિને 
. તો મનના ઉથારો પણ સવ જેવા લાગે છે!. 
જચ્જ/ર? ૪ ૨//%%? ૪/ ૨૮૨/ છે 
૨42) /રે૪ /યેંત/%/ણિ છ) ૨ર૪% છે/ . ૮?” 
કવિતા, 'જિંદંગી' વિશેના શેર પણ'માણવા જેવા 
' છે ક્યાંક જિંદગી ! ડુષક પેલી (બાળ) વારા જેવી લાગે 
છે.” ન “૨ 
આ “ઉજ %4%-અઝ ડું ૪.૦/ર#. 
ફમારકાજી ૨૯% રો? ૪૨ યલો.” ઉ મી 
' અંતે કંવિને'જિંદગીનું જાણે સત્ય લાધે છે.. 
જ/ઝુ ઝુછી, કું દ ડે એજ/ હેટ? 


ન 
દ 


અ/#ઇેદઝ « ખૂજ અકર £/૪૯? છે. (૪. "૮૬૪ 


, આ અઘરો દાખલો આ રીતે ઉકેલાશે એય કવિ : 


માણે છે. 

? “-6૪ન૪ને ૧? */# ઝર & 

“ટે ઝ/% ફટજ/૦/ અ/%// (૪: '૮૮/ 

| (આમ, “ગઝલને વળાંકે'માં વિધવિધ છંદો વચ્ચે 
ઊઘડેલું. કવિ,,/ભાવવિશ્ચ આહ્લાદક તાજગીસભર- 
અને વિશિષ્ટ છે. અત્ુભૂતિના આકારો.કઠોરબાનીમાં 
આકારાયા છે. ક્યાંક અણગમતા શબ્દપ્રયોગો પણ 





















“કવિલોક*ના વર્તમાન ગ્રાહકોને વિશપ્તિ 

_આ અંકથી સહુ વર્તમાન ગ્રાહકોનો.ગ્રાહકનંબર 
કમ્પ્યૂટરની સરળતા ખોતર બદલવામાં આવ્યો છે. 
તેથી સહુ ગ્રાહકોને વિનંતી છે કે લવાજમ રીન્યૂ તેમ 
'જં ફરિયાદના ઝંડપી નિકાલ માટે'ઓપના નામના 
“અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષર સાથેનો આ નવો ગ્રાહકનંબર દરેક 
કપત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો.ગ્રાહકનંબરની સામે 
પ્રિન્ટ થયેલ મહિનો/વર્ષ આપના લવાજમની મુદ્ત 
દર્શાવે છે; દા.ત. 9૪૯/2005 હોય તો એનો અર્થ એમ 
“થાય કે ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ના અંક સાથે આપનું લવાજમ 
પૂરું ઘાય છે. અંક ગેરવલ્લે ન જાય તે માટે આપના 
સરનામામાં પિનકોડ અવશ્ય લખો. સરનામું બદલાય 
તો તેની જાણ “કવિલોક'ને જે તે માસની આખર તારીખ 
સુધીમાં પત્ર/ટેલિકોન દ્વારા આપના ગ્રાહકનંબર સાથે 
'જાણ કરવાનો આગ્રહ રાખો) જેથી બાકીનો અંકો આપને 
'નિયમિત'કળતા રહે. આજીવન' “ગ્રાહકોને મળતા 
અંકોના રેપર પર 1.14 - ગ્રાહક નબર »૯૯/2020 
એ મુદત માત્ર કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે" 
તેની સૌ આજીવન ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી. તેઓએ આ 
મુદત પછી પણ લવાજમ ભરવાનું રહેતું નથી. .. 


'આવી જાય. સજ્ઞ ભાવક વાચકની નજરે એ ચઢ્યા 


," વિના મરહે. કવિએ જ કહ્યું છે. 


જું અનટૃ% 7/ જૈ ૮? ૪૧/? %/ઈ ઇ૨૪/ન્‍, 
* રઝ 607 ર૭? 9ઇએ -/૬/-// ૨/૬ક/ર*/૪ 
* ગઝ્લચાહકોએકાવરસિકોએગઝલના વળાંકેઊભા 
રહી આ ગઝલોનો ચહેરો અવશ્ય જોવો લિજજત પડશે. 
(“ગઝલને વળાંકે' લે. ઉશનસ્‌, ડિમાઈ સાઈઝ, કાચું 
પૂઠું,'પ્રકાશક : રન્નાદે પ્રકાશન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- 
૧ પૃ. ૯૦ કિ. રૂ. €૫) તિ 


“કયલોક'ના જ્બા 
તીચે જણાવેલ અંકોની જૂજ નકલો સિલકમાં 


છે. વહેલો તે પહેલો એ ધોરણે તે અપાશે. 


સળગ અંક ઃ ૭૩, ૭૯, ૨૪૧, ૨૫૦, 


રપપ, ૨૫૭, ૨૬૨, ર૬૩, ર૬પ, ૨૬૬, 
૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૨, ૨૭૩, 


[૨૭૦૪ 
પ્રત્યેક અંકતી કિંમત રૂ. ૧૫ (રવાનગી ખર્ચ 
માફ)_ 


*[રકમ માત્ર મનિઆંર્ડરથી “કવિલોક ટ્ર્સ્ટ ના 
[સરનામે મૌકલેવી. રૂબરૂમાં અંક લેવા 


આવનારને : ૧૧થી પ દરમિયાન કાર્યાલયમાંથી 


'| તે મળી શકશે. 





. કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ [૩૭ 


 કવિલોકનાં પ્રકાશનો: 


રં શ્રુતિ- રાજેન્દ્ર શાહ ક 

. આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ 

, રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 

, સાત મકાવ્યો ' 

પાંચ મહાકાવ્યો 

. જળતી આંખે-યજ્ઞેશ દવે 

. પરન્તુ - વિનોદ જોશી 

, ટી.એસ. એલિયટ 

.' ગઘકાવ્ય 

આપણાં જતુકાવયો 

, જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડયા 
. પાર્ધિવ - જગદીશ વ્યાસ 

|, અરીસાંઘર - બારીન મહેતા « ₹ 
૧૪. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી 

૧૫, પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ 

૧૬. નિરૂદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
“.* અપ્રાપ્ય 
“અપ્રાપ્ય 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 


ત દુ ના «૯૪ ત ૮0 તળ તક 


૨૪-૦૦ 


ન» ત્ક 7૨ 
ત્નહ 


૮5 ત્ક 
૮/7 તળ” 


૧૦-૦૦ 


અપ્રાર્પ્ય 


“૨૦-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦. 


અપ્રાપ્ય. 


૧૭, સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો - ૨૪-૦૦ 
૧૮. આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
૧૯. અંગપચીસી' (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
૬૦. દિવ્ય આનંદ (0102-0181) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦- 
૨૧: અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રેવોણ' પણ્ડ્યા' ૧૨-૦૦ 
૨૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે” (૧૨-૦૦ 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા -જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધનાવિકની 12 રિટ 
રી [10 હ1લાંણા 1/ઘ1॥લતનો , હ ક 

' અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ ' ૨૫-૦૦ 
રપ. જળબિલ્લોરી - ઉપા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ |: 
ર૬. ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ , ૩૦-૦૦ [ 
૨૭, ગૌત્રયાન.: અનુ..ભોળાભાઈ પટેલ ., 
ર૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા . ૯૦-૦૦ |. 
ર૯, હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્ર શાહ” ૬૦-૦૦ 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ' ૪૦-૦૦ |. 


ક હા 


“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનંથી ભળી શકશે. 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓરફેરથી કે “કવિલોક. ટ્રસ્ટ'ના નોમના ડિ હિમાન્ડડ્રફ્ટથી 


મોકલવાની રહેશે. 


કવિલોક ટસટ, 


ક 


0/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદઃ "૩૮૦ ૯ ૦૦૧% 


. ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ 


. કાવેલોકઃઃ જામ્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬-.[૩૮ 





૭૫ [. 


પહેલાં હતું જે ઘર, હવે ખાલી મકાન છે! 
મારા જ ઘરમાં, બે ઘડી માગો મુકામ છે! 
મારા જ ઘરમાં હું મને શોધ્યાં કરું સતત, 
મારા જ ઘરમાં જો, મને મારી તલાશ છે! 
કે કેટલાંયે, ઓરતા સાથે મૂક્યો કળશ, 
ને એ જ ઘર છોડી જવું, કેવો સમાસ છે! 
મારે, નગરમાં એમ તો, મિત્રો ઘણાંય છે. 
પણ એ મને શું દોસ્ત માને છે? સવાલ છે! 
મા, દીકરીને સાચવે, મેં એમ સાચવ્યું, 
મારા વગરતું ઘર જુઓ! કેવું ઉદાસ છે! 
મૅતો સહજતા દાખવી, દીવો કર્યો 'નિનાદ' 
આરોપ આવ્યો આગનો, કેવો હિસાબ છે! 


(“શ્રી ગઝલ'માંથી) -નિનાદ અધ્યારુ 








કવિલોકને સ્થાનસમર્પિત 





શકુન ક્ત 


/:£૫/714 10૪700 8011.010810, 
3૩૩0 [1.001 278. 8. 1. ૨0/47, 
€.)0. 802% 110. 912, *0૦31 
17/78/11 - 400 001 (1130014) 





પતંગ કે ઢીંગલી બનાવતી વખતે ચોંટાડવાનું કામ મોટે ભાગે ઝંઝટભર્યું લાગે 

છે. પરંતુ હવે ગ્લૂ પેનને લીધે ચોંઢાડવું એ ડાબા હાથનો ખેલ બની જશે. એને 

પેનની જેમ સહેલાઈથી પકડો અને ચીન્નેને આરામથી ચોંટાડો. ન કોઈ ઝંઝટ, 
* ન કોઈ ગંદકી. એટલે સહેલાઈ થી ચોંઢાડવાનું હોય ત્યારે ગ્લૂ પેન જ લાવને. 


ઉત્પાદન 


9 [પડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., મુંબઈ ૪૦૦૦૨૧ ના રન્‍્ન્સ્ટિ્ડ ટ્રેડમાર્ક છે. 


જૂવિકાલ 
ચૉતાડવા માટે સરળ. 





॥પક : રાજેન્દ્ર શાહ 
| વસંત 
વિ.સં.૨૦૬૨ 


. 


# 7.૪. 
ફુ” પ 


ફૂ 






4295 ૧%%. 
હે. 
ન 
દ્ર ક ષ્ ન હૈ 
ં ર્ર ન 


ન્ડ 


માર્ચ-એપ્રિલ ર૦૦૬ 
છ વર્ષ ૪૯: અંક્રઃ ર 
કે. સળંગ અંક: ૨૯૦ 


ગુજરાતી કવિતાનું શછતુપત્ર 


ત્રી 
ધીરુ પરીખ 





* તક 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું કછતુપત્ર : વસંત વિ.સં. ૨૦૬૨ : વર્ષ ૪૯ : અંક ૨ સળંગ અંક ૨૯૦ 














કવિતા અને તત્ત્વબોધ ધી્‌રુપરીખ ૧ ગઝંલ શ્યામ રખિયાણિયા ર૭ 
વિમર્શ "ઊડે ભાવેશ ભટ્ટ ર૭ 
હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ દુષ્યન્તપંડ્યા ૪ એક વિષાદ ફિલિપ કલાર્ક ૨૮ 
રસાત્મકમ્‌ મઝલ સાહેલ ૨૮ 
વાસંતી વિશે એક એકસ્ટસી ઉશનસ્‌ ૧૩' અસરમાંઆવતા દિનેશ કાનાણી ૨૮ 
સ્વ-ભાવ ધ્‌રુપરીખ, ૧૩ ચારગર્ઝલ સતીન દેસાઈ *પરવેઝ' ર૯ 
હ્હાય ભડભડ બળે ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા ૧૪ બે ગઝલ મૌલિક શ્રોત્રિય ૩૧ 
ઓચિતા હરિશ્વન્દ્રજોશી ૧૪ કજારમાંજોયાં ગૌરાંગ ઠાકર ૩૧ 
સંતાકૂકડી ઇન્દ્રશાહ ૧૪ ચાંપે મને કિશોર મોદી ૩૧ 
આ કોણે ગીત રમતું મૂક્યું છે શાશ્વતી..યશવંત ત્રિવેદી ૧પ બે ગઝલ દિલીપ શ્રીમાળી ૩ર 
આ લુપ્તતા પણ ભારે મોહક વસ્તુ... યશવંત ત્રિવેદી ૧૬ બે ગઝલ કિલિપ કલાર્ક ૩૨ 
છતાં હજી હું મૌનબલોલી ૧૭ અનુવાદ 

એક કાવ્ય રાજેન્દ્રપટેલ ૧૮ 1301110૯ પ5ડ1ડ ૪13 દાંડ ૩૩ 
જાગવાનું હોય _ સુધીર પટેલ ૧૮ અનુ. પ્રફુલ્લ રાવલ 
આવશોને! મુકુન્દપરીખ ૧૮ અવલોકન 

એક કાવ્ય રાજેન્દ્રપટેલ ૧૯ અભાવનોબ્રહ્મનાદ ડો સતીત્ત દેસાઈ 'પરવેઝ' ૩૫ 
એક કાવ્ય દક્ષા પટેલ ૧૯ 

એક કાવ્ય લ્લ ૦ હો 

પણ રવાપર ટ જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કવિલોકનું વાર્ષિકલવાજમ 
શું કરવાનું? હરદ્વાર ગોસ્વામી ર૧ રૂ. ૧૦૦/- છે તેની સહુએ નોંધ લેવી 
આવડે ભરત વિંઝુડા ૨૧ 

ગઝલ વિરલ કે. શુક્લ ૨૧ તત્ર 

ગઝલ કિરીટ ગોસ્વામી ર૧ ધીરુ પરીખ 

લાગે આજે મેહુલ ત્રિવેદી રર ય 

બહુ લાભ મળે છે વિનોદ ગાંધી રર કા 

ઠીક નથી ચંદ્રેશ મકવાણા *નારાજ' રર રજબ્દ્રાહઃ તિરેજન સમત 

કમી છે આતિશ પાલનપુરી રર આવરણ : કલાધર વૈષ્ણવ 

બે ગઝલ અનિલ ચાવડા ર૩ 

બે ગઝલ ઉર્વીશ વસાવડા ૨૩ દેશમા વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૫૦૦. 
રણઝણ કીડિયારું હસમુખ કે. રાવલ ર૪ ળ”પેરિકા: વાર્ષિક $ 7. અથવા રૂ. ૩૫૦. આજીવન 150; ઇંગ્લેન્ડ: 
બે કાવ્યો કનુ સુથાર ર૪ વાર્ષિક £ 6, આજીવન £ 100. આ એંકની છૂટક કિમત રૂ.૨૦. 
ગઝલ ુ ગુણવંત ઉપાધ્યાય ર૪ 'કવિલોક' હિમાસિક વર્ષની છ :તુઓમાં દર બે માસે - ફેબ્રુઆરી, 
બે કાવ્યો ત્રિલોક મહેતા ૨૫ એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના અંતમાં -પ્રકટ 
બે ગઝલ શૈલેષ પંડ્યા 'ભીનાશ' રપ “ઈ. 

બે ગઝલ સકેશ હાંસલિયા ર૬ કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 

ગઝલ જયંત 'સંગીત' રદ ડકુમારટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

રંગ તારો વિધુપટેલ, ર૬” ૪. ડૂ ક્તત 
ધૂરા જેવું આબિદ ભટ્ટ ર૭ પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, કોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 


ચાર લઘુકાવ્યો પ્રીતમ લખલાણી ર૭ મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


વસંત વિ.સં. ૨૦૬૨ માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૯૬ . 


%ડવિલોક 


॥ વાફ્‌ મે મનસિ પ્રતિછતા તનો ને તાત્તિ પ્રતિત ગાવિરાવીમ છિ ॥ 
ઝં પ્રતિષ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટય મુજ અન્તરે. 


કવિતા અને તત્ત્વબોધ પ. 
અડ શીર્ષકમાં “અને ઉભયાન્વયી અવ્યયથી બે શબ્દોને જોડ્યા છે : એક, “કવિતા”, બીજો, 
“તત્તત્તબોધ'. આથી ઉક્ત શીર્ષકમાં “કવિતા' એ મહત્ત્વનો શબ્દ છે, એ સાહિત્ય-સ્વરૂપગત છે, એ 
સાધ્ય છે, જયારે 'તત્ત્વબોધ' એ શબ્દ સાર[હેત્યસ્વરૂપગત સામગ્રીલક્ષી છે, સાધન છે. ટૂંકમાં, તતત્તબોધ 
અહીં કવિતાના વિષયરૂપે વપરાયેલી સંજ્ઞા છે. એટલે કે સામગ્રીનું સર્જક કાવ્યસ્વરૂપમાં કઈ રીતે 
રૂપાંતર કરે છે તે ચર્ચ્ય મુદ્દો છે. 
આમ તો કોઈ પણ વિષય અને તેની કવિતા એવા મુદ્દાઓ અનેક વાર રકે છે અને ચર્ચાતા રહેશે. 
પરન્તુ અહીં જે વિષયની વાત કરવી છે તે 'તત્ત્વબોધ' સંજ્ઞા અંગ્રેજી સંજ્ઞા 'મેટફિઝિક્સ'ના પર્યાય તરીકે 
પ્રયોજી છે. આમ તો દેશ્યમાન જગત તે ભૌતિક જગત છે, ફિઝિક્સ છે, અને તેને સંવેદનાર ઈન્દ્રિયો 
પણ ભૌતિક ઉપકરણો છે. ક્યારેક એવું પણ બને કે વ્યક્તિજીવનમાં ભૌતિકથી પારનો એટલે કે “બિયોન્ડ 
ફિઝિક્સ'નો એટલે કે મેટફિઝિકલ અત્તુભવ થાય ત્યારે તે વિરલ ઘટતા હોય છે, કારણ કે તે ભૌતિક . 
જીવન અને જગતમાં થતો પારભૌતિક અનુભવ છે. આવો અનુભવ પ્રજ્ઞાના ક્ષેત્રનો હોય છે, અને 
એટલે એ રહસ્યમય ગણાયો છે. આ અનુભવને, એટલે કે જે અનુભવ વૈખરીથી પર છે તેને વૈખરી સુધી _: 
લાવવામાં ભાષાની, વાણીની ભૌતિક મર્યાદાઓનું સીમાંકન થતું હોય છે. આ રીતે જે પ્રજ્ઞાનુભૂત છે ા 
। ી જ 





કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ર૦૦૬ [1 


તેને વૈખરીમાં મૂકી આપવું અતિ કઠિન છે, આવું અત્તિ કઠિન સર્જકકર્મ કવિ પાસે અવનવીન ભાષાકર્મની 
અપેક્ષા રાખે છે. હ હ ી 

આવું ભાષાકર્મ ચીલો ચાતરીને ચાલતું હોય છે. એમાં દેખીતા વિરોધો કે વિરોધાભાંસો હોય, કલ્પન- 
પ્રતીકો હોય, અવળવાણી હોય, કોટિ અને કલ્પના પણ હોય. ટૂંકમાં, કવિ પોતાની આ વિરલ 
અનુભૂતિક્ષણને ભાષાબદ્ધ કરવા મથતો હોય ત્યારે તે ભાષાનો તિર્યક અભિગમ અપનાવે છે, તો ક્યારેક 
સાવ સાદીસીધી ભાષામાં ગહનગભીર વાંત માંડી બેસે છે. એયો આશય તો પોતે જે ભૌતિકથી પર અને * 
પારની અનુભૂતિ કરી છે તેનો આનંદ જ અભિવ્યક્ત કરવાનો હોય છે, તેનું અચરજમાત્ર વ્યક્ત કરવાનો 
. હોય છે. પોતે જે વિરલ અને ધન્ય ક્ષણ અનુભવી છે તેને અન્ય માણી શકે તેમ કરવાનો તેનો સર્જક- 
પુરુષાર્થ હોય છે. આ માટે તેની પાસે ભૌતિક મર્યાદાથી ભરપૂર એવી ગિરા જ છે. પરન્તુ આ મર્યાદા 
અટલ છે એટલે એનો સમજપૂર્વક સ્વીકાર કરીને સુજ્ઞ કવિ ચાલતો હોય છે. આથી આવી તત્ત્વબોધની 
કવિતામાં અસીમિત, અભૌતિક અનુભવને સીમિત વાણીમાં, ભૌતિક ભાષામાં મૂકવાની અનુભવી 
કવિની મથામણ હોય છે. 

અહીંપ્રશ્નએ આવીને ઊભો રહે કે પ્રથમ કવિતા કે પ્રથમ તત્ત્વબોધ, પ્રથમ અનુભવી કે પ્રથમ કવિ. 
જવાબ મુશ્કેલ લાગે છતાં સરળ છે. અનુભવ પ્રથમ છે એટલે અત્તુભવી પ્રથમ છે. પરન્તુ આપણી 
તપાસનો, આપણી ચર્ચાનો વિષય તે અનુભવને અભિવ્યક્તિ સાથે જોડવાથી નીપજતા વાણીરૂપનો છે. 
આવું અનુભવસિક્ત વાણીરૂપ તે અહીં કવિતા છે, આથી જ્યારે આ વિષય અને તેની ભાષાકીય 
અભિવ્યક્તિને જોડવાની ચર્ચા આવે છે ત્યારે પ્રથમ કવિ છે, અનુભવી પછી. જેને આવો ભૌતિકપારનો 
વિરલ અનુભવ થયો હોય તે કશું ના પણ બોલે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં અનુભવી પ્રથમ હોવા છતાં, 
આપણી ચર્ચામાં તે પ્રસ્તુત નથી. પરન્તુ જયારે જ્યારે જ્યાં જયાં આવો વિરલ અનુભવ કરનાર વ્યક્તિ 
, તે અનુભૂત વિરલ ક્ષણને શબ્દબદ્ધ કરી કાવ્યરૂપ આપવા મથે ત્યારે તે કવિ પ્રથમ છે,અને આ.ચર્ચામાં 

, આપણી નિસબત આવા “અનુભવી કવિ'રાથે છે. અઇથી 'કવિત!' અને 'તત્ત્વબોધ'ના સંબંધની વાત 
કરીએ ત્યારે તત્તતબોધની સચ્ચાઈ તો અપેક્ષિત છે જ, પરન્તુ એથી વધુ અપેક્ષિત છે એ અનુભવની 

 ચ્ચાઈની શબ્દગત એટલે કે કવિતાગત પ્રતીતિકારકતૌ. આવો અનુભંવી પોતાના સચ્ચાઈપૂર્ણ 

નુભવને પ્રકટ કરવા માટે ભાષાગત મથામણ કરતો હોય છે, અને.તેથી જ તેની ભાષા કંઈક જુદા 
, સ્તરે, કંઈક જુદા સ્વરૂપે વિહરે છે. આવા અ ગુભવની સ્ભ્વવ્યક્તિની ભાષાપ્રયુક્તિમાં ક્યારેક સામાન્ય 


લોક: માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૨ 


જનને ભાષાકીય અગડંબગડં લાગવાની પણ શક્યતા છે, અને તેથી આવી કાવ્યરચનાઓનોઃક્યારેક 
કવિતા તરીકે તત્કાલ અસ્વીકાર થયો હોય તેવું પણ બને છે. આથી સત્તરમી સદીના અંગ્રેજ કવિ જોન 
ડનની કે ૧૯મી સદીની અમેરિકન કવયિત્રી એમિલિ ડિકિન્સનની કવિતાનો મોડેમોડે સ્વીકાર થયો 
હતો. આપણે ત્યાં કબીરની કેટલીક રચનાઓને આથી જ અવળવાણી તરીકે ઓળખાવાઈ હતી. 
નરસિંહની આવી અતુભવસિદ્ધ, કેટલીક રચનાઓને આપણે જ્ઞાનની કવિતા કહી છે, અને અખાને 
પણ તત્ત્વબોધના કવિ તરીકે સ્વીકૃતિ આપી છે. ી 

આ સહુ કવિઓની અને'આ પ્રકારે આવા અનુભવને વ્યક્ત કરનાર કવિની કવિતામાં તેની એક 
આગવી કવિમુદ્રા ઊપસતી હોય છે. આ તેનું આગવાપણું એ તેની ભાર્ષાભિવ્યક્તિને કારણે છે. આવી 
વિરલ અ-ભૌતિક અનુભત્તિનો અનુભવી કવિ પોતાની કાવ્યરચનામાં પોતાપણું લાવતો હોય છે, અગર 
કહો કે તે પોતાપણું સ્વાભાવિક સહજ રીતે આવી જતું હોય છે. આથી એક તત્ત્વબોધના કવિ (મેટફિઝિકલ 
પોએટ)ની કાવ્યરચનાથી બીજા તત્્વબોધત્તા કવિની કાવ્યરચના અભિવ્યક્તિના સ્તરે વ્યાવર્તક હોવાની. 
આ વ્યાવર્તકતા એટલે જ આવા વિરલ ક્ષણના અનુભવી કવિની મૌલિકતા. 

પરન્તુ, જેમ અન્ય વિષયોની કવિતામાં બને છે તેમ તત્્વબોધની કવિતામાં પણ દેખાદેખીનો પ્ર-પંચ 
પ્રવેશી જાય છે. કોઈ એક આવા પારભૌત્તિક અનુભવી કવિએ નિજના અત્તુભવને ભાષામાં મૂકવા જે જે 
તરકીબોનો ઉપયોગ કર્યો હોય તે તે તરીકબો આવી વિરલ ધન્ય ક્ષણના બિન-અનુભવી કવિઓ પેલા 
અનુભવી કવિઓની તૈયાર ભાષાતરકીબોના ચાળા પાડી તેને ચગળતા હોય છે, અને પોતે જાણે કે' 
આવી વિરલ અ-ભૌતિક અનુભૂતિની કવિતા રચી હોય તેમ રાચતા હોય છે. અન્ય વિષયની કવિતામાં 
અનત્તુભૂત વિષયને કવિ ભધાની ખૂબીથી ઢાંકી દઈ શકતો હોય છે, અને આભાસી પણ ભાપાસ્તરે 
કંઈક આસ્વાઘ એવી રચંનાઓ શક્ય બનતી હોય છે. જયારે તત્ત્વબોધની કવિતામાં ચલણી સિક્કા જેવાં 
પદો કે તેવી પદાવલી, અલંકારો કે અલંકારવલીના વિનિયોગથી સાચી તત્ત્વબોધની કવિતા નીપજતી 
નથી. આવો ભૌતિકપારનો અનુભવ ક્યારેક કોઈ વિરલ ધન્ય ક્ષણે કોઈને થતો હોય છે અને ક્યારેક જ 
કોઈ-આવા “અતુભવી'નું 'કવિ'માં રૂપાંતર થતું હોય છે. આથી જ કવિતા અને તત્ત્વબોધનો શ 

સંબંધ અત્યલ્પ કાળોમાં અને અત્યલ્પ કવિજનોમાં જ સિદ્ધ થતો જોવા મળે છે. ી 


એપ્રિલ ૨૦, ૨૦૦૬ ઝા ૂરુપરીખ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ જ ર૦૦૬ .[૩ 





વિમર્શ 





હોમરકંત મહાકાવ્ય ઈલિયડ 
' દુષ્યન્ત પંડ્યા 


૨૫. પ્રાયમ અને અકિલીઝ 


કીડાઓ પૂરી થઈ. સૈનિકો સૌ મેદાન છોડીને 
પોતપોતાને વહાણે ગયા, સૌ પોતાના વાળુના અને 
નિદ્રાના વિચારમાં મગ્ન હતા, પણ અકિલીઝેપોતાના 
મિત્રના વિરહનો વિલાપ ચાલુ રાખ્યો, પોતાના 
મનમાંથી એ તેને દૂર કરી શકતો ન હતો અને સર્વને 
વશ કરનારી નિદ્રા એની નિકટ આવતી ન હતી. એ 
પથારીમાં પડખાં ફેરવતો રહ્યો, પોતાને પડેલી ખોટનું, 
પેટ્રોકલસના શૌર્યનું અને ઉદાત્ત ભાવનાનું, એની સાથે 
ગાળેલા સુખદુઃખના દહાડાઓનું, શત્રુઓ સામે 
બંનેએ કરેલી લડાઈઓનું અને, તોફાની સાગર પરનાં 
સાહસોનું સ્મરણ એ કરતો રહ્યો. આ સ્મરણોના 
ભારથી એના ગાલ ઉપર ઊનાં અશ્ચુ સરવા લાગ્યાં, 
કેટલીક વાર એ પડખાભેર સૂતો, કેટલીક વાર ચત્તો 
સૂતો અને કેટલીક વાર ઊંધો પણ પડ્યો. આખરે 
ઊભો થઈ એ ખારા સમન્દરના તટ પર નિરુદેશ 
ટહેલવા લાગ્યો. 

. પછી ઉષા સમુદ્રને અને તટને અજવાળવા લાગી 
ત્યારે, અકિલીઝપ્રવૃત્તિ કરતો થઈ ગયો. પોતાને રથે 
એ તેજ તોખારો જોતરતો, રથની પાછળને ભાગે 
હૈક્ટરના શરીરને ઢીલૈ દોરે બાંધતો અને, પેટ્રોકલસના 
હોરીની પ્રદક્ષિણા ત્રણ વાર કર્યા પછી એ પોતાની 
હુટિરે જઈ આરામ કરતો અને હૅક્ટરના શબનું મોઢું 
« ધૂળ ફાકતું હોય એમ એના શરીરતે એ રાખી જતો. 
.. તું હેક્ટર મૃત્યુ પામ્યો હતો તે છતાં, અપોલોને 

' “ ની ઉપર દયા આવતી હતી અને એ દેવે એના 
માંસને સડતું અટકાવ્યું. વિશેષમાં દેવે એના દેહને 


વિલોક'ઃ માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૪ 


સુવર્ણકવચ આચ્છાદિત કરી દીધું હતું એટલે, 
અકિલીઝ એ દેહને જ્યારે ઘસડે ત્યારે એની ચામડી 
છોલાતી નહીં. 

પોતાના ક્રોધમાં અકિલીઝ કુંવર હેક્ટર સાથે 
આમ શરમભરેલી રીતે વર્તતો હતો. હેક્ટર પ્રત્યે 
કરુણા વરસાવતા તુષ્ટ દેવો આ ખેલ જોતા રહ્યા. 
તાક્યદષ્ટિ હર્મિસને એમણે એમ પણ સૂચવ્યું કે શબને 
એ ચોરીને ઉપાડી જાય. બીજા બધા દેવોને એ વાત 
પસંદ પડી પણ, હીરીને, પોઝેઇડોનને કે તેજસ્વી * 
નેત્રોવાળી દેવીને એ પસંદ ન હતી. ઉપાધિ ઊભી 
થઈ અને, પોતાની ભરવાડની રુંપડીમાં આ બે 
દેવીઓનું અપમાન કરીને પોતાને પ્રેમનો આનંદ અને 
પ્રેમનો દંડ દેનાર ત્રીજી પર કળશ ઢોળ્યો ત્યારે હતી 
એટલી જ દ્દેષવૃત્તિ દષ્ટિ પ્રાયમ અને એની પ્રજા પ્રત્યે 
એ આજે પણ હતી. કી 

આમ અગ્યાર દિવસ વીતી ગયા અને બારમે 
દહાડે બધા અમર દેવોને ફીબસ અપોલોએ પોતાના 
મનની વાત કહી. 'તમે સૌ પાષાણ હૃદયી છો, કૂર 
રાક્ષસો છો. શું હેક્ટરે કદી તમને બંળદના કે પુખ્ત 
વયનદબકરાનાપગનાં બલિદાન ચડાવ્યાં નથી? છતાં, 
એની પત્ની, એનું સંતાન, એની માતા અને એનો પિતા 
પ્રાયમ એના શબને જોઈ શકે અને એને અગ્નિદાહ 
દઈ શકે એ માટે એ શબને બચાવવા માટે પણ તમે 
જતા નથી? ના, તમે સૌ પેલા પાશવી અકિલીઝને 
ટેકો આપો છો. અકિલીઝમાં સારી ભાવનાઓનો જ 
અભાવ છે અને, મારણ કરવા માગતો કેસરી પોતાની 


તાકાતને અને હિમ્મતને છૂટ્ટો દોર આપી ભરવાડના 
વાઘ ઉપર ત્રાટકે એમ, જંગલી રીતે જ એ વર્તે છે, 
એનામાં દયાનો છાંટો પણ તથી' બીજા માણસો 
લોકમતને નથે એમ એને લોકમતની જરાયં પડી 


નથી, એણે ગુમાવ્યો છે તેના કરતાં વધારે પ્રિયતર , 


સહોદરને કેપુત્રને અનેક લોકોએ ગુમાવ્યા છે,એમ 
ગુમાવનાર રુદન કરે છે, વિલાપ કરે છે ને બસ, વાત 
ત્યાં પૂરી થાય છે. ભાગ્યદેવીએ માણસને સહનશીલ 
હૈયું આપ્યું છે પરંતુ, પોતાના પ્રિય મિત્ર માટે આ 
અકિલીઝ શું કરે છે? રાજકુમાર હૅક્ટરનો એ પ્રથમ 
વધ કરે છે, પછી એના.શબને પોતાના રથની સાથે 
બાંધે છે અને કબર ફરતે એને ફેરવે છે. કેમ જાણે એ 
કૃત્ય આદરણીય હોય અને એનું ભલું કરવાનું હોય. 


આપણાં ક્રોધથી 'એ ચેતતો રહે તેમાં એનું ભલું છે, . 


ભલે એ મોટો માણસ રહ્યો. પોતાના ગુસ્સામાં, 
અચેતન માટીના અપમાન સિવાય એ શું કરી રહ્યો 

. છ?. કટ 
. “. હીરીએ લગામ ખેંચી. એ બોલી : “હે રજત 
ધનુર્ધર, તું જે કહે છે એમાં સામર્થ્ય હોત જો, દેવો 
અકિલીઝનું મૂલ્ય આંકે છે એટલું હેંક્ટરનું આંકતા 
હોત તો નારીને થાનેલે ધાવનારો હેક્ટર તો આમ 
આદમી છે ત્યારે જે દેવીને મેં જાતે ઉછેરી છે, મારી 
પાંખમાં લીધી છે અને, આપણા સૌથી વધારે 
પ્રીતિપાત્ર પેલ્યુઝએ જે લગ્નમાં આપી છે તે દેવીનો 
પુત્ર આ-અકિલીઝ છે. અરે, એ લગ્નમાં બધા દેવો 


આવ્યા હતા. તે તું પણ, અપોલો, આવ્યો હતો અને 


બંસી હાથમાં ધારણ કરીને ખાણા પર બેઠો હતો. 
આજકાલ તું સારી સોબતમાં નથી રહેતો! પ પણતું 
કદીયે:વફાદાર મિત્ર ન હતો.” 


વાદળરાજ ઝ્યૂસેપોતાની ભાર્યાને વારી. “હીરી',' 


એ બોલ્યા, “દેવો સાથેંવારી કરતાં તારે તાર: સ્વભાવ 
પર અંફુશ રાખવો ઘટે, એ બે માણસોને એક જ 


ત્રાજવે તોળવાની વાત જ નથી. પણ દેવોને હેક્ટર 


. પણ ગમતો હતો, એ ભૂલજે મા; ઇલિયમમાં એ 


એમનો લાડકો હતો. ને મારો તો એ લાડકો હતો જ. 
મને ગનતું અર્પણ કરવામાં એ કદી પાછો પડ્યો ન 
હતો. ખાણાં મંડાતાં ત્યારે સુરા અને માંસ વિના કદી 
રહી નહતી, નેએ ભોગ આપણો અધિકાર છે. પરંતુ 
શૂર હૅક્ટરનું શબ ચોરી જવાનો વિચાર આપણે તજી 
દેવો જોઈએ. કોઈ પણ સંજોગોમાં અએકિલીઝને એની 
ખબર પડશે જ કારણ, એની માતા રાતદિવસ એની 
સાથે જ રહે છે, પણ આપણો એક દેવ જઈ મેટિસને 
મારીપાસે બ્લોલાવી લાવે, હું એને એક શાણપણભર્યો 
માર્ગ બતાવીશ, રાજા પ્રાયમ પાસેથી કિંમત લઈને 
અકિલીઝે હેંક્ટરનું શબ સોંપી દેવું જોઈએ.' 

ચક્રવાતપાદ આઈરિસ આ કામે તરત ઉપડી, 
સેૈમોસ અને અસમ ઇગ્બ્રોસનતી અધવચ, માછીમાર 
લોભી માછલીને લલચાવવા પોતાતા બળદના 
શીંગડને સીસાનો જે ગઠ્ડો બાંધે તે પાણીમાં ધુબાકો 
દે તેમ, આઇરિસે દરિયાના અંધારિયા પેટમાં ભૂસકો 
માર્યો. ત્યાં એક ઊંડા ગહરમાં એણે થેટિસતતે ભાળી; 
બીજી સાગરપરીઓ પાસે, પોતાનો અજોડ પુત્ર એત્તા 
વત્નથી દૂર, ટ્રોયની ધરતી પર મૃત્યુ પામવાનો છે 
એ બદલ એ વિલાપ કરી રહી હતી. ચપલપાદ 
આઇરિસે એ દેવી પાસે જઈને કહ્યું, 'ેટિસ, મારી 
સાથે આવ, શાણા ઝ્યૂસ તને બોલાવે છે. થેટિસે એને 
પ્રત્યુત્તરમાં “મહાન દેવને મારું શું કામ પડ્યું છે?” હું 
એટલી શોકવિહ્વળ છું કે દેવોની સાથે મળવાથી હું 
નાસું છું. છતાંય હું આવીશ. એને ચોક્કસ કોઈ 
વજનદાર બાબંત તિશે મારી સાથે વિચારવિમર્શે 
કરવો હશે.' 

આટલું બોલી એણે ઘેરી આસમાની શા શાલ 
લીધી એનદથી વિશેષ કાળું એની પાસે પહેરવા જેવું 
ન હતું અને, ચક્રવાતપાદ આઈરિસ સાથે એ ચાલી 


કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલઃ ૨૦૦૬ [૫ ક 


નીકળી. સમંદરનાં પાણીએ મને માર્ગ આપ્યો, એ 
બંને તટઃપર પહોંચ્યા અને શીધ્ર સ્વર્ગ ભણી જવા 
રવાના થધાં, ત્યાં એમણે સર્વદર્શી ઝ્યૂસની બાજુમાં 
બેઠીએથીનીએ એનેપોતાનુંઆસનખાલી કરી આપ્યું 
-અને, આવકારનાપ્રસન્ન શબ્દો બોલી, હીરીએ એને 
સુંદર સુવર્ણ કટોરી આપી; સુરાપાન કર્યાપછી ઘેટિસે 


એપાછી આપી.પછી માનવોના અને દેવાના પિતાએ. 


આ શબ્દોથી વાત માંડી. 

“દવી ઘેટિસ, તારી ઉપાધિઓ છતાં તું અહીં 
ઓલિમ્પસમાં આવી છો. તું શોકથી ભાંગી પડી છો 
એ, તારા જેટલું હું જાણું છું. છતાંય, તને અહીં શા 
માટે બોલાવી છે એ માટે તને કહેવું જોઈએ. હૅક્ટરના 
દેહ અને પુરંદર અકિલીઝ બાબત પાછલા નવ 
દહાડાથી દેવોમાં અહીં વિખવાદ જાગ્યો છે. મહા 
ધ્વંસકં હર્મિસને એ શબ ચોરીછૂપીથી લઈ જવાની 
સૂચના અપાઈ છે, પરંતુ અકિલીઝનું માન જળવાય 
અને, મારા માટેનો તારો આદર અકબંધ રહે તેવો 
માર્ગ હું સૂચવું છું તે તું સાંભળ. જલદી પડાવે જઈ 
તારા પુત્રને તારે મારી ઈચ્છા કહેવી. એને કહેજે કૈ, 
બધા દેવો એનાથી નારાજ થયા છે ને સૌથી વધારે હું 
નારાજ થયો છું કારણ, એ હેંક્ટરના દેહ્તી સોંપણી 
કરતો નથી અને એને ચાંચાળા બતેલાઓ પાસે જ એ 
રાખી બેઠો છે. મારાથી ડરીને એ પાછું સોંપી દેશે 
એવી મને આશા છે. એ દરમિયાન, અકીઅન જહાજો 
પાસે ભેટો સાથે અકિલીઝના હદયને પીગળાવવા 
પ્રાયમ તીચે એમ તેને સૂચન કરવા હું ઈસ 
મોકલીશ.' 

“થેટિસે ઝ્યૂસની આજ્ઞા માની અને એ રજતપાદ 
દેવી ઓલિમ્પસને શિખરેથી પોતાના પુત્રની કુટિરે 
આવી. એણે એને કરુણ આક્રન્દ કરતો ભાળ્યો અને 
એ માટે એક મોટું રૂંવાટીવાળું ઘેટું હલાલ થઈ રહ્યું 
હતું, અકિલીઝની દેવીમાતા એની બાજુમાં બેઠી, 


ક[વેલોક : થાર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૬ 


પોતાનો હાથ એના દેહ પર ફેરવવા લાગી અનેબોલી, 
'ેટા, હું ક્યાં સુધી આમ તારું હૈયું નિચોવ્યા કરીશ, : 
રડ્યા કરીશ અને, આવું સૂવું પણ વિસારી મેલીશ? 
મૃત્યુની અને નિષ્ઠુર ભાગ્યની છાયામાં જ ઊભેલા 
એવા તને સ્ત્રીના આશ્લેષનું સુખપણ ભાગ યમાં નથી 
શું? તારા અર્થહીન ક્રોધમાં તું હેંક્ટરના' દેહને પાછો 
સોંપતો નથી અને તારા ચાંચાળાં બતેલાઓ પાસે રાખી * 
બેઠો છો તેથી, દેવો અને, ઝ્યૂસ સ્વયં, તારાથી નાખુંશ 


_ છે એમ તને કહેવા માટે ઝ્યૂસે મને મોકલી છે એ તું 


બરાબર સાંભળી લે. ચાલ, એને પાછું સોંપી દે અને 
એ શબની મુક્તિના બદલામાં તું દંડ મેળવી લે.' . 
'ભલે', ચપલપાદ અકિલીઝ વધો. “આ બાબત 
ઝૂયૂસ ગંભીર હોય અને મને આજ્ઞા કરતા હોય તો, ' 
એલોકો ભલે દંડની રકમ લાવે અને શબને લઈ જાય.” 
વહાણોની વચ્ચે બેસીને આ બે વાતો કરતાં હતાં 
- અને એ માદીકરાને અરસપરસ ઘણું બધું કહેવાનું 
હતું - તેવે ઝ્યૂસે આઇરિસને પવિત્ર ઈનિયમમાં 
મોકલી, “તું જા, આઇરિસ, બનતી ત્વરાથી જા,' દેવે 
કહ્યું, “અને ઇલિયમમાં રાજા પ્રાયમને સંદેશો આપ. 
અકેલીઝનું હૃદય પિગળાવા માટે, અકીઅન વહાણો 
પાસે, દંડની સામગ્રી લઈ જવા એને કડે.'બીજા કોઈ 
ટ્રોજન વિતા એ એકલો જ જાય, સિવાય કે પોતાના 
એક વૃદ્ધ ચોપદારને એ સાથે લઈ જાય, એ ચોપદાર 
ખચ્ચરગાડી લઈ જાય અને એ ગાડીમાં,'અકિલીઝે 
જેનો વધ કર્યો છે તે હેંક્ટરનું શબ એપાછો લઈ આવે. 
એ પ્રાયમ્ને તું કહેજે કે એ મૃત્યુનો જરાય વિચાર જ 
ન કરેઅને કોઈ જ જાતનો ભય ન રાખે. અમે સારામાં 
સારો રખોપિયો મોકલશું, રાક્ષસ હણનારો હર્મિસ 
એની સાથે રહેશે અને એને અકિલીઝ.સમાત લઈ 
જશે. એક વાર એ કુટિરમાં પેઠો પછી, અકિલીઝ કે 
કો અન્ય એને મારશે નહીં, એ બાબતની કાળજી 


..અકિલીઝ રાખશે. એ મૂર્ખ નથી, પોતે શું કરે છે તે એ' 


જાણે છે અને એ ભગવાન વિનાનો માણસ નથી. 
ઉલટું,' એ તો એનાં યાચકને' જ્તો કરી એને પૂરો 
| આદર આપશે.' 

* ચક્રવાતચરણ આઇરિસ પોતાને કામે જવા માટે 
ઊડી અનેપ્રાયમને મહેલે આવી, ત્યાં વિલાપના સ્વરો 
એ સાંભળવા મળ્યા. આંગણામાં પ્રાયભના પુત્રો 
પોતાના પિતાતતે વીંટળાઈને બેઠા હતા. પોતાનાં 
વસ્ત્રોને આંસુથી ભીનાં કરતાં હતાં અને ત્યાં સૌની 
વચ્ચે પથ્થરમાંથી કંડારેલી પ્રતિમા જેવો વૃદ્ધ રાજા 
પ્રાયમ બેઠો હતો ઝભ્ભાથી ઢંકાઈને અને પોતે જમીન 
પર આળોટ્યો હતો ત્યારે લાગેલાં ધૂળ અને છાણથી 
. બહાર કાઢેલા મસ્તક અને ગરદન સાથે : એની 
પુત્રીઓ અને પુત્રવધૂઓ ઘરમાં રુદન કરતીં હતી 
અને, આર્ગાઇવ હાથોથી હણાએલા અને અત્યારે મરી 


ગયેલા એવા અનેક અદ્‌ભુત પુરુષોને એ સંભારતી 


હતી. 
' ઝૂયૂસના દિવ્ય સંદેશાહકે પ્રાયમ પાસે જઈ એને 
* સંબોધન કર્યું. એ મૃદુવેણ બોલી છતાં, રાજાનાં ગાત્રો 
કંપવા લાગ્યાં, “ધીરજ ધર, ડાર્ડેનિયન પ્રાયમ', એ 
બોલી, “સ્વસ્થ થા અનૈ ભય રાખ મા. હું અનિષ્ટનો 
સંદેશવાહક બનીને નહીં પણ મૈત્રીભર્યા કાર્ય માટે 
આવી છું. મને ઝ્યૂસે મોકલી છે, એ દૂર ભલે હોય 
પણ એને તારી ખૂબ ચિંતા છે અને તારી દયા ખાય 
છે. એ ઓર્લિમ્યિયનની આજ્ઞા છે કે, તું અકિલીઝ 
પાસે નજરાણું લઈને જા. એથી એનું હૈયું પીગળશે. 
તારેજવુંએકલા જ, કોઈપણ ટ્રોજનસાથી વિના, તારી 
સાથે રાખવો હોય તો કોઈ વૃદ્ધ ચોપદાર તારે રાખવો, 
એ ખચ્ચરગાડી હાંકશે ને એ ગાડીમાં અકિલીઝે 
' હણેલા તારા પુત્રના દેહને તું ટ્રોય પાછો લાવી શક્શે. 
તારે મોતનો વિચાર કરવાનો નથી કે બીજો કશો ડર 
રાખવાનો નથી કારણ, રાક્ષસ હણનાર હર્મિસ તારી 
“સાથે જ આવશે અને, તું અકિલીઝ પાસે પહોંચીશ 


ત્યાંસુધી'તારી સાથે જ રહેશે. એની કુટિરમાં પહોંચ્યા 
પછી કોઈ તને મારશે નહીં, અકિલીઝ પણ નહીં તેમ 
બીજું કોઈ પણ નહીં.' એ બાબત અકેલીઝ જ 
સંભાળી લેશે. એ મૂર્ખ તરીકે પોતે શું કરે છે તે એ 
જાણે છે અનેએ નાસ્તિક પણ નથી. પોતાના યાચકનું 
એ રક્ષણ કરશે અને, તારી પ્રત્યે પૂરો વિવેક દાખવશે! 

પોતાને સંદેશો આપીને ચરણચપલા આઇરિસ 
અદેશ્ય થઈ ગઈ, ખડખડ ન થતી હોય એવી 
ખચ્ચરગાડી તૈયાર કરી તેની ઉપર કુમળી ડાળીઓ 
બાંધી તૈયાર કરવા પ્રાયમે પોતાના પુત્રોને કહ્યું, પછી 
એપોતાનો આકર્ષક શયનકક્ષમાં ગયો, એ કક્ષ સીદર 
કાષ્ઠથી બંધાયેલો હતો અને મોંઘી સજાવટથી 
શોભાયમાન હતો. પોતાની પત્ની હેકાવીને બોલાવી 
એણે તેને કહ્યું, “પ્રિયે ઝ્‌યૂસે તરફથી એક ઓલિમ્યિન 
દૂતે આવી, અકીઅન જહાજોપાસેજઈ, અકિલીઝના 
હૈયાને ભેટોથી પીગળાવી, મુક્તિદંડ આપી, હૅક્ટરતા 
દેહને લઈ આવવા મને એણે કહ્યું છે. બોલ, તને એમાં 
શું લાગે છે? નીચે વહાણો પાસે જઈ, અકીઅન 
પડાવની મુલાકાત મારે લેવી એમ મને લાગે છે એની 
પત્ની પોકારી ઊઠી, “હાય! પરદેશના લોકો અને 
તમારા પોતાના પ્રજાજનો તમારા જે શાણપણની 
પ્રશંસા કરતા તે ક્યાં ગયું? તમારા આટલા બધા 
બહાદુર દીકરાઓનો સંહાર કરનાર પાસે, અકીઅન 
જહાજો પાસે એકલા જવાનો વિચાર જ તમે કેમ કરી 
શકો છો? તમારું હૈયું વજનું હોવું જોઈએ. એક વાર 
તમે એના પ્રભાવ હેઠળ આવ્યા પછી એ રાની પશુ, 
એ દગાબાજ જંગલી તમારી ઉપર જરાય નહીંદાખવે 
દયાકેનહીંશખે તમારું માન. ના, એ ટાણે તો આપણે ' 
ઘેર બેસી એને માટે માત્ર વિલાપ જ કરીએ. સેં એને- 
જમ આપ્યો અને એનો પહેલો જીવનતંતુ વણાયો 
એની સાથે જ, નિષ્ઠુર ભાગ્યે એના લેખમાં માંડયું ' 
હશેકે, પોતાના માવતરથી દૂર, એક રાક્ષસની _ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦૬[૭_ 


નાગચૂડમાં એ ફૂતરાઓની ભૂખ સંતોષશે - એ રાટ્ઞસ 
એવા છે કે, મારા દાંત મારી શકું તો'એનું કાળજું હું 
કરડી ખાઉં. મારા દીકરા માથે એણે જે વીતાવ્યું છે 
તેનું સારું તેથી વળશે, મોરા દીકરાએ કાયરતા દાખવી 
ન હતી, નાસી જવાના કે સંતાઈ જવાના કશા વિચાર 
વિના, એ હણાયો ત્યાં સુધી એ અકિલીઝ સાથે, 
પોતાના પુત્રો અને ટ્રોયની રૂપાળી લલનાઓ માટે 
લડતો રહ્યો હતો! 

“હું જવા જ માગું છું.' આદરણીય દેવ સમા 
પ્રાયમે કહ્યું. અપશુકનિયાળ પંખીની માફક મને રોકી 
રાખવા કે ઘરમાં આંટા મારવાનું ના કહે - તું મને 
અટકાવી શકીશ નહીં, કોઈ માનવીએ, કોઈ 
ભવિષ્યવેત્તાએ કે પુરોહિતે મને આ સૂચન કર્યું હોત 
તો એતતી નિષ્ઠામાં શંકા દાખવી હું ન જાત. પણ દેવીનો 
અવાજ મેં જાતે જ સાંભળ્યો છે, મેં એને માની સામે 
જોયાં છે. એટલે હું જવાનો અને, એણે કદી કંઈ કહં 
ન હોય તેવું વર્તન હું નહીં કરી શકું. કાંસ્યધારી 
અકીઅનોના બતેલાઓ સમીપે મારું મોત મંડાયું હશે 
તો, હું મોત પસંદ કરું છું. એક વાર મારા પુત્રને મેં 
બાહુમાં લીધા પછી અને પેટ ભરીને રડ્યા પછી 
અકિલીઝ ભલે મને મારી નાખે.' 

પોતાના પટારાઓ પાસે જઈને પ્રાયમે એમનાં 
સુશોભિત ઢાંકણાંઓ ઊંચા કર્યા અને, તેમાંથી બાર 
સુન્દર ઝભ્ભાઓ, બાર જામાઓ, એટલા જ 
ઓછાડાં, એટલા જ સફેદ લાંબા અંચળાઓ, એટલા 
જ કબજાઓ કાઢ્યાં, દસ સુવર્ણમુદ્રાઓ કાઢી, પછી 
એણે બે ચળકતા ત્રિપાદો, ચાર દંગડાઓ અને એક 
અફલાતુન કટોરો - દ્રેશિયનોએ એ એને આપ્યો હતો 
તે - શય્યા એ કટોરો એના મૂલ્યવાન ખજાના જેવો 
હતો અનેએ વૃદ્ધાને એનું મૂલ્ય ઘણું હતું પણ, પોતાના 
પ્રિય પુત્રના દેહને પાછો મેળવવાની એની તૃષ્ણા 
એટલી જોરદાર હતી કે, આ કટોરો આપી દતાં એ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૮ 


ડંશો હિચકિચાટ અનુભવતો ન હતો. 

મુખ્ય દરવાજે અંનેક ગામલોકો ઊભા હતા.. 
આકરાં વેણ કહી, પ્રાયમે સૌને પોતપોતાને ધંધે 
લગાડ્યા. 'ભાગો અહીંથી' એ બરાડ્યો, “નવરાઓ, 
રખડુઓ તમારા ઘરમાં તમારે આંસુ સારવાનું કંઈ 
કારણ નથી કે તમારે અહીં આવી મારો જીવ ખાવો 
જોઈએ? મારા ઉત્તમ પુત્રની મતે ખોટ પાડીને ઝ્યૂસે 
મારી ઉપર આફત નાખી છે એ શું નજીવી બાબત 
છે? એમ હોય તો, તમને બરાબરનો પાઠ ભણાવવો 
પડશે. હેક્ટર પછી એવો હોઈ, અકીઅનો તમને . 
સરળતાથી પોતાના શિંકાર બનાવશે તે મારા પૂરતી 
વાત કર તો આ નગર લૂંટાય અને રગદોળાય એની 
પહેલાં હેડીઝના આવાસોમાં મારે જવાનું થાય તે મને 
ગમશે. 

આમબોલતો એ લાકડી લઈને જેમની ઉપર તૂટી 
પડતો અને એ લોકો સૌ કોધી ડોસા પાસેથી નાઠા. 
પછી એને એના દીકરાઓથી વાંકું પડ્યું. હેલેનસ, 
પેરિસ, ઉત્તમ અંગે થોન, પેન્પોન અને, એણ્ટિફોનસ 
અને યુદ્ધસહશ પોલાઇટિસ, ડેઇફોબસે હિપ્પોયાઉન્ડ 
અને આકર્ષક ડાયસ, સૌ સામે એણે વડચકાં ભય. 
એ નવેનયે તેણે ધમકાવ્યા અને,'શું કરવું તેફરી એક * 
વાર તેમને કહ્યું, “જાતને જાગ્રત કરો એ બરાડ્યો, 
'મારા નકામાં અને અકીર્તિવન્ત કુંવરો! હૅક્ટરને બદલે 
તમે બધાય પેલાં બહાદુર વહાણો પાસે મરાયા હોત 
તો મને ગમત ને મારી પાછળ આફત કેવી પડી છે! 
ટ્રોયના વિશાળ રાજ્યમાં મારી પાસે ઉત્તમ પુત્રો હતા. 
હવે. દેવ જેવો મેસ્ટર, ઓનંદી રથી ટ્રોઇલસ' અને 
દેવની જેમ ચાલતો તથા મનુષ્યે કરતાં વધારે દેવ જેવો 
દેખાતો હેક્ટર - આ બધાય ઉપેડી ગયા છે. યુદ્ધે એ 
સૌને આંચકી લઈ રાખ્યો છે આ બધો તિરસ્કરણીય 
એડો - ઢા, બધાય હરામખોરો, નાચવે શૂરા, નર્તન 
ખંડના પરાક્રમીઓને, તમારી જ પ્રજાનાં ઘેટાં 


_ ,લવારાંની ચોરઢા સાહેબો, તમને કામ નથી જડતું?' 
* મારે તરત જ ગાડી તૈયાર જોઈએ છે ને એમાં આ 
બધીં ચીજો મૂકવાની છે. હું તરત જ નીકળી જવા 
માગું છું.' . 
પ્રાયમંની આ ગર્જનાઓથી એના પુત્રો ગભરાઈ 
ગયા અને, ધીંગાં પૈડાંવાળી એક સરસ નવી 
ખચ્ચરગાડી લાવ્યા અને તેની ઉપર કૂણી ડાળીઓનો 
ભારો બાંધી દીધો, ખીંટી પરથી બોક્સ લાકડાની ધુરા 
નીચે ઉતારી, ધુરાતા મધ્ય ભાગમાં હાથો હતો અને 
લગામ માટે સગવડ હતી, ધુરાની સાથે નવ હાથ લાંબું 
ચોકઠું બાંધ્યું. ધુરાને એમણે ગાડીની આડ સાથે 
લગાડી, ખીલડો બરાબર બેસાડ્યો, હાથ ઉપરથી બેઉ 
બાજુ ચોકડાની ત્રણ આંટી મારી પછી એને આડની 
સાંથે બાંધી એના છુટ્ટા છેડાને ખોસી દીધો. યછી એ 
બધા શયનકક્ષમાં ગયા અને, હૅક્ટરના શબના 
'મુક્તિદંડની બધી ભેટ સોગાદો ઊંચકી લાવ્યા અને 
'તે સઘળી તેમણે પેલી લાકડાની ગાડીમાં ગોઠવી પછી 
ધીંગો ખચ્ચર જોતર્યા. આમ જોતરાઈને કામ કરવા 
ટેવાયેલાં એ ખચ્ચરો રાજાને આઈસિયન લોકોએ 
નજરાણા તરીકે આપ્યાં હતાં, પછી પ્રાયમના રથને 
માટે રખાયેલા ખાસ ઘોડા એમણે એ રથને જોતર્યા. 
મહેલના પ્રાંગણમાં વાહનો આમ તૈયાર કરાતાં 
હતાં અને પ્રાયમ તથા એનો ચોપદાર શિન્તામાં 
ખોવાઈ ગયેલા હતા ત્યારે, પોતાના જમણા હાથમાં 
સુરાની કટોરી લઈને વેદનાગ્રસ્ત રાણી હેકાવી આવી. 
જતાં પહેલાં સુરાઅર્પણની વિધિ માટે એણે આમ કર્યું 
હતું, રથની નિકટ આવીને એણે પ્રાયમતે કહ્યું, 'આ 
લો અને પિતા ઝ્યૂસને અર્પણ કરી તમારા સલામત 
પુનરાગમન માટે પ્રાર્થના કરો, કારણ તમે જાઓ છો 
' જહાજોપાસે. તમે મારી મરજીની વિરુદ્ધ જાઓ છો 
પરંતુ, તમારે જવું જ હોય તો, પોતાની નીચે આખી 
ટ્રોય ભૂમિને પથરાવેલી જોતા, કાળા વષ્દળના સ્વામી, 


ઇડાનાદેવ ક્રોનોસપુત્રને તમે પ્રાર્થના કરો. વેદનાના , 
દૂત એવા પંખીનું શુકન એની પાસે યાચો. ને એ એનું 
પ્રિય પયગંબરી પક્ષી હોય, તમને દેખાય એ રીતે 
તમારી જમણી તરફ: ઊડતું હોય અને, અશ્વપ્રેમી 
ડનાનોનાં વહાણો પાસે તમે જઈ રહ્યા હોઈ તમે એ 
પંખીમાં વિશ્વાસ મૂકજો, તમારે હૈયે તમે એ વાત ગમે 
તેટલી લીધી હોવા છતાં, હું તો તમને સલાહ આપું 
છું કે, આ્ગાઇવ જહાજો પાસે તમે જાઓ નહીં.” 

'પ્રિયા,' દેવ જેવો પ્રાયમ વધો, “તું કહે છે તેમ 
જ હું કરીશ. હાથ ઊંચા કરી ઝ્યૂસના આશીર્વાદની 
યાચના કરવી એ સારી વાત છે. પછી એ જૈફ 
આદમીએ પોતાની વડારણને પોતાના હાથ ઉપર 
પાણી રેડવા કહ્યું. એ જઈને કૂજો અને કથરોટ લાવી 
અને રાજાની પરિચર્યા કરવા લાગી. રાજાએ પોતાના 
હાથ ધોઈ પોતાની પત્નીના હાથમાંથી કટોરી લીધી, 
પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાંગણા આગલા ભાગમાં ગયો, 
સુરાની અંજલિની ધાર કરતાં એણે ગગન તરફ જોયું 
અને, મોટેથી પ્રાર્થના કરી. “ઈડાએરી શાસન કરતા 
પિતા ઝ્યૂસ, હે મહાન અને કીર્તિવન્ત, મને દયા અને 
કરુણાથી અકિલીઝ આવકારે તે વરદાન આપ, અને 
તારું પ્રિયતમ પક્ષી, પાંખોથી ઊડનારાઓમાં સૌથી 
વેગન્ત, મને શુકન તરીકે આપ, મારી આંખે એને 
નિરખી શકું એ.રીતે એ મારા રથની જમણી તરફ 
ઊડતું રહે, એટલે અશ્વપ્રેમી ડનાનોનાં જહાજો તરફ 
હું જઉં ત્યારે મને વિશ્વાસ બેસે.” 

મનન કરનાર ઝ્યૂસે એની પ્રાર્થના સાંભળી અને 
તરત જ શ્રેષ્ઠ પયગમ્બરી પક્ષી ગરુડને એમણે રવાના 
કર્યો. સમી સાંજના એ શિકારીનો રંગ પાકતી અંગુરની 
યાદ અપાવે તેવો હતો અને એની પસારેલી પાંખોનો 
વ્યાપએટલો મોટો હતો કે કોઈ સમૃદ્ધિવાન ગૃહસ્થના 
વિશાળ શયનંકક્ષનાં ધીગાં બે બારણાં ભરાઈ જાય. 
નગરની દક્ષિણ બાજુએ એને ઊડતો જોઈ સૌ આનંદ 


કવિ* “” 


પામ્યા. બધાંના હૈયાં ઉષ્માથી ભરાઈ ગયાં. 
_ ડૌીસો ઉતાવળે પોતાને રથે ચડ્યા અને, પડઘાતી 
સ્તંભોની હારમાળા પાસેથી પસાર થઈ દરવાજાની 
બહાર નીકળ્યા. ચાર પૈડાંવાળું ખચ્ચરો જોડેલું ગાડું 
એની આગળ ચાલતું હતું, આઇડીઅસ એને હંકારતો 
હતો. પછી પ્રાયમના ઘોડા આવતા હતા. વૃદ્ધ ચાબૂક 
વાપરતો હતો અને પુરમાં ઝડપથી રથ ચલાવતો હતો, 
છતાં ય સ્વજનોનું વૃત્દ એની સાથે જઈ વિલપતું રહ્યું, 
કેમ જાણે એ મોતને ભેટવા ન જતો હોય્‌. પરંતુ 
નગરના માર્ગો વીંધી એ લોકો ખૂલ્લાપ્રદેશમાં પહોંચ્યા 
ત્યારે, આ લોકો, એના દીકરાઓ અને જમાઈઓ, 
ઇલિયમમાં પાછા વળી ઘરભેગા થયા. 
પોતાના સર્વદર્શી ચક્ષુ વડે ઝ્યૂસે એ બે સાણસોને 
મેદાન વીંધી જતા જોયા. વૃદ્ધ રાજા માટે એ ખિજ્ઞ 
થયા અને પોતાના પુત્ર હાર્મિસ તરફ એ તુરત ફર્યા. 
એમણે કહ્યું : “હર્મિસ, તારે એક કામ કરવાનું છે. 
"માણસના વળાવિયા તરીકે જવું એ તારો અધિકાર છે 
અને તને એમાં આનંદ આવે છે, અતે તને ગમતા 
લોકો પ્રત્યે તું પ્રેમ દાખવે છે. તો તતું તરત જ ભાગ 
અને, રાજા પ્રાયમને અકીઅનોનાં ખોપર વહાણો 
પાસે એ રીતે લઈ જા કે, પેલ્યુઝપુક પારો એ ખહોંચે 
ત્યાં સુધી કોઈ એને જોઈ કે ઓળખીઃશડે નહીં.' 
ઝૂયૂસ વધા. પથદર્શક અને રાક્ષસમર્દક ઝૂયુસની 
આજ્ઞા ઉઠાવી, પોતાને પગે સોને મઢી મોજડી પહેરી 
ચાલતો થયો, એ મોજડી એવી હતી કે, હર્મિસને જલ 
કેજમીનઉપરએવાયુવેગેલઈ જાય. વળી, એની ઈચ્છા 
મુજબ, આપણને ઊંઘાડવા કેજગાડવા માટેનો પોતાનો 
દંડ એમણે ગ્રહ્યો. આ દંડ સાથે એ બળવાન રાક્ષસ 
સંહારક ઊઠ્યા અનેશીઘ્ય ટ્રોયભૂમિપર અને હેલેસ્પોણ્ટ 
પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચી, દાઢી હજી ફૂટતી હોય એવા 
યુવાનનું રૂપ ધારણ કરી એ પગે ચાલતા ગયા. 
દરમિયાનમાં, પેલા બે જણ ઇલસના મોટા ઢોરા 


વૈલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૧૦ 


પાસેથી પસ!ર થઈ, નદીએ ઘોડાઓને અને ખચ્ચરોને 
પાણી પાવા માટે રોકાયા હતા. ઠીકઠીક અંધકાર હવે 
છવાયો હતો અતે હર્મિસ એમની સાવ પાસે આવ્યો 
નહીંત્યાં સુધી ચોપદારે ઊંચી નજર ન કરી અને એન 
જોયો નહીં. જોતાંવેંત પ્રાયમ તરફ ફરી એણે કહ્યું, 
જુઓ, મહારાજ, આપણે ચેતતા રહેવું જોઈએ. મને 
એક માણસ દેખાય છે અને મને ડર છે કે, આપણી 


“કતલ થઈ જાય. ચાલો, આપણે રથે ચડી નાસી, 


જઈએ, નહીં તો, એને ઘૂંટણે પડી એની ક્ષમાયાચના 
કરીએ." ૫ ર 

ખુટ્ટો દિગમૂઢ થઈ ગયો અને ભયવિહ્રળ બની 
ગયો, એનાં રૂંવાડાં ઊભાં તઈ ગયાં, એ હતો ત્યાં જ 
ખોડાઈ ગયો અને એક શબ્દ બોલી શક્યો નહીં. પણે, 
ભાગ્ય ઉઘાડવા આવનાર દેવને બોલાવવાની જરૂર 
નજણાઈ. સીધો એપ્રાયમ પાસે ગયો અને, પ્રાયમનો 
હાથ પકડી એ પૂછવા લાગ્યો, “વડીલ, આ અંધારી 
રાતે સૌ સૂતાં છે ત્યારે, આ ઘોડાઓ અને ખચ્ચરો 
સાથે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તમારા કટ્ટર ક્ષગ્રુઓ, 
મિજાજી અકીઅનોનો તમને ભો નથી લાગતો ને એ 
આટલા પાસેઃ છે. એમાંથી કોઈ એકે તમને આ 
લલચાવતા સામાન સાથે જોતા તો, તમે શું કરશો? 
તમા ઉપર હૂમલો કરનાર કોઈને પણ તમે પહોંચી 
વળો એવડા જૂવાન તમે નથી'અને તમારો સાથીયે 
બુદ્ટોછે.પણ હું કંઈ તમને તકલીફ દેવા નથી આવ્યો. 


તમનેકોઈ હેરાન ન કરે એનું ધ્યાન હું રાખીશ કારણ 


તમે સને મારા બાપાની યાદ અપાવો છો.' 

બએટા', વૃદ્ધ રાજાએ કહ્યું, 'અમારી સ્થિતિ તેં 
વર્ણવી તેના જેવી જ છે. પરંતુ, તારા જેવા વટેમાર્ગુને 
મોક્લવા બદલ કોઈ દેવ મારું રક્ષણ કરવા માગતા 
જણાય છે. એ ચોક્કસ, તત્તે ભગવાને મોકલ્યો જણાય 
છે સૈમ તારો દેખાવ અને તારા હાવભાવ જોતાં મને 
લાગે છે. તું કુલીન જણાય છે!' 


. “મહારાય,' માર્ગદર્શક અને આર્ગસસંહારકે કહ્યું, 
“તમે ઠીકઠીક સાચા છો! પણ હવે મને વિશ્વાસમાં 
લેવા હું તેમને કહું છું. શું કશો ખજાનો તમે યરદેશમાં 
કોઈ સલામત સ્થળે મોકલી રહ્યા છો? કે, શત્રુને સદા 
.આઘા રાખનાર તમારો ઉત્તમ વીર, તમારો પોતાનો 
'પુત્ર ચાલી જતાં, તમે ગભરાટમાં ઈલિયમ છોડી 
જાઓ છો? 
વૃદ્ધ રાજા પ્રાયમે ઉત્તરમાં પ્રશ્ન કર્યો “ મારાદુઃ ખી 
' દીકરાના દુર્ભાગ્યની વાત કરનાર, મારી સાથે આવી 
 'કરુણાપૂર્ણ રીતે વાત કરનાર, તમે કોણ સજ્જન છો? 
તમારાં માતાપિતા કોણ છે?' એના ઉત્તરમાં હર્મિસે 
કહ્યું : “ચારા નામદાર, મને લાગે છે કે તમે મારી 
કસોટી કરી રહ્યા.છો અને, હૅક્ટર વિશે હું શું જાણું છું 
એ જાણવા પ્રયત્ન કરૌ છો. વારુ મેં કુંવર હેંકટરને 
મારી સગી આંખે જોયો અને, ઘણી વાર એને યશ 
મળતો જોયો છો, અને વધારામાં, રાજા એટામેમ્નોન 
સાથે.ઝઘડીને અકિલીઝે અમને લડતાં રોકી રાખ્યા 
હતા ત્યારે, આર્ગાઈવોને એમનાં જહાજોમાં ધક્કેલતા 
અને, પોતાના કાંસ વડે એમની કાપણી કરતા હૅક્ટરને 
મેં જોયો હતો. મારે તમને જણાવવું જોઈએ કે હું 
અકિલીઝનો એક સ્કવાયર છું અતે એને જ જહાજે 


ચડીને અહીં આવ્યો છું. હું મર્માઇડન છું અને મારા - 


પોલિક્ટર પૈસાપાત્ર છે ને વચમાં લગભગ તમારા 
' જેવડા જ છે. એમને સાત પુત્રો છે ને હું તેમાંનો સૌથી 
નાનો છું, અમે જ્યારે ચિઠ્ઠી નાખી ત્યારે, અહીં 
'આંવવાનું મારા ભાગ્યમાં આવ્યું. આજ રતે જહાજ 
છોડી હું બહાર ખુલ્લામાં આવ્યો તે એટલા માટે કે 
દિવસ ઉઘડતા તેજસ્વી નેત્રોવાળા અકીઅનો પર 


ચડાઈ લઈ જવા માગીએ છીએ. અહી બેઠા રહીને * 


'અમે કંટાળી ગયા છીએ અને, લડવા માટે બધા એવા 
' ફૂદી રહ્યા છે કે, સેના-નાયકો એમને વશમાં રાખી 
શકતા નર્થી.' ] 


પ્રાયમે ઉત્તરમાં કહ્યું : 'તું ખરેખર અકિલીઝનો 
સ્કવાયર હો તો, મને સાવ સાચી વાત કહેવા હું તને 
વીનવું છું. સારો દીકરો હજી બતેલાઓ પાસે પડ્યો 
છે કે અકિલીઝે એના ટુકડા કરી પોતાના ફૂતરાઓને 
તે ખવડાવી દીધા છે?' 

“હજી સુધી તો, નામદાર,' આર્ગસસંહારકે ઉત્તર 
વાળ્યો, “ન તો ફૂતરાઓએ કે ન પક્ષીઓએ એનો 
ભક્ષ્ય કર્યો છે. અકિલીઝના બતેલા પાસેતતી કુટિરમાં 
એનું શરીર સચવાયેલું પડ્યું છે. અને અગ્યાર દહાડા 
વીતી ગય! હોવા છતાં એનો દેહ સડી ગયો નથી કે, 
યુદ્ધમાં મરણ પામેલાઓનાં શરીરોને જીવડા કોરી 
ખાય છે તેમ એના દેહને જીવતાઓએ કોરી ખાધો' 
નથી. રોજ સવારે, પોતાના પ્રિય સાથીના ઢોરાફરતો 
નિર્દય રીતે એ એ ઘસડે છે પરંતુ, એ એ શરીરને 
કશી ઇજા પહોંચાડતો નથી. તમે કુટિરમાં જાઓ તો 
તમે અચરજ પામવાના કે એ શરીર ઝાકળ જેવી 
તાજગી જાળવી રાખી શક્યું છે, લોહીના ડાઘા બધા 
સાફ થઈ ગયા'છે અને એના શરીર ઉપર એક પણ 
ડાઘ નથી. વળી, એના દેહ ઉપરનો દરેક કાપો પુરાઈ 
ગયો છે, ને એને અનેક યોદ્ધાઓએ ભાલા મળ્યો હતાં. 
બતાવી આપે છે કે તમારા પુત્રના હિતમાં કૃપાળું દેવો 
કેટલી જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે, ભલે એ શબ જ હોય 
કારણ, દેવો ઝોને ખૂબ ચાહે છે.' 

આ સાંભળીને વૃદ્ધ આનંદ પામ્યો અને બોલ્યો : 
“શત્તુષ્ય બીજુંગસે તે કરતો હોય પણ, દેવોને એમના 
ભોગ ચડાવે છે કરવું ઉત્તમ છે! મારો પુત્ર જીવ્યો 
ત્યાં સુધી, અમારા ઘરમાં એણે કદી ઓલિશ્પિયન 
દેવોને વિસાર્યા ન હતા. પોતાના ભાગ્યને વશ થઈએ 


મૃત્યુ પામ્યો હોવા છતાં, દેવો એની આટલી સંભાળ 


રાખે છે તે આ કારણે પરંતુ હવે હું તને આ કટોરી 
સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું અને, સ્વર્ગના રક્ષક હાથ 
નીશે મતે જહપજો પાસે અને અકિલીઝની કુટિરે લઈ 


કાંવેલોડ : માર્ગ-એપ્રિલઃ ૨૦૦૬ [૧૧ . 


જવા તત્તે વીનવું છું.' 

'ામદાર', રાક્ષસમદક ભોમિયાએ કહ્યું, 'તથે 
ઘરડા છો અને હું જુવાન છું, છતાં, તમારી પાસેથી 
લાંચ લેવા તમે મને લલચાવો છો, ને તે પાછું 
અકિલીઝની પીઠ પાછળ નાજી! મારા માલિકને હું 
છેતરું તો, મારે માટે એ મોટી શરમરૂપ બાબત થાય 
અને, પરિણામનો પણ મને ડર લાગે છે. પરંતુ, 
વિખ્યાત આર્ગાસ સુધી તમારા વળાવિયા તરીકે 
આવવાને અને જહાજ ઉપર કે જમીન ઉપર, તમારા 
વફાદાર વિશ્વાસુ ચાકર તરીકે સેવા બજાવવા તત્પર 
છું. તમારા રખોપિયાનું મૂલ્ય ઓછું આંકવાથી તમારી 
ઉપર હુમલો કરવા કોઈ લલચાશે નહીં! 

આટલું બોલીને એ મંગલકર્તા દેવ ઘોડાવાળા 
રથમાં ફૂઘો, એણે ચાબૂક અને લગામ પકડ્યાં અને 
ઘોડાઓ તથા ખચ્ચરોમાં નવા પ્રાણ પૂર્યા. ખાઈ પાસે 
અને જહાજો ફરતી દીવાલ પાંસે એ લોકો પહોંચ્યા 
ત્યારે, ચોકીદારોને પોતાના વાળુની તૈયારી કરતા 
તેમણે જોયા, પણ આર્ગસસંહારકે એ સૌને નિદ્રાધીન 
કરી મૂક્યા, આડશોને ખસેડી નાખી અને, ભેટ ભરેલા 
સાથેપ્રાયમને એ અંદર લઈ ગયો, અનેપેલ્યુઝપુત્રની 
આકર્ષક કુટટૅર સુધી તે લોકો ગયા. 

પોતાના રાજપુત્ર માટે આ કુટિર મર્માઇડનોએ 
દેવદારનાં પાટિયાંઓ વડે પોતે જાતે બતાવી હતી 
અને, હરિયાળાં મેદાનોમાંથી મેળવેલ બટુવડે એનું 
છાપરું છાયું હતં. મજબૂત બાંધેલી વાડની અંદર મોટા 
ચોટાનની વચ્ચે એ કુટિર ઊભી હતી અને ઝાંપે 
દેવદારના એક મોટા લાકડાની આડશ કરી હતી. એ 
આડશ આડી કરવાને અને પાછી વાસવાને ત્રણ 

શાણસોની જરૂર પડતી પણ અકિલીઝ જાતે એકલો 
એખસેડી શકતો, આ ઘડીએ મંગલદાતા હર્મિસે રાજા 
પ્રાયમ માટે એ દરવાજો ખોલી આપ્યો. વેગવીર 
એઅકિલીઝ માટે જે મોંઘી ભેટસોગાંદ હતી તેની સાથે 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૬૨૦૦૬ [૧૨ 


તેણે રથને અંદર લીધો અને, રઘેથી ઊતરતાં એણે . 
રાજા પ્રાયમને કહ્યું “આદરણીય રાજન, તમને 
જણાવવા ઈચ્છૂં છું કે, તમને મળવા આવે એક અમર 
દૈવ છે, હું હર્મિસ છું ને મારા પિતાએ મને'તમારી 
સાથે રખોપિયા તરીકે આવવા માટે મોકલ્યો છે, પણ * 
હવે હું અહીંથી છૂટો પાડીશ કારણ કે, અકિલીઝની 
ઉપસ્થિતિમાં હું અંદર જવા ઈચ્છતો નથી. 'થર્ત્ય 
માનવીનું આતિથ્ય દેવે સ્વીકારવું યોગ્ય નથી. પણ 
તમે અંદર જાઓ, અકિલીઝના ઘૂંટણ પડો અને, તમે 
એની પાસે યાચના કરો ત્યારે, એના પિતાનું, એની 
દેવીમાતાતું અને એના પુત્રનું આવાહન કરશો તો એ 
એનો હદયને સ્પર્શે... - 

આટલું કહીને હર્મિસ ઉપર ઓલિમ્પસે સયો 
પ્રાયમ રથમાંથી ઊતર્યો અને આઈડીઅસને ઘોડા અને 
ખચ્ચરોનું ધ્યાન રાખવાનું કહીને, રાજકુમાર 
અકિલીઝ સામાન્ય રીતે જે કુટિરમાંબેસતો તે કુટિરમાં 
ગયો, પ્રાયમે એને ત્યાં ભાળ્યો, એમાં માણસોમાંના 
ઘણા થોડે અંતરે બેઠા હતા પણ બે જણ, ઓરોપિડોને : 
અનેબહાદુર એલ્યિમસ એની ચાકરીમાં વ્યસ્ત હતા. 
કારણ, એણે હમણાં જ ભોજન પૂરું કર્યું હતું અને 
એનું મેજ હજી ખસેડવામાં આવ્યું ત હતું. પ્રાયમ 
પડછંદ હતો તો પણ એના આગમને કોઈનું ધ્યાત . 
ખેચ્યું ન હતું એટલે એ સીધો અકિલીઝ પાસે ગયો * 
અને એણે અકિલીઝના છૂંટણ પકડંચા, એના હાથ 
ચૂમ્યા-એ ભયંકર માણસમાર હસ્તોએ એના અનેક 
દીકરાને વાઢી નાખ્યા હતા. પ્રાયમને જોઈને અકિલીઝ 
નવાઈ પામ્યો તેમ જ, એના અનુચરો પણ નવાઈ 
પાસ્યા, કોઈ પરદેશી પૌતાના દેશમાં કોઈની હત્યા 
કરી વિદેશમાં આશ્ચય શોધે અને કોઈ અમીરના 
દીવાનખાનામાં ભૂત ભરાયું હોય.તેવા માણસની જેમ 
જાય તેન! જેવા લાગતા પ્રાયમને જોઈ એના અનુચરો 
એકબીજા પ્રત્યે અચરજથી જોવા લાગ્યા. (ક્રમશઃ) 7 








રસાત્મકંમ્‌ 


વાસંતી વિશે એક એકસ્ટસી / 6#«૪ સ્વ-ભાવ / જર ૪૪૪ 
_ (શિખરિણી ક સૉનેટ) એક ગાડી આવે 

અહો, શું ખુલ્લાશે ખીલીખીલ ખીલ્યું આખું અખિલ! બીજી દોડી જાયઃ 
નિશા ખુલ્લી, ખુલ્લું ફલક, ફૂલ શી પુષ્ટ પુલકે! સ્ટેશનને એથી કશુંયે ન થાય. 
ઉડુ કે ખધોતો સરિખ સ્ખલતા ઝબ્કી ઝલકે! _ મુસાફરો ચડે તો ચડવૉ દે એમને 
સ્ખલે છે વ્હેણોની ખળખળ મહીં વિશ્વ સલિલ! ઊતરે'તો, ભલે, ઊતરવા દે એમનેઃ 7 
ખરંતી તે સૂકી ખરખર નથી પાન્ખરતણી, “ આમ, આવે તેને આવવા દે, 
નથી ખારી ખારી મરુઘલતણી ખોખરી હવા, જાય તેને જવા દે તે. 
ન ખાટું સોડાનો પછી પસીનાનોય અથવા, આવનજાવનથી ખરડાયા વગર- 
ખજાનાને ખોલી ખૂબ ખુશ દિસે ખુશ્બૂ-રમણી, કોઈ કહે સ્થિતિચુસ્ત છે સ્ટેશન, અગર 
ખલામાંયે ખાલી કશું નથી, 'ખ'નું ખેતર ખળું ' કોઈ કહે કે તે પ્રજ્ઞામાં છે સ્થિત! 
પ રંગોના કંણથી ઊભર્યું છે, ભર્યું ભર્યું, એટલે તો કહેવાય છે 'સ્ટેશન'! 
દેસે છે ઢંકાયું ખરું રૂપ 'ખ'નું મૂળ ભૂખરું ર 
ખડો રહે, ખોડાઈ ખમચું કિયું ખોટું, કિયુ મારું?  - પ ક સ્થિર 
સ્ખલે છે ખુલ્લાશે વખલ-લક્ષમાં આધ અખિલ, સ્ટેશનનો સ્વ-ભાવ મા 
સ્ખલે પૃથ્વી, અગ્નિ, પવન, નભ, નારા ય નિખિલ! કદીયે ન બનતું અધીર. ે 


. ઈ. ૨૦૦૫નાં કવિલોક ટ્રસટ'નાં પારિતોષિકો 
૧. બ.ક.ઠા. સૉનેટ પારિતોષિક રૂ. ૫૦૦/- ] ી 
માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૫ - શ્રી ઉશનસ્‌ને “સરસ ક્ષણ ખીલી છે વાસંતી' સોનેટ સપ્તક માટે. -* 
_ ૨. હિમાંશુ (બાબુલ) પારિતોષિક ૧૦૦૦/- ી 
, નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ - શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલને 'વાળ ઓળતાં' કાવ્ય માટે 
૩, સ્થ. ભાવનાબહેન મુ. દેસાઈ કાવ્યાસ્વાદ પારિતોષિક રૂ. ૩૫૧/- 
જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૨૦૦૫ - શ્રી વિનોદ જોશીને, કવિશ્રી રમેશ પારેખની કવિતા 
“આકળવિકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે' માટે * 
નિર્ણાયકો : મધુસૂદત્ત પારેખ, રાધેશ્યામ શર્મા 










કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલઃ ૨૦૦૬ [૧૩ 


પ 


' લ્હાય શી ભડભડ બળે / 
જ#૦%૦//ટ ૪૭૨: 
(ખંડ હરિગીત) 

ગ્રીષ્મની વહેલી સવારે 

રાત્રિના ત્રજુકોમળા સ્પર્શો ઝીલી 
ઉદ્યાનમાં ફરકી લહર 

આવકારે મોગરા, ગુલમ્હોર ને સૌ : 
પુષ્પની નરવી નજર. 

છોડ-વેલી ડોલતાં 

સુગંધ ધીમી ખોલતાં. 

હોજ પર ચાલે લહર ત્યાં 

વર્તુળે પગલી પડે. 

જળશિશુ રમતે ચડે! 

પ્હોર ચડતાં અરુણ-અર્પ્યા પ્ડેરતી 
કિરણોજવલાં ઝળહળ વસન! 
(જે આંજતાં પ્રતિપલ નયન!) 
આભમધ્યે સ્થિર ભાસ્કર પછી થતાં 
ના રહી કુમળી લહર... 
પલટાઈને થઈ ગઈ પ્રખર! 

તીર થૈ વ્હેતી કહે : અંગાંગ વીંધું! 
ત્રસ્ત ખગ-જન-ચોપગાં સૌ 
'છાંયડે જો થાય છૂ! 
'હ્હાય શી ભડભડ બળે લૂ! 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૧૪ 


ઓચિંતા / હ/રે&ન્‍%# 0 


ઓચિંતો આવીને ઝીંગોર્યો મોર 
હું તો ફળિયે ઊભી'તી એકલડી 
પાંખોને ઝંઝેડી વેર્યો કલશોર ી 
] ભેળી વેરી રે પાંચ-સાત ટીલડી, 
પાલવમાં આળેખ્યા પંખીના બોલાશે 
| જાગીગઈઝાંઝરની ઘૂઘરી _ 
ઝીણો ઝીણો એનો સિંજારવ ઝાલીને 
ઊંડા સૂનકારેથી ઊગરી. 
આ પાથી ઓ પાથી ઘેરાયું આભ . 
અને મોતીડે વરસી વાદલડી... * 
આગળિયે ભીડેલો અળગાપો તૂટ્યો . 
ને અવસર થઈ ઝૂ્લ્યાં રે બારણાં 
પગથારે આવીને ઊભા'રયાં અંજળ 
હું ઝાઝેરા લઈ લઉં ઓવારણાં; 
ચાલું તો દોડી જઉં ફળિયે થી ઘરમાં 
ને બેસું થઈ પીંછે અઢેલડી.... 


સંતાકૂકડી / ઈન્ટર ₹/૪ 
શ્યામ ગયો સંતાઈ: - 
હતો અહીં એ હમણાં ને હવે મળે ના ક્યાંઈ 
એને તો બસ રમતો રમવી બીજું ન કરવું કાંઈ 
હશે દેખતો સૌને છાનોમાનો રહી છુપાઈ _ 
દીઠો કોઈએ એને દોડી પૂછે જશોદો માઈ . 
અબજનકી હે શોધ બસ ઉનકી જનમજનમસે ભાઈ 


 શીરાંકેપ્રભુ' ઘરની અંદર બાહર ટૂંઠો નાઈ, 


આ કોણે ગીત રમતું મૂક્યું છે શાશ્વતીની આંખો ઉપર? / 
ર  ચથ#%૦૪ /કેજેજ 
આ યુગો, આ લોકો, આ પ્રકૃતિદશ્યો ભલેને બદલાયાં કરે! 
ભલેને પરિવર્તન પામે સૌંદર્યના કાતર સ્પર્શનું પ્રેમગીત 
ભલેને ભાષાતું જાદુઈ ફાનસ પ્રગટ કર્યા કરે શબ્દોની નવીનવી અર્થચ્છાયાને. 
સ્વયં પૃથ્વીય ભલેને મધમાખી જેમ ગુંજરતી 
_શધ એકઠું કરતી રહે બ્રહ્માંડના રોજ રચાતા નવાનવા મધપૂડામાં, 
અરે! તું પણ ભલેને અનામિકા બની પુષ્પના સૌંદર્યમાં વેદનાની જેમ નિખરી રહે 
દરક્ષણે બદલાતી જાય તારી ભાગ્યરેખા ઉપવનની સુગંધી લેરખીઓ જેમ 
ભલેને તારાં નિમિલિત નેત્રોમાં સ્વપ્નો બદલાતાં જાય નવીનવી વસંતનાં 
* ભલેને તારું ઉછળતં કુંવારું રક્ત નદી જેમ ચઢી જાય 
પ્રેમનાં નવાંનવાં અતુભૂતિ-શિખરો પર! 
ભલેને ક્યારેક ચિચિયારી કરતી યુદ્ધોની બિભીષિકાઓના ઓળા 
પસાર થઈ જાય તારા એકાંતના ઓરડા પાસેથી, 
ભલેને ક્યારેક મૃત્યુ પણ આપણને છૂટા પાડવા મથે આ પ્રેમગીતના અધ્યાહાર કૌંસમાંથી; 
પણ શું પૃધ્વીએ આપણને પ્રેમના અમરત્વ વિષે નથી શીખવાડ્યું 
આ પ્રાચીન ઘરના ઉંબરમાં પગ મૂકતાં પહેલાં? 
એટલે કોઈ ક્યારેય નષ્ટ નહિ કરી શકે તારા અદીઠ સ્વપ્ન-સમુદ્રોને 
પુષ્પોની ગંધલિપિને, તારા શબ્દોની પર્ણમર્મરને 
તારામાં સૂતેલી સહસ્ન અપ્સરાઓની સ્મૈંદર્યરેખાઓને 
ગીતની પંક્તિઓને ઝીલી લેવા પવનમાં ઉત્સુકતાથી ઊડતા તારા ડેસ્ક પરના મા 
એક કન્યા જેમ ઊભેલી પૃથ્વીના વક્ષઃસ્થલ પર સ્વર્ગનાં પંખીઓનો 
ચહકાટ સાંભળું છું ચૈત્રથી મધમધી ઊઠેલાં વનોપવનોમાં. 
અરે! સમય અંને મૃત્યુને ઓળંગીને 
કોણે પુષ્પોની કિનાર ઉપર વસંતની મધુર જ્વાલા પેટાવી છે? 
હે! કોણે આ લાલચટ્ટક ચણોઠી જેવું ગીત'રમતું મૂક્યું છે-*. 
નિરપરાધ બંદરોને શોધતા માઇગ્રેટરી પંખી જેવી 
શાશ્વતીની સ્વપ્નભરી આંખોની કોર ઉપર? 


કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ 


આ લુપ્તતા પણ ભારે મોહક વસ્તુ છે, મીતા!/ 
૨૪૬૪૦ /ેજેઈ 
તું ફરી આવે કે નહિ- 
પણ તારા ફરફરતા સોનેરી કેશરાશિએ . 
આકાશગંગાની શેરીઓ જેવું હિરણ્યમય ગૌરવ નથી આપ્યું આ મો વાથિકાઓને? ન 
કદાચ મારાં કાવ્યોનાં વર્ણનો, એના અર્થ, એનું વ્યાકરણ - કશુંય કે 
આકાર ન ધારણ કરતું હોય તારા હૃદયમાં- 
પણ કોઈ વિસ્મૃતિનાં પગલાંની પ્રિન્ટ નથી પાડી જતાં તારા પ્રાન્તર્માં? 
અને એય કેવડી મોટી ઉપલબ્ધિ હશે તારી અન્‌-ઉપસ્થિતિની * 
આ જુહુની મધુર વરસાદી પ્રભાતોમાં કે સાંજની પર્પલ ઉદાસીમાં? . 
કે જે કંઈ અવ્યક્ત છે મુંબઈનાં આ ઘેરાયેલાં મેઘમંડલોમાં 
સી-ગલ્સના કંઠમાં કે કળીઓમાં ફૂટું ફૂટું થતી નિઃશબ્દતામાં... 
જે કંઈ છે નહિ આ વાંસનાં લાલ ફૂલોના ડોલનમાં 
જે અસ્પર્શ્ય છે આ સ્વપ્નની આંગળીથી 
ખરેખર એ જ તો નવા નવા શબ્દો જેમ પુનઃ પુનઃ પ્રગટ્યા કરે છે 
“જિંદગીની અનામ ડાળ ઉપર... 
આ લુપ્તતા પણ ભારે મોહક વસ્તુ છે, મીતા! 
જિદ્‌ કરીને આ સી-ગલ્સ ક્રે...કેં કરતાં ચાંચ માર્યા કરે છે 
આકાશના અને તારા સમુદ્રવસ્રને...! 
આ તારાઓ, આ નક્ષત્રો, આ ઊડતા દેવદૂતો 
આકાશમાંથી ઊડતું ઊડતું સીધું તારા ખુલ્લા કાવ્યસંગ્રહમાં 
આવી પડતું કેનેરી પંખીનું પીછું- 
શું આ સર્વ પદચિહ્ધો નથી તારી વિસ્મૃતિનાં? 
આ હજારો ચૈત્રમાંસનાં મઘમઘતૉં પુષ્પો ઉપર ી 
ઊડતી ગીતપંક્તિઓ કયા વિષાદના ભારથી નીચે ઢળી રહી છે, મીતા? દ 


કક 


લોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦૬ [૧૬ 


જે સાંસદ અધ્યક્ષ થવાનો હોય 


* એણે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપવાનો ધારો છે. 


છતાં મોટા ભાગની મારી વૃત્તિઓ . ' 


જન મસિટોની જેમ છે. 


સત્તાવાહી અવાજમાં બોલવાની આદત 
અરસપરસ પૂરક બનવા દેતી નથી, 
તેમજ પ્રજા-તંત્રની જેમ 


વૃત્તિ-તંત્રનાં પરિમાણોની લંબાઈ-પહીળાઈ 
ભાવનવર્તન પ્રમાણે લાંબી-પહોળી થતી હોય છે; 


છતાં હજી મને નિષ્પક્ષ થવું ગમતું નથી.. 


વાવાઝોડાની થપાટો 

કાચાં ને કાચાં ડાળાં-પાંદડાં તોડી નાખે છે 
તે જ રીતે મારી અંદરની સંસદ સભા 
છાશવારે કાચી ને કાચી તૂટતી રહી છે. 
પાતખરનો પવન 

ક્રમે ક્રમે વસંતની લહેરોમાં પરિણમે છે, 
છતાં હું કતુકંમોને સ્વચ્છંદી બનાવવા 
ક્યાંક ને ક્યાંક સોગઠી ગોઠવ્યા કરું છું. 
ઘરની પ્રતિભાનું જતન અને સંવર્ધન 
ઘરના સભ્યો જ કરી શકે, 

છતાં સ્વહિતમાં જકંડાયેલો હું - 
સ્થાપિત હિતના હાઈ-વે બનાવવા 
સ્ટીમ રોલરની જેમ ખડખડ્યા કરું છું. 
હવા અડે એટલું જ હલતાં, 
. પંખી બેસે એટલું જ નમતાં 

વૃક્ષ જેવાં બાળકો ભલે જિદ્દી છે. 
આમાલું છે' કહીને ' 





છતાં હજી હું / %ન «૯૦૯? 


અન્ય બાળકના હાથમાંથી છીનવી લે છે, 

છતાં એમની નિર્દોપતા મઘમઘતી રહે છે, 

પ્રકૃતિનો પાડ 

કે પ્રત્યેક ઘરમાં બાળકને જનમવાની પળ હજી જીવે છે, 
છતાં હું છોડમાંથી વૃક્ષ જેમ વૃદ્ધિ પામું છું 

અને નિર્દોષતાના ફાયા વેચી ખાઉં છું. 


. ભેળસેળિયા સરકાર જેવું ઘર 


સર્વપક્ષીય કે સંયુક્ત કયારે બનશે 
એ વિચાર આવે એ પહેલાં સંતાનો મોટા થઈ ગયાં, 
જીવન કમાવા નીકળેલો હું 


. નાણું બનીને માનવશ્રમનું અવમૂલ્યન કરતો રહ્યો, 


વીસ હજારનું ઘર વીસ ગણું થઈ ગયું 

છતાં એ જ બજારે ભાવતાલ કરતો રહ્યો છું, 

ક્યાંક કોઈની સાથે વાઘ-સિંહની જેમ વર્તું છું, 

તો ક્યાંક ગાય-શિયાળ જેમ વર્તું છું, 

છું માનવી છતાં સ્વભાવના સ્તરોમાં 
હિસક-લુચ્ચાં-ગરીબડાં પશુ-પ્રાણીઓ જનમતાં જ રહ્યાં છે. 
પશુ-પ્રાણી છે એટલે વૃક્ષો-વનો હોય જ 

છતાં હજી હું ઘાસની જેમ ફરફરું છું, 

પશુ-પ્રાણીઓની જેમ છલાંગો ભરું છું, 

અણગમતા શબ્દે 

વાવાઝોડાની જેમ વીંઝાઇ જાઉ છું, 

પણ હવે બાળક સાથે રમતાં રમતાં બાળક થઈ જવાય છે. 
એટલે પાનખર અને ગ્રીષ્મ વચ્ચે વહેંચાઈ ગયેલી વસંતને 
નોખી કરવાનો વિચાર આવે છે 

તેમજ વૃક્ષ જેમ મને 

ફળ અને છાયાના મોલ ક્યારે ઊતરશે 

એની રાહ જોતો જોતો જીવ્યા કરું છું. : 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ઃ ૨૦૦૬ [૭ . 


એક કાવ્ય/ ₹/9ન્‍% ૪૮૬' 


“આમ જ, બસ, આમ જ 
આકાશ બનવા 
વૃક્ષ ઉપરથી એકાએક પંખી 
ઊડતું હોય છે. 
અતે પછી 
તેના પડછાયા માટે 
ધરતી વલખાં મારતી રહે છે. 
આમ જ, બસ, આમ જ 
ઊંડાણનો સાદ સાંભળીને 
અચાનક વરસાદ વરસી પડતો હોય છે. 
અને પર્જન્ય પામતાં સઘળા પદાર્થ 
મૂળને વધુ ને વધુ ઊંડાં કરવા . 
પવન બનવાં મથતાં હોય છે. 
આમ જ, બસ, આમ જ 
કૌઈ પણ ક્ષણે, આંખ ખૂલતી હોય છે, 
અને બંધ થતી હોય છે. 
અંધારાની ચાદર 
જાગવાનું હોય / સુર *ટે# 
સ્વપ્ન સુંદર કોઈ જ્યારે આવવાનું હોય, 
એ જ ટાણે બસ અમારે જાંગવાનું હોય! 
'ઢાઈ અક્ષરમાં દરેકે આપવાનું હોય, 
ને મજા એ, કોઈએ ના માગવાનું હોય! 
તોય સૌ કરતા ફરે છે જો ફિકર કેવી? 
એ જ નહિ તો થાય છે જે કેં થવાનું હોય. 
વાત બે કરતો રહું છું એટલે સૌથી, 
એમ મનને આપણે સમજાવવાનું હોય! : . 


આ ગઝલ સરખો જ ખુલ્લો'જીવ છે 'સુધીર',** 


વસ્ત પ્હેરી ફક્ત તનને ઢાંકવાનું હોય! 


રેલોક': માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૧૮ 


જીર્ણ થતી રહેતી હોય છે, 

અને પ્રકાશ ટપકતો રહે તેમાંથી પળે પળે. _ 
આમ જ, બસ, આમજ 

ક્યાંય પણ અટકી ન જાય માટે 

બધું વિસ્તરતું રહેતું હોય છે 

અને અંતનો આભાસ રચતાં માર્ગો 


* વધતા રહે છે નિઃસીમ. 


પોતાનાં સઘળાં ગીત પાછળ મૂકી 

દરેક પંખી, આમ જ ઊડતું રહેછે ' * 
ક્યારેક વૃક્ષ ઉપર 

ક્યારેક આકાશમાં. 


ફરી ફરીને વરસતી હોય છે તેની આંખ 

ને ફરી ફરી પર્જન્ય પામતું હોય છે કશુંક અજાણ, 
અને ભેદાતા રહે છે. 

ન ભેદી શકાય તેવાં પડળ 

આમ જ, બસ, આમ જ. 


આવશોને! / ઝૂુન્ટે ૪ર% ' 


એકવાર તો 
આવો - 
મારી સાથે . 
સ્વપ્નપરીની પાંખે ઊડશું :' 
. દૂરક્ષિતિજે. . ' 
ઊગતું તિમિર 
આથમતું અજવાળું જોવા... 
 સમય'મમળેતો . 
. . જઈશું આકાશ 
'મેઘધનુના રંગો 'લેવા' _ 
રંગવા છે ને તારે મારે 
ચાંદો, સૂરજ, તારા... 
કેમ, આવશોને...! 


એક કાવ્ય / ર/%૪ ૪૯ 


ચરણની ચારેકોર ચોંટેલી છે 
પૂર્વજોની રજ.. 


' .આમજાઉ કે તેમ જાઉં 


ઊભો રહું કે ચાલ-ચાલ કરું 

તે ખૂલવા મથતી હોય છે 

અજાણી કેડીઓ. 

પણ અવનવા રસ્તામાં અટવાયેલા પંગ 
ભૂલી ગયા છે 

ધરતીનો સ્પર્શ. 


* ઊભા રહી ચાલવાનું શીખવવા મથતા મારગ 


ડઝ” 


અને ચાલતાં-ચાલતાં 
ઊભા રહેવાનું કહેતાં વૃક્ષો 
ચરણને લલચાવતાં હોય છે 
પોતાની તરફ વળવા. 


છતાં કુંડાળામાંથી ઊપડતો નથી પગ બ્હાર 
પણછમાંથી છૂટતું નથી કોઈ તીર 
આકાશમાં ઊડતું નથી કોઈ પંખી. 
અરે! પડછાયોય : 

ઘસડાઈને ચાલતો નથી મને. 

કેડી કેડી કૂદતું ક્ષણનું હરણ 
ક્ષિતિજમાં ખોવાઈ જાય 

તેમ ખોવાઘેલાં છે ચરણ 

અજાણી સીમાઓમાં 

અને તેને ખોળવા રાત-દિવસ 

જાણે ભટકું છું. 

સરી જતાં પતંગિયાનો પ્રવાસ 

કે શેરીમાં રખડતી ગાયનાં પદ્ચિહ્ધ _ 
સતત પાછળ-પાછળ અત્તુસરવા 
લલચાવે છે. 


એક કાવ્ય / £&/ ૪ટેજ 
ખડક ખૂલે. 
કિલ્લા તૂટે 
પેટાળમાં ધરબી દીધેલાં 
કંઈ કેટલાય ઝરા ફૂટે. 
બંધ મજબૂત 
કિલ્લાની ચૉફેર ફરી વળે. 
કાંગરા કૂદી પડે 
કિલ્લો ખરખર ખરવા માંડે 
ખડકમાં ભળવા માંડે, 
ખડક કિલ્લાનો સ્રોત 
ખડક કિલ્લાવાસીઓનું ગોત્ર 
ખડક સાચવેછે . 
ડાયનોસોરથી ડાયના સુધી 
ફૂટ પ્રિન્ટ, 
પ્રિન્ટના પગલે 
કિલ્લાવાસીઓ 
આદમ-ઈઇવના સંતાનનું 
પગેરું કાઢવા મથે. 
તેમની નજરો 
સળવળી ઊઠે; 
ડોકાય ડાયનોસોરના નહોર. 


ફરી એક વાર 

બંધ ખડક વચ્ચેના અસ્થિપિંજર થવા 
લોક મથે ા ક. 
પણ 

ખડક બોલે 

માત્ર ભીનાશના બોલ. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦૬- [૧૯ 


“એક કાવ્ય / ૪૯૯૦ જટ 


મારા અંતરનો આવાસ ન્હાનો, ભાસે' 
કયે બારણિયે આવે રામજી મારા, 
ઈ ભાળું હું દિનરાત, 


પિંજર મારું નાનું ને દેવ છે મોટો, 
એને કેમ કરી બેસાડું રામ? 
અંતરની દેરીમાં 
કોઈક અગમ ગીત 
તોય ર 
ન ફફડે 
કોઈ નવા ચિદાકાશે. 
પિંજર નાનું ને દેવ છે મોટો 
ક્યા બાજોઠે બેસાડું રામ? 
મેં તો ધરી દીધો છે બાજોઠ આજ 
શેષનાગનો 
મારો દેવ બેસે જાણે રત્નાકર ઝૂલે 
તોય 
મારા અંતરનો આવાસ ન્હાનો, ભાસે. 
ઝૂલતા આભના ચંદરવે મેં બાંધ્યાં છે સોના રૂપા 
ી કેરાં પે 
તોય, 
પે'લી કદમ્બડાળે ન ફરે કાનજીનું ગીત. 
મારી દેરી છે નાનીને દેવ છે મોટો, , 
એને કયા પોઢણિયે પોઢાડુ રાજ? _ 
મારો મનેખ છે નાનો, ને દેવ છે મોટો 
કયાં લગી ચાલે આતમ સગાઈ ભાઈ 
દો'ને ઉકેલી; 
[પિંજર મારું નાનું ને દેવ છે મોટો 
એને કેમ કરી બેસાડું રામ? 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ફકર 


. પાંપણ / ર-% ૪/રેજ 
બધું જ ખુલ્લું 
આકાશ, જળ, વાયુ, ક પૃથ્વી- 
બધુંજ! 
કોઈને તાળું નહીં- 
પણ, આકાશ તમે નહીં લો 
કારણ એ તો ફેલાઈને પડ્યું છે તમારામાં... 
જળ શું કામ લેશો તમે? ' 
જો એ હોય જ તમારી આંખોમાં! . . 
અને આફરો તો ચડેલો જ હોય છે ' ' 
તો શું કામ લેશો વાયુ? 
વારુ, લોહી ઓછું બળે છે કે ' ' 
અગ્નિની મદદ લેવી પડે! 
ને ક્ષિતિજ તો એટલે દૂર પડી છે 
તમારામાં 
કે બાથ હંમેશાં નાની પડે! 
બધું જ છે -ખુલ્લું 
ન જોવું હોય તો આંખો મીંચી શકો 
પણ, આ બધું ભીતર પણ છે 
ને અંદર તરફ ખૂલતી આંખોને 
પાંપણ નથી હોતી... 





ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગત વર્ષથી કવિલોક ટ્િમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર'માંથી 
થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ પત્રવ્યવહાર 
નીચેના સરતામેજ કરવો. કવિલોકના લવાજમનો ચેક મા ડ્રાફટ 
કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ લખવો.લવાજમ મોકલવાનું'તથા 
પત્રવ્યવહારનું સરનામું : કવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, _ 
૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૧ " 


. શું કરવાનું? / હરદ/ર ૪સ૬/% 
કોરી આંખો, ભીના ખેતર શું કરવાનું? 
વાદળ વરસ્યા દરિયા ઉપર, શું કરવાનું? 
ખૂબ જ મસળી હોય જેમણે ફૂલપાંદડી, 
એ જ હાથને મળશે અત્તર, શું કરવાનું? . 
શ્વાપ કર્યું ના એકે મેં તો', એમ કહીને, 
ઇશુ ફેંકતા પ્હેલો-પથ્થર, શું કરવાનું? 
કાણાવાળી ચાદરમાંથી જોયું'તું જે- 
સ્વપ્ન હતું એ ખૂબ જ સુંદર, શું કરવાનું? 
કોઈ કરતા કોઈ નીચે દેખાતું ના, 
સ્થાન બનાવી એવું અધ્ધર, સું કરવાનું. 


ગઝલ/ /જેર« ઝે. ટુક 
બધાંયે યાદનાં પર્ણો સમય જાતાં ખરી જાશો, 
પરંતુ એક પીંછું સાવ નાનું ફરફરી જાશે. 


પ્રયત્નો હું ઘણાં કરતાં દીવાલો કૈંક બાંધીને, 
છતાં ડર છે કે આંસું એક આંખેથી સરી જાશે. 
બધી ઢોળી દીધી પ્યાલી, નશાથી મુક્ત રહેવાને, 


ખંબર ન્હોતી કે ખાલી જામ પણ કામણ કરી જાશે. 


સમરી લે નામને મારા જરા એકાદ પળ માટે, _ 
પછી પ્રતિઘોષ તારી જિંદગી પર વિસ્તરી જાશે. 
તમારા સ્પર્શની મહેંદી અમોને આગ આપે છે, . 
હવે જો ઓલવાશે આગ તો શ્વાસો ઠરી જશે. 
“વિરલ' તો અણઘડેલો ખૂબ ભાંરે એક પથ્થર છે, 
લખી દે નામ જો તારું, તો એ દરિયો તરી જાશે. 


આવડે / જર« /જૈસુ#/ 
વાદળ સમું છવાઈ જવાનું ય આવડે, 
બે પંક્તિમાં સમાઈ જવાનું ય આવડે. 


શોધો તો કૈમ શોધી શકો અંતરિક્ષમાં, 
પાતાળમાં છુપાઈ જવાનું ય આવડે. 


ધારો તે શબ્દ મૂકી શકો છો અવાજમાં, 
પંખીની જેમ ગાઈ જવાનું ચ આવડે. 


ગમતું નિહાળવા જ ખૂલી જાય છે સ્વયમ્‌, 
તે આંખને મીંચાઈ જવાનું ય આવડે. 


નકશાની બહાર નીકળી જાતા અવાજને, 
બે હોઠમાં દબાઈ જવાનું ય આવડે. 


ગઝલ / હરર 202%/% 
સર્વની સંગત હજો વખતોવખત; 
'આપ બસ, અંગત હજો વખતોવખત. 


ફક્ત જ્યાં બેસે વિચારો આપના, 
ભિજ્ત એક પંગત હજો વખતોવખત. 


લાગણીની વાત પર મિત્રો! મને- . 
સો ટકા સંમત હજો વખતોવખત; * 


છો ઉદાસી જાળ પાથરતી રહે? ' 
ભીતરે રંગો હજો વખતોવખત. 


ઠાઠ મારો એમ રહેશે આગવો : 
શબ્દની સંપત હજો વખતોવખત. 


' કવિલોકઃ માર્ચ-એપ્રિલઃ.૨૦૦૬ [૨૧ 


લાગે આજે / જેઠુ /ઝ૨ે&? 
લાગે આજે દિવસ મધુરો, કામનો છે અનેરો! 
હૈયું ભારે પુલકિત કરી હું નિશાળે પ્રવેશ્યો, 
જેમાં મારું ભણતર થયે, દાયકો એક વીત્યો 
કીધાં તાજાં પરિચય ઘણા શિક્ષકોના પછી તો! 
જેઓ'હદ્રારા ગ્રહણ બહુ પાઠો કર્યા જિંદગીના 
એમાં કોઈ સરળ, અઘરા, કો' મજાના રસીલા, 
કોઈ દેતાં કરવત સમા, શબ્દના ઘાવ તીણા, 
દેખી લીધા અમુક પર તો દંભનાં છિદ્ર ઝીણાં. 
કલાસે ક્લાસે મુજ વિષયનું આપવા જ્ઞાન માંડ્યું, 
સારા-ખોટા અનુભવ વડે છાત્રનું રૂપ જાણ્યું. 
તોફાની જે, અતિ વિનયમાં પોત એનું પ્રકાશે. 
ડાહ્યા રાચે બહુ ચતુર ઔચિત્યના ભવ્ય આભે! 
ઠેકાણે હું - અતિ ગરમ થૈ મારતાં - શોન, લાવું, 
આંખોનાં તે વ્યથિત જળમાં હું મને યાદ આવું. 


ઠીક નથી/ ૪? %૭5%૧/૦# “//ર/9” 


તરસ્યે તરસ્યા તળાવ વાઢી ફાંટ ભરો, એ ઠીક નથી; 
તમે અમારી તરસ વિશે કંઈ વાત કરો, એ ઠીક નથી, 


ખરવું હો તો હાલ ખરો, ઓ પીડ ભરેલાં પત્તાંઓ, 


અગન ભરેલા ઘર-આંગણમાં રોજ ખરો, એ ઠીક નથી, 


ધરવું હો તો મારી માફક આંખો ફાડી ધરો તમે, 
ગળા લગોલગ ગાંજો પીને ધ્યાન ધરો, એ ઠીક નથી, 
અમે અમારી પાંસળીઓમાં પથ્થર ખડકી નાખ્યા છે, 
તમે રંજનો રેલો થઈને ત્યાંય ફરો, એ ઠીક નથી. 
હ" ભરેલી દષ્ટિ માથે ડહોળાયેલાં દશ્યો પટકી, 
તમે ઊકળતાં અંધારાંની ઊંઘ હરો, એ ઠીક નથી. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૯૬ [રર 


બહુ લાભ મળે છે / /૨ન૪૮ ૨/૪ 
પંખીરૂપે જન્મ્યાનો બહુ લાભ મળે છે, . 
વગર મૂડીએ આખેઆખું આભ મળે છે. * 
આ નગરીમાં એવી ઝૂંપડી શોધું છું.હું 
માના હાથે રાંધેલી જ્યાં રાબ મળે છે. 
નક્કી એ નગરીનો રાજા વિક્રમ છે ને? ' 


* નાગાપૂગા બાળકને કિનખાબ મળે છે. 


તમને કેવળ ફૂલ એકલાં નહીં મળે, હો!” . 
અહીંયાં તો ફૂલોની સાથે છાબ મળે છે! ' 
છેલ્લીવેલ્લી જાવ તમે પણ તેક લઈ લ્યો ને! 
એક જગાએ સાવ મફતમાં ખ્વાબ મળે છે! 


દ્ધિ 


કમી છે/ ૨///2% ૬/૯ન્‍/૪? 
આ રહ્યો સાગર, કશીયે ક્યાં કમી છે! 
તોય સરિતા કેટલી રણમાં શમી છે. 
ક્યાં લગી જોયા કરો નફરત નજરની?. 
એ તમારા ભીતરે કાયમ રમી છે. 
વેલ આખી એમ સુકાઈ ગઈ છે, 
શાપ છે કે, પાનખર એને ગમી છે. 
વાદળાંઓ એકલાં ઝૂમ્યાં કરે છે, 
કોઈની ત્યાં આંખમાં આજે નમી છે. 
વાતને એની હવે વરસો થયાં છે, 
એ હવામાં આજ 'આતિશ' ક્યાં અમી-છે? 


બે ગઝલ/ અ/ન્‍ેજ ૨/૬૭/ 


(૧) 
ટળવળવાનું સોંપે તું, ને ભળભળવાનું સોપે, 
ધારાના દેહ બનાવી ઝળહળવાનું સોપે? 

. આપ હુકમ તું વ્ડેવાનો ને ભીનું-ભીનું કે'વાનો, 
ઝરણા જેવું કશું નહીં ને ખળખળવાનું સોપે! 
સીધી ધાર કરે છે કે, મારી પર વાર કરે છે, 
પથ્થરનાં બે પૈડાં આપી જળ દળવાનું સોપે. 
વૃક્ષ હતો તે કાપ્યો પાછો કાપી ટેબલ કીધો, 
ટેબલ જેવી નિર્જીવતામાં સળવળવાનું સોપે, 
નામ ન દે તું, કામ ન દે તું, દે ના એક્કે શબ્દો, 
પળ-પળ પાછું એક જ ધારું ગણગણવાનું સોપે, 


(૨) 


* દૂર લગ દેખાય ખાલી સાવ રણ, પાણી નથી, 


છૈક છાતીમાં ફરે તરસ્યાં હરણ, પાણી નથી. 
લાગણીનો કાગડો નાખે હવે ક્યાં કાંકરા? 
એમની ભીતર ઘડામાં સ્હેજ પણ પાણી નથી. 
શક્ય છે કે દશ્ય વર્ષાનું રચાયું હોય પણ, 
આંખમાંથી જે ઝરે છે એ ઝરણ પાણી નથી. 


અન્યને ભીનાં કરી જગ છોડવું અઘરું પડે, 


જિંદગી પાણી નથી કે આ મરણ પાણી નથી. 


સ્હેજ ચૂમું પાની તરત છીપે તરસ, પણ તે છતાં 
ફર્ક તો પડશે જ, કારણ કે ચરણ પાણી નથી. 


બે ગઝલ / 6૧% ૬૪/૬૭/ 


(૧) 

બધું ભ્પષ્ટ દીસે, નથી કે જ આડું, 
ક્ષણોનું સદન તો સરાસર ઊઘાડું. 
ન સમજાય, કેવી રમત આ રમું છું? 
બનું હું જ દર્શક ને ખુદને રમાડું! 
તમે મંજૂરીની પ્રથમ મ્હોર મારો, 
સભામાં પછી આપણી વાત માંડું. 
હથેળી તો છે સાવ બરછટ ને કોરી, 
કહે ઓ નજૂમી તને શું બતાડું? 
યુગોથી બુઝેલો દીપક એક છું હું, 

, અજવાશ આપું, ન સ્હેજે દઝાડું. 


(૨) 
આપણા ગમતા પડાવો ક્યાં જશે કોને ખબર? 
આમ રસ્તા ને વળાંકો ક્યાં જશે કોને.ખબર? 


જો ભળી જાશે તને એકાદ ઉત્તર તો પછી 
તું પૂછે છે એ સવાલો ક્યાં જશે કોને ખબર? 


લુપ્ત થઈ જાશે બધા ચ્ડેરાઓ દર્પણ તૂટતાં 
આ બધા દંભી નકાબો ક્યાં જશે કોને ખબર? 


પૂર તારા નામનું આંખોમાં ઊમટે એ પછી 
યાદનો ખાલી તરાપો ક્યાં જશે કોને ખબર? : 


આજ કોલાહલ ભરેલું છે નગર આ આપણું: ' 
કાલ આ સઘળા અવાજો ક્યાં જશે કોને ખબર? 


* કવિલોક: માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦૬ [૨૩ 


રણઝણ કીડિયારું / ૯૪૪% ઝે. ર//% 


આ પળ આ પળ અજવાળું છે; 
આગળ-પાછળ અંધારું છે. . 
પલળ્યા તો તે પળ વરસાદી, 
બાકી ઠાલું ચોમાસું છે. 

પગ થાક્યા પણ ના પહોચાતું, 
આ તે કેવું સરનામું છે! 
પીંછાં પીછાં પીંછેપીછાં,' 

ક્યાં એકે પંખી ગાતું છે? 
સૂકી ડાળે તૂટ્યા માળે, 

રાત કહૈ : રોકાવાનું છે. * 
ઠરી રાત તો મીઠી લાગી, 
ટમટમતું ખોડિબારું છે. 
મટકી તરડી ને મધ ટપક્યું, 
રણઝણ કીડિયારું આખું છે. 


ગઝલ/ ૩૬% 6૬/%/* 


આપણે પહેલાં નહોતાં આટલાં ક્યારેય ખાલી, 


ખૂંધથી ખોટા પડેલાં હાથ ઝંખે રોજ તાલી. 


વ્યસ્ત કાયમ જે રહ્ધો છે લાગણીની આપ-લેમાં, 


છેક ભુલોઈ જવામાં મેઘદૂત શો એ ટપાલી!" 
આપણે સંપન્ન થયો એ વાત સાચી છે પરંતુ, 


આપણી જાણ્યે-અજાણ્યે રિક્તતા પણ ફૂલીફાલી! 
' આંખ ખૂલતાં લાગશે એવું સમય વીતી ગયો છે, 
એષણા જાતે જ આંજી'તી નધન, નિંભર-નમાલી! 
ખુદપરસ્તીને જ ખુદારી સમજવી ખૂબ સહેલી, 
અન્યનાં આંસુ ઉપર ઊછરેલ અપનાવી ખુશાલી. 


આપણે'નવનીત, ,કારણરૂપ ને કાયમ છીએ પણ, 
કૌણ જાણે ફયા નશામાં ખોઈએ ખુદની જ લાલી! 


પૂછવું છે એટલું બસ આખરી સચ્ચાઈ જેવું, 


. જડભરત “ગુણવન્ત'ની આ આંગળી તેં કઃ ઝાલી? 


કવિલોક :'માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૨૪ 


બે કાવ્યો / ઝજુ છુક#ર 
૧. મળવાની પળ 


મળવાની પળ તમે આપો, વાલમજી, 

બીજું કંઈ ના હું મોગું જી રે. 
સૂના દિવસ, સૂની રાતો, વાલમજી,' 

 “એથીયેસૂનીજોઉંજાતનૈજી રે. ' 

ઘડી ઘડી મળવાના ઓરતા, વાલમજી, 

ભૂલું બીજી સૌ વાતને જી રે. 
મળવાની પળ મોંઘી આપો, વાલમજી, 

પળમાં'એ કેવી હું તો જાગું જી રે. 
રાતને દિવસ જે વીતી વાલમજી, 

એ શમણાં શું ખાલી લાગે જી રે, 
ભ્રમણાઓ આવીને ભાંગો, વાલમજી, ._ 

મેળવી લો સૂર એકરાગે જી રે. 
મળવાની પળ એવી આપો, વાલમજી, 

. ભવમાં હું સૂની ના લાગું જી રે. મ 
૨. ખાલી ખાલી આવો 


* ખાલીખાલી આવો તોયે ભર્યું ભર્યું કેમ લાગે?' 


શમણાંનો સથવારો તોયે હૈયે શું:આ જાગે? 
પળ જેવી આ પળ તે કેવી સરતી પાસે પાસે? 
આ જોઉં કે તે જોઉં ત્યાં તારી આંખ શું માગે? 
આવો ત્યારે ભર્યું ભર્યું શું ઘર મેડી ને મન, 
જાઓ ત્યારે ખાલી ખાલી લાગે સૌ સૂમસામ! 
અહીં રહો કે તહીં રહો પણં મૂકી બીજા સાથ, 
લેવા જેવું લઈએ એક જ ડગલે પગલે'નાથ! 
એક જ પળમાં લાગે કૈવું હૈયે અવણુંસવળું, 
એક જ પળમાં ભર્યું ભર્યું જે દીસે ખાલી ખાલી! 
કેમ કરીને પામું આ અનંત કેરી.વાટ, : ર 
* પળમાં ભરીને પળમાં ખાલી લાગે તોયે વ્હાલી! 


બે ગઝલ/ /%૪૬?ક ₹૭/ 


. 8૧) 
'શૈમંદર પી જવાની હરક્ષણે તાકાત રાખું છું, 
મને પડકાર ના હું સજ્જ મારી જાત રાખું છું. 
સહજ રીતે ઘટે છે સર્વ ઘટના ભીતરે મારી, 
સતત જોયાં કરું હું ને મને બાકાત રાખું છું. 
ગમે ત્યારે ઉજાગર થઈ શકે અંધાર વર્ષોનો, 
ઉઘાડાં બારણાં ઘરના દિવસ ને રાત રાખું છું. 
મળે છે.ક્યાં કટી પણ અંત કે આદિ હયાતીતો 
જરૂરત જોઈને હું વ્યાપની ઔકાત રાખું છું. 
ગઝલના ધોધરૂપે અવતરણ તારું અપેક્ષું છું, 
જટામાં હું નહીંતર લાખ ઝંઝાવાત રાખું છું. 


(૨) 
પાન જ્યારે મૂળમાં સંબંધ જોવા જાય છે, 
ડાળનો વિસ્તાર કાયમ ત્યાં જ આડો થાય છે. 
છે કમળના પત્ર જેવું એનુંયે હોવાપણું 
હોય જળની ભીંસ વચ્ચે તોય ક્યાં ભીંજાય છે? 
અશ્વ થાક્યા છે હવે, દોડી સતત આકાશમાં, 
એક પળ માટેય પણ, ક્યાં સૂર્ય પોરો ખાય છે. 
સોંસરું ઊતરી ગયેલું તીર જાણે ક્યાં ગયું? 
ઘાવ સૌના દેહ પર તાજા હજી દેખાય છે. 
રોજ પડછાયો નવો ચહેરો છુપાવીને મળે, 
હાથમાં દીવો ધરી મારી ભીતર સંતાય છે. 


બે ગઝલ / #ૈજે૪ ૪/૨/ “૪” 


ક ન ક 
એકાદ ક્ષણ પણ કોકંનું આવી મળી જવું, 
ખાસ્સું ગમ્યું એ શ્વાસમાં પાછું ભળી જવું. 
એ આખરે તો એકલો રડતો રહ્યો સમય, 
આસાન ક્યાં છે એટલું મનને કળી જવું! 
વાતો કરીને આ કથા મૂંગી થઈ હવે, 
બસ બંધ આંખે છેક સુધી છે ઢળી જવું. 
તેં દૂરથી પણ સાદ પાડ્યો ને પ્રગટ થયો, 
ક્યાં જોયું છે તે સહેજમાં મારું ફળી જવું? 
કૈ એકલું સળગી શકે એવું કશું નથી. 
ંતિમ સમયમાં તોય થોડું ઝળહળી જવું. 


(૨) ક 
ના જિંદગીમાં શ્વાસ ઉછીના ભરી શક્યો? 
ના હાથ મોરા કોઈની સામે ધરી શક્યો. 
અંગત હતી વાતો અને જાહેરમાં મળ્યો, “ 
ક્યાં મૌન સંવાદોની ઓળખ પણ કરી શક્યો. 


" એકાંતની ઊંચી દીવાલો મેં ચણી હતી, 


બે બારણાંની ભીડને ના આંતરી શક્યો. 


આઘાત આગળ હોય ને આનંદ શું કરું, 
ક્યારે પવન માફક અહીં અવસર કરી શક્યો. 


થોડીક મીંચી આંખ ને ઘટના બની ગઈ, 
ના હું સમયને ક્યાંય આડો પાથરી શક્યો. 


કવિલોક ઃ માર્ચ-એપ્રિલઃ ૨૦૦૬ [૨૫- 


બે ગઝલ / ર/2 ૪ «/૪/જેજ/ 


વધે છે 


મનમાં તો કાયમ કપટ ને છળ વધે છે, 
સૌ હરે છે વ્હેમમાં કે બળ વધે છે? 


સારમય અધ્યાય આલેખાય છે ક્યાં? 
જિન્દગીના ગ્રંથનું બસ દળ વધે છે. 


સોળ આની હોય લગની હર કદમ તો, 
લક્ષ્ય પણ લક્ષી તરફ આગળ વધે છે! 
ખુદ અધૂરપ ગાય છે ગુણગાન ખુદના, 
* વહેણ ઘટતા તૂટે છે ખળખળ વધે છે. 


છે હકીકતમાં એ તૃષાનો જ વિસ્તાર, 
નીલ ગગને જેટલાં વાદળ વધે છે. 


કેંક લખવાનાં ઇરાદે બેસું છું તો, 
સાવ કોરો આખરે કાગળ વધે છે. 


ગઝલ/ 9% ૪૩” 


ધાગો વણી શકાય તો આકાશ પણ વણાય, 


બે-ચાર વાર દાખલો ખોટો ભલે.ગણાય. 


એકાદ વારમાં બધું ઉકલેય ના કદાચ, 
આંટી ઉખેળવા જતાં આંટી પડીય જાય. 


કાગળ, કલમ, કિતાબને ફૂંકો ચલમ ભરી, 
ધુંઆ ઉપર સવાર થઈ મંત્રો ભણી શકાય. _ 


પીંછું તો શૂળની પથારી પર પડ્યું ઉદાસ, : 


મારીને ચાંચ કોણ ગંગાજળ જરીક પાય! 


વાદળ રમે છે સાતતાળીની રમત નભે, 
સૂનમૂન સટાક તોય પેલી ઝૂંપડી કળાય. 


કવિલોક # માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૯ [૨૬ 


ગોઠવાતા જાય છે 
પાસનાં ગામોય ખાતો જાય છે, 
શહેર પણ મેદસ્વી થાતાં જાય છે. 
જેમ દાણાઓ કણસલામાં ભરાય, 
એમ સૌ અહીં ગોઠવાતા જાય છે. 
ઘર, મકાનો, બંકરો, ઇમારતો, 
તોય સઘળાં જોખમાતાં જાય છે. 


અડચણો છે માર્ગની કોરે બધી, 
તોય ચરણો ઠોકરાતાં જાય છે? ' 


જેમ મોટા થાય છે આ બાળકો, 
કોણ જાણે ઝંખવાતાં જાય છે. 


રંગ તારો/ /જેષ્છુ ૪ટેજ 
શબ્દની દેરી મહીં દીવો કર્યો, 
ખોરડે મુજ અર્થ થે એ અવતર્યો! 
મેં કશું જોયું ન'તું મારા મહી, 
શબ્દ મારામાં મને લઈ લઈ ફર્યો, 
બહુ બધાં આવ્યાં, અને ચાલ્યાં ગયાં! 
એક તેં મુજ ખાલીપો અભરે ભર્યો! 


' છું પ્રવાસી પંથથી અણજાણ હું, 


હર વળાંકે તેં મને દીવો ધર્યો. 


' પાર નાપામી શકું, તો શું થયું? 


શબ્દ, હું તારી સમીપે તો સર્યો! * 
ફાટવા આવ્યો અરે! ચોળો, છત્તા 
રંગ તારો ના લગીરે ઊતર્યો! 
તું જ મારા શ્વાસનો શણગાર છે. 
હું નથી કેવળ તને અમથો વર્યો! 


ધરા જેવું/-અ///જેઠ જટ 


ધરા જેવું જરા પણ તું ખમી તો જો, 
ચડીને આસમાને આથમી તો જો. 
નમન સો વારનું પણ વ્યર્થ છે તારું, 
સંમક્ષ તારી નથી તેને નમી તો. જો. 
હજી એ આંશણું ને લીમડો ઊભો, . 
' બનીતે બાળ આંગણમાં રમી તો જો. 
નથી ખોટા-ખરાતું જ્ઞાન એનામાં, 


દિશા વિણ જાય છે ક્યાં આદમી તો જો. , 


જગતના ચૉકમાં હે વાંકદેખા તું, 
કરી અંદર નજર તારી કમી તો જો. 


નથી પડકારવો રવિને રહેવા દે, 
બનીને દીપ ઘરનો ટમટમી તો જો. 


ગઝલ/ ₹%/% ર/ષ૪%//જેજ/ 
ગોખમાં દીવો હજી સળગે જ છે, 
ઓરડે અંધાર પણ ફફડે જ છે. 
કૂંપળો ફૂટી શકી ના ઝાડને, 
શુષ્ક પર્ણો ડાળ પર ખખડે જ છે. 


હરક્ષણે સાવધ રહે છે તે છતાં, 
પગ હવાનો આ સ્થળે લથડે જ છે. 


હો કહે કે ના કહે તું ઓ ધરા! 
શ્રાવણી વરસાદ છે, વરસે જ છે. 


સાવ સૂના મૌનના કિલ્લા મહી, : 


શબ્દનો ધબકાર સતત ધબકે જ છે. 


મેં જ ખોલ્યું ના કદી પણ દ્વારને, 
બારણે સાંકળ સદા ખખડે જ છે. 


ચાર લઘુ કાવ્યો / 707% «૪૯/૭7 


(૧) (૩) 
ઢળતી સાંજે ક્યારેક 
ધુમ્મસને દરિયે સવારના કોમળ તડકે 
. ડૂંબી ગયેલા _ ફૂલોની પ્રતીક્ષામાં 
સૂર્યની પ્રતીક્ષામાં કોયલનો ટહુકો 
દીવો ઝાકળના ટપકતા 
રાત આખી સૂનકારમાં પાંદડાં ખેરવતા 
તારા ગણતો રહ્યો! વૃક્ષસમો થર થર ધ્રૂજે! 
(૨) 5 0) 
ઝાલર ટાણે % મન અને ઉકરડો 
દીવાની શગને આમતો 
સંકોરાતી જોઈ એક જ કુળનાં છે. 
અંધારું . ને એમ છતાં 
ઓસરીની ઉકરંડે ક્યારેક 


થાંભલીને વળગી આંબો મહોરી ઊઠે! 


થર થર કંપે! પણ મન પર તો! 


ઊડે / ૪/૨૨ જ# 


રાત હવાની જેમ જ આવે, ઊંઘ ઊડે કે સપનાં ઊડે 
એ જ ઓશિકું એ જ પથારી, 
શું કરવાનું રોજ વિચારી? 


એમ વિચારું ત્યાં તો પાછા ઘટનાઓના તણખાં ઊડે 
રાત હવાની જેમ જ આવે, ઊંઘ ઊડે કે સપનાં ઊડે 


કોને પકડે કોને છોડે? _ 
ખાલીપાનાં વાવાઝોડે. 


ચારે બાજુ ખોવાયેલા સંબંધોના રસ્તા ઊડે 
રાત હવાની જેમ જ આવે, ઊંઘ ઊડે કે સપનાં ઊ2ે 


કવિલોક મ ા . "૬ 


એક વિષાદ/ જિ કજ 


ગમે તે રીતે 

પસાર થઈ જશે 

આપણા દિવસો 

હસતા, રડતા કે હીજરાતા, 
ઈચ્છાઓ અને ભૂખનાં પૂર 

ચડશે, ઓસરશે; 

રેતી જેવી જિંદગી ઊડી ઊડીને 

ઠરી જશે વારંવાર 

ધીરે ધીરે! 

આપણામાં કોઈ વિસ્તરતું જશે 

ને આપણે ટૂંકા થતાં જઈશું 

મોડી રાતના ત્રાટકેલા વાવાઝોડાથી 
તૂટી પડેલા લીલાછમ વૃક્ષની જેમ. 
આપણે યણ ક્યારેક તૂટી પડીરું 
આપણી જ છળકપટની છોળોથી. 
તૂટવા લાગશે હયાતીના કિનારા, 
અટકળો અને અવઢવોની ઇયળો 
કૌરી ખાશે કલ્પનાઓ કાળજાં; 

* દિવસો તોગમે તે રીતે પસાર થઈ જશે 
રાતો.ઉજાગરાથી ભડકે બળશે 

ઊંઘ સાથે થઈ બેસશે દુશ્મનાવટ 

ને સપનાં અડપલાં કરી ચાલ્યાં જશે. 


ક્રવિલોક $ માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૨૮ 


ગઝલ/ ૪/છેજ 

તાપણે તાપ્યું હતું એ શું હતું? 
લોહીમાં છાપ્યું હતું એ શું હતું? 
કોઈ પણ રીતે મળે છે મેળ ક્યાં? 
શાપ જે માપ્યું હતું એ શું હતું?” 

_ સાવપાક્કું સમજીત્તે હમણાં તમે? 
કાચું જે કાપ્યું હતું એ શું હતું? 
જો નથી નિસ્બત તમારે કોઈ પણ, 
તો તમે જાપ્યું હતું એ શું હતું? 
હાથમાંથી છીનવી બીજી ક્ષણે? _ 
હાથમાં આપ્યું હતું એ શું હતું? 
જીવ ખામોશીથી લથખથ હોય તો, 
શ્વાસે આલાપ્યું હતું એ શું હતું? 
બંધ આંખોમાંથી “સાહિલ' નીકળી, 
આભમાં વ્યાપ્યું હતું એ શું હતું? 


અસરમાં આવતા / /દેટે? /ન્‍7/&7 


'મારી તૃષાના નગરમાં આવતાં, _ 
ઝાંઝવાં પાછાં નજરમાં આવતાં. 


' શ્ડેંક માટીની લઈ માંરી કને, 


પત્ર.તારા આ લહરમાં આવતાં 


' યાદ તારી એકધારી આવતી, 


અશ્રુઓ આઠે પ્રહરમાં આવતાં. ' 
ક્યાંક સૂરજની થતી અવહેલના, 
ક્યાંક પડછાયા ખબરમાં આવતાં. 
શબ્દ ને સંગીત, શ્રોતાં, ગાયકો, 
પોતપોતાની અસરમાં આવતાં. 


ચાર ગઝલ/ ૪ ટેર/ઈ “%રજેઝ” 


વ્‌ 
એકેય ધોમ આમે સાધ્યું સધાય ક્યારે! 

. કે પંડ બ્હાર એના કદને મપાય ક્યારે! 
ખેલાય શ્વાસ-શ્વાસે જીવી જવાનો પરચો, 
પરચાના ખેલ ખેલી જીવી જવાય ક્યારે! 
નરરસિંહને જડ્યા'તા ક્યારે ઉકેલ પૂરા, 
કર બાળીને ઉજાસો પળત્તે અપાય કયારે! 
વણખોલે દ્વાર એનાં'ભીતર ભલે સર્યા છો, 
વણ-ઉચ્ચરે જ પૂછો ઘરમાં અવાય ક્યારે! 

 નિઃસાર તો નથી કૈ આ જાગરણ યુગોનું, 
અધપળ નિહાળી જોજો આવી સમાય ક્યારે! 
એથી અગાધ કેવાં અંધારનાં પરિક્ષણ, 
મીંચીને આંખ પામો ઝળહળ લપાય ક્યારે! 
જન્મોનું દાન દઈનેય સાંપડે છે કળ ક્યાં! 

; ખાલી અકળ થતું જે કળથી ભરાય કયારે! 

પ સૂરજને જ્ઞાન લાધે ઝાકળનાં તાપણામાં, 

કેવળ તમસના તાપે અંતે તપાય ક્યારે! 

કરતાલ જેમ કરમાં ગિરનારને ગ્રહીને, 
ગાઈ બતાવે કોઈ ગઝલો ગવાય ક્યારે! 
મકતાતા પૂર્ણ જાપે સ્વાહા ભલે કરો પણ, 

“ચરવેઝ' એ તો કહિયે એને જપાય ક્યારે! 


દ 


પ 


ર 

રવ-અરવની સાહ્યબીમાં ખૂબ લ્હેરાયા પછી, 
શું ય હળવેથી ખરે છે શ્વાસશું વાયા પછી! 
બ્રહ્મની માફક સહજ નિતાંત પથરાયા પછી, 
કૌણ લંબાતું રહે છે આમ પડછાયા પછી! 
મોક્ષ જેવું ઓગળે છે શું સઘનના વ્યાપમાં, 

શું લહરમય, મોહવશ વહી જાય વિખરાયા પછી! 
પ્હાડ જેવું ક્યાં લગી ઝીલ્યા કરું નિઃશેષને, 
અંજલીમાં ક્યાં સમાતું શેષ પડઘાયા પછી! 

આ રહ્યું, આઘું નથી કે એક ડગ માંડી જુઓ, 
પ્હોંચવાનું તે પછી ક્યાં, એ ચરણ ગાયા પછી! 
ક્યાં સ્વયંવરના સમી કરવી હતી લીલા ગઝલ! 
કે ધનુષ થૈ ગઈ સુગંધો સ્હેજ વંકાયા પછી! 
મૌનની માફક ખરેલાં ફૂલને પુછાય ક્યાં! 
સાંપડે એશ્ચર્ય કોને ઓસમાં ન્હાયા પછી! 


ઝૈ ખમી શકશે નહીં નભ પણ તિલકના ભારને, 
ઓગળી જાશે અચાનક જીત પરખાયા પછી! 


હાથ ક્યાં પરવેઝ' લાગે બેત કોઈને કશે! 
ઓઢતો ક્યારે ચરમને છેક ધરબાયા પછી! 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ. ૨૦૦૬ [ર૯ 


૩ 

પણે છેક પ્હોંચી, પરત આવશું. 
તને શ્વાસ સોંપી, તરત આવશું. 
ધરે સાવ ખોટી સમય ધારણા, 
ધરીને અકળ સૌ વિગત આવશું. 
કદી જે સુદર્શન ન ખેલી શકે, 

ધરી કરરાવિશે એ રમત આવરું. 
ગઝલ તેડવા શેં પલાણે શબદ, 
સ્વયં આવશું,'મૌનવત આવશું, 
સહજ સંકળાતું ગમન - આગમન, 
ગમે ત્યાં અમે બિનશરત આવશું. 
કમળના ઉજાશે લખી એકદા, 

લઈ ઓસતી કોઈ પ્રત આવશું. 
વિવશ સૂર્ય શું કેમ થઈએ અમે! 
કરી રાતને હસ્તગત આવશું. 
પળૈપળ ભલે તું જ બદલાય પણ, 
યુગેયુગ સદા પૂર્વવત્‌ આવશું. 
તિમિર શું સહજ ઝળહળી જાગશું. 
ત્યજી દિવ્યતાની મમત આવશું. 


ભજે છોને 'પરવેઝ' નરસિંહ શું, 
જરૂરી નથી હરવખત આવશું. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૩૦ 


સાન 
ફૂલ માફક ક્યાં સુવાસે નીકળ્યા! 
આગવા લયના પ્રવાસે નીકળ્યા. 


* પળ-ખળે જેની તપાસે નીકળ્યા, 


એ અગોચર પાસ-પાસે નીકળ્યા. 
ક્યાં ત્કચાના રમ્ય પ્રાસે નીકળ્યા! 
"જો ફરી અમયોપ્રેવાસે નીકળ્યાર્ય 


વૃક્ષતા નભની,ભલે ધરબાઈ પણ, 
કૅ ચરમવત્‌ ઘાસ-ઘાસે નીકળ્યા, 


* ખેરવીને શૂન્ય જેવી ભીડને, 


એકલા બસ શ્વાસ-શ્વાસે નીકળ્યા. 
ક્યાં લપાયા વ્રજ સ્વયં ગોતે હજી, 
જે અસલન્ા દીર્ઘ રાસે નીકળ્યા. 
મોક્ષનાં ધામો ત્યજીને આખરે, 
પંડના એકાંતવાસે નીકળ્યા. 

કૈ નિઃરાતે રથ ફરી શણગારવા, 
સાત સૂરજ હર અમાસે નીકળ્યા. 
એક પળમાં યુગ પલાણી જે શકે, 
એ ગઝલ થે બારમાસે નીકળ્યા. 
મૂળ તો કાંતણ હતાં 'પરવેઝ'નાં, 
જે કબીરીના લિબાસે નીકળ્યાં. 


બે ગઝલ / જ/જિક %/ક 


3030) 

“ને ખબર આકાશથી છાનું હતું, 
માંરા વગર ઊડવાનું એ બ્હાનું હતું. 
વૃક્ષો બધાંયે રાતભર ઝરતાં હશે, 
વનમાં સવારે.એકલું પાનું હતું. 
સંવેદનો ફૂટે સમયની ધાર પર, 
વણઝારને ક્યાં આમ જાવાનું હતું? 
થાતી રહે છો ચોતરે ચકચાર પણ, 
વિષ આમ તો પોતે જ ગળવાનું હતું! 
સત એક પરપોટા સમું જીવી ગયું, 
'તૂટે ભસ્મ જળનો કે છળ શાનું હતું? 


હજારમાં જોયાં / ”ર/% 4&/કર 
ફૂલ જ્યારે સવારમાં જોયાં, 
મ્હેંકના બસ પ્રચારમાં જોયાં. 
ના કહી જ્યારથી ગયાં છો આપ, 
રોજ તમને વિચારમાં જોયાં. 
સાવપ્હેલાં અને પછી ઈલ્લાં 
આપને મેં હજીરમાં જોયાં, 
એ જ તોરણને રાખે લીલાંછમ 
દ્વાર જે આવકારમાં જોયાં, 
ઘાવની પીડા એટલે થઈ ના, 
 મેંસ્મરણ સારવારમાં જોયાં. 
જળ-વમળથી ને મન વિચારોથી, 
કેટલા ફેરફારમાં જોયાં. 


પ્રેમની આ દુકાન ખુલ્લી છે. 
શેં ય “ઠાકર' કતારમાં જોયાં. 


(૨) 


કશે ક્યાંય નક્કર હજી અંધાર છે? 


. સમય તો તમસનો ઝમેલો ખાર છે. 


ભટકતી હવાઓ કિનારા શોધતી, 
તથી જાણતા નાવમાં મઝધાર છે. 
ઉઘાડો મળે તો શબદમાં ગૂંથીએ, 
મરમતા ગુપિત કેટલા અણસાર છે? 
કફન ઓઢવાનું પ્રણાલીમાં નથી, 
કંબર લગ હજી શ્વાસનો સંચાર છે. 
ઠરેલી દિશાઓ વહે છો શૂન્યમાં, 
વહે છે રગેરગ ગઝલ-ધબકાર છે. 
ફળે ક્યાં-હવાની મુરાદો આ તરફ 
ખૂલી પાંખમાં પર્વતોનો ભાર છે. 


ચાંપે મને/ 0ર ૧5 
દી' પૂરો એકલપણું આપે મને, 
સાંજવેળા યાદમાં સ્થાપે મને. 
એક પારાવાર છું તુજ નામનો, 

આ જગત કેવી રીતે માપે મને? 

* બહાર છું એવો ભીતર છું, દોસ્તો," 
કાટલા જેવો છતાં છાપે મને. 
હું જ દુનિયાની અજાયબ ચીજ છું, 
છાતીસરસો એટલે ચાંપે મને. 
શર્વરી માફક સુહાવી દઈ “કિશોર', 
સ્વપ્નમાં દરરોજ આલાપે મને. : . . 


હ 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ? ૨૦૦૬ [૩૧ 


ખે ગઝલ / /£4% 47*૪/% 


(૧) (૨) * 
આરતીની આગ બાળે છે મને, - ર લાખ સાથે કરોડ માગે છે, 
ખુશ્બૂનો આ બાગ બાળે છે મતે, * [કોૌઈએવાય કોડ માગે છે! * 
ગાય જો મલહાર કોઈ તો ઠરે, ા કંટકોને ગળે લગાવ્યા મેં, * 
એક દીપકરાગ બાળે છે મને. ને બધા ફૂલછોડ માગે છે 
કોઈ આવે ના અને કા... કા... કરે, હું પ્રતિબિંબ સાચવું મારાં 
રોજ પેલો કાગ બાળે છે મને. પથ્થરો તોડ-ફોડ માગે છ. 
કોઈ મારી લાશ પર રડશો નહીં, સૂર્ય માથે ચડી ગયો મારા, 
આંસુઓના દાગ બાળે છે મને. કોઈ પાછી પરોઢ માગે છે. 

” ા ક્ચાંય એનો જડે નહીં જોટો, ' 
જોડ એવી અજોડ માગે છે. 
બે ગઝલ / #/૦ે૪ ઝક 

(૧) (૨) 
સાવ ખોટાં કારણો બતલાવ ના, ભાસ કે આભાસ વચ્ચે જીવતાં, . 
આંસુ અમથાં આંખમાં તું લાવ ના. કેટલા કંકાસ વચ્ચે જીવતાં? 
શાંત ચિત્તે બેસીને વિચારજે. ને ઉઝરડા છાતીએ લાગી જતા, 
ભીત સાથે આયના ટકરાવ ના. રેશમી સહવાસ વચ્ચે જીવતાં. 
માપ જેવું ક્યો તૃષાને હોય છે? નામ પણ એ ફૂલનું ના જાણતાં, 
પંખી માફક પાંખ તું ફફડાવ ના. ફૂલની સુવાસ વચ્ચે જીવતાં. 
આપણે રે'તાં અજાણ્યા શ્હેરમાં, ' રાત-દિવસ લોહીનું પાણી કરી, 
બારણાં તું કોઈના ખખડાવ નાં. _ ક્યાંક વળતી હાશ વચ્ચે જીવતાં. 
ખીલવાની એક મોસમ હોય છે, આંખમાં લીલાશનો દરિયો ભરી, 
તું અકાળે ખુદને કરમાવ ના.. * સાવ સુક્કા ઘાસ વચ્ચે જીવતાં. 









ભૂલસુધાર ર 
'કવિલોક' માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૫ના અંકમાં પૃષ્ઠ ૩૪ પર પ્રકાશિત રાધેશ્યામ શર્માના આસ્તાદલેખનુ 
શીર્ષક “અભિતપ્ત સંવેદનાના કલ્પના- ક એમ વાંચવું. તદુપરાંત “સીબંક'ને બદલે “સ્તબ્ક' વાંચવું. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬' રા 


અડલુવાદ તૃત 


અનુવાદ : પ્રફુલ્લ રાવલ 


-શ0ર1001€8/ 1945//6 1764245 
“113 લાટ 
45 દ 111100 ૦1 ॥1પડાં€ 
-૧॥111દતં ૫/11 1103 01લતડા 
1 €811૯€ 0071 01૯ 0 0100 
1110 દ્રાં19 51€[25 0? 500॥તંડ 


11011 તં00/1 801007 ' 

116 ૯૦10 01 (1€ ધ્ટા1€$1 

10 (1€ 0110010૫0૫5 ૦14110૫1 

01 ૯ તંછા॥ળણલણાાલતં 5૦ 

40 1010 11૯ 1101100 013 

0 દ્વા1॥છુ ૫૦૦૬ 11 વાંકા ૫/૦૦૦ંડ 
1010 11€ 11)/56€ ત૦[01115 

01 ૩11610... 


_-૪₹018વંત 11૮0 
3ટેદ્રપાહ 116 9૯1” 07 111૯ ૭૦૫॥ંડ 
410 તૈલદ્ઞતં ૫[2૦॥ 115 ડા1ત્વિલ્ટ 
1.8) 5111 (16 11[2[21€5 01 છા ૦0110 


1/1 ૯1" 101006 81116 

&॥6ં 11 1113 તતા1:1€55 

શ લાંપટા' 11) 118૯1115 €0૫1તં ઊલદ્રા 

1101 ૦૦૫ાંતં 11૯ $૦૫॥6ં00દ1તં5 ૦1 103/ 01૯ 
1[૨૦50૫1॥તં' " 

116 [11318 51દ513€5 ૦1 દ 11/11 


4૫3 11 દ ત'€તા10 

143/ $૦૫1 ૫૪83 110૮118 [૯૯ 
ડર 00૯૯૯ 

પા 11૫10611 1 ઊદ્ઞત 911 
&॥6ં 1ટા ઊણ €ક11 


0116 તં॥110 9૯115 ૮૦10૯ 11 

ઊપાદાંપછુ 1૦ પલ 21૦૫૪ 

૫1/॥ લડ 9€)/0॥તં પા 1૯દ્રા 
---૪01603 દ્વિ” 

11 81111 €50તંટડ 07 €010115 ઇદ્વા1તં, 
110001ટુ 1₹014 ત પ૯ 1111)/ [૩11511 

11 21010'5 1૯18 ૦01 5311010૯ 

1 1106 ૫201 112 [૦013105 0? 01016015 
૩૯૯ાતા1ટ 

તા” પ1€ 4001101 દ્રા 150 

0૦1 116 તં1110 ઇડ 

5િપઇ%/તંલટ 

-143/ 8પ)/તાંલ્ટ- 


130 11દ8્ટાં€ 1)/1€ 1દ 1 

૫01 દ્વ ત્રાઇુા૯ ૫૦1૯૯ * 

46 ત(લદ્રતંલર્ત 110 ૫111₹0011 [211 
૧110૫2 [1101 10 110€ 

801 1061 ત્વાં 50તંડ 106 2110૫૪૯6 1 


01૫૯ 15 દ19ત3/5 4101€ 
11 વૃપટ્ષડા 0 519૦૯ ! 


ડપતંતંલર્ા! 

1701 8 1101161 

-011 દ 01011€11- 

॥ ૫૪5 05 110૫5 1 [1 ઊ01 
1811061૯] દઉ 111101૯ 
1501185 870૫10 110€ 

8પ દ્રડ 1 (1૯ 10 ૬૯૦ 101 
4૯6 10 2૮2 

-28118]05 022803૯ 0 115- 
૩॥8 પદ્વા1ડલ.... 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦ 


ચૂરિડિસી 


આ સાંજે 

સંગીતના ધબકાર જેવું 

મારી છાતીમાં કંપન થયું 
અદાજમાં એક એક પગથિયેથી હું 
નીચે ઊતર્યો 


નીચેથી આગળ 

ઉત્પાતનો પડઘો 

ભાનભૂલેલા દરિયાના પ્રક્ષુબ્ધ પોકાર તરફ 
અને દૂરના જંગલોમાં પડતાં વૃક્ષોના 
પોલા અવાજમાંથી 

શાંતિના રહસ્યમય ઊંડાણમાં 


સૌમ્ય સરોવર 

અવાજોની નદી બની 

અને તેની સપાટી પર મૃત્યુ પામેલા 

હજુ પડયા છે તેમના પડઘાના ખળખળ અવાજ 


મારા કર્ણ આંધળા બન્યા 

અને આ અંધકારમાં 

નથી સાંભળી શકતા મારા ટેરવાં કે 
મારી છાતીના અવાજ-પડદા 

પુનઃ અવાજ 

નાડીના ધબકારનો લય 

જેમ સ્વપ્નમાં 

મારો આત્મા મુક્ત તરી રહ્યો હતો 

દ્વારો ખૂલ્યાં 

એકેય માનવીય હસ્ત ન બંધાયો 

અને મૂક ઘંટતા અવાજ આવવા દો 

સુરખીને આમંત્રતા 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૦૬ [૩૪ 


મૂક ઘંટોના એપોલિયન પ્રકાશ નીચે 


. જે શ્વેત ઉષ્ણતા પાછળ પડેલી છે 


દૂરના ધ્વનિઓ 

રંગોના તેજસ્વી જળધોધમાં નહાતા 

અપાર્થિવ ઘનમાંથી વહેતા ' 

પ્લુટોના શાંત પ્રદેશમાં ર 

મેં ઓર્ફયૂસનાં પગલાના અવાજો પર પગલું 
પાડ્યું 


શોધતાં 
યૂરિડિસી 
-મારી યૂરિડિસી 


મારી પાસે નહોતી ચમત્કારી સિતાર 

કે નહોતો દેવદૂતી અવાજ 

અને બિહામણો અપરિચિત પથ 

જોકે મારી સમાન્તર 

ઉભય મનુષ્યો અને દેવો તેને અનુસર્યા હતા 


એ કાયમ એકલો હોય છે 
યૂરિડિસીની શોધમાં 


એકાએક 

ક્ષણવાર 

-માત્ર એક ક્ષણ- 

તે હતી જો કે મેં તેને અતુભવી તેવી ._ 
દિવ્ય અને અગોચર 

મારી આજુબાજુ તરતી 


-પણ જેમ મેં તેને પ્રત્યક્ષ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો 


-કદાચ આ કારણે જ 
તે અદશ્ય થઈ ગઈ,... 


-કફકકક-કવલોક્ત 





' અભાવનો બ્રહ્મનાદ / ડૉ. સતીન દેસાઈ “પરવેઝ' 


%5 ૧/5 કત્ઝુ ૪ને ૪૭. 

જરેખર /જે૪/% ૪ને છે. (૪. ૪૪/ : 
કેટલાક ગઝલકારમાં દાર્શનિક અવસ્થાઓ પ્રબળ 
પ્રવર્તમાન હોય છે અતુભૂતિજન્ય દર્શનમાં કોળતો 
. કવિપરમતત્ત્વનો સાક્ષાત્કારજીવનનાં સત્વ-તત્તની 
વચ્ચેય નિર્લેપતાની મોજમાં લ્હેરાઈને પામતો હોય 
'છે. કાવ્યમય અભાવમાં પણ તેના ચરમ સાત્તિધ્યની 
ભાવલીલામાં સ્મમાણ જોવાય છે. અપ્મ, અહીં 
એશ્ચર્યના અભાવનો સંદર્ભ અનએગશ્ચર્ય ભણી નહીં 
પરંતુ કવિ-ભાવક બજ્ઞે રહસ્ય સહજને પ્રતિપાદિત 
કરવા ભણી દોરે છે. “તારા અભાવમાં'ના સર્જક ધૂની 
માંડલિયા પણ તેમની નેવું ગઝલોમાં એક એવા 
અભાવનું ભાવ નિરૂપણ કરે છે જે મીરાંની જેમ 

પ્રીતમથી માંડીને પરમતત્વમાં ગૂંથાય છે. 
ઉપર્યુક્ત શે'ર દ્રારા હાસિલે-કાયનાત શેર જન્માવી 

કવિ મૃત્યુપશ્ચાતના અથાગ સંદર્ભો ઊઘાડે છે. 


નૃત્પુપશ્વાત (8૩૯૦3૦1 1ટકા8)નું માહત્મ્યગાન અ।- 


પૂર્વે ભલે ગવાઈ ચૂક્યું હોય, આ કવિ પુનરુક્તિમાં 
પણ જીવનના અંતિમનો છેદ કરી ગેબી વિસામાનો 
ઘટસ્ફોટ એ રીતે કરે છે કે જાણે એ સફરનું આહ્વાન 
એ સ્વયં બની ચૂક્યા હોય. 
એક %/ર 47 ન- જક #ઈ 
. એટવ/*%/ એક ૧ .૩/૦% અજે. (૪. ૩૭7 
શાશ્વતદર્શનના ઝબકારમાં એક આખો ભવ 
ગાળનાર સર્જકના આ સંગ્રહની પૂર્વૂમિકા બાંધતા 
વત ઉર્દૂ શાયર જિગર મુરાદાબાદીનો એક સમાનાર્થી 
શે'ર સ્મરણમાં આવે ખરો, 
અદ ઝે ર/હ જે ર#/ હૈ ૪૭૯/ ૭ કટ" જૈને, 
પજર અ૯જ/% ઈસ અ/%ર જજેજ ર%%ત કે. 
(અર્થાત્‌, પરલોકના રસ્તેમે હજી મારુંપ્રથમચરણ 


૪ માંડ્યું છે છતાં મિત્રો તેને અંતિમ ચરણ માને છે.)- 


-આ લોક કે ત્રિલોકની વ્યંજનાઓ કી 
સહજ છે. ગઝલનું મૂળગત સંવિધાન રહસ્યધર્મી 
વાસ્તવને પ્રગટાવવાનો કલા-ક્સબ કેળવતું હોય છે. 
પારદશિતાના પરિવેશમાં ડોકાતો આ કવિ શબ્દ- 
મંત્રના ઉપકરણોને રંગ-રૂપ-સૌંદર્યની.સાચી સમજણ 
આપીને જ ગઝલના અંતરમાં પ્રવેશે છે. ભગવો 
ધારણ કરે છે. 

₹% ૬૨/રં ૪% ૪૧૬૨૪ ૧/૧ છે. 

અથ ત્/રે કજર/? /% છે. (૬. 2૯7 

* 4૧/57 &ઈ 9/2? ., 

ઓક ર//૨ ૪૬ જર ૪/૬ ઇુ- (૪. ૮૮7 

પ્રબળસજગતાનો મર્મી ગઝલમાં આત્મસંવાદની 

જે લીલાઓમાં છોળે છે. તેમાં તેમના દુન્યવી 
વિચ્છેદની તીવ્રતમ લાગણીઓ સૂફી સંતત્વ તરફ 
અનાયાસ દોરાય છે. પરિણામે પ્રાપ્ય એકાકીપણું 
(અભાવ-સંયોજન) તેની સંકલ્પબદ્ધ ગતિનું જ 
પરિચાયક હોવાથી પીડાકારક નર્હી; પરંતુ 
આત્મસંતર્પક અને સંવર્ધક નીવડે છે. તેથી જ કવિ 
તેંમના અનેક શે'રમાં આમ ગતિ કરે છે. 
રેત 5%?ર/ એટલું (૪% %૦, 
૧/ર? જળ? અ/ ₹/%, * હું જ૯?. ' (૪. ૮૯/ 
છું ૪૯/% ૧/%૮) «/ર/ સ૪ર%*/ 9ઈ ચટ, 
એક ૪૭% ન/ *છું ૪5 %૧/ર? ૪. (૪. ૪૯/ 
257 6 છું ત્૪/ ૪ “ક” પ૭)૨૬/નું ૮) છે. 
* «/જ) છે ને ૨ર% ૪૧૦ નઈ. ” (જૂ. ૪૦/ 

જેમ રાજેન્દ્ર શુક્લ હોવા વિશેનું ગત્તિનિરૂપણ એક . 
શે'રમાં કરે છે. 
છું ત5/ %છું, હતો છું જય/, હું સ્ટે?જણ ખસ્જ નથ, 
ને અન//દેઝ/%57 છું ૪૪૮ ૧/૪ છુ. 

એમ આ કવિ પણ જીવન સમસ્તની ગતિ 

ફલતાને પ્રમાણ્યા પછી જ પ્રકૃતિનાં ઘ્વનિ-ઘ્ુતિ- 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ : ૨ 


ક્ુતિના અવકાશમાં ગતિમાન એવા પરતીક-કલ્પનને 
પણ પડકારે છે. તેના [નિરર્થક ચલાયમાન વેગ-પ્રવેગ 
વેશે અનેક ભાર્વાનેરૂપણ કરી ચેતવે છે. ગઝલમાં 
મહદઅંશે જોવા જડતી વકોક્તિની સાથે બોધાત્મક 
અભિગમને ય અપનાવી શેરિયતમાં પરંપરાગત રૂઢી 
અવલંબનને. નકારે છે. 
અ/4/#%0 ૨ હશે «? /કેર ૧/ સૂરજ 
ગટ ૪૧% ક જે/ટે છું ૪/૦%૬%/. (૧. £૪/ 
ત/ર/ #ષર કેટ/ળ જર ગુંજન સૂરજ રજ ન, : 
 ગ%/ ૬૩રન/ ઝેસૂર? ૭૪છેઝ#જ કઈ. (. ૪27 
૦/૩? ૪૭% ૪૯/૭ ૨9. 
કઈ ૬ »/ ૮૦૭%/ %૧. (ધ. ૭૨7 
૧ ૧/૪7 ૪39 એક ₹/%, 
પછી ૯/₹ ત્યક હ૧/ન મળ. (%. ૩૨/ 
અશ્વ, સૂરજ, વાંસળી, હવા જેવા સ્વપર્યાપ્ર અને 
સમર્થ તત્ત્તોને પણ અનન્ય સજીવારોપણ દ્વારા 
જાગૃતિનું આહ્વાન કરવાનું ગઝલકર્મ ધૂનીભાઈ જ 
કરી શકે. જાગરણ અને જાગૃતિ વચ્ચેના સઘન ભેદ 
સાથે જન્મોજન્મનો નાતોય ઈશ્વરદત્ત હોય છે. 
ગઝલમાં જાગરણના સ્થૂળ આવિર્ભાવનું નહીં-પરંતુ 
સૂક્મતર દર્શન આ કવિ કેટલી સહજતાથી કરાવે છે. 
ર૪ ને છ/થડે જ ૩૨/ અ, 
68 %૨/૧ શેર તો જ ૩૧/ અકે. (૪. ૭7 
8ને ૪૮7/ર૧/ 9/ગ%/ અ, ી 
9૨7 હર? ૩૭7 દેર કુંઇ. (જુ. ૭ર/ 
ઊંઘ-જાગરણ વચ્ચેની ભિશ્નતાને (વિરોધાભાસ 
નહીં) ગઝલત્વના અંતિમમાં ઓગાળવાનો શ્રેય આ 
કવિને હાથવગો છે. જીવન-મૃત્યુની દ્વિવેધ સફરનો 


માત્ર અધ્યાત્મ કે પરલોકના જ અનુગામી નથી 
રહેતા. પરંતુ તેઓ બરાબર જાણે છે કે કઠોર 
વાસ્તવવાદના રસકસની અભિપ્સાથી ગઝલને એકેય 
* જન્મે મુક્તિ સાંપડવાની નથી જ. તેથી જ ગઝલનાં 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૬૨00૬ [૩૯૬ 


«પાત્રને પ્રતીક, ભાવ-સંવેદનોથી છલકાવા 


સમાધિજન્ય પલાંઠીનોય [નિષેધ સાધે છે. 
૪૯/૭ જળે હો મળે ૪ટ ર૪ ૪, .. 

' કુંફઅ જી૪ર 87 અ/૦-%ન. ૪.૮૪ 

જેમ અધ્યાત્મમાં ચરમ લક્ષ્ય સંવિધાનનો અનુમ્રહ 
સધાય છે તેમ નિરંતર ભીતરી આવા ।મનનાય કૈક 
અકવ સંદર્ભો રચાતા હોય છે. તેથીજ ગઝલમાં આંતર- 
બાહ્યવિહારનો અનુક્રમ છેક-મકતા સુધી રચાતો હોય .. 
છે તેના સઘન પ્રમાણો આ કવિ ઠેર-ઠેર આપે છે. 
૧0 છેટું ૭૨ છે «છું ૪૨? ને સખ «ટે, ર 
ને નજેસરક? જન? ટૂ ૭ર૧/” રહે. (જ. «ઈ, . 
જયુ છે 3ઈ અદર 5/ ૪ ઝોઈ જહ/ર અ/જું છે, - 
ગયતેછી ૧ૂજ'જરન/૭જી છુલ્લ/55/75. (૬. ૪૪ : 

ભાવવૈવિધ્યને સાકાર કરવા મથતો કવિ 
ગતિવિષયક સંવેદનાને નવા-નવા .શબ્દચિત્રોમાં : 
કંડારે છે. ધજા-હવાના રોચક અનુસંધાને પણ 
વિઘટિત-વિભાજિત પ્રજ્ઞામાં નિરૂપી, દિગ્વિજયી 
ધનીમાંય હવાના આધિપાત્ય અને હવાની ગુલામીનો. 
નિર્દેશ કરાવી વાંઝણી વિજય સંરચના પર આક્રમક 
પ્રહાર કરે છે. 
ફરમાન ૪૬" ૨૪/ «૨૭ 8 ઇો.' 
ડ૭/ચ/ગકુંજકેતત્વ શજુ ઇ કજુંહોય છે. (દ. ૪૪. 

તો વળી, આજ કવિ વિજયની ત્રકચાને પરાસ્ત 
કર્યા પછીય ક્યાં જંપે છે? એમની તીક્ષણ વક્રદષ્ટિ 
બાક્ષિક સંવિધાનને આસનસ્થ કરતા પ્રતીકો સામે * 
લાલ આંખ કરે છે. (મિથ્યા આંડંબર અંને મિથ્યા 
પ્રસ્થાપના કેવા વિધાતક પરિમાણો સર્જે છે તેનાં 


, જીવંત દષ્ટાંત અનેક શે'રમાં નિર્મે છે છે. 
આલેખ અનેક શે'રમાં પ્રગટતો હોવા છતાં, કવિ. 


5/જ*૧૪ કરત/ રઈ? ૬/ 99જું એન, કંઈ), . 
અસ્કિર#*/૭ળ ભજે, તર?જાઝંછીય છે. ઇિ. ક 
ર9 9ગ/રો સજ %ેક ૪, - . * 
ર2? 9%? [ર રે%૪ «જ (૪.૮૬) _ 

આ કવિના તપ-તાપ સાથે લાગણીનું નિર્મળ તત્ત્વ 


ખૂબ ઊંડે વણાયેલું છે. તેથી જ આત્મ સંગતિમાં જ્યારે 
વિભક્તિનો અસાહ્ય અનુક્રમ રચાય ત્યારે આ કવે 
મૂળસોતું ઊખડીને આક્રંદ કરવા પ્રેરાય છે. તેની 
. બશસહજ અભિવ્યક્તિ જોઈએ. 
%/%5 ર? ને %% ૪૯ ૪/7 #ઝે ૪? 
૬૪ ૯છે ઝે”? ત્જ/રે ૪/રળ/ 6૪ર7 
અધ્યાત્મ, પરા અધ્યાત્મ અને વાસ્તવવાદ સાથે 
પુરાકલ્પન 0)/1))ને સંગોપવાત્તું મમત્વ કોઈ કાળે 
ગઝલ ત્યાગી શકી નથી. ગઝલના સર્વાંગી વિકાસમાં 
આ તત્વનું મૂલ્ય લેશમાત્ર ઓછું નથી. છતાં 
પુરાકલ્પન સંયોજનની સભાનતા ગઝલ શૃંગારને 
ક્યારેક અભડાવી નાખે પણ ખરી, સદ્ભાગ્યે આ 
કવિમાં જે મમત્વ પ્રગટ્યું છે તે કૃષ્ણ, રાધા, યુધિષ્ઠિર 
સુધી જ સિમિત છે. છતાં ગઝલના આંતરસત્વને ગમે 
તેધાગેઝીણું ઝીણું કાંતવાની નિપુણતાના આ સ્વામીને 
પુરાકલ્ઃન આ કાળના જ સનાતને જાગર કરવામાં 
યુગોમશ્ચાત્‌ પણ કાગળ પર કેવું ચીતરાય છે. 
સ એ 5? કૃ%ન/ :%/57? ૬/૬૪ 
૩7/ જ? જુ-જું ) ૬/૪% *ળ. (ઉ. ₹ર/ 
છે યુ/જે/છેર છું (જજ ૪/૪? છે અ/ખ?, 
થ% જકન ઝે રઈ? છટક 9૧/ઝું -/* છે/ ૪. રહ 
આમ, ગઝલના વિશાળફલકને ચપટી વગાડતાં 
જઓઆવરી લેવાનું સામર્થ્ય આ કવિની ચેતનામાં જોવા 
જડે છે. પ્રતીક, કલ્પનના બૃહદ સાધનો વડે સાકાર- 
નિરાકાર બેનો લક્ષ્યવેધ સમાંતરે સધાયો છે તેમ 
છતાં ઈશ્કેમિજાજી દ્વારા જ ઇશ્કેહકીકીનો પંથવિહાર 
ક્યારેક સ્થૂળ પ્રણયચિત્રાંકનો કરી બેસે ત્યારે 
ક્બીરાઈની સુંદરવણાટમાં ભગ્ન તારના સાંધાય જોવા 
જડે ખરા! જે ગઝલની સમગ્રતાને ઠેસ પ્હોંચાડે છે. 
.2#19 %ઝ૦ સુ /%? રઝ ₹5? ન ૮)કર? 
/ ઈ ૪% /જેસ્ઝ/ જ સ?-જસ્ ૪૪ જઈએ. 
92%૪રને ઝે૪૪-) છે ૪જર છું. 


અ/ન/ ૬%ર ક#ર%/529 ર/%/ન્‍ ૪% ન. (૪%. ૪7 
એટલું જ નહીં, ક્યાંક અનુકરણીય અંદાઝે બયાંમાં 
અટવાતો કવિસરળ-સપાટબયાનીનો ભોગ પણ બને 
છે. આ શે'ર ગાલિબના શે'રને મળતો આવે છે. 
૨5૬ ૪% રે-%૦/ ૨ ૪ર"? ઝે ૪૪૮, 
%/& ૧ર? ઝે જેરે કરર જૈ ર//%/ /રૅકજ/ 
(અર્થાત્‌ મારા મરણ બાદ મારા ઘરમાંથી કેટલાંક 
સૌન્દર્ય-ચિત્રો, કેટલીક સુંદરીઓના પત્રો એ જ માત્ર 
સામાન સ્વરૂપે મળ્યું.) 
છંદદોષની ન્રુટિઓ તેમજ આયાસયુક્ત ગઝલ 
સિતારની મથામણો પણ સંગ્રહમાં ડોકિયા કરે છે. 
વળી, ગઝલના વાસંતી મેળામાં શે'રની ભરપૂર 
સુગંધો વચ્ચે અટવાતા કેટલાંક ગીત અને અછાંદસ 
રચનાઓ નિજબાનીમાં ઠીક-ઠીક સંતર્પક હોવા 
છતાંય વણનોતરેલ મોસમોના પરિપાક રૃપે અંતિમ 
પૃષ્ઠો પર પ્રગટી હોય તેવું લાગે છે. 
€* છત/ 9% “//€ેજ'ટર*/% છ. 
%% ઝે %/કેન ૪૦? 5)ઈ %જૂદ, 
/કેર 2 «૩/%/, એ છુદ/ ૭*/ હૈ / 
(અર્થાત્‌ જયારે તારા સિવાય બીજું કોઈ હાજર છે 
જ નહીં તો હે ઈશ્વર, આ હંગામાનું અસ્તિત્વ શું છે) 
ગાલિબની જેમ ધૂનીભાઈનું રહસ્ય ચિંતન સમગ્ર 
સંગ્રહમાં એશ્ચર્ય અનુભૂતિના તત્ત્વ-તત્વમાં અવિરત 
પડઘાતું રહ્યું છે. અનેકવિધ અભાવમાંયે એશ્વર્યના 
ભાંવપ્રદેશ જાણી અંતિમ ચરણ તેઓ માંડી ચૂક્યા 
છે. બ્રહ્માનાદે ગઝલના જાપ જપતા આ કવિને એના 


વિરલ પ્રાગટ્ચની ક્ષણે “કબીર શું કુટિયા' આવીને 


મળશે જ તેમાં કોઈ શંકા નથી. ર 
૨/%, ટૂક રન ૭/2%/ જ? '-?” ૭૦, 
9/૯ ૧૭%/% છે તે %%-%%/ન્‍/ઠ છે. (૪. ૯૭/ 


1[4/₹% અજ/૦%/ 2%/૨7/22૯6/ ૧. ક- ૪/૪4, 


*%%*% અ/૬/૪, જ 2૦૦૪, ંક૪ ટ. ૮૦૮ 


દ્વિ 


54255: અ/ર.૨૪ર. શેઝ અંન્ઝ્ઝ૪”?, અ*૬/૬/&-9]7 


કવિલોક ઃ માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૦૬ [૩૭ 


. શ્રુતિ - રજેન્દ્રશશાહ 

. આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ * 

. રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 
, સાત મહાકાવ્યો 

, પાંચ મહાકાવ્યો 

, જળની આંખેન્યજ્ઞેશ દવે 
. પરન્તુ - વિનોદ જોશી 

. ટી.એસ. અલિયટ 

* ગઘકાવ્ય 

1૧૦. આપણાં ક્ઠતુકાવ્યો _ 


“5 ૭ “8 ,૯ ૦૮ ૯ ત્ળ તક 


ડે 


૧૧, જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા ૭-૦૦ . 


૧૨. પાર્ધિવ - જગદીશ વ્યાસ 


૧૩. અરીસાઘર - બારીન મહેતા 
૧૪, અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ' 
૧૫. પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ 


કવિલોકનાં પ્રકાશનો * 


અપ્રાપ્ય ' 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 


* અપ્રાપ્ય. 
અપ્રાપ્ય .. 


અપ્રાપ્ય 

અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 


૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૧૦-૦૦ 
અપ્રાપ્ય 


૧૬, નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


૧૭. શિ: વચી. મહેતાનાં પારીયોનૃપકો ૨૪-૦૦ ૪ ' 
૧૮, આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
૧૯. અંગપચીસી ઇપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
૨૦. દિબ આનંદ (01010 €૦॥૯)) બનુ. રાજેન્દ્ર શાદ ૨૫૦-૦૦ 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦ 
ર૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે . . ૧૨-૦૦|'' 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાંહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાંથા એક વૃદ્ધ નાવિકની ૧10 ર00 . 
૦ ૦ /0તંઢાા 4તરનો ક 

અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ '« :“૨૫-૦૦ 
૨૫. જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય. . ૨૫-૦૦ 
૨૬; ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦. 
૨૪૭. ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ' ૭૫ |, 
ર૮. ઈશ્વરની ધાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૯૦-૦૦ 
૨૯. હા...હું સાક્ષી છું -રાજેન્દ્રશાહે - ૯૦-૦૮/- 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય -રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦|' 


'કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમેશનથી મળી શકશે. 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ-મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
મોકલવાની રહેશે, _ 





બહારગામની બેંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ.-૩૦/- ઉમેરીને રકમ સકી, રી 


€/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - - ૩૮૦ ૦૦૧ 
' ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ ર 


કવિલોક ટ્રસ્ટ 


ઝી 


પડ. 


જ ર. ૯", 5. યદ કે 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૩૮ 


0/16 


1(0* 5 ૩1૯૮૦૫૬ 1101૯1૬5 90૬ ૫૬ દ'૯૬ ]01/. 115૯ ઢા'૯ 11010015 (1 1૬ ૦૫! પાં 
ઇજ ઢ ૬111૯ £૦ ૦પ” (૮૯ દ્વ ૪/01 12010655 ૬ુપડી૦ડ ૦૫૬ 11 ત 5[010૪, 1₹'5 (0૪ 307 ૦ 
પાળ પઢા ૩િલ્ટ્11$ ૪/1 ૪૦૦૮ ॥૯્ટાદઉ. 111 15 ૫૪0)/ ૦૫ 11155101 15 1૦ ૮#૯ટ૯ ॥્ટાાંણ0 
'પટ્201€ ૮૦11000111€5, ૬100ઢ1)/. 


0/૯ ૩1/0૫1ત૯ ૦૬ [૯્ટાદીલ્ત€ 50૫11005 11 ૦૫! ૮૯૦૯ ૩(૯ઢ૬5 01 ૮011[2€1€1€€ - (0110પ1હ&1015,, 
' 001% ત1પદછુક, 010106૮5, ઢ111 ઢા ઊલ્યાદીવ્ટ(€ ઢ॥તં ૯૮૦ડ૧૯૯૯પંત્લાડ, 


૫/૯ ઢલ ઢાંડ0 ૪૪/૦/111૪ 11 ((01પંલ (લડટઢાલ ઢ(€ઢ5 0 તાપ૬ુ લંડ૮૦૪૯/૪ (૯5૯૮૮3, 00૪૯ 
“તંજ તંણ1૪€1)/ ૬3)/:પ૯115 ઢત ૩10૬€૮1101010૬,. 


00૯ 010012 '4 1૯ઢતાં1ટ ઇલ્ઠાંધપ્ત્ટા'€ ૮૦01281105, 37€ 500204 પંપ્ટ 14005 પઢ ઇછ્તાં ૪/01 
1010૪૮21૪૯ ૮૦11901015 11 1પ્લ્ટાંધાવ્ય'€. 9/1 113૪૯5૫૯ 10 5ગ્લ્તંઢા1ડલ્ત 0૯૮00010૪07, 
5૪૨ 1107૮01૯ દાટઢતાંદાં0ળટાં ત॥લં 1૫૦૪૯ તં0ડ્તદુટ 101115 5પત ઢડ 0તાં ડબ1તડ, ।પલ્તારણલ્ડ, 

ઉકભદા'લતં 'ત૦ડ€'100ટા€/5, 81) 20ત6૯€# 101ઢ1૯€/5, 1₹8156૯1દા 09ટઢપ્તાલડ, 5000041૫04૬ 
, વઉ 011૮010%)/ (૦1તાપાંઢ1૦1૧૬. 


૫, ૯ છલા€૪૯ દત ૯૪૦૪૪ 5૯? 0 (1૯ ૧૪ઢ!/, ૫૪૯૦ તા'€ ૮૦૯૩૬10૪ 11(€'ડ 1005૬ 2/૯૯1014૬ દ(૯ત૬1//€૬: 
ડે પલ 307 01 જક સતં ધોલ 10% ૦ ૪૦૦૮ ॥૯્ટાદા. 


*પ/તનપક 
પ : તક ૯કદઅત 7: / ન 


લડતાં [૦ટાંધ્પીવ્ઝ૦ 117ત1દ૯તં 


ડિ 2૪6૫5 10300 58ર્ણા((ફ €૩$ડ ૨૦૩તંડ, હાતાભ્વંટઇક્ત - 380 015. 10તાંમ. 
તક ૨9159-રઠ8 68 100 (20 11003) ઈતઝ : «91-79-2685 23 65/66 ૬૫૬૬૦૦૮ ઘ્0ળ્ 





કવિલોકઃ મા” 


ભુલાય કેમ? 


. છોડ્યું ભલે વતન ચાલીસ વર્ષ પ્હેલાં, 
ને છો વસું સુદૂર દેશ, પરંતુ જાણો 
હું દેશનો બહુ વિચાર કર્યા કરું છું, 
જેવી મળી તક મતે બસ દોડી જાતો 
ને પ્હોંચીને પ્રથમ ગામ જૂને જઉ છું, 
જયાં જયાં વસ્યો જઈ બધે મળું મિત્ર જૂના, * 
જ્યાં નોકરી કપરી કૈક કરી વખાની, 
ને હા જી હા કરી ખુશામત શેઠની મે 
દિવાળી બોનસ, પ્રમોશન કંઈક લીધાં, 


જ્યાં ઓરડી લઘુકથી ઘર માંડ્યું પ્હેલું, 
દાંપત્યના પ્રથમ જ્યાં. પગલાં ભર્યા, ને 
દેવે દીધો રતન શો અમ પુત્ર ખોયો, 
એ દેશ, ગામ, ઘર, લોક ભુલાય કેમ? , 
એ તો સમે રગરગે, ઉર હેમખેમ. 


(“ઇન્તિયા, ઇન્ડિયા'માંથી) - -નટવર ગાંધી 


સ્થાનસમર્પિત 





કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ :૨૦૦૬ [૪૦ 








મે-જૂન ૨૦૦૬ 


ર 
ન જે વર્ષ ૪૯ : અંકઃ ૩ 
સિ ડે લ્‌ (ન્‌ 0, સળંગ અંકઃ ૨૯૧ 


ગુજરાતી કવિતાનું ઝતુપત્ર 









' કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું :્કતુપત્ર : ગ્રીષ્મ વિ.સં. ર૦૬૨ 


કવિતા અને પ્રશિષ્ટતા ધરુ પરીખ 
વિમર્શ ક 
હોમરકૃત મહાકાળ ઇલિયડ દુપ્યન્ત્તપંડ્યા 
એક સંવેદન :ત્રણ રચનાઓ હરીશપંડિત 
રસાત્મકમ્‌ 
વસંતપંચમીનું મુહૂર્ત ઉશનસ્‌ 
પૂરી દીધો સળિષે! ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 
પ્રતીક્ષા સ્નેહલ જોષી 
આ ભાષાના કલ્પિત વસ્રથી ડો, યશવંત ત્રિવેદી 
અજ્ઞાન રાજેન્દ્ર પટેલ 
ફ્રેમ મુકુન્દ પરીખ 
ગઝલ સતીન દૈસાઈ 'પરવેઝ' 
ગ્ઝ્લ સતીન દેસાઈ “પરવેઝ' 
બે ગઝલ ગુલામ અબ્બાસ “નાશાદ' 
સ્થિતપ્રજ્ઞ ખડક નલિન પંડ્યા 
નાચે તાતા થઈયા! રમેશ ત્રિવેદી 
બે કાવ્યો ઉર્વીશ વસાવડા 
અનુભવ થતાં નથી ભરત વિજુડા 
ગસ્મી મૈહુલ ત્રિવેદી 
ગઝલ તથાગત પટેલ 
ચાંદની કૌશિક પટેલ 
ગઝલ દિનેશ કાનાણી 
કાવ્ય દક્ષા પટેલ 
ઘડિયાળ દક્ષા પટેલ 
આજ સુધી પ્રફુલ્લ રાવલ 
હુંક્યાંછું પ્રફુલ્લ રાવલ 
આ સાંધ્ય-વેળ પ્રતાપસિંહ રાઠોડ 'સારસ્વત' 
ઊડે સુધી કિરીટ ગોસ્વામી 
બાળે અશોક ચાવડા 
હોય છે રાકેશ બી. હાંસલિયા 
કૃપ્ણ-કાવ્ય ઇન્દ્ર શાહ 
ભજન ઇન્દ્ર શાહ 
ગઝલ રવીન્દ્ર પારેખ 
ઇ[તિહાસરથી નાતો જયમન વાળા 'જલન' 
કાવ્ય રાજેન્દ્ર પટેલ 
સમય રાજેન્દ્ર પટેલ 
શંખ રાજેન્દ્ર પટેલ 
મૂળની વાત રાજેન્દ્ર પટેલ 


૧ 


૪ 
૧૦ 


13 


૧૩ 
૧૩ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૯ 
૧૯ 
૨૦ 
ર૦ 
ર૦ 
ર૧ 
ર૧ 
ર૧ 
ર્ર 
ર૩ 
૨૪ 
ચ્૪ 
રપ 
રપ 
રપ 
૨પ 
ર૬ 
૨૬ 
ર૬ 
ર૨૬ 
ર૭ 
૨૮ 
ર૯ 
૩૦ 


: વર્ષ ૪૯ : અંક ૩ સળંગ અંક ૨૯૧ 


થઈ જવાનો રાકેશ હાંસલિયા ૩૦ 
અડધે મારગ હરિશ્રન્દ્રજોશી ૩૦ 
ચાર ગઝલ ગુણવંત ઉપાધ્યાય ૩૧ 
સાંજ ઢળી જનો મંગળ રાવળ “સ્નેહાતુર' ૩ર 
આવેછે ભરત વિંઝુડા ૩૨ 
નજીક ગયાં ભરત વિંઝુડા ૩૨ 
શિશુકાવ્યો 

બંધ આંખે ' મંગળ રાવળ 'સ્નેદાતુર' ૩૩ 
ગુજરાતની ભૂમિથી . મંગળ રાવળ 'સ્નેહાતુર' ૩૩ 
અનુવાદ મહેશજાની 
દૃષ્ટિજતાં.. 

01 ંડ 8111011035 11101 ૩૪ 
તિરસ્કૃત સોનેટ શીર્ષક 

82081 101 501101 3/01030011 ૩૫ 
આસ્વાદ 

બંધ હાટડી કોફેનનું પ્રતીક? રાધેશ્યામ શર્મા ૩૬ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ 
રૂ. ૧૦૦/- છે તેની સહુએ નોંધ લેવી 


તંત્રી 
ધીર્‌ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 
આવરણ ઃ કલાધર વૈપ્ણવ 








દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૫૦૦. 
અમેરિકાઃ વાર્ષિક $ 7. અથવા રૂ. ૩૫૦. આજીવન $ 150); ઈંગ્લેન્ડ 
વાર્ષિક £ 6, આજીવન £ 100. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૨૦. 
*કવિલોક' દ્િમાસિક વર્ષની છ ત્રતતુઓમાં દર બે માસે - ફેબ્રુઆરી, 
એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓકટોબર અને ડિક્ષેપ્બરના અંતમાં - પ્રકટ 
માય છે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 





પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન: ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


_ગ્રીષ્ધવિ.સં, ૨૦૬૨ * . ર મેનન ૨૦૦૬ 





ય 
વિભો ર જ જ ન 
ક ઈ 
મા 1૯ 
વાર્‌ મે મતિ ઝરણા પતો વે વાચિ પ્રસિષિત ગાવિસવીય ળી 1 6૦૦૪૦ 2 
સ હજો વાણી મને, વાણી મહી મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટ્ય પ ન - ક 
દપ ₹ ૪ ૧૫. -”*.*- 


પ્‌ 22 


_ક્રવિતા અનેપ્રશિષ્ટતા 
શાત્ર કવિતામાં જ નહીં, પરન્તુ કંલામાત્રમાં પ્રશ્ઞિષ્ટટાની એક વિભાવનાનું પ્રચલન છે. શબ્દની: 
કલાની વાત કરીએ તો વ્યાપક અર્થમાં સાહિત્યમાં »શિષ્ટતાંનું એક વિશેષ મૂલ્ય છે. અને આ દૃષ્ટિએ ર 
કવિતામાંપણ પ્રશિષ્ટતો એ એક વ્યાપક વિભાવના છે, અવે તે આપણે ત્યાં પશ્ચિમમાંથી આવેલી કે સ્વીકારેલી 
. પારિભાપા છે. આપણા કાવ્યશારમાં, એટલે કે સાહિત્યશાસમાં, ગ્રશિષ્ટાની કોઈ સ્પ સ્વીકૃત 
વિભાવના નથી. લગભગ સવાસો વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતી સાહિત્યમાં, અંગ્રેજીના પ્રભાવ નીચે, પ્રશિષ્ટતાની * 
. વિભાવનાની ચર્ચાનો આરંભ થયેલો. 
અહીં આ વિભાવનાં કવિતાક્ષેત્ર પૂરતી મર્યાદિત રાખી છે. આમ તો આ વિભાવના મૂળમાં જીવન 
પ્રત્યેના અભિગમમાંથી આવે છે. જીવન પ્રત્યેનું શિષ્ટતાભર્યું વલણ કાવ્યસાહિત્યમાં એ વિભાવનાનું 
અવધારણ બને છે. આપણે “પ્રશિષ્ટ' શબ્દ અપનાવ્યો છે તે 'તદક્યાંદ'ના પર્યાયરેપે છે. અંગ્રેજીમાં *॥ 
'તૉકરડડાં૦' શબ્દ લેટિના “તાકડકાંતાડ'માંથી ઊતરી આવ્યો છે. યુરોપીયન કુળની અન્ય ભાષાઓમાં પણ 
. આ શબ્દ એની વિચારધારા પર જ સ્વીકાર પામ્યો છે ઢ્ેંઢમાં એ “લત્ડડંતપ૦' ક કેસ્પૅનિશમાં 'લશાંવ૦' 
કેજર્મનીમાં '18ડડાંક્લા' વગેરે. પરન્તુ પ્રશિષ્ટ કૃતિ હિપિયક સૌપ્રથમ વિચારણા પ્રાચીન લૅટિનમાં થયેલી ' 
' છે. ત્યાર પછી યુરોપમાં પુનરુત્થાનકાળ દરમિધાન યુરોપીય વિવેચનામાં એ વિશેની વિચારણા“ 
કવિલોક: મે-જૂન: ૨ 


મળે છે. ઈ.સ.ની બીજી સદીમાં ઈટાલિયન વૈયાકરણી ઓલસ ગેલિયસે (&ળાંઇડ ૦૦11૫5) લૅટિન સર્જક 
કોર્નલિયસ ફોન્ટો (€0૦્ઇડ 1270110) માટે સ્ક્પ્ટિર કલાસિક્સ (5211201 €125512105) પ્રશિષ્ટ સર્જક 
, એવો શબ્દપ્રયોગ સાહિત્યના સંદર્ભે કર્યો હતો. લૅટિનમાં 'ત્ડકાંત'નો અર્થ નિશ્ચિત આવકવાળો ઉશ્રય 
વર્ગ એવો થાય છે, અને આવા અધિકારી વર્ગ માટે સર્જાતું સાહિત્ય તે ક્લાસિકલ - પ્રશિષ્ટ. આમ, એક 
અર્થમાં શિષ્ટ સાહિત્ય એ ખાસ વર્ગ માટેનું સાહિત્ય છે. આ રીતે શિષ્ટ કવિતા એ આમવર્ગ માટે નહીં, , 
પણ ખાસવર્ગ માટે છે. ી 

અસલમાં તો પ્રાચીન ત્રીસ અને રોમતાં પુરાકલ્પનોને કેન્દ્રમાં રાખીને ર્ચાઘેલી રચનાઓને આ 
પ્રશ્િષ્ટ સાહિત્યની ગંગોત્રી માનવામાં-આવે છે. ત્યારે આ પ્રશિષ્ટતા એટલે કે હાતકડાંત્નાં છે શું? કુદરત 
વચ્ચે જન્મી અને તેની વચ્ચે જીવતો મનુષ્ય આરંભમાં તેનું અનુકરણ કરે તે સ્વાભાવિક સર્જનઘટના છે. 
પરન્તુ જયારે સર્જક કેવળ ઊર્મિના આવેગપ્રેર્યો ઉન્મત્ત લખાણ તરક વળે છે ત્યારે તેમાં અભિવ્યક્ત 
વિચારભાવ અને તેની અભિવ્યક્તિમાં ઉન્માદ હોય છે. આવી ઉન્માદી મનોદશામાં થયેલાં સર્જનો એક 
મોટા વાચકવર્ગને ખેંચી રાખે જરૂરી, પણ તે અપ્લકાલીન અસર હોય છે. પરંતુ વિચાર કે સંવેદનને - 
સઘ્યતાના સંવેગથી અળગા રહી સર્જક તેને તાટસ્થ્યપૂર્વક નિયંત્રિત કરે ત્યારે તેની સર્જનકૃતિ નવું રૂપ , 
ધારણ કરે છે. 

આગળ વાત કરી તેમ પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમની પુરાકલ્પન-આધારિત રચનાઓ પ્રશિષ્ટતાના _ 
વિભાવના મૂળમાં છે તે એ અર્થમાં કે સર્જક પુરાકલ્પનને સ્વસ્થ ચિત્તે ફેરવિચારે છે અને તટસ્થ બુદ્ધિએ 
તેનું નિરૂપણ કરે છે. આવી કાવ્યરચનાઓ ભલે આમવર્ગને કદાચ ન આડર્ે કે આકર્ષી શકે છે. પરન્તુ તે 
એક નાના અધિકારી વિશિષ્ટ વર્ગને અવશ્ય અને અવશ્ય આકર્ષે કે આકર્ષી શકે છે. આ અર્થમાં આપણે 
ત્યાં કાન્તનાં ખંડકાવ્યો “વસંતવિજય', “અતિજ્ઞાન' , “કચ-દેવયાની' પ્રશિષ્ટ વર્ગની કવિતામાં આવી 
શકે કેપછી બળવન્તરાય ઠાકોરનું 'આરોહણ' કે એમનાં કેટલાંક સોનેટ પણ પ્રશિષ્ટ કૃતિઓની ગણનામાં 
આવી શકે, ન્હાનાલાલનું “પિતૃતર્પણ' કે કલાપીની 'આપની યાદી' ગઝલ પણ આ ન્યાયે પ્રશિષ્ટ કૃતિઓ 
કહી શકાય. રાજેન્દ્ર શાહની સૉનેટમાળા 'આયુષ્યના સ[વશેપે' કે “શ્રાવણી મધ્યાહ' કે “શેપ અભિસાર' 
પણ પ્રશિષ્ટવર્ગની રચનાઓ જ ગણાય. નિરંજન ભગતનો “પ્રવાલઠીપ' કાવ્યગુચ્છ કે એમની અધઝાઝેરી 


રચનાઓ પ્રશિષ્ટતાની સીમામાં આવે છે. “પ્રવાલ દ્ીપ'માં સંવેદના ભલે આધુનિક હોય પણ રૂંપવિધાન 
પ્રશિષ્ટ છે. ર 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૨ 


આ પ્રશિષ્ટતા એકોઈ સમયમાપેક્ષ કે વિષયસાપેક્ષ વિભાવના નથી. કોઈ પણ વિષયની કોઈ પણ 
' સમયે પ્રશિષ્ટ કવિતા સર્જી શકાતી હોય છે. આવી રચનામાં ચિત્તક્ષોભ પછીની પ્રશોત પળોદીધી માવજત 
* મહત્ત્વની હોય છે. આથી પ્રશિષ્ટ કૃતિ એ સભાન સર્જન છે. આપણે જે પ્રશિષ્ટ શબ્દ “કલાસિક'ના પર્યાય 
તરીકે સ્વીકાર્યો છે તેના મૂળમાં છે 'શાસ્‌' ધાતુ. આ ધાતુમાંથી શિક્ષિતિ, શાસિત જેવા શબ્દો ઘડાયા છે. 
* એટલે કે જે સંવેદનાની ઉન્માદી પળોને પળોટીને સંયમિત કરે છે તે શિક્ષ્તિ છે, શિષ્ટ છે, શાસિત છે. 
અનિયંત્રિત ઊર્મિ-આવેગ પરનું આ બૌદ્ધિક શાસન સર્જનમાં સભાનતા અને સંયમ આણે છે. આવા 
સભાન સંયમથી રચાયેલી કવિતામાં ઇંદોલય અને ભાપાશૈલી એમ ઉભય ક્ષેત્રે સંવાદિતા જોવા મળે છે. 
આવી પ્રશિષ્ટ કવિતામાં આથી એક પ્રકારની ચોકસાઈ અને ચતુરાઈ હોય છે, એમાં સંયમ અને સંવાદિતા 
હોય છે. એમાં આકારગત અને વસ્તુગતે વ્યવસ્થા હોય છે અને ભાવોર્મિગત ઊર્જિસ્વિતા હોય છે. આથી 
જ એમાં તરલ તરંગલીલા નહીં, પણ ભવ્ય કલ્પનોડયનો હોય છે. નરસિંહ જેવા મધ્યકાલના કવિ 
પાસેથી આથી જ આવી એક'પંક્તિ મળે કે 'સચ્ચિદાનંદ આનંદક્રીડા કરે, સોનાના પારણા માંહી ઝૂલે.' 
ભાયાભિવ્ક્તિની ચોકસાઈ અને ભાવોર્મિની ઊર્જસ્વિતા આવી કવિતાને સમયના બંધનથી પાર 
લઈ જાય છે. એટલે કે પ્રાથીન તે પ્રશિષ્ટ અને અર્વાચીન કે આધુનિક તે પ્રશિષ્ટ નહીં તેવો ભ્રામક ખ્યાલ 
ડૂ દૂર થાય તો પ્રશિષ્ટતાને તેના સાચા પરિમાણમાં પામી શકાય. અને આથી જ આવી પ્રશિષ્ટ કવિતા 
કાળના સીમાડાથી પર અને પારની બનીને રહે છે. એટલે કે 'પ્રશિષ્ટ કવિતા નિત્યનૂતન છે. બીજા 
શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રશિષ્ટ કાવેતા સનાતન કવિતા છે. અને એટલે જ પ્રશિષ્ટની વિભાવનાનું 'વાદ'માં 
રૂપાંતર કરીએ ત્યારે તે સભાનતા રહેવી ઘટે કે આવી પ્રશિષ્ટતાવાદી કવિતા એ કોઈ કાળસાપેક્ષ 
વિચારવલણવાદી કવિતા નથી. 
આમ વિચારીએ ત્યારે એ સ્પષ્ટ થશે કે પ્રશિષ્તાની વિચારણા અસ્તિત્વમાં આવી, એ પારિભાપિક 
સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો તે પૂર્વેથી પ્રશિષ્ટ કવિતા અસ્તિત્વમાં હતી. આથી પ્રશિષ્ટ કવિતા એ : ' 
સર્વકાલીન અને સર્વસ્થલીય સનાતન કલાકૃતિ છે. ' ' 


જૂન ૧૨, ર૦૦૬ * ન “ધીરુ પરીખ ન 


. કવિલોક : મે-જૂન : ૨૦૦૬ [૩ 








વિમર્શ 





હોમરકૃત મહાકાવ્ય ઇલિયડ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા 
૨૫. પ્રાયમ અને અકિલીઝ 


પ્રામ અકિલીઝને વીનવવા મંડી પડ્યો. “પરમ” 


પૂજ્ય અકિલીઝ' એણે કહ્યું, “તમારા પિતાનો વિચાર 
કરો, એ મારા જેવડા જ છે અને મારી સામે છે તેમ 
એમની સામે પણ દુઃખદાયક વાર્ધક્ય છે. એમના 
પડોશીઓ એમને સતાવે છે તે વિશે શંકા નથી અને 
એમના ત્રાસમાંથી એમને બચાવનાર કોઈ નથી. છતાં 
એમને એક વાતનું આશ્વાસન છે. તમે જીવત્ત છો 
એમ એ જાણે છે ત્યાં સધી એમને આશા રહે કે, એક 
દહાડો મારી દીકરો ટ્રોયથી આવશે.' ત્યારે મારું ભાગ્ય 
તો સાવ રૂઠી ગયું છે. આખા રાજ્યમાં મારા પુત્રો 
ઉત્તમ હત્તા અને હવે એમાંઘી એક, અરે, એક પણ 
બચવા પામ્યો નથી. અકીઅન આક્રમણ થયું ત્યારે 
પચાસ હતા. ઓગણીસ એક માના જણ્યા હતા અને 
બીજા બીજી તારીઓથી જન્મેલા હતા. એમાંના મોટા 
ભાગના યુદ્ધમાં લડતાં મરાથા છે અને, જેના ઉપર હું 
આધાર રાખી શકું તેવો હતો ને હેક્ટર, ટ્રોયની અને 
ટ્રોજનોની ઢાલ જેવો હતો તે પોતાની જન્મભૂમિ માટે 
લડતાં તમારા હાથે હણાયો છે. તમારી પાસેથી એને 
પાછો લંઈ જવા હું અહીંઅકીઅન વહાણોપાસે આવ્યો 
છું ને મારી સાથે મુક્તિદંડ તરીકે આ કીમતી નજરાણું 
લાવ્યો છું. અકિલીઝ, દેવોનો ડર રાખી, મારી ઉપર 
કૃપા કરી, તમારા પિતાનું સ્મરણ કરી અને, હું વધારે 
દયાને પાત્ર હોવા છતાં, આ ઘરની પર કોઈએ ન કર્યું 
હોય તે કરવા માટે મારી જાતને મેં આણી છે - મારા 
પુત્રનો વધ કરનાર હાથને મેં મારે હોઠે અડકાડયો છે. 

પ્રાપમેઆકેલીઝનેપોતાના પિતાનો વિચાર કરતો 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૪ રી 


કરી એને રદન કરવાની અણી પર આણી ક એ 
વૃદ્ધ માનવીનો હાથ એણે પોતાના હાથમાં પકડ્યો 
અને એ વૃદ્ધને એણે સાંમે બેસાડયો અને એમની' 
સ્મૂતિઓથી અભિભૂત થઈને બંને ભાંગી પડ્યા.. 
અકિલીઝના પગ આગળ ઘૂંટણિયે પડીને, 
માનવીઓના કડકા કરી નાખનાર હેક્ટર માટે પ્રાયમે ' 
કરુણ રુદન કર્યું, અને અકિલીઝે પોતાના પિતા માટે 
વિલાપ કર્યો'ને પછી પેટ્રોકલસ માટે પણ કર્યો. એ 
કુટિર એમના'ક્રન્દનથી છલકાઈ ઊઠી. પરંતુ થોડા 
સમયપછી, નરશ્નેષ્ઠ અકિલીઝનું રુદન પૂરું થયું અને 
એ સ્વસ્થ થયો તેવો એ પોતાને આસનેમી ફૂધો અને 
વૃદ્ધ પ્રાયમનાં શ્વેત કેશ અને શ્વેત દાઢી માટે કરુણાથી 
પ્રેરાઈ એનો હાથ પકડી એને એણે ઊભો કર્યો, પછી 
એ પોતાના હૃદયમાંથી બોલ્યો : “તમે ખરેખર દુઃખી 
માણસ છો અને તમે ખૂબ ભોગવ્યું છે, જે માણસે 
તમારા વીર પુત્રોનો સંહાર કર્યો છે તેની. સમીપ, 
અકીઅન બનેલાઓ પાસે આવતાં તમારી હિમ્મત 
કેમ ચાલી તમારૂં હૈયું વંજનું છે પરંતુ કૃપા કરી અહીં, . 
આ આસને બેસો અને આપણી વ્યથાઓ અતિ 
કષ્ટદાયક હોવા છતાં, આપણાં હૈયાંઓમાં પૂરી 
રાખીએ કારણ કે રૃદનથી આશ્ચાસન સાંપડતું મથી 
અને એનાથી કશો લાભ થતો નથી, આપણે માનવીઓ 
કંગાલ છીએ અને જે દેવોને પોતાને જરાય ચિંતા નથી 
તેમણે આપણા જીવનની ભાત વ્યથાઓથી ભરી છે. ' 
તમે જાણો છો કે ગર્જનાના સ્વામી ઝ્યૂસે પોતાના 

મહેલમાં બે બરણીઓ રાખી છે જેમાં એણે પોતાની 


_- -ભેટોઃભરી રાખી છે, એકમાં અનિષ્ટો ભર્યા છે. અને 

ખીજીમાં આશીવદિ ભર્યા છે. જે લોકોને બેઉ બરણીનું 
મિશ્રણ મળે છે તેમના જીવનમાં ચઢાવ-ઉતરાવ આવે 
છે. કોઈ દિવસ તેમના તો કોઈ દિવસ માઠા હોય છે 
પણ ઝ્યુસ કોંઈને પાત્ર અનિષ્ટની બરણીની જ 
મસાદી આપે છે ત્યારે ઝ્યુસ એને પરિપક્વ બનાવે 
છે. એ ધરતી પર ગમે ત્યાં જાય તો પણ નિરાશાની 
બગાઈ એનો કેડો મૂકંતી.નથી. દેવો તથા માનવોથી 
' એકસરખા તિરસ્કાસયેલો એ પોતાનું જીવન પસાર 
. કરેછે મારાં પિતા પેલ્યુઝનો દાખલો લો. એમના 
જન્મની પળથી જ દેવોએ એને ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ 


ભેટ આપી, અતુલ સદ્ભાગ્ય અને મર્સઇડનો પરનું' 


. રાજ્યાધિપત્ય અને એ માનવ હોવા છતાં પત્ની તરીકે 
દેવી છતાંય, આપણી સૌની માકક એને પણ દુઃખ 
અનુભવવાનું આવ્યું. રાજવંશ ચાલુ રાખવા માટે 
એના મહેલમાં એક પણ પુત્ર નહીં, એકજ દીકરો ને 
તેપણ જુવાનીમાં જ મોતના લેખવોળો ને વધારામાં 
. એ દિવસે દિવસે વૃદ્ધ થતા જાય છે ત્યારે, હું એમની 
* કશી સેવાચાકરી કરી શકતો નથી કારણ, હું અહીં, 
મારા તમારા મુલકથી ખૂબ દુર મુલકમાં બેઠો છું અને 
તમારે તથા તમારાં બાળકો માટે જીવન ઝેર જેવું 
બનાવી ચૂક્યો છૂં. ને નામદાર તમે તમારી ઉપર પણ 
એક કાળે ભાગ્યદેવી પ્રસન્ન હતી તે હું જાણું છું. લોકો 
કહે છે કે તમારી આર્થિક અને પુત્ર સમૃદ્ધિની તોલે 
« કીઈ ન હતું એવો યે સમય હતો. મેકાર રાજ્ય કરતો 
તે -સમુદ્રમાંના લેસ્બોસથી માંડીનેઃ ઉપરવાસનાં 
ફિજિયા અને અસીમ હેલેસ્પોણ્ટ સુધીના પ્રદેશમાં 
કોઈ તમારી બરોબરીનું ન હતું. પરંતુ તમારાપડખામાં 
શૂળ થવા માટે દેવો મને અહીં લઈ આવ્યા છે ત્યારથી, 
તમારાપુરની આસપાસ યુદ્ધ અને કતલ સિવાય બીજુ 
* કશું ચાલી રહ્યું નથી. તંમારે બધું સહન કરવું જોઈએ 
અને ભગ્નહદય ન થવું ઘટે. તમારા પુત્ર માટેના 


વિલાપથી કશું જ નહીં સરે. તમે એને સજીવન કરી 
શકો તે પહેલાં તમે જ મૃત્યુને વશ થશો.' 

મને બેસવા નકહો, રાજન!', આદરણીય પ્રાયમે 
કહ્યું, “આપની કુટિરમાં હેક્ટર ઉપેક્ષિત દશામાંપડયો 
છે ત્ખ. સુધી હું શી રીતે બેસી શું? એને તમે મને 
સુપ્રત કરો, જરાય ઢીલ વિના અને, મારાં નેણ મને 
એની ઉપર માંડવા દો. જે સુન્દર મુક્તિદંડ મેં આણ્યો 
છે તેનો સ્વીકાર કરો. હું તમારી સમક્ષ આવ્યો ને 
તમે મને જીવતો રાખ્યો એ માટે હું આશા રાખું છું કે 
આ તમને ગમશે અને તમે સહીસલામત ઘેર પાછા 
જશો. 

“વડીલ, શને વધુ તંગ ન કરો', વેગવીર અકિલીઝ 
બોલ્યો. તમારા માગ્યા પહેલાંથી જ હૅક્ટર તમને 
સોંપવાનો નિર્ણય મેં કર્યો છે. સાગરના વૃદ્ધ પુરૂષની 
પુત્રી, મારાં માતા ઝૂયુસ પાસેથી આ આજ્ઞા લાવી 
છે. વિશેષમાં, પ્રાયમ, મેં તમારી આરપાર જોઈ લીધું 
છે. કોઈ દેવ તમને અકીઅન બનેલાઓ પાસે લાવ્યા 
છે એ વાતને તમે છુપાવી શકશો નહીં, કોઈ પણ, 
કૌઈ ઉત્તમ યુવાન પણ અમારા પડાવે આવવાની 
હિમ્મત ન કરી શકે. પહેલી વાત તો એ કે, 
ચોકીદારોની નજર ચૂકવીને એપસારથઈ શકે નહીં, 
ને એ રીતે કોઈ આવ્યું તો, અમારા ઝાંપા આડેની 


'આડસરને એ ખેસવી શકે નહીં, તો મારા મન ઉપર 


ખૂબ ભાર છે ત્યારે મને વંધારે પરેશાન ન કરો, નહીં 
તો, ઝ્યુસના નિયમોનો ભંગ કરીને, તમે યાચક છો 


* પ્ણ હૈક્ટરના જેવા જ તમારા હાલ કરીશ. 


આથી વૃદ્ધગભરાયો અને અકલીઝનાં કડવાં વેણ 
હૈયે ઉતાર્યા. પેલ્યુઝપુત્ર પછી.વનરાજની માફક 
ઊઠયો, પોતાના બે-સ્કવાયરો ઓટોમિડોન. અને ' 


એલ્સિપસ સાથે ઝાંપા બહાર ગયો, એ બેનું સ્થાન * 


અકિલીઝના હૃદયમાં પેટ્રોક્લસ પછીને સ્થાને હતું. _ 
એમણેઘોડાઓ અનેખચ્ચરોને છોડ્યાં અનેપ્રાયમના_ જઃ ક 


કવિલોક : શ્ે-જૂન ? ર૦૦૬: 1[- 


ચોપદારને અંદર બોલાવી, બાજોઠ ઉપર બેસાડ્યો. 
પછી, ચકશક્તિ ગાડીમાંથી, હૅક્ટરના મુક્તિદંડ તરીકે 
આણોલી બધી જણસો એમણે ઉતારી, પણ એકાદ 


જોડ સફેદ પહોળા ઝભ્ભા અને એક કેડિયાને એમણે.. 


ત્યાં જ રહેવા દીધાં જેથી હૅક્ટરના દેહને તેમાં વીટી, 
પ્રાયમ એ લઈ જઈ શકે. પછી અકિલીઝે કેટલીક 
દાસીઓનેખોલાવી અતે હૅક્ટરના દેહને સ્નાન કરાવવા 
તથા મર્દન કરાવવા કહ્યું, પણ તે પોતાના આવાસતા 
' બીજા ભાગમાં ગયો, જેથી પ્રાયમના પુત્રને જોઈ શકે 
નહીં. ઊ્ાયમ એને જુએ તો, અસહ્ય શોકથી એ ભાંગી 
પડે અને અકિલીઝ પોતે ક્રોધે ભરાઈ એ દોસાની હત્યા 
કરે ને એમ ઝ્યુસનો પોતે અપરાધી બને તે ડર 
અકિલીઝને હતો.) દેહને સ્નાન કરાવી અને જૈતુન 
તેલનું મદન કરાવીને દાસીઓએ એને બારીક વસ્ના 
ઢીલા ઝભ્ભામાં અને કેડિયામાં વીંટ્યો તે પછી, 
અકિલીઝે તેને પોતાને હાથેથી ઊંચકી એક જનાજા પર 
મૂક્યો અને એના સાથીઓની સહાયથી તેને ચકચક્તિ 
ગાડીમાં મૂક્યો.પછી એ નિઃશ્વાસ નાખી એણે પોતાના 
મિત્ર પૈટ્રોક્લસને નામ લઈ બોલાવ્યો, પેટ્રોક્લસ, 
હેકીઝના આવાસમાં તને ખબર પડે કે, હેક્ટરના દેહને 
મેએના પિતાનેપાછો સોંપ્યો છે તો, મારી ઉપરઃનારાજ 
ન થતો. એ માટે એણે આપેલો મુક્તિદંડ પૂરતો છે અને 
એમાંથી તારો-ભાગ તને મળે તે હું જોઈશ.' 
પછી નરવર અકિલીઝ પોતાની કુટિરે પાછો 
'શયો, પોત્તે જ્યાંથી ઊઠીને આવ્યો હત્તો તે જડિત 
ખુરશીએ બેઠો - બોરડાને*આઘેને છેડે એ હતીને 
ત્યાંથી - એણે પ્રાયમને કહ્યું? “પારા નામદાર, આપની 
ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આપના પુત્રને 
મુક્ત કર્યો છે. એનો દેહ જતાજા પર રાખ્યો છે અને 
સવાર થતાં તમે એને જશો ત્યારે જાતે જોઈ શકશો. 
' પણ તે દરમિયાન આપણે વાળુનો વિચાર કરીએ. 
નાયોબી બાનુનાં છ દીકરાઓ અને છ દીકરીઓ મળી 


કવિલોક : મે-જૂન 5૨૦૦૬ [૬ 


બારેબાર ફરજંદોને ઊગતી જુવાનીમાં જ પોતાના 
ઘરમાં મોતને ભેટતાં એણે ભાળ્યાં હતાં, છતાં એણે 
પોતાના આહારને વિસારે પાડ્યો ન હંતો. ધનુર્ધારિણી 
આર્ટેમિસ નાયોબીની દીકરીઓને હણી હતી અને 
પોતાના રજત ધનુષ્ય વડે અપોલોએ એના પુત્રોને 
હણ્યા હતા કારણ એમને તાયોબી પર ક્રોધ વ્યાપ્યો” . 
હતો. પોતાની માતા લીટોના શુભ કાર્ય સાઘે એ 
પોતાના કાર્યની તુલના કરતી હતી તે અપોલોના કોધનું 
કારણ હતું. લીટોએ બે બાળકોને જન્મ આપ્યો હતો 
ત્યારે એ બારની જનેતા હતી તે તરફ પણ એ સૌનું 
ધ્યાન ખેંચતી હતી. છતાં બેની પેલી જોડીએ એવાં 
બારેયને હણી નાખ્યાં હતાં પૂરા નવ દહાડા સુધી એ 
બારેય લોહીના ખાબોચિયામાં પડ્યાં રહ્યાં હતાં 
કારણ, એમને દફન કરનાર કોઈ ન હતું, ક્રોધી 
ક્રોનોસપુત્રે લોકોને પથ્થર બનાવી દીધા હતા. સ્વર્ગના 
દેવોએ ઠેઠ નવમે દહાડે એમને દફનાવ્યા અને 
રડીરડીને થાકેલી નાયોખીએ અજ્ઞ મોઢામાં મૂકવા 
મનને દૅઢ ક્યું. અને કોઈની પગલી નહીંપડેલી એવી 
ચાઇપિયસનીઃ ટેકરીઓ પરની કરોડોની વચ્ચે એ 
આજે ઊભી છે; લોક કહેછે કે, પરીઓ અચીસરાના 
ક્રાંઠા પર નૃત્ય કર્યા પછી ત્યાં'સૂવાને જાય છે. ત્યાં 
આરસશાં પરિવર્તિત નાયોબી દેવોએ એના પર જે 
વીતાવ્યું છે તેનું મનન કરે છે. તો ચાલો, રાજન, 
આપૂણે બે પણ આહારનો વિચાર કરીએ. પછી ફરી 
એક વાર તપે પુત્ર માટે રુદન કરી શકો છો. એની 
પાછળ લોકો ખૂખ શોક કરશે!“ 

પછી અકેલીઝ ઊભો થયો અને એણે એકં સફેદ, 
ઘેંટાને હલાલ કર્યો, એના અનુચરોએ એની ચામડી 
ઉતરડી અને રોજની રીત પ્રમાણે તૈયારી કરી. એમણે 
કુશળતાપૂર્વક ટુકડા કાપ્યા, એ ટુકડાઓમાં-સળિયા- 
ખોસ્યા, કાળજીપૂર્વક એમને ભુંજ્યા અને પછી અગ્નિ 
પરથી એમને સરકાવી લીધા. ઓટા મિડોને હોટી 


આણી અને, મેજ ઉપર આકર્ષક, ટોપલીઓ માં તે 
રાખી, અકેલીઝે માંસના ટુકડા કર્યા અને-એ સૌ 
ભોજન આરોગવા મંડયા. / 
પોતાની ભૂખતરસ છીપાવ્યા પછી, ડાર્ડેનિયન 
પ્રાયમે પોતાની આંખ અકિલીઝ પર ચૉંડી અને, 
સાક્ષાત્‌ દેવમૂર્તિ સમો અકિલીઝ કેટલો વિરાટ અને 
રૂપાળો છે તે એ આદરપૂર્વક નીરખી: રહ્યો. અને 
ડાર્ડેનિયની પ્રાયમનો ઉમદા દેખાવ અને એનું મૃદુ 
_સંભાપણ અકિલીઝેપણ આદરથી નોંધ્યાં આમ બંનેને 
-એકબીજા તરફ જોવાનો આર્નદ આવ્યો, પરંતુ તરત 
જ રાજાપ્રાયમ ઊભો થયો અને બોલ્યોઃ “રાજન, હવે 
સૂવાજવા માટે હું આપની રજા માગું છું. મારા સાથીને 
અને મારે માટે હવે ઊંઘવા જવાનો સમય થઈ ગયો 
છે. આપને હાથે મારો પુત્ર હણાયો ત્યારથી થારી 
પાંપણો આંખો પર ઢળી નથી. તે ઘડીથી મારી અસંખ્ય 
પીડાઓના વિચારમાં મગ્ન રહેતો હું વિલપતો મારી 
ઘોડારમાંલાદમાં સબડતો પડ્યો રહું છું. આજે આખરે 
મેં થોડુંક ખાધું છે ને સુરાનો ઘૂંટડો ગળા નીચે ઉતાર્યો 
છે, પણ ત્યાં સુધી મારા મોઢામાં મેં કંઈ મૂક્યું ન હતું. 
એટલે અકિલીઝે પોતાના 'ચાકરોને અને 
દાસીઓને, પ્રવેશદ્વાર પાસે ઢોલિયા ઢાળી તેમની 
ઉપર જાંબુડી ધાબળા અને તેમની ઉપર ઓછાડ 
પાથરવા તથા ઓઢવા માટે કામળાઓ મૂકવા આજ્ઞા 
કરી. હાથમાં મશાલ લઈને, દાસીઓ 
દીવાનખાનામાંથી બહાર ગઈ અને, ચીંધેલે કામે 
'ચડી, બે ઢોલિયાઓ તૈયાર થઈ ગયા એટલે, મહાન 
દોડવીર અકિલીઝે તોછડાઈથી પ્રાચમને કહ્યું : 
'મિત્ર', તમારે બહાર સૂવું પડશે કારણ, કદાચ કોઈ 
* અકીઅન સરદાર મને મળવાને આવે. પોતાની 
યોજનાઓની ચર્ચા કરવા એ લોકો વારંવાર એમ 
આવતા હોય છે -એ અમારો રિવાજ છે. કોઈ તમને 
રાતના અંધારામાં અહીં સૂતેલા જુએ તો, એ તરત 


સરસેનાપતિ એગામેમ્નૉનને વાત કરે અને હૈક્ટરના 
શબનેપાછું મેળવવાનું તમારું કાર્યઢીલમાં આવી પડે, 
બીજી વાત, કુંવર હેકટરની અંત્યેપ્ઠિ ક્રિયા માટે તમે 
કેટલા દિવસ રાખવા માગો છો એ મને કહેશો? એટલે 
એટલો સમય હું અને સેના યુદ્ધથી અળગાં રહીશું.” 
આદરણીય રાજાએ આના ઉત્તરમાં કહ્યું : “કુંવર 
હેકટરની યોગ્ય અંતિમ ક્રિયા થાય એમ તમે ખરેખર 
ઇચ્છતા હો તો, અકિલીઝ, તમારા બોલ્યા મુજબ 
કરીને, મને ખૂબ ઉપકૃત કરશો. નગરમાં અમે કેવા 
તો ગોંધાઈ ગયા છીએ એ ત્રમે જાણો છો, પહાડોમાં 
લાકયં લેવા જવાની ખેપ પણ લાંબી છે અને, મારા 
માણસોને એ કરવા જતાં ડર લાગે છે. હૅક્ટરના મૃત્યુ 
સંસ્કારનીવાત કરું તો, નવ દિવસ અમેએનેમાટેઘરમાં 
વિલાપ કરીશું. દસમે દહાડે અમે દફનવિધિ કરી 
પ્રેતભોજન રાખશું અને અગિયારમે દિવસે ઢોરોઊભો 
કરશું. જરૂર હોય તો, બારમે દહાડે અમે યુદ્ધે ચડશું. 
 'શારા પૂજનીય રાજવી, વેગવીર નરોત્તમ 
અકિલીઝ બોલ્યો, “તમારી ઈચ્છા અનુસાર જ બધું 
થશે. તમે કહ્યા એટલા દહાડા હું યુદ્ધ થંભાવી દઈશ.” 
આટલું કહી, એ જૈફના હૃદયમાંથી બધો શંકા 
કુશંકાઓને દૂર કરવાના ઇરાદાથી તેણે એના જમણા 
હાથનું કાંડું પકડ્યું. પછી પ્રાયમ અને એનો ચોપદાર, ' 
એ કુટિરના આગલાપ્રાંગણમાં સૂવા માટે ગયા. જોકે, 
એમનાં મનમાં તો ઘણી બધી ગડભાંજ ચાલી રહી 
હંતી. પોતાની મજાની ડુટિરમાં જઈ, સુન્દરી 
બ્રાઇસેઇસનેપડખામાં લઈ અકિલીઝે રાત વીતાવી. 
મનુષ્યો અને દેવો, દરેકે દરેકે 'નિદ્રાને, મૃદુ અંકે 
રાત વીતાવી. પરંતુ, દરવાજા પરના વિશ્વાસુ 
ચૌકીદારથી સલામત રીતે, વહાણોથી દૂર રાજા 
પ્રાયમને પાછો કેમ લાવવો એ'વિશે, ભાગ્યના દેવ 
હર્મિસ વિચારવા લાગ્યા, એ નિદ્રાધીન ન થઈ શક્યા." * 


આખરે એ પ્રાયમન! પલંગ-પાસે જઈ બોલ્યો : * 


કવિલોક : મે-જૂનઃ ૨૦૦૬ [૪% 





“મદાર, એમ લાગે છે કે, અકિલીઝે તમને જતા 
કર્યા તે પછી તમારા મનમાં કોઈ કુશંકા રહી નથી 
ક્રારણ, શત્રુની છાવણીમાં તમે નિરાંતે ઘસઘસાટઃઊંઘી 
ગયા છો. મોટી કીમત ચૂક્રવીને એણે તમારા પુત્રનું 
શરીર તમને લેવા દીધું. રાજા એગામેમ્નોન અને 
સમગ્ર સેનાને જાણ થઈ કે તમે અહીં છો તો, તમારા 
બચી ગવેલા પુત્રોને તમને છોડાવવા માટે ત્ર] ગણો 
દંડ નહીં, ભરવો પડે?' ' . 

બુટ્ટાની બીક ફરી સળવળી ઊઠી અને એણે 
ચોપદારને જગાડ્યો, એમનાં ઘોડાં અને ખચ્ચરોને 
હર્મિસે જોતર્યા અને છાવણીમાંથી એ જાતે શીદ્યપણે 
હંકારી એમને લઈ ગયો. ઓળખાયા વેના એ પસાર 
થઈ ગયા, અને ધરતી ઉપર ઉપાએ પોતાનો કેસરિયો 
વાધો પસાર્યો ત્યારે, જેના પિતા અમર ઝ્યુસ છે તે 
વમળોવાળા નદ ઝેન્થસના ઉતરાણ પાસે એ પહોંચી 
ગયા. ત્યાંથી રજા લઈને હિર્મિસ ઓલિમ્પસ જવા 
, રવાના થયો અને આ બે આદમીઓ રોતા, રસળતા, 
ઘોડાઓને નગર તરફ લઈ જવા લાગ્યા, એમની 
પાછળ ખચ્ચરો હૅક્ટરનો દેહ લઈ આવર્તા હતાં. 
ઢ્ૉયનાં નરનારીઓમાંથી આ આવતા લોકોને 
ઓળખનાર સ્વર્ણમયી લાવણ્યથી કેસેણ્ડ્રા પ્રથમ હતી. 
એપીગેમિસની ટોચ ઉપર ચડી હત્તી અને ત્યાથી એણે 
પોતાના ઢંઢેરા પીટનાર સાથે રથમાં પિતાને ઊભેલા 
જોયા હતા. ખચ્રરગાડીમાં જનાજામાં રખાયેલા 
હેક્ટરનેપણ તેણેપ્રીછી કાઢ્યો. એણે ચીસ નાખી અને 
આખું ગામ સાંભળે એમ રુદન કરવા લાગી : “ટ્રોજનો 
અને ટ્રોયનારીઓ, યુદ્ધમાંથી સહીસલામત આવતા 


'હેક્ટરનું તમેસ્વાગત કરતા. નગરમાંના દરેક આત્માનો 


એ વહાલો હતો. બહાર ઓવીને આજે એને નીરખો.' 

કેસેણ્ડ્રાના રોણાએ આખા પુરને શોકમાં ડુબાડી 
દીધું અને, નગરમાં એક નર કે નારી રહેવા નપામ્યાં. 
નગરના દરવાજાની બહાર; નજીકમાં જ એ સૌ 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૮ 


હેંક્ટરના દેહ સાથે આવતા પ્રાયમને મળ્યાં. હેકટરની 
પ્રેમાળ પત્ની અને એની રાણીમાં એ ગાડી પર 


'ચડવામાં પહેલાં હતાં અને તેમ કર્યા પછી, પોતાના 


વાળ ખેંચવા તથા હેક્ટરનો મસ્તકે હાથ ફેરવવદ એ 
લાગ્યાં. વિલાપં કરતું એક ટોળું એમને ઘેરી વળ્યું. જે 


' વૃદ્ધ હજી રયારૂઢ હતો તેણે ખચ્ચરોને માર્ગ આપવા 


અને, પોતે હૅક્ટરના દેહને ઘરભેગો કરે પછી પેટ 
ભરીને કન્દન કરવા-ના કહ્યું હોત તો બધાં નગરજનો 
ત્યાંજ ખોડાઈ રહેત. આ ઠપકો સાંભળ્યા પછી લોકો 
માર્ગની બેઉ બાજુએ ખસી ગયાં અને ખચ્ચરગાડીને 
માટેમાર્ગકરી આપી હૅક્ટરનાં કુટુંબીજનોને હેક્ટરનાં 
દેહને ઘરેભેગો લઈ જવા દીધો. ત્યાં પહોંચ્યા પછી 
તેમણે એને એક લાકડાના ઢોલિયા પર તેને સુવાડચો 
અનેસંગીતકારોને મરશ્ચિયા ગાવા તથા વિલાપ કરવા ' _ 
બોલાવ્યા, સ્ત્રીઓ ટોળે મળી આકન્દ કરવા લાગી. 
મનુષ્યોના વધ કરનાર હેંક્ટરનું માથું ઓળે રાખીને, 
શ્વેત હસ્તા એણ્ડ્રોમેડી મરશિયા ગવરાવવા લાગી. 

। “પતિદેવ, મૃત્યુ પામવા અને, ઘરમાં મને વિધવા 
તરીકે રાખી જવા માટે તમે ઘણા નાના હતા. આપણે 
બે અભાગી માતાપિતાએ જે પુત્રને જન્મ આપ્યો છે 
તે હજી નાનો બાળ છે ને એ મોટો મરદ થશે એવી ' 
શને કોઈ આશા નથી, એની પહેલાં તો ટ્રોય ગબડી 
પડ્યું હશે. કારણ, નગરીના શક્ષક એવા તમે મૃત્યુ 
પામ્યા છો, તમે એનું ધ્યાન રાખતા અને એ પુરની 
પતિવ્રતા નારીઓની અને એનાં બાળકોની ઢાલ હતાં. 
એ સંધાયને અને, એમની સાથે મને પણ, ખોખર 
વહાણોમાં પકડી લઈ જશે. ને તું, બેટા, મારી સાલે 
આવા કોઈ ક્રૂર દણીના ગોલાપા કરીશ, અથવા તારું 
બાવડું પકડી કેઈ અકીઅન તને ગઢત્તી રાંગ પરથી 
સીધોપોતાના મોંમાં ફગોળશે અને, એમ કરી, હેક્ટરે 
મારેલા એના ભાઈ કે પિતા કે કાકાનો બદલો વાળશે.'' 
હા, હૅક્ટરને ભેટીને અનેક અકીઅનો ધૂળ ફાકતા 


થયા છે, રણભૂમિમાં તારા બાપ કંઈ દયાળુ માણસ 


ન હતા. એટલૈ જ તો ટ્રોય આખુંછે અત્યારે વલેપાત" 


કરી રહ્યું છે, હાય, હેક્ટર, તમારાં માવતરને તયે 
પૂરાં એકલવાયાં બનાવી મૂક્યાં છે. પરંતુ, તમારે માટે 
મારી જેમ કોણ 'વિલપશે? તમે પથારીમાં ન મૂઆ 
અંને,'તમારા હાથ લાંબા કરી તપે મને બે મૃદુ વેણ 
કહ્યાં હોત તો રાત દહાડાના મારા રુદનમાં મને 
એમની સ્મૃતિ રહેત પણ, તમે એપેય ન કર્યું. 

* એણ્ડ્રોમેકીનો વિલાપ આવો હતો અને, સ્ત્રીઓએ 
એમાં સૂર પુરાવ્યો. પછી હેકાબીએ કરુણ આક્રન્દ 
માંડ્યું : “મારા સૌથી વહાલા દીકરા હેક્ટર! તું આ 

' ધરતી પર મારી. પાસે હતો ત્યારે, દેવો તને ખૂબ 
ચાહતા, ને હવે વિધાતાએ ઘા માર્યો છે ત્યારે, દેવો 


' તને વીસર્યા નથી. વેગવીર અકિલીઝે મારા બીજા 


દીકરાઓને પકડ્યા અને ઉજ્જડઃસમદરની પાર 
સેમોસમાં, ઇમ્બ્રોસમાં કે; હિમાચ્છાદિત લેમ્નોસમાં 
એમને વેચાવા માટે મોકલ્યા, ને પોતાના લાંબી 
ધારવાળા ભાલા વડે એણે તારો જાન લીધો; પછી તેં 
હણેલાએના ભાઈ બંધના ઢોરાફરતોએણે તને અનેક 
વાર ધુમાવ્યો - એથી કંઈ પૈટ્રોક્લસને એ જીવતો ન 
કરી શક્યો - તે છતાં પ્રભાતની ઝાકળ જેવો તાજો તું 
મારી પાસે પાછો આવ્યો છો અને, રજત ધનુર્ષારી 
અપોલોએ આવીને પોતાનાં કોમળ તીર વડે જેને 
હણ્યો હોય એવા તને મહેલનાપ્રાંગણમાં રાખ્યો છે.' 

' એના બોલોએ અને એના રુદને બધી સ્ત્રીઓનાં 
હૈયોને હલાવી વશ ન કરી શકાય-તેવીવેદનામાં મૂકી 
દીધી. પરંતુ પછી હેલન' આવી અને એણે.એમત્રી 


પાસેથીઃ બીજો મરસિયોઃ ગવરાવ્યો: હેક્ટર) મારા 


“બધો દિયરોમાં તમે મને સૌથી વધારે ગમતા. કુંવર 
'પેરિસમનેઅહીં લઈ આવ્યા અને મનેપરણ્યા (એની 
પહેલાં હું મરી ગઈહોતઃ તો કેટલું સારું થાત), પણ 
. જેઓગણીસ વરસ, મારો દેશ છોડીને અહીં આવ્યા 


પછી તમારી તરફથી એક પણ કડવું કે તિરસ્કારયુક્ત 
વેણ મને સાંભળવા નથી.મળ્યું, ઘરમાંનાં બીજાં 
બધાંએ જ - તમારા ભાઈઓ, તમારી ભગિનીઓ, 
તમારી ભોજાઈઓ, તમારી માતા સુધ્ધાંએ મને 
હડધૂત કરી છે,'જો કે, મારા પોતાના જ પિતા હોઘ* 
એમ, તમારા પિતા મારીપ્રત્યે મૃદુભાપી હતા. પરંતુ, 
તમે એમનો વિરોધ કરીને દર વખતે તેમને અટકાવતા 
તે તમારા હૈયાના માયાળુપ્રણાને કારણે, તમારી 
પોતાની વિનયી રીતભાતને કારણે. એટલે આ 
વેદનાનાં આંમુ હું સારું છું તે તમારે માટે તેમજ મારી 
દુખિયારી જાત માટે. આખા ટ્રોયના રાજ્યમાં હવે 
કોઈ એવું રહ્યું નથૌજે મારી પ્રત્યે કુમાશથી વર્તે મારું 
સખીપણું કરે. હુંપાસેઘી પસાર થાઉં છું ત્યારે એ સૌ 
થરથરે છે. આંખમાં અશ્રુપાત સાથે હેલન આથ 
વલેપાત કરતી હતી, અને અગણિત લોકો એમાં સૂર 
પુરાવતાં હતાં. ને હવે શું કરવાનું છે તે રાજા પ્રાયમે 
પોતાના લોકોને કહયુ. 'ટ્રોયાસીઓ, 'એણે કહ્યું, 
'બાળવાનાં લાકડાં ગામમાં લંદ આવો. આગાંઈવો 
તમારી ઉપર છાપો મારશે તેયો ડર રાખતા ના. 
અકિલીઝે ખાતરી આપી છે કે, એયુ જહાજ મેં છોક્યું 
તે ઘડીથી બાર દહાડા સુધી, એ લોશે આપણી ઉપર 


' હુમલો નહીં કરે,' પ્રાયમની આજ્ાથી એમણે 


ગાડાંઓને ખચ્ચશેને બળદો જોતર્યો અને તરત 
ગામની બહાર પડ્યા મોટા પ્રમાણમાં જરૂરી લાકડાં 
ભેગાં કરતાં એમને નવ-દિવસ વીત્યા પરંતુ દસમા 
દહાડાનું પ્રભાત થયું ત્યારે; પોતાના ગાલ પેર-આંસુ.. 
સાથે એ લોકોએઃ્હેકટરનાશરીરને-કાંધ દીધી એનેઃ 
ચતા ઉપરમૂક્યું'અનેઅગ્નિદાહ દીધો, ી 

બીજા દિવસનું અરુણું પ્રભાત થયું અને, લોકો . 
હેકટરની ચિતા પાસે ભેગા થયા. બધા આવી ગયા. 
પછી, ચમકતી સુરા વડે િતોને ચોમેર ઠારવા લાગ્યા. 

જ 


કવિ '૨૦૦- 





એક સંવેદન: ત્રણ રચનાઓ... 





હરીશ પંડિત 


સ્વાતંત્ર્યોત્તર યુગના કવિઓ સર્વશ્રી રાજેન્દ્ર 
શાહ, નિરંજન ભગત અને પ્રહ્લાદ પારેખની, એક 
વિશિષ્ટ સંવેદનને વ્યક્ત કરતાં ત્રણ કાવ્યો છે.* 
સંવેદન અને શિલ્પ બશ્ને દષ્ટિએ એમાં આજે પણ 
રસ પડે એવું ઘણું છે : ભ્રમણભાવ ખાસ (૧) 
રાજેન્દ્રની આ ફિલસૂફી જોઈએ- (તરત ટાગોરનું 
સ્મરણ થઈ આવશે) 

“નેરુદેશે 

સંસારે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ 'પાંશુ મલિન વેશે'પ 

-અહીં “મુગ્ધ ભ્રમણ'માં રહેલો પ્રયોગ મુગ્ધ 
સૌંદર્યાભિસુખ થયાની પથમ ક્ષણનું ભાવુક દર્શન 
કરાવે છે : “નિર્‌-ઉદેશ' - છોગામાં! 

(ર) નિરંજન ભગતની બેપરવાઈ ધ્યાનાકર્ષક 
છે : (ઉર્દૂનું ફકકડપ'ન અહીં નથી) 

“હું તો બસ ફર,વા આવ્યો છું*. 

હુંક્યાંએકેકા'મ તમારું કેમારુંકરવા આવ્યો છું?' 

-અહીં “કામ્ય' - આધુનિક જીવનની સ્વાર્થી 
ગતિવેધિનો સંકેત વાંચી શકાય અને “બસ 
ફરવા'માં ]પકનો સહજ ભાવ ફરવા સાથે 
સ્વૈરવિહાર'ને સાંકળી આપે છે. ા 

(૩) 'પ્રહ્લાદ પારેખનો ઉપાડ ઓંર અલ્લડ 
અને સાંસારિક ભાવપ્રદેશમાં લઈ જાય છે : 


જુ 





«ર૪ « જૂજ */ર ૪5૪ ડરવ/ 5/%- 


(૧) 'નિરુદેશે' 2 રાજેન્દ્ર શાહ 
(૨) 'હું તો બસ ફં રવા આવ્યો છું' શ્રી નિરંજન ભગત 
(૩) હું રખડવા નૌકળપો છં શ્રી પ્રહ્લાદ પારેખ 


કવિલોક $ મે-જૂન :૨૦૦૬ [૧૦ 


આજે આ ભટકવા નીકળ્યો છું:' * 
[ “રખડવા” અને “ભટકવા' જેવા બોલકા પ્રયોગો 
પાછળથી આવતાં નિસર્ગ અંશોને જાણે કે સાર્થક 
હૈરવે છે. અહીં જરી અલ્લડ લાગે તો પણ 
નિરંજનની રચના! કરતાં આકૃતિ એ રીતે જુદી પણ 
પડે છે - રોમેશ્ટિક અભિનિવેશ તો ખરો જ. 
'તરસ'ને 'ભૂખ'' સાવ લૌકિક સંદર્ભમાં પણ નથી 
અને દિવ્ય પ્રદેશનાં એ વાહક પણ નથી - પ્રકૃતિ 
અને પ્રકૃતિજન્ય. પરિવેશ મનમાં છે. 
અર્થાત્‌ રાજૈન્દ્ર-નિરંજન-પ્રહ્લાદમાં ફિલસૂફ 
સ્વૈરવિહારી રપ્મડુપણાનાં અલગ અલગ મિજાજ 
અને માહોલ વરતાય છે. રાજેન્દ્ર ફરી તપાસીએ- 
(૧) રાજ-ઈન્દ્રિના પ્રિય પ્રદેશો કયા છે? હુસુમ 
કેરી ગંધ', 'કો[કેલ મધુર કંઠ' અને ત્રીજા ડગલે તો 
“નિખિલના સહું રંગ' નાક, કાંત, અને તરત સમગ્ર 
દેશ્યાવલિ : અપેક્ષા પ્રેમ લઈને જવાની. ટૂંકમાં, ત્રણ 
ડગલાં પ્રેસપથે. ભરી લેવાની મિતાક્ષરી આ વાણી 
સઘન અને સમર કેટલી ખધી છે? ] 
(૨) નિરં#૪નને અંજન થયું 'છે સ્વપ્નનું જાણે 
કે. એ ઇત્દ્રિયરપંકેતો સમેટી આબોહવાની તસવીર 
આલેખે છે: “મધુર હવા' “શધુવાતા શ્છતાયને” 
સાંભરે રે, તથા “શહેરા નવા નવા' - નૂતનતાનું 
ખેંચાણ કાવિને હોય જ. કુંતક કાનમાં કહે છે - 
સતામ્‌ ગાપદન્તે । (વકોક્તિજીવિત) 





રએ સહદયોના ચિત્તને ચમત્કૃતિનો આનંદ 


આપનાર બનૌ છે. (અનુ. નગીનદાસ પારેખ) 
પરિણામ? ૨સ્તા પર જ રહેવું છે, બોલો. અગાઉ 


. ચજેન્દ્ર'પ્રેમ'ને વેશે, હવે નિરંજન “ડગ સાત સુખે' 
મૈત્રીભય સંબંધે અને તે વાસ્તવમાં (હા, ક્યાં એકે 
કામ?) નહિ, સ્વપ્નસુખની રીતે-ભાવે 'સ્વપ્ન મહી 
સરવા' એમ. પરંતુ મનોવિજ્ઞાન કહેશે કે સ્વપ્નનું 
વાસ્તવ પણ હોય તો? આ તો 'સરવા'નો પ્રદેશ, 
પાછું.આવી શકાયને? રહેવાનું છે પૃથ્વી ઉપર જ 
(ઉમાશંકરની અસર પણ જરીક અમથી ખરી- 
અર્વનિતલ વાસો મુજ રહો!) પ્રહૂલાદનો આહ્લાદ 


ઇજ્િયાનુભવોથી હર્યોભર્યો છે 'છે વાદળાં', ભોદાન * 


ન 


હરિયાળાં,' “ગાય કોઈ ભાંભરે' ને “કોઈ રંગીલું 
ગળું': વાયુ, રંગ, ધ્વનિ, નાપ્રદેશોમાં ખાસ ધ્યાનાર્હ 
છે આ પંક્તિઓ : 
કુચ છે (#5/ «છું ક જસુ 
ત/જુ'અને 9/0 ગર : 
અ4/£-જે ૦2%/ «6ને જર” 
અર્થાત્‌ તડકાને “ચોસલું' કહીને સ્પર્શક્ષમ અતે 
સ્વાદક્ષમ બનાવી શિયાળાની આબોહવામાં 
“બટકાં' ભરવાની ભૂખ સાથે વર્ણવ્યો! ભૂખ આ 
હતી તડકો માણવાની. (તડકો તાજો કડાકકોરો 
પહેરીને નીકળનાર કવિ પણ હશે જ.) અને હવે 
તરસનો અનુબન્ધ : 
. - જે ૪ઈ 2-7 ઉર 
*/50% ₹/7% જરેજ ૨/ ૪૬/” . 
-માટી તો કાલિદાસને ય ક્યાં ગમી નથી? અને 
“ધન્ય ધરાર માટી, ધન્ય ધરાર પેતા' કહેનાર ટાગોર 
પણ! ભૂખ પછી તરસને તૃપ્ત કરવાનો જે મનોભાવ 
' હતો તે અહીં 'ગટગટાવી' એકશ્ચાસેથી જવાની 
પ્રકિયા સાથે પૂર્ણ થાય છે. કારણ? “વર્ષો નથી'નો 
નથી ભાવ અતે “વાદળાં જે ખામોશ છે તેનો 
અસ્તિભાવ તડકો શિશિરની પ્રસાદી પણ હોય. 
“મધુર હવ!' (નિરંજન ભગત) કરતાં “આ સીમને 


માધુર્યથી વળગી પડ્યું'નો આત્મીયભાવ જરી જુદો 
પડે છે. નિરંજનના તટસ્થ અવલોકન ભાવથીસ્તો! 
વળી પ્રશિષ્ટ પંથના તો એ છે જ. 

પ્રશિષ્ટતા નિરંજન ભગતને લઈ જાય છે 
ચાહવા માટે ને ગાવા માટે કક્ત 'બેચાર ઘડી' અને 
“બેચાર કડી' પૂરતા. એ પણ ચમત્કૃતિ છે કે આટલું 
'કામ' અને તે ય ચમત્કારિક રીતે થઈ જાય તો 
ઇત્યલમૂ. અહીં એક શએર યાદ કરું- 

૬/2૧/ %9ર ૭૯૦ હે. 
. %ટૂ 5/ /જેજેન/ હૈ” 
કટ 4/94) 

અને એને મળી જવાનો ખોવાઈ જવાનો ભેદ- 
ભરમ નડે છે. કદાચ તેથી પ્રેમનું ગીત ગાવું ઉત્તમ 
કવિકર્મ છે : નિરંજનને મન- 

(9 50 2૧૪ અ/ ૪શન/ 
ક ૪ટ કરજ અ/% છું 

અર્થાત્‌ હું કૃતાર્થ સહજભાવની આવી 
અભીપ્સા. નિરંજનસમગત્રનો ભાવવિશેષ પણ હોય, 
બોલાતો શબ્દ અને એવા શબ્દના નિરંજન ઉપાસક 
છે એમાં શંકા નથી. આ દષ્ટિએ રાજેન્દ્ર-પ્રહ્લાદ 


“ખાસ્સા જુદા પડે છે. 


રાજેન્દ્ર સ્વતંત્ર કેડી સ્વીકારી, તમામ બેડી 
નકારી (એની મેળે સરી જાય એ વધુ સારો ભાવ) 
અને વીણા ઉપર રાગ છેડી (નજી પ્રતીતિના માલિક . 
બને છે- ા ] 
જડ અ/જન્દન/ ૪/જરને 
9% 9/% ૪ર 5%, * 
* “ફું૪રહું/%ર/ સહુ પી 
૪ €કું%રછુંઅ૦૭૪” . 
અધ્યાત્મ પ્રતિનો આ પૂર્ણભાવ (પૂર્ણમિટ:) : 








કવિલોક : મે-જૂનઃ ૨૦૦૯ [૧% .: 





નો ઉપનિષદ કપિત અવશેષ ભાવ યાદ આવે છે) 
કાવ્યનું અંતરંગ છે ને કદાચ સૌંદર્યાભિમુખ 
ગુજરાતી કવિતાનું શિખર પણ છે. જ્યારે પ્રહ્લાદ 
પારેખ જાણે કે માલિકીભાવ અનુભવે છે. આ 
તેજવિશ્વ સમક્ષ- ] 
જ છે ડ57 9૪/ઝર છું 
-ને 9૯૪/ઝું (ર અ/'/% ય્છુ/' 

ખોદશાહતનો આ ભાવ, અગાઉની વૃત્તિઓ 
“ભૂખ અને “તરસ' અને તદ્‌જન્ય “બટકાં' અને 
“'ગટગટાવી' સાથે લેતાં, એટલો ગૌરવભર્યો નથી 
રહેતો, બલકેપ્રાકૃતઆવેગની અભિવ્યક્તિમાત્ર બની 
જાય છે. પોતાની સામે જહાંનું નૂર (નૂરજહાં) ખડું છે 


એમ કહે એટલાંથી જ જહાંગીરપણું સિદ્ધ ન થાય. . 
સંવેદન એક હોય પરંતુ અલગ ભાવવિશ્વ 


ધરાવતા કવિઓ, જેમ કે રાજેન્દ્ર શાહ, નિરંજન 


ભગત અને પ્રહ્લાદ પારેખ હોય તો સૌની 
પોતપોતાની વાગ્‌ અભિવ્યક્તિછટા અલગ . 
રહેવાની. સૌષ્ઠવપ્રિય અને કૌતુકપ્રિય વલણો 
ધારીને તપાસ કરતાં મળી આવવાનાં. અને એ 
પ્રમાણે છંદોલય, પ્રાસાનુપ્રાસ, પંક્તિના ઉપાડ-અંત 
ને પ્રતીકકલ્પનોની પસંદગી પણ- રહેવાની. 
સ્વાતંત્ર્યોત્તર કવિતા આમ સૌંદર્યાભિમુખતોને 
પોતપોતાની રુચિ શક્તિથી દશવિ એ રાજેન્દ્ર, . 
નિરંજન યુગ-નો એક ધ્યાનાર્હ ઉન્મેષ પણ ખરો. 


દિ 


કવિલોક ટ્રસ્ટનું નવું પ્રકાશન 
ચાર ચતુર્વૃન્દગાન 


અનુવાદ : ધીરુ પરીખે 

આ સદીના પ્રમુખ અને પ્રધિતયશ કવિ ટી.એસ, એલિયટના કાવ્ય 'ફોર કવૉર્ટેટ્સ'નો વનવેલીમાં થયેલો 

પ્રાસાદિક અનુવાદ એની સાથે જોડાયેલા “આસ્થાની અનુભૂતિનું કાવ્ય' એ અભ્યાસલેખ સાથે પ્રકટ થઈ 
ગયો છે. આ કાવ્ય વિષે ફાન્સિસ સ્કાર્ફ લખે છે : ''1 3૪૦૫॥તં 10 100170 (0 €%1211 10 2117010 31110 15 
001 શાદાડ 0:11 તેલટ) શકતે 100311૪ ૦૪ ૨101 01૦૦૫101 10 1015 1"ટતેટા"૭ વૈધ ઉપઇડલ 08111 
ઝટ. &1 ઘ દૌર 30 લા કિરણે પડ ડાઇ ઉેણ્ડીણ' મારા [01 50111941, લ 010ાદા0 15 
(1૯ ૮0150181101 0110050 ડપ12110 [૩૦૦15 ૫1118 1 ભં!” 01€2[0૯0ાલતે જાતે 0111001920 101" છેલ્લ. . 
ભારે કાગળ પર સુઘડ મુદ્રણ અને ભારે આર્ટ કાર્ડના પૂંઠા સાથે મધ્યવર્તી સસિલાઈવાળા ક્રાઉન કદનાં બોતેર 

પૃષ્ઠતા આ પુસ્તકની કિંમત રૂ.૩૦. કવિલોકના ગ્રાહકને તે માત્ર રૃપિયા ર૪#રૂ.૨ (સાદા બુકપોસ્ટથી) .. 


ટ 


રવાનગી ખર્ચના મળી રૂ.૨ ૬માં મળી શકશે. રકમ મનિ ઓર્ડર દ્વારા 


કવિલોક €/0 કુમાર કિમિ લિ. ૧૪૫૪ રાયપુર ચકલા અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ એ સરનામે મોકલી મે 


-કંવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૧૨ 








વસંતપંચમીનું મુહૂર્ત / 6#«ર 
ઊીત) 
' વસંતપંચમીતું શુભ મહુરત છે, 
વગડેવગડે વિવા! 
એકમેકમાં સૌ ગૂંથાયું, 

નસમ આદમ ને ઇવો... 

મોટું ધરાણું મહિયર કેરું. 

” મંડપ મોટ વનનો, 
' જમાઈરાજ આવ્યા છે વરવા 

] મિલાપ ક્ષણ-શાશ્ચવતનો. 
* વનમંડપને શણગાર્યો છે... વસંત 
ફૂલડે ફૂલડે દિવા! વસંત પંચમી... 
. પાંદડે પાંદડે પતંગિયાં, ને ી 
ી ફૂલ ફૂલ ભમરાં ગુંજે, 
જાનૈયાએક્રીજમાવટ 
મધુવન ફુંજે કુંજ, : 

ઘૂંટડે ઘૂંટડે, પોશેપોશે...વસંત 


ચશચશ મહુડો પીવાં... વસંત પંચમી... 


-રસાત્મકમૂ્‌ 





પૂરી દીધો સળિયે! / જ/૪જર//& ૪/2/ 
લિયો ષડ્જને પૂરી દીધો સળિયે! 
ચલો, સીમની મુક્ત ગ્ડેકને 
સાંકળમાં સાંભળીએ! 
ઉમંગ ઉરથી હોય વીખરતો 
ખૂલતી એમ પીંછાળી ભાત! 
આભ-ઊચેરો ઇન્દ્રધનું પણ 
“ . એનેજોતાં થાતાં મ્હાત! 
હવે કેદ એ કલાપ કંઠની 
ી સાવ સમીપ નીકળીએ! 
'ઝિંગોરા' કરતું વૃત્દાવન 
હાથ કર્યું લ્યો, મીરાં! 


જેના કાજે તમે વહાવ્યાં 


નિશદિન નયણે નીરાં! ર 
અમે હવે રાધામાધવને 
પંખીઘરમાં મળીએ! 


_ . પડૂજનેપૂરી દીધો સળિયે! 


પ્રતીક્ષા / ટ્જેઇજ 9%? 
આવી શકાતું.હોય તો આવો અગન પૂર્વે . 


' “ નિશ્ચિત કશું હોતું નથી મારા કવન પૂર્વે. 


તું આવ કે ના આવની ઇપ્સા વગરનો થઈ, . 
હું પૂર્ણ વિહ્વળ હોઉં છું તારા મનત પૂર્વે... 
પ્રત્યેક શ્વાસો યાદનું લેખિત સ્વરૂપ છે, 
એકાદ દષ્ટિ આ તરફ-નાખો દમન પૂર્વે, 


_ નિવૃત્ત'છું ને તે છતા પ્રવૃત્તિશીલ છું 
અટકળો છે માત્ર તારા આગમન પૂર્વે. 
* સંભાવનાઓ અંતમાં સાચીય પણ પડે ' 
* વરસીપડે છે વાદળા, સ્નેહલ પવન પૂર્વે. : . 


કવિલોક : મે-જૂન :,૨૦૦૬ [૧.૩ આ 


આ ભાષાના કલ્પિત વસ્થી / 7. ૪૪% /ઝેજે . 


તું આ ભાષાનું વસ્ત્ર પહેરવાની જિદૃ ન કર, મીતાલી! 


પરીકથામાં હોય એટલું પારર્શક વેસ્રવણું છું તો તું તું. પહેરવાની “ના' કહી દે છે! 
' અપારદર્શક વસ્ત વણું છું તો એ તને “ઇરિટેટ' કરે છે! 

હજી તો તને કવિતા લખું કે પ્રેમપત્ર લખું તેની દિધામાં છું 

ત્યાં તો તું સંદેશો મોકલે છે કે હું તને અર્ધપારદર્શક પરબીડિયામાં સોકલુંઃ 


.શું પ્રેમ કે પીડા પારદર્શક હોય છે? 

નદીઓના લય અને પંખીઓના પ્રાસ અનિવાર્ય હોય છે? 

બુઝાયેલા દીવા ઉપર પતંગિયાં ઊડયાં કરે એમ જખ્મો ઉપર શબ્દો ઘૂમરાયા કરે છે 
વેદનાને ઢાંકવા આંસુઓ મોતી જેમ ચમક્યા કરે છે 

“હા' અને “ના” વચ્ચેના દંદ્યુદ્ધમાં એવી ભીતિ થઈ આવે છે 

કે હું ભાષામાંથી દેશનિકાલ તો નહિ થઈ જાઉને? 


મીતાલી, સૂર્યકેરણ પણ પુષ્પોને ટીપેટીપે પીવે છે 

એમ ભાષા પણ વેદનાને ટીપેટીપે પીવે છે 

અને ભાષા સ્વરો અને વ્યંજનોથી ખરતી જાય છે જીવનવૃક્ષની છાલ જેમ 
અને એય વિસ્્યની વાત છે કે ફૂલો આપણી વેદનાની ઈર્ષા કરે છે! 


જખ્મો પર ઢાંકેલા ધુમ્મસને અને અવિશ્વાસના સીલ કરેલા પરબીડિયાને 
કઈ ભાષા પ્રગટ કરી શકે છે મમતાનું વસ્્ર ફાટ્યા વગર ? 

જુહુ પર જુલાઈના વરસતા વરસાદમાં શું તું મારા પ્રેમપત્રને 

જસ્મીનનાં ફૂલો જેમ ભીંજાયા વગર વાંચી શકીશ? 

ને શતાબ્દીઓના ફાટેલ॥ વસ્ત્ર નીચેથી આકંદ કરતી પ્રજાઓને વાંચી શકીશ 
કરૃણ નવલકથાઓનાં પ્રકરણો સિવાય? 

લોહીલથબથ નાટકોના સંવાદો સિવાય? ી 

શાણસના ચહેરા પરના જખ્મોને ચીતરતી કવિતા સિવાય? 


એટલે તો કહું છું મીતાલી, કે ભાષાના ચમકતા વસ્ત્રને છોડી દે- ' 
કેટલા બધા વ્યાસ-વાલ્મીકિ અને હોમર દાઝી ગયા છે ભાષાના કલ્પિત વસ્ત્રથી! 


?ે 


અન્જ્ઞાન / રજ ૪ટેજ - 


' આંખમાં કોરી એકલતા” ી 


ખારું પાણી બની ચૂએ નહીં 


' તેની ચિંતામાં 


જોઈ, સદીઓથી આ ક્ષણ સુધી ચૂપ છું. 


ન 


બધા વચે ટોળું વળીને 


કાળક્રમેથી ઊભો છું. 


ઘર, ગુફા કે દર 


બધામાં એક જ અંધકાર હોય છે _ 
જાણી, દીવાદાંડી બનવાનું સ્વપ્ન 
માંડી વાળું છું. 


. માતા, પિતા, પત્ની કે બાળકો 


બધાના હાડપિંજરની રૂપરેખા 
એકે જ હોય છે. 


સૂતા કે જાગતા રી 
ખગાસું ખાતા કે વ્ડાલ કરતાં 
ક્ષણેક હરખનો છાપો જ 


દે 


સાચા સમયની જાળ 

ભુલાવી દે છે. 

જન્મ અને શરણ વચ્ચેનો 

નિઃસહાય વિસ્તાર 

પહેલા અને પછી પણ હોય છે જાણી 
છેલ્લીવારનું સ્મિત 

વેરણ છેરણ ચહેરા પર ફરકી જાય છે. 
ગૃઈકાલને આવતીકાલ વચ્ચેની આજ 
વાસ્તવમાં, એની એ જ વધુ એક પળ હોય છે 
અનુભવી, વહેલા ઉઠવા 

એલાર્મ મૂકવાનું 

મુલતવી રાખું છું. 

રાત્રિના ગાઢ અંધકારમાં 

સતત આગિયો ખોળતાં ખોળતાં 

જે પગથિયે આવીને ઊભો છું 

તે અંતિમ છે કે પ્રથમ 

ખબર નથી. 


કવિલોક: મે-જૂનઃ ૨૦૦૬ _ 


* ફેમ/ ઝૂહુન્દ ૪% : 


અરીસે. કોઈ પણ આવે : *, 
એકલ ી નમેલી ડાળ 
ખાલી ફેમ'... ન  ફફરફરતું પર્ણ 
જ્ન્મ ગ ક ' ગહેકંતુંપંખી, 
જાતિ ] તો કોક વાર - _ 
ડ્ર્પ દ આખેઆખુંવૃક્ષ . 
રંગ ી ઊગીજાય.. _ 
ને નામ ટહુકો પણ આવે - બેસે - ગાય * 
સ્થળ - તો કોક વાર 
કાળ 'પીસ ઓફ સ્કાઇ' 
ધર્મ છ “ 1વિસ્પર કરતો પવન, 
ને વ્યવસાય ] સ્વ-બિંબ ટોચતી ચલ્લી, 
માણસને મઢવાની 'ફેમ'ના અસંબાબ ઊગતા આથમતા “ઓબજિક્ટસ' 
માણસ મ ચઢતી ઉતરતી ખિસકોલી... 
રોજ રોજ અરીસે જાય ઠાવકું રાખી મો. 
ને નીરખે નિજના બિંબ ' . ફેમ 
તો કોકવાર . ી ભલે જોયા કરે લીલા... 
બની તલ્લીન ર * 'પણએને , 
નીરખે લેશ માત્ર ગોઠે નહીં 
ચહેરાએ ઊગેલાં સપનાંની ઝાંય ર અવર સંગે 
ને એમ પછી એક વાર ક અંધારે અજવાળે 
* ભશાણસ નામનો કાચ " ઝંખેછેએ 
ી તૂટી જાય માણસ, માણસને માણસ... .' 
જ] ફૂટી જાય ફેમ' છે ને ન 
ભાંગીને ભૂકો થાય એટલે માણસ આવશે જરૂર 
 કેપંચભૂતમાં પાછો જાય સ # જડ એવા દઢ વિશ્વાસે ઊભી . 
એમાં 'ફેમ' બિચારી...!. ' અરીસે 
* એ તો યાવચ્ચંદ્રદિવાકરે એકલ ી 
એના અવકાશે _ ખાલી 'ફેમ'- 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૧૬ 


ગઝલ / ૪/૪ ટેર/ઈ જરવેઝ” 
આ કલમને એ જ બસ અસવાર સાંપડતા હવે! 
શબ્દને જાણે અગમનાં દ્વાર સાંપડતા હવે. 


પાર ઓગળતા સનમ ટહુકાર સાંપડતા હવે, 
પથ્થરોમાં ફૂલ જેવા વાર સાંપડતા હવે. 


દ્વાર પર આવીને ઊભે એક સૈકા બાદ પણ, 
શ્વાસને એ રાજવી દરબાર સાંપડતા હવે. 

* એકબસ એના વિના કોણે કહ્યું'તું એ ગઝલ, 
ફૂલમાં માશૂકના દીદાર સાંપડતા હવે. 

“ભર બપોરે કાળ આંબીને ગયા તો ક્યાં ગયા! 
. એ સફરના ઠેક લગ સથવાર સાંપડતા હવે. 
છે બીડેલી આંખમાં આજે ય એની સૂર્યતા, 
સાત જન્મોના સહજ ઝબકાર સાંપડતા હવે. 


“ વિસ્મયો આંજે હજીયે રંગ એના ફાગના, , 
ક્યાં સુગ્રંધોની ધરી તલવાર સાંપડતા હવે! 


પ્યાસ અટકી આવી ઊભે એક એવી સરહદે, 
શ્વાસ વચ્ચે મા તણા પોકાર સાંપડતા હવે. 


મૂળ સોતા મર્મ પામ્યો એ જ તો આરોહેના, 
હો તળે લાઠી અને ગિરનાર સાંપડતા હવે. . 


તે છતાં થંભ્યો નહીં કોઈ સલામી ઝીલવા, 


આંખમાં દરિયા ભલે ચોધાર સાંપડતા હવે. . 


-ઝળહખળીને રાખ થઈ મકતામાં છો ઓઝલ થંયો: - ' 


મત્લે-મત્લે દિવ્યવતમ અણસાર સાંપડતા હવે. 


સો જતત્તથી જાળવો “પરવેઝ' આ મોંઘી જણસ, - 


* છો ગઝલના ઘટ-ઘટે ભંડાર સાંપડતા હવે. .. 


ગઝલ / ૪7૪ ટેર/ઈ 'રજેઝ' 
દરિયાની જેમ રેતમાં ના સોડ તાણિયે. 
જળનું તિલક કરી હવે પર્વત પલાણિયે. 
કાયમ અટઢેલી દુર્ગને જે ધોરતો રહે, . 
એ સૂર્ય રાજવી નથી, કુળ એનું જાણિયે. 
પગલાં ને પગ વચાળે જે અંતર રહે સદા, 
એમાં ગયા જનમના મરમને પિછાણિયે. 


એના સિવાય ખપપમાં કશું લૈ શકાય ક્યાં 
સમજી વિચારીને જ મૂકર્યો'જીવ ખાણિયે. 


છાયા સમસ્ત બ્રહ્મનો યે ભાર વ્હી શકે. 
ભીતર સમાધિ જેમ અગર એને આણિયે. 
તુલસીનું સૂકું પાન દીવો થાય પણ ખરું, 
કેવળ ન ભીના મંત્રમાં એને પ્રમાણિયે. 


કીડીના શબ સમેત પડે ભોંય ડાળખી, 
દુર્લભ એ મોક્ષના કોઈ અવસરને માણિયે. 


“પરવેઝ' એ શરત કરી મકતો ઉજાળશે. 
ગઝલોમાં અંધકારની રમણાતે જાણિયે, 





લવાજમ પૂરું થાય છે ? 
જો આપનું લવાજમ પૂરું થઈ જતું હોય તો સત્વરે 
| શકલી આપશો. ડ્રાફ્ટ કે ચેક 
* “કવિલોક ટ્રસ્ટ' એ નામનો લખવો. 
. કવિલોક ટ્રસ્ટ €/0. કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
શયપુર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ 


' કવિલોક: મે-જૂનઃ ૨૦૦૬ [૧૭ _:” 


# 


બે ગઝલ/ ઝુ/% અ/૦%/૪ “#/%/” 


0) * (૨) 
આંખમાં અશ્વુના ઝરણ થાક્યા, " . રાત વિત્ધા પછીય છે રાતો, 
સ્વપ્નની શોધમાં સ્મરણ થાક્યા. _ સ્વપ્ન થઈ.ગઈ ઉજાસની વાતો. 
પ્રાર્થના, અટકળો, ભરમ, ધરપત, થાક્યા શ્વાસોની મહેરબાની છે, 
સત્યનાં સઘળા આચરણ થાક્યાં. - ઘરમાં એસી રહું છુંશરમાતો. 
ઝાંઝવા તો હજી છે ત્યાં ને ત્યાં, કેમ ઈશ્વર સદાય ઇચ્છે છે, 
દોડી દોડીને બસ હરણ થાક્યા, માનવી કેડથી ઝૂકી જાતો. 
તન હવે તૂટતી ઇમારત છે, જોઈ કોણે ભાગ્યની થપ્પડ, 
શ્વાસના છેવટે શરણ થાક્યા. ગાલ એમ જ નથી થયો રાતો. 
દાન આપો મને કોઈ નીંદર, સ હાસ્ય આજે ય એક સમસ્યા છે, 
જાગી જાગીને જાગરણ થાક્યા. જામ આંસુનો રે છે છલકાતો. 
રોજનો છે દુઃખાવો છાતીમાં, દૂર જે છે એનું સ્મરણ સૌને, 
ને તબીબો કહે ચરણ થાક્યા. સામે હું છું છતાં ય વિસરાતો. 
નાવ ડુબી અગર તો શું ચિંતન, ભીખ માંગે છે ખંડણી માફક, 
તરતાં તરતાં ફક્ત તરણ થાક્યા. ક્યાં મળે છે ફકીર પણ ગાતો. 
સાથે “નાશાદ' એ રહ્યા હંમેશ, રોજ “નાશાદ જઈને મસ્જીદથી, 
બસ હું થાક્યો પછી જ રણ થાક્યા. પાછો આવો છે ધીમું મલકાતો. 






જ્‌ જ *% 

કવિઓ અતે પ્રકાશકોને વિજ્ઞપ્તિ 
પ્રતિવર્ષ પ્રગટ થતા કાવ્યસંગ્રહોની સંપૂર્ણ સૂચિ કાવ્યરસિકોને, અભ્યાસીઓને ઉપલબ્ધ થાય એ ઉદ્દેશથી 
એની ઉચિત નોંધ લેવાવાની સાથે વાર્ષિક સમીક્ષા અને ઉત્તમ છ સંગ્રહોનાં અવલોકનો કાવ્યસમીક્ષકો પાસે 
' કરાવી પ્રગટ કરવાની યોજના કવિલોક ટ્રસ્ટેસન ૨૦૦૪થી અમલમાં મૂકવાનું નક્કી કર્યું છે. આ માટે સર્વ 
કવિઓ અને પ્રકાશકોને સન ૨૦૦૪માં પ્રગટ થયેલ કાવ્યસંગ્રહની એક નકલ કવિલોક ટ્રસ્‍ટ (૯/0. કુમાર 
ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧) પર મોક્લી આપવાનો અનુરોધ છે. પ્રાપ્ત થયેલ 

કાવ્યસંગ્રહની સંક્ષિપ્ત માહિતી “કવિલોક'માં “સાભાર સ્વીકાર' અંતર્ગત પ્રગટ કરવામાં આવશે. 
ટ્રસ્ટીઓ કવિલોક ટ્રસ્ટ 









કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૯ [૧૮ 


સ્થિતપ્રજ્ ખડક/ નલિન ઈંઝયા 


' અજવાળું... અજવાળું... 

' અજવાળું સઘળેથી શ્રને ખડકને 
અથડાય છે! . 

_ વાહઓગળવાના તમામ પ્રયત્નો. 
* “નિષ્ફળ જતા લાગે! - 
ખડક તૂટે નહીં અને અજવાળું 
“ ખૂટેનહીં, 
મારે તૂટવું કે ઓગળવું જ નથી. 

સદીઓથી અંધારું અજવાછું 
, -ગ્રીલતો ઝૂલાવતો આવ્યો છું 
પરંતુ હું ઝૂલી શકતો ી 


 - કેખુંલી શંકતો નથી. 


અજવાળું મને ભટકાઈને 
' પાછુંવળી જતું નથી, 
મારી આસપાસ થઈને 
. ચાલ્યું જાય છે, દોડી જાય છે. 
મારે દોડવું છે છતાં...શું...? :- 
'મારે આકાશનેઃઆંળવું છે. 
પણ કેમ કરીને આંબું? 
શોધું છું મારા કપાયેલા હાથ 
અને પાતાળે ઉતરી ગયેલા પગ. 
વર્ષોથી અંધારાની સ્થિત્રજ્ઞનાએ 
' મારામાં જડતા ધારણ કરી છે, 
માટે જ અજવાળું ર 
સરકી જાય મારી આસપાસથી 
ી નતમસ્તક... ! 


નાચે તાતા થઈયા! / ર૬ /ેશ્ઈ 


કૌણે આ આકાશ ચીતર્યું 
 શચોાંદો-સૂરજ-તારા, 
કોણે વન વન બાગો સજર્યા 
ફૂલના રંગ-કૃવારા? 
કોણે સ્જર્યા ઝાકળ મોતી 
કીડી કેરી આંખો, 
કૌણે સ્જર્યાં ઝરણાં હરણાં 
પતંગિયાની પાંખો? 
ચીતર્યા કોણે મેઘધનુ ને 
રંગબેરંગી મોર, 
મધમીઠા આ સજર્યા કોણે 
કૌકિલિના કલશોર? 


છમ્મલીલી આ ધરતી 
] રંગરંગ વાદળીઓ, 


કોણે ચીતર્યો જુઓ મોજથી 


વહાલભર્યો આ દરિયો? 


કોણે સર્જી માવડી- 


ઘરઘર બાળ કનૈયો, 


નેહભરેલાં નયણાં સામે 


_ નાચે તાતા થૈયો. 


કવિ” 3 [૧૯ 


(૧) રી 
દેશ્ય બદલાતાં રહે પળપળ ભીતર 
ગાઢ અંધારા પછી ઝળહળ ભીતર 


ડાળ તૂટવાની પીડા છે વૃક્ષને 
હું નિહાળી ને થતો બળબળ ભીતર ' _ 


આભમાં એકાદ વાદળ આવતાં 
એક ઝરણું થઈ જતું ખળખળ ભીતર 


શબ્દનો વિસ્ફોટ થાવાનો હવે 
ક્યાંક લાવા જેમ-છે ફળફળ ભીતર 


ગાઢ નિદ્રામાં સુતા હો આપણે _ 
ને છતાં થાતું કશું સળવળ ભીતર- 


અનુભવ થતાં નથી./ જર /જેંઝ4/ 
# સારા અને ખરાબ અતુભવ થતાં નથી * 
લૌકિક રીતે જાણે અમે જીવતાં નથી 


ઊભાં રહી ગયાં છે હવે*ચાલતાં નથી 
થાકી જનાર ક્યાંય વધુ ઊભતા નથી. 


સપના નિહાળવાનું હવે મન થતું નથી . 
બસ ઊંઘતા નથી'કે હવે જાગતાં નથી. 


વાતાવરણ બહા૨ ઊભાં હોય એ રીતે 
મારી અતતુભૂતિમાં હજી આવતાં નથી 


ફૂલો મને ચૂંટીને ખીલે રોજ આંગણે 
એવા પસંદગીના દિવસ પામતાં નથી 


_ તતરમાંજે હતું તે બધું નીકળી ગયું 
પગથી માથા સુધી હજી ખૂંટતા નથી. 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૨૦ ર 


બે કાવ્યો / 6% ૬૪/૬૭ 


(૨) . 
ના સહજતાથી એ સીધી ઉકલે 
જ * કેમઆ પગલાંની લિપિ ઉકલે * 
મંત્ર બોલીને કરે તું ગર્વ કા 
- . ક્યાં તને મંત્રોની વિધિ ઉકલે 
પત્ર વર્ષો બાદ મેં વાંચ્યો કરી 
ને બધા અંર્થો ફરીથી ઉકેલે 


કેન્દ્ર જો મળશે સમય વર્તુળનું 
તો જ વર્તુળની પરિધિ ઉકલે 
એક છેડાને અગર વળગી રહો, 
ગુંચ આસાનીથી બીજી ઉકલે : 


કંકુ થાપા તો જ સમજાશે તને 
જો તને મીઢળ ને પીઠી ઉકલે 


ગરમી / જઝેઠુજ /જે 


આજે અટકળવાજાં વ્હેતાં'સારા ગામ શહેરે 


જંગી સેના કે દાવાન આસપાસને ઘેરે? 


એકર અગોચર કારીગરથી 

પો ધારઃકઢાયો તડકો, 

હણતો ખેતર, હણતો પ્રાણી 
છોલે પાકી સડકો! ' 


શણગોરલા સપનાં ડબે ઉરના જળની લ્હેરે 
જંગી સેના કે દાવાનળ આસપાસને ઘેરે?- 
કંટાળીને ચાર દિશાને હ 
" આભક્હેછેઆખું. 
ધરતી આપે જરા જગા તો 
' નરકસોંસરી નાંખુ 
જાત તીરની લાજશરમ શું એના હોય ચહેરે? - 


' . જંગી સેના કે દાવાનળ આસપાસને ઘેરે? 


ગઝલ / (₹8/%૮ ટેલ 


તેં તો માથું ઢાળી દીધું 


' બંધન પળમાં કાપી દીધું? 


સૌતા રસ્તા ખોલ્યા કરતી 


એનું પગલું ઠારી દીધું? 


કલરવ, ટહુકા કાલે આપ્યા 


:આજે ખેતર ખાલી દીધું. 


લીલી સૂકી જાણી નહોતી 


' સામે રણને રાખી દીધું. 
- આખર એણે એનું ભજવ્યું 


છેવટે તાળું વાસી દીધું. 


જિંદગીનો સાર આપી જાય છે 
-તું મને આધાર આપી જાય છે. 
હું કહું છું આટલું પર્યાસ છે 
તો ય અનરાધા આપી જાય છે. 
વું અને તું તું અને તું તું જતું 
તું મનેં ધબકાર આપી જાય છે. 


ફૂલ માગું છું અને આ જિંદગી. 


ડૂસકાં બે ચાર આપી જાય છે." 
હું તરસ વરસોવરસની છું તરસ 


. હું તરસને ધાર આપી જાય છે. 
' પાનખર ને પાનખર ને પાનખર _ 


,_ કોઈ વારંવાર આપી જાય છે. 


'ચાંદની' / ઝ/જેઝ ૪તે# 
ઝાંઝરી ઝીણી પહેરી નીસરે છે, ચાંદની, 
ઓઢણી ઓઢી હવાઓની ફરે છે, ચાંદની. 


ચોર પગલે, જળ ન જાણે એમ એ હળવે રહી, 
પોયણીના ગાલ પર ચૂંટી ભરે છે, ચાંદની. 


મોગરાની ગીચ ને માદક ઘટાની સોડમાં, 
રાત આખી વાત જાણે શી કરે છે, ચાંદની. 


એ ફૂંફાડો મારશે હો! સાચવીને ચાલજો, 
ઘાસમાં સાપણ સમી સરરર સરે છે, ચાંદની. 


વાદળોની પાલખીમાં આટલો શણગાર સજી, 
કોને શળવાને ધરા પર ઊતરે છે, ચાંદની. 


ગઝલ / #ે-૪ /"//&7 


આ અજંપો ને વ્યથાઓ રોજની 
શબ્દ પાણીદાર આપી જાંય છે. 


ધારણાઓ ધન્ય થાતી જાય છે _ 
તું હસીને ગીત ગાતી જાય છે ' 
એટલે ઊભો રહું વરસાદમાં * 

તરબતર પીડાઓ નહાતી જાય છે 


છેક છેલ્લે વારતાના અંતમાં 
લાગણીઓ ઓળખાતી જાય છે 
થોડી થોડી હોય છે ઠંડક અને 
આ પવનમાં લૂ ય વાતી જાય છે 
આવતી ને આવતી જે હોય છે 
એ જ પાછી દૂર થાતી જાય છે; . * 


ી કવિલોક : મે-જૂન : ૨૦૦૬ [૨૧ _ 5 


આજે 

મરજીવા બની' 
ભોંયરું ખોલી જોવું છે. 
અકળ અંધારું 

જામેલી ધૂળ * 

ને ગોંધાયેલી હવા 
ગૂંગળાવે આખું આયખું 
છતાં ભેજની ભીની વાસ 
ભોંયરું ખોલવા લલચાવે. 


ધક્કો માર્યો, 

દરવાજો ખૂલતાં 

ઝાંખુંપાંખું અજવાળું અંદર ફૂદી પડ્યું 
સૂતેલાં સ્મરણો જાગી ઊઠયાં 
અંદરનો સામાન 

સ્વજનોની જેમ જોવા લાગ્યો. 


જૂતા ફોટા પર 

હેતથી હાથ ફેરવ્યો 

ને દાદી ખોલી ઊઠયાં 

“તારા દાદા લાવ્યા'તા બધું શૉખથી. 
એક એક કરતાં બધું 

ભોંયરે ધરબાઈ ગયું હતું. 


સ્હેજ પગ ખસેડ્યો, 
ડબ્બાતે અથડાયો, 
પરાણે ખોલી હાથ નાંખી જોયો, _ 
હથેળીમાં'ફરવા લાગ્યાં 
, રંગબેરંગી ભમરડાઓ, 


ને ધબકવા લાગ્યો ભાઈનો હૂંફાળો સ્પર્શ' 


મિત્રોના હૂંફાળા હાથ.” 


* કવિલોક: મે-જૂન :૨૦૦૯૬ [૨૨ 


કાવ્ય/ £%/ ૪ટેક _ 


તળીયે મીઠો રણકો ડિ 
. લખોટીબની સરકવ લાગ્યો? 
“ પાઠવું, ઈંકવું, ઉડાવવું, જા) 2 

સરવા લાગ્યું. . 

લખોટી રમતી કય. 

કયારે પેન પકડી લીધી ને. 

ક્યારેફરવા લાગી . * 

કૉમ્પ્યુટરના કી-બોર્ડ પર . 

ખબર જ ના રહી... 

હાથ હ હલાવ્યો એટલે . 

આખે આખું ઘોડિયું હેતનો હિલ્લોળો બંતી 
હાલરડું થઈ થાવા લાગ્યું, 

માનો સ્પર્શ, 


. શ્વાસોચ્છ્વાસમાં મહેંકી ઊઠ્યો. 
પછી તો બધું ફેંદી ફેદીને જોયું 


દાદાની લાકડી, ભાગવતની ચોપડી 
બાપુની કલમને [કેત્તો 
હીંચકાના સળીયા, ફૉનસ.. 


નાના ઓરડાના સ્થિર અવકાશમાં 
આકાશ વિસ્તરવા લાગ્યું _ 


, પતંગો ઊડવા લાગ્યા 


અવાજો ઊઠવા લાગ્યા 

- પગરવ સ્પષ્ટ થવા લાગ્યા ી 
પડછાયા ઘસાઈને જવા લાગ્યા 
સમુદ્રની ભરતી જેમ 

બધું પગે વળગી પડયું, 

મને પલાળવા લાગ્યું, 

હું આઓગળવાલાગી * 

ભંગાર વગરના ભોંયરા વચોવચ.. 


ઘડિયાળને ત્રણ પગ 
માણસને બે 
એને બાર આંખો * 
- માણસને બે. 


ઘડિયાળ 
ટક...ટક.., કરતી * 
ટીપાયા કરે 

તન પર, મત.૫૨... 
પગ લૂલા કરે 

. હાથહૂંઠા કરે ' 
“કાન બહેરા કરે 
આંખ અંધ કરે. 


સમયના ઘસરકા પાડતી . 
દોડ્યા કરે એકીશ્વાસે 


રેત ઘડીથી ડીજીટલ વોચ સુધી. 


ક્ષણેક્ષણ તોડેફોડે 

કણકણ બનાવી સરકાવે. 
ખડકાવી દે રેતીના ઢગ 
માઇલો સુધી, યુગો લગી, 


અમાપ સમય આ અવકાશમાં 
ચારે દિશાઓ સંપીને 

એક થાય, 

ધ્રુવનો તારોધ ઓળખાય નહીં, 
રણ ઓળંગાય નહીં, 

જીવ રહેંસાય 

વલોપાત કરે 

છતાં, દોડે...દોડે... * 


ઘડિયાળ / દ%/ ૪૯ 


વ્યથાના ઢુવા ખસે 

આશાના મૃગજળ વહે 
માણસ છેલ્લા શ્વાસ સુધી દોડે 
તરફડે, કણસે 

મરશીયા ગાતી 

સમ્‌ સમ્‌ હવા વહે 

ઘડિયાળ 

રાહ જુએ છે રાતની. 


તેના ડંકા સાથે કરતો 

કાંટા સાથે ભમતો માણસ _ 
ભાગદોડથી દિવસ ભરી દે. 
પોતાના અવાજોમાં 
ઘડિયાળનો અવાજ ડૂબાડી દે. 
છતાં 

ઘડિયાળ રાહ જુએ રાતની 
માણસના ઊંઘવાની. 


રાતની શાંતિમાં 
ઘડિયાળનું રાજ 
મસ્તીથી બોલ્યે જાય 
ટક...ટક...ટક... 


દિવસભરની ઢસડાઢસડી પડી 
સ્થિર થાય ક 
ટેબલ ખુરશી _ 
ખોલ-ખંધથી અકળાઈને 

શાંત બને પેન પુસ્તક. 


પુસ્તકની વચ્ચે. 
બે હાથ ફેલાવી પડેલાં ચશ્મા ૨ 


કવિલોક : મે-જૂન ઃ ૨૦૦૬ [રડું “ 


સૂઈ જાય. 


દિવસનો ભાર-વહન કરી 
થાકેલાં બૂટ-ચંપલ 
નિષ્પ્રાણ થાય. 


બત્રીસ ઈચનો મૂંગો ટી.વી. સ્ક્રીન 
બોલતી ઘડિયાળને 
અપલક તાક્યા કરે. 


ચાંદનીપણ % ન 
ઉઘાડી બારીની બારસાખ પર 
ઊભી રહે. ખુશ ખુશાલ ઘડિયાળ 
ટક...ટક... અવાજથી 

ઘર ભરી દે. 


પલ્લવી, 
આ દેખાય સ્પષ્ટ દક્ષિણે ઊભેલું 
પણ મારી નજીક આવતું નથી 
દૂરથી ડુકલાયા કરે મને, 
હવે હું મને ગમતો નથી 
એટલે તો એને ઝંખું છું 

' પણ લાગે છે એને ય હું ગમતો નથી 
એનેય મારો ડર છે 
કદાચ હું એને પલોટી દઉં મારા ભેગું 
એ જ તરસ વચ્ચે 
એ જ તલપ વચ્ચે 
અને એ મારાથી દૂર ખસતું જાય છે 
વળી, ક્યારેક પાસે આંવતું દેખાય છે “ 
ક્યારેક જાય છે દૂર, ખૂબ દૂર.તારી જેમ 
અને આજે હું વસવસું છું 


જેમ વલવલ્યો છું તારા વગર ઓજ સુધી 


ક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૨૪ 


આજ સુધી / %ડલ# ૪૬૯ 


પરોઢે પંખીનો કલરવ 

છાપું ફેંકાવાનો છપૂ અવાજ 
માણસને જીવતો કરે . 
ચંપલ ચાલવા લાગે 

ચશ્મા વાંચવા માંડે ' 


_ પેન લખવા મંડે " ક 


પુસ્તકના પાના ફરવા લાગે _ 
ધીરે ધીરે બધું દોડવા લાગે... 


રોડ ઉપરના ને ઘર અંદરના અવાજોમાં 
ઘડિયાળનું ટક ટક... ડૂબવા લાગે છતાં 


રાત પડવાની રાહમાં 


* ઘડિયાળ બોલે જાય, 


સતત બોલે જાય... 


હું ક્યાં છું / કુક ર૦૬” 
આજે ક્યારેક ઊંડો શ્વાસ લઉં _ 


ત્યારે મંદિર સુગંધ એ જ પમાય . 
એકાન્તમાં વિચારવંટોળ વચ્ચે સ્થિર બેસું 


'ત્યારે શબ્દ એ જ એક રણઝણે . 
. છણથેળીમાં એકમેકને સ્પર્શતી રેખાઓ જોઉં 


ત્યારે સઘ આકાર એજ તરવરે . 
અરીસામાં ઓશિયાળું પ્રતિબિંબ નિહાળું * 

ત્યારે ચહેરો પાછળ એ જ ઝળહળે 

્રદુહ ટેરવાંને અચાનક સ્પર્શુ ી ી 
ત્યારે તર્જની'પર કવિતા લય બદ્ધ એ જ સળવળે 
હું.મને મળું ક્યારેક એકાન્તે, કયારેક કોલાહલે _ 
ત્યારે વચ્ચે એ જ ફરફરે 
હવે હું મને પૂછું- 

હું ક્યાં છું?'' 


આ સાંધ્ય-વેળ 
*/%/જેંહ ર/%# €/રસ૬૦” 
આ સાંધ્ય-વેળ હળુધૂસર દોર સાથે 
ને ટેકી ચરણ ભેખદ ઝાડ-ટોચે .. 
રહે ઊતરી, શ્રમિક સૌ લઈ શ્વાસ ઊંડા, 
* હેતાળો સમયં પાસ નિહાળી રાચ્યા 
આ પાંદરે તરુવચે બજરંગ દેરી, 
* જાણે ઠર્યું મન ઠબ્યું મૂળ ઠાણ માંહી, 
ના વિપ્ર ઘંટરવ પૂજન ભાવિકોનાં, 
અશ્વત્થ'ઓષ્ઠ પેર ફૂજન વે :્છચા! 
કોઈ નમે, સ્તુતિ કરે, વર મૂક માગે, 
સામાન્ય સૌ પણ પ્રભાવ વિશિષ્ટ લાગે! 
' લો, સાંઝ તો ઢળી, હે રજની પધારે 
ધીમાશથી દ્રવ ઝમે, મૃદુ મીંડ બાજે . 
સંધુય આ રુમઝુમે, રસરાસ-લીલા 
ઊંડે ગયો, ઉપરિ સોહમ ઘાટ ખૂલ્યા! 
બાળે / ૪#ઝ ૨/૬૭/ 
એ બળે કોઈ જો અગર બાળે : 
આમ દીવો કદી ન ઘર બાળે _ 
*_ કોઈ જોરુ-જમીન જર બાળે 
એક બાળક અહીં ઉંદર બાળે : 
પૂછશું રોજ બાળનારાને ._ 
શું મળે છે ઉપર ઉપર બાળે  _ 
મારી અંદર ઊડી રહી છે રાખ _ 
 હુંમનેબાળતો વગર બાળે . 
. આનગરગામનો ઉતારજ છે : 
- ખુદ નગરવાસીઓ નગર બાળે 


7 


ઊડે સુધી / કરટ ગ)સ્ફ/% 
આંસુ, ઈચ્છા, રાગ છે ઊડે સુધી, 


* આગછેબસ, આગ છે ઊડે સુધી. 


થાય દંષ્ટિપાત ભીતર સ્હેજ તો- 


* એક અદ્ભુત બાગ છે ઊંડે સુધી. 


આજ માં જીવું, ઘડી ગઈકાલમાં : 
મન તણાં બે ભાગ છે ઊંડે સુધી. 


છો કહે દુનિયા ગમે તે વારતા; _ 
લાગણી બેદાગ છે ઊડે સુધી. 


સાંઈ'બીજું કૈ ન માગે દિલ હવે; 


* ફક્ત તારી માંગ છે ઊંડે સુધી. 


હોય છે / ર૪ જ. હ/સ/જિય/ ી 


ક્યાં બધે દિલથી જવાતું હોય છે, 
એટલે કાયમ થકાતું હોય છે! 


- સૌફરે છે આમ તો દેશાવરો, 
* લોયઘરનેક્યાં વટાતું હોય છે. 


“કાયમી કોઈ દશા હોતી નથી, 


બે-ઘડી ધુમ્મસ છવાતું હોય છે. 


. એકખુલ્લી પાઠશાળા છે જીવર્ન, 


કંઈ ને કંઈ હરપળ ભણાતું હોય છે.- 
નામ ક્યાં આવે છે હોઠે કોઈનું, 


_ તોયભીતરકૈંરટાતું હોય છે! * ' - 


તાપ ભાદરવાનો વરસે તીર થઈ, '' 


. નેઝરણ ભોળું ઘવાતું હોય છે! * 


કવિલોક: મે-જૂન: ર ર 


કૃષ્ણ કાવ્ય / ઈન્ટર ૨/૪ 
શ્યામ જુવે રાધાની વાટ! 


અણસાર મળે ના કયાંય અને છે સૂના સર્વે ઘાટ 


અનેક ગોપિયું અંગે તોયે દિલમાં રહે ઉચાટ 


બ્જાર, પાધર, આંબલિયામાં હડીયું કાઢતા આમ 


વિહ્વળ વિહ્વળ દીઠા કદી કોઈએ શ્યામ 
શ્યામનું હેયં મૂકે દોટ ને શ્યામં જ રે'ના કેડે 
મુરલી અટકી જાય અધરપે સૂર ને એકે છેડે 


શીંકે આજ સલામત માખણ આ જ ન ફૂટ્યું બેડું 
ના ચીરની ચોરી આજ થઈ ના થુયં આજ કો ચેડું 
' આજ શ્યામની આંખ્યુમાં જઈ બેઠાં યસુના નીર 


આજ શ્યામને રાધાનું હૈયું મળ્યું લંગીર. 


ગઝલ/ રન ૪/રે૪ 
હોય અંગત તેટલાથી તો ભરોસો થા્‌ય ના, 
પોતીકી છાયાને માથું ટેકવી દેવાય ના. 


માત્ત કે ના માન અંતર આપણી વચ્ચે વધ્યું, 
- ત્તોયના તો શબ્દ મા એમ કેં પડઘાય ના, 


બ્ારનો શ્રાવણ ભલે કોરો જતો હો તારે શું? 
_ આંસુઓને એમ કૅવ્હેતાં મૂકી દેવાય ના. 


*જોમારા ભાગનું આકાશ દીધું છે મને, 
' વૈપછીએ કેમ મારી બારીએ ડોકાય ના. 


મોરના ટહુકા તું મારા શહેમાં શોધ્યા ન કર, 
મોર શું અહીં મોરની છું પણ હવે દેખાય ના. 


_ભાગ્યરેખા હાથમાંથી ભાગ્યમાં આધી નહીં, 
“ય મારી જિંદગી કૈં મોત્તમાં પલટાય ના. 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૯૪ [૨૬ 


ભજન / ઈન્દ્ર ૪/૯ 
મંદિર બાહર સીરાં ઝૂરે! ી રી 
અંદર બેઠો મુરલીધારી છેડે રાગ બિહારી 
નાચે મીરાં તનમનવારી છોડી દુનિપા સારી ' 
વ્હાલમને વળગ્યા વિન રે'વું બીનપાની મીન જેવું 
અંતરની આરતની જવાળા પીગળે,નહિ પુજારી . 
પળપળમાં પીગળતી મીરાં રામથી દૂર કબીરા 
બીન દેખી મૂરત પર જાતી આખું આયખું વારી 
ગામગપાટા હૉંકે ચૂકેના ધ્યાન કદી પાનિહારી ' 
એમ મગન મીરાં મતવાલી મરકતાં ગિરિધારી 
એક મરદ મુકુટશિરધારી બાકી છે સૌ નારી. 


, મૂર્તિ મહીં સમાઈ મીરાં સબ દેખત બલિહારી ..' 


ઇતિહાસથી તાતો 
9૪%ન ૧/૧૮ શ૯ન્‍” 


જીવતા છો ત્યાં સુધી છે શ્વાસથી નાતો, 
તૂટતા જોડાઈ જાશે લાશથી નાતો, 


દીવડા માફક નથી પ્રગટાવવો પડતો, 
'સૂર્યને સીધો જુ છે અજવાસથી નાતો. 
અશ્વુઓને જીભથી ચાખી જુઓ મિત્રો, 
હોય છે સહુ કોઈને ખારાશથી નાતો. ' 
તથ્ય પંખી પિંજરાનું પૂછતું કાયમ, “ _ 
છે અમારે ઝાડને આકાશથી નાતો. 


આજ નહિ તો કાલં મારી નોંધ લેવાશે, 
શબ્દથી જોડ્યો છે મેં ઈતિહાસથી નાતો.' 


કાવ્ય/ ર/જેન્ટ્ છટેજ 


સમયના બોગદામાં _ 
ગૂંગળુંવાળીને પડી રહેલી સ્સૃતિઓ, 
બાળપણનું પીડલું 

પુસ્તકો, પસ્તી અને જિર્ણ પતો 
ફરીફરીને-ચોઠવર્તાં ઘાય- 

હાશ ઉડલી ગયું કશુંક, 

ત્યા ફરીથી ગૂંચવાય 

આવતી ક્ષણો, 

થાકનો કર્રડિયો આભ ભરાતો જાય 
અંદર બેઠેલો જીવ 

ચૂંગળાતો રહે. 


ષ્છી ર 

પુસ્તકના પીળા પડેલાં પાન સમદુઃખીયા લાગે 
ચર્મ્સન્ે ઘસાયેલો કાચ 

બદલવાનું મન્‌ ના થાય, 

આંખ જાણે 

બૈધ ્ઘાડેયાળ જેવી લાગે 

અને 

પગલાંય ઘસાતી જાતત જેવાં ભાસે. 


ત્યારે, વહેલી સવારે . 
દૂધ પી સૂંછ સાટતી બિલાડી 
દ્ધ જોડે તડૅકોય ચાટતી. જોઈ 
ન વે ઘડીક કિરણ ફૂટે ફટ. 

ડં ઉકેલાતો લાગે. 


ક દ 


અને 

સથી સાંજન્ર 

આઘસતા સૂર્યને પોતાના પાલવમાં 
સંતાડતી વૃદ્ધ બા 


પ્રકાશના હાલરડાં ગાય 
બીજો છેડો ઉકાલેતો લાગે. 


પણ 

સીસકોલ, રીસીવ કોલ 

અતે ડાઘલ કોલની ભરમારમાં 

જુ 

તતે જીવતી ઘટનાઓ ભૂલી જવાય, 


કશુંક પકડવાં દરરોજ પુસ્તક પકડું * 
વાંચતા-વાંચતા પુસ્તકનો 

પાન નંબર ભૂલી જવાય 

અનેપ્રકરણ વાંચ્યા પછી ખબર પડે 
ફરીફરીને વંચાય છે. 

એનું એ જ પ્રકરણ. 


વીતેલાં પચ્ચાસ વર્ષ 

પ્રાગ એતિહાસિક સમયથી જાણે 

ચાલ્યા આવે છે આમ, 

અને મોબાઈલમાં રીસીવ્ડ ઘયેલાં છેલ્લા 
કોલની જેમ 

હજુ મને સાંભળવા આતુર છે. 


લખાયેલી વાર્તાં, કવિતા અને ઘણુંબધું 


એકાએક પૌરાજ્ઞિક કથા જેવા ભાસે 
ગૂંચ અને ગોઠવણમાં ગખડે જતાં 
પ્રત્યેક દિવસ 

છડી પોકારી 

મને બોલાવે ત્યારે 

વૃદ્ધમા અને બિલાડીને. 

ગળે વળગાડ “ 

સમયનું બોગદું ઝળહળતું લાગે. 





ડવિલોકઃ મે-જૂનઃ ર૦૦૬ [“ 


સમયે સમયેર “ 
એક લક્કડખોદ કોચે છે 
સડતું થડ 

છતાં પડતું નથી દર _ 

એના આવવા જવા વિષે 
કોઈને કંઈ ખબર નથી. 


સહુ પહેલાં એ આવેલું 
પડછાયો થઈને 
પછી ઊડતું રહ્યું * 
ઘોંઘાટના જંગલ રચતું. 
ડાળ ડાળ પર ફરી ફરીને થાક્યું 
તોય કોચી શકાય તેવી ી 
જગ્યા મળી નહિ. 
પછીઃતે બની ગયું 
કુહાડી જેવું કઠોર . 
કુહાડી જે શબ્દ વાઢે 
કુહાડી જે શ્વાસ વાઢે 

' કુહાડી'જે ખોદયા જ કરે 
ખખડતો બોદો અવકાશ- 


તે ઊડી જાય તેની રાહ જોતું 


» અડધું.સડેલું મૂળ 


ઊડે ને ઊંડે વિસ્તરતું રહ્યું. 
દરેક પવનના સુસવાટા 
તેનામાં પ્રાણ પૂરે. 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૨૮ 


, સમય/ ર/%ે% પટેન 


દરેક વરસાદના ઝાપટાં 

તેનામાં અવનવા દ્વાર ખોલે, 
ખીલું ખીલું થતી કૂંપળ જોઈ : . 
કોઈ લઈઃલે હાથ અચાનક 


' તેમ લક્કડખોદ ઊડી જાય' * 


ક્યાંક 


ડી સ ગાડીમોટ છુક : 


ડાળીઓ આકાશ'ખૂંદે 

ને ફળફૂલ 

પવનનો જીવ બની ઊંડે. 
રેસેરેસામાં 

'કલરવતું જળ ફણગી ઊઠે, 


ફરીને જ્યારે તે લક્કડખોદ પાછું 


_ પોતાં ઘર રચવા આવ્યું : 


 . વૃક્ષને લીલુંછમ જોઈ 


ઊડી ગયું 
ખોદયાં વગર. 


. વૃક્ષ, એ અદશ્ય થાય ત્યાં સુધી _ 


પાંદડે પાંદડે જોયાં કરે 
તેની પાછળ હિલ્લોળાતો પથ. ' 


દરેક વૃક્ષ 


' રાહજુએછે 


એકલક્કડખોદની * 
ફરી ફરીને ફૂટવા માટે, 


શંખ / ર/%“% ૬4 


'શાંત સાગરના સ્વપ્ન સાચવતો ' છતાં 
અફળાતા મોજાનો ચિત્કાર સાંભળતો, સંગ્રામની ક્ષણો આવતી નથી. 
જળ વિનાના કૉંઠે' ' કે સંભળાતા નથી _ 
શંખ પડ્યો રહ્યો છે. હણહણતાં સફેદ ઘોડાના ડાબલાં, . 
' ક્યારેક તે ફૂંકાયો હતો સાંગોપાંગ, બહુ બહુ તો ર 
તે ધ્વનિત કેફ શંખ ફૂંકાય છે ક્યારેક 
જુ તેને જીવાડે છે. ી * મંદિરના બંધિયાર અંધકારમાં ગૂંગળાતો, 
પણ, ન દરિયો મૂંગો-મૂંગો શંખ, નાનકડાં છીપલાની જેમ 
રાત દિવસ કણસે છે. મોં વકાસી જોયાં કરે છે, 
ડૂબતા દરિયાને બચાવવાં અંદર બહારનો મસમોટો ખાલીપો. 
હરેક પળે હવા જોડે ક અવકાશને બાથ ભરી 
કહેણ મોકલે દૂર-સુદર... સ્થળ પર સ્થિર પડ્યો રહ્યો છે 
અને ચૂપચાપ પડ્યો-પડ્યો અને જળનો જીવ. 
હોડીના સરવાના અવાજની રાહ જુએ, શંખ ફૂંકાતો નથી 
હલેસાના હંડસેલાઓને યાદ કરે. શંખ ફૂંકાતો નથી 
* ર શંખ ફૂંકાતો નથી. 
ગઝલ / ર૭૪ «/ર/જેજ/ ર ી 
છાતી ઠોકી બોલ મનવા, “ 
સઘળું પોલંપોલં મનવા. 
લ્હેર ભગવો પ્હેરી આવી, 
ભીંત આખી ખોલ મનવા. 
દીઠી'કોણે આવતી કાલ? 
આજ છે અણમોલ મનવા. 
' મૌન રહેવું છે વિકટ બહુ, “_ 
એટલું બસ બોલ મનવા. . 
રામ.રાવણ સૌ અદ્વિતીય, 


જાતને નાં તોલ મનવા. 


કવિલોક : ચે-જૂન :.૨૦૦૬ [3૪ ........ 


મૂળની વાત / ર/%ે ૪ટેજ 


ફૂલ જેવી હઘેળી 

ઝાંખરા જેવો પંજો થાય 

ત્યાં સુધી બસ _ 

નખ્‌ જ કાપ્યા કર્યા. 

ટેરવામાં ઝાકળ બિંદુ ઝમે 
તેની રાહમાં તે રાહમાં 

મૂળ સડી ગયું. 

હથેળીમાં ચાંગળું પાણી ભરી 
તરસ છીપાવવા ધસ્યા પણ 


તરસ છીપી નહીં, 
ને પાણી ઊડી ગયું વાદળ રચ્યાં વગર. 


પગ જેવા પગ પણ 
પવન પાવડી થવાત્તા સ્વપ્નમાં 


થઈ જવાનો / ર/2૪ «/૪/જે*/ 


દશે દશ દિશાનું સ્મરણ થઈ જવાનો, 
સકલ સૃષ્ટિમાં વિસ્મરણ થઈ જવાનો. 


સ્વભાવે સહજને સરળ થઈ જવાનો, 
કણે.કણ મહી હું ગ્રહણ થઈ જવાનો. 


શબદ છું રજૂઆતનો પ્રાણ છું હું, 
જબાને જબાને રટણ થઈ જવાનો. 


ભલે સર્વ દુઃખો બહુ કારમા હો, 
જરા હું વધારે કઠણ થઈ જવાનો. 


રહું ખીલતો હું સતત જે જગામાં, 
તહીં દૂઝતો એક વ્રણ થઈ જવાનો. 


પહાડો મહીં ચાલવાને'નિરંતર, 
તરલતર વહેતું ઝરણ થઈ જવાનો. 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૩૦ 


પાષાણ થઈ ગયાં, 


હવાઃવહે કે ન વહે “' 

.શ્વાસ એકધારો શ્વસે જાય _ 

જેમ વાળ વધે જાય 

દૈષ્ટિ ઝાંખી થાય 

ને ધુજતા હાથથી 

સમયની લાકડી પકડી ચાલતા દાદરો 
હાંફી જાય. 


હૉંફમાં ને હાંફમાં 
હંસની પાંખોનો ફફડાટ 
ફરી વળે બંધ વિશ્વમાં. 
અજાણ્યાં સરોવરના 
કિનારાની શોધમાં. 
સડેલાં મૂળ વધે જાય. 


અડધે મારગ / ૮/ર&”# %₹ . 
સાથ ચાલતાં અરે! તમે તો ખૂટી ગયાં 
અડધે મારગ સાવ અચાનફ્‌ છૂટી ગયાં... 


ધૂળધોયાને ઢગલો ધૂળમાં મળતો એક જ કણ 
એવી રીતે તમે મળ્યાને જીવી જાણી ક્ષણ _ 
રોજ મહેકતા શ્વાસોમાં, પગલાંઓમાં હું ફરતો . 
હોઠ જરી જ્યાં ખૂલે ત્યાં કલરવ હું એમાં ભરતો 


_ પીંછા જેવી યાદ ખેરવી ઊડી ગ્યાં... 


ફળિયું, ઉબર,'ભીત, બારણું, ઘર આખ્ખું નંદવાણું 
તમે ગયાં તે દિવસ અને આ થીજી ગયેલું વ્હાણું 
પાંપણનાં હલ્લેસાં લઈ આંસુનો દરિયો તરતો 
વિસ્તરતું પોલાણ ભીતરનું ખોલીપાથી ભરતો 
રેતી પર ચીતરીને ફૂલો ભૂંસી ગયાં...” 


ચાર ગઝલ / ગુજ 6૪/5૪/% 


(૧) ખૂબ અઘરું દોસ્ત, સુંદર ચીજનું દર્શન થવું, 
છેક દુર્લભ એટલે અનિવાર્ય છે રક્ષણ થવું 

ગીત ગાતા કાંઈ ઝરણાનું અચાતક થંભવું, 
એટલે કે વન, વનેચર-વૃંદનું સદ્ગત થવું 
" કૌઈના અપકાર સામે સહેજ પણ જોવું નહીં, 

એ રીતે પણ સહેજ બળવત્તર અને શમરથી થવું 
આંખ ભીની, કાન સરવા, જીભથી થોડી મીઠાશ, 
- ક્યાંયથી આવી મળે તે આપણું ગદગદ થવું 
શ્વાસ લઈને મૂકવાની પેરવી પ્રત્યેક પળ, 

નિત્ય નૂતન યુદ્ધ માટે કેટલું રાજધજ થવું. 


(૨) ખૂબ અઘરું દશ્ય જેવું રૂબરૂ, ધાતરવડી, 

_ જડ થયેલો, શી રીતે હું નિર્જરું, ધાતરવડી? 
ઊંનાં ઊનાં અશ્રુનાં શ્રાવણ ધરું, ધાતરવડી, 

ક્ષીણ તારી કાય શેનાથી ભરું, ધાતરવડી? 

આજ સઘળી આંખમાં તારી જ તડપન જોઈ છે, 

લાગણીનાં જળ સકળ વહેતાં કરું, ધાતરવડી. 

રક્તધારામાં સિંચેલું માટીમેલું મુજ વતન, 

સાંભરે ક્ષણ-ક્ષણ અને તુજને સમરું, ધાતરવડી! 

નેહડાની આહીરાણીનેય કામણ આપતાં 

ખાલીખમ તારે કિનારે થરથરું, ધાતરવડી 

જે ધરાએ વસ્્રહીણી જાતને પોષી સતત, 

એ ધરાને ફલેટમાં ક્યાં નોતરું, ધાતરવડી? 


(૩) રાનાપીલીવાનીજા 

ખૂબ અઘરો લાગતો ઉત્તર,-સવાલનો 
પણ, સરળ વ્યવહાર ઉપાકાળ - સાંજનો 
રંગ શતોચોળ જ્યાં ખીલે સવારનો, 
ઊભરે છે આંખમાં ઠસ્સો ગુલાબનો 


રંગ નારંગી પછી છલકાય સૂર્યથી, 

કેક પણ ચઢતો રહે કેવો કમાલનો . 
રંગ પીળો સૂર્યમુખી અંગ પર મઢી, 
અર્ધ્ય સૂરજને ધરે ક્રિયાકલાપનો 

રંગ લીલો આંખમાં રોપ્યો છે ત્યારથી 
હાથ તડકાનો ધરે છાયો ઉજાસનો 
વાદળી વરસી પડ્યો છે રંગ તો હજુ- 
પગ ઉપર પ્રભાવ છે મૂળનાં સ્વભાવનો 
નીલરંગી આંખ છે કે નીલમણિ છે એ? 
કોઈ પત્તો આપશે એનાં મુકામનો? 
જાંબલી રંગો મહીં રંગાઈ છે ગઝલ, - 
રાગ સંધ્યાનો કહો છો, એ છે રાતનો' 
એટલું પામી ગયા તો યાર પામશું, 
પ્રશ્ન કોઈ મૂંઝવે જૂદી જ જાતનો! 


(૪) ખૂબ અઘરું દશ્ય જોવું રૂબડું, ધાતરવડી, 
જડ થયેલો, શી રીતે હું નિર્જરું, ધાતરવડી? 
ઊનાં ઊનાં અશ્ચુનાં શ્રાવણ ધરું, ધાતરવડી, 
ક્ષીણ તારી કાય શેનાથી ભરું, ધાતરવડી? 

આજ સઘળી આંખમાં તારી જ તડપન જોઈ છે, 
લાગણીનાં જળ સકળ વહેતાં કરું, ધાતરવડી, 
રક્તધારામાં સિંચેલું માટીમેલું મુજ વતન,” 
સાંભરે ક્ષણ-ક્ષણ અને તુજને સમરું, ધાતરવડી! 
નેહડાની આહીરાણીનેય કામણ આપતાં . 


ખાલીખમ તારે કિનારે થરથરું, ધાતરવડી!  * 


એ ધરાએ વસ્ત્રહીણી જાતને પોપી સતત, 
એ ધરાને ફલેટમાં ક્યાં નોતરું, ધાતેરવડી? 





ર 


ટ 


સાંજ ઢળી જો / ૪% ર/૨% “જેલ/૪ર' 


ચાલને જોવા જાઈએ રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી, 
એનાં ગીતો ગાઈએ રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી, 


વ્હેલો લાલઘૂમ ઊગ્યો રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી, _ 


થાકેલો હવે બૂડ્યો રાજ! સાંજ ઢળી જો. સાંજ ઢળી, 


ચણવું છોડીને ચકલાં રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી, : 


નીડે પંપાળે બકલાં રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી. 


સીમથી ગોધણ વળીયું રાજ! સાંજ ઢળી જો.. સાંજ ઢળી, _ 


આભે રજમાં ચડીયું રાજ! સાંજ ઢળી જો. સાંજ ઢળી. 
કોમળ વા લ્હેરે વાતો રાજ! સાંજ ઢળી જો.. સાંજ ઢળી, 
ખબરું પૂછતો જાતો રાજ! સાંજ ઢળી જો.. સાંજ ઢળી. 

. ઝાલર મંદિરને ખોલે રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી, 
બમબમ સૌ ભોળા બોલે રાજ! સાંજ ઢળી જો સાંજ ઢળી. 
ગગને મોતીડાં ચમકે રાજ! સાંજ ઢળી જો સાંજ ઢળી, 
દેખાય ઠમઠમ ઠમકે રાજ! સાંજ ઢળી જો... સાંજ ઢળી. 
દીવાઓ ઝાકમ ઝોળે રાજ! સાંજ ઢળી જો.. સાંજ ઢળી. 
અંધારને ફંગોળે રાજ! સાંજ ઢળી જો સાંજ ઢળી, 

નીંદર ઝૂલે જ ઝૂલતી રાજ! સાંજ ઢળી જો. સાંજ ઢળી. 
સપનામાં જઈ ડૂલતી રાજ! સાંજ ઢળી જો.. સાંજ ઢળી. 


આવે છે/ જરત /જૈટુ% ' 
અહીંથી પાછા જવાનું આવે છે 
કેમ મૃત્યુ થવાનું આવે છે? 
જીવવા જેવું કંઈ નથી તો પણ 
_ કેટલું જીવવાનું આવે છે!, 
સર્વ ઉત્તર છે ભીતરે મોજુદ 
' તે છતાંપૂછવાનું આવે છે 
હોય તકદીરમાં તડપવાનું “ 
_, સાથ તડપાવવાનું આવે છે ' 
અન્ય કંઈ યાદ રાખવાનું છે 
એથી કંઈ ભૂલવાનું આવે છે 
ધીરે ધીરે બધું તજાય અને . 
ખુદને અપનાવવાનું આવે છે! 


નજીક ગયાં / જરત /જેઝુ# ' 
સ્વયમથી દૂર અને અન્યની નજીક ગયાં" * 
વિચાર જાણે કે મંતવ્યની નજીક ગયાં.*' 
નજીક કોઈ ગયા છે સુગંધની કેવળ '' 
ને કોઈ ફૂલના લાવણ્યની નજીક ગયાં - 
હજી-નિહાળીઃરહ્યાં છીએઃરોજઃસપનાઓ. 
બધીય બાજુંએથી તથ્યની નજીક ગયાં. 
અગાધ શૂન્યમાં તે ઓગળી ગયાં જાણે- .- . 
ગયાં છે ક્યાં જે અહીં સત્યની નજીક ગયાં. ' 
ગમે તે બાજુ વહી જાય તે નદી લઈને * 


ગયાં સમુદ્રમાં, સાતત્યની નજીક ગયાં, 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૩૨ 





રકા. 


બંધ આંખે / ૪ંઝ% ર/૦% જનેહ/જર” ગુજરાતની ભૂમિથી / ૪% ર/૦% જ્જેહ/તુર” 


(બાલગીત) (બાલગીત) 

* ફેરકૃદેરડીફરતાં રાજ! બંધ આંખે. હે...એવો અષાઢ વરસે છે આખા માસથી, 

। નવીન સપને તરતાં રાજ! બંધ આંખે... વરસે છે કંઈ ચારે બાજુ રોજ રે! 
વસંત આંબે મ્હોરે રાજ! બંધ આંખે... ગુજરાતની ભૂમિ દુકાળ નાઠો છે દેખી વેગમાં. 
કોકિલ કંઠે ફોરે રાજ! બંધ આંખે...  છે..* એવાં હરખે પંખીને હરખે માનવો, - 

“વર્ષા વાદળાં લાવે રાજ! બંધ આંખે... હરખે છે કંઈ વગડાનાં વનેર રે! 
ખેતર સઘળાં વાવે રાજ! બંધ આંખે. શગૅજરાતની ભૂમિ દુકાળ નાઠો છે દેખી વેગમાં. 
શરદે દીવા થાતા રાજ! બંધ આંખે... હે... એવાં સોહે છે ગગનમાં જતાં વાદળાં, 
ફળિયે ફળિયે ગાતા રાજ! બંધ આંખે.. સોહે છે કંઈ નદી વ્હેતાં નીર રે! 
હેમંત સાફ ચળકે રાજ! બંધ આંખે. શગેૅંજરાતની ભૂમિ દુકાળ નાઠો છે દેખી વેગમાં. 


ર 


કામે નિશ-દિન ઝળકે રાજ! બંધ આંખે.. છે... એવાં મલકે ખેતરતે મલકે ખોરડાં, 


શિશિરે પાકે બોરાં રાજ! બંધ આંખે.. પ ના મ ન રખી વેગમાં 
પરમ બમગીન માણ રજા બંધન. છ”. એવા લર નાવિકત લર નાવ, 
છાંયડો ન કો' ટાળે રાજ! બંધ આંખે.. હ્હેરે છે કંઈ મોરલાના ટહુકાર રે! ક 
ચક્કર ખૂબ જ ચઢતાં રાંજ! બંધ આંખે.. . ગુજરાતની ભૂમિ દુકાળ ને પ ર ક. 
તૂટર્યા સપનાં પડતાં રાજ! બંધ'આંખે.. હે... એવાં સરવર છલકાયાં ગામેગામનાં, 
- છલકાયાં છે કોઠીને કોઠાર રે! 

ગુજરાતની ભૂમિ દુકાળ નાઠો છે દેખી વેગમાં, 
હે... હવે આવતે વરસે વેલેરો આવજે, 

બોલે છે કંઈ અબોલા સૌ જીવ રે;  . 

ગુજરાતની ભૂમિ દુકાળ નાઠો છે દેખી વેગમાં, .. 


વિ 


અનુવાદ - 
અનુવાદ : મહેશ જાની 


દષ્ટિ જતાં. - 0॥ઊ ઊીં5 8110૯55 

(3ુજરાતી રૂપાંતર) સિ. જ 

૪યારે વિચાર્યું કયાં ગઈ આ મારી દષ્ટિ સભર કારક જહા 

ખડધા થયા દિવસો મારા, અકળ કાળમીંઢ જગમાં ' . 310111 ॥0)..02)6, 11 115 તર: 070116 તાલ કતલ, _ 
અને વળી જે એક કસબ મારો, છુપાવી શકે મરણમાં &॥6114 010 ૧1લ॥ 310 15 00010 10 તંઇ, 
રહેશે તે હવે નિરર્થક, પણઝંખી રહ્યો આતમ 'એને' સતત. 1.0ઉંછુઉં પ્ર! 11 પડરરાટડડ$, 11011 103 5001 11012 0011 
સેવા પ્રભુની કરવા જ સારુ, અર્પણ કળા કરી રહ્યો છું, 105૯00 101૯0711 00% 1/81:01; 216 [ઝહડ૦॥ા . 
તેથી કરે ન પજવણી, વેળા આવે-જયારે અંતિમ ક્ષણોની 143/ 11૫૦ 82201111 10 10 1દાપાળાં॥ટટ લોબ, 

કેમે કર્યું નહીં ઉચિત અનુયોજન, મારી આ સોગાતની 100111 006 ૦%તલ 080 - 180011, 1811 ઉંલા૪'ત? , 
લીમ આત્મા આપે ઉત્તર શું? મૂર્ખ ! જાતને પૂછી રહ્યો છું, 1 0િળતીં) 8ડાદ, 3 41॥લા૦ 10 9000 

પણ આતમે દીધો ઉત્તર બધાને - 'એને' શી જરૂર તારી વળી, 11781 100111૫8, 5001 124165, 006 60111 101 1૯૯ 


તારી, તારા કર્યા યા કલાપની, રી 81 લ 1041'5 011, 01 15 0101 કાડ, 8110 065 

એ તો નિરાકાર, નિઃશંક જુએ આ સકળ સૃષ્ટિ, 8૯41115 ॥116 )/01:0, 110) 500 1111 0631, 5 ડજ્ઞાટ 
જરૂર એમને કક્ત તારી શ્રદ્ધા-સબૂરીની, 13 11181). 1110150165 ક 5 916 $0ટલ્લ 

અગ્રદૂત હજારો તત્પર, એક 'એની' હાક પર, 416 [2051 ૦'' 1॥લ 000 ૦૦૯ત॥ 111011 ॥ટડા: 


તરી જતા સાત સમંદર કામ ડરવા ક્ષણેક્ષણ, 
શાતા એમને શી વળી? કરવી જેમને તો ફરજ અદા, 
એ જ એમનો અગ્રદૂત, જે બનતો સાધક પળેપળ. 


1110) 2150 $૯1૧/2 ૫010 0111) 3116 વાઉ પ/તા1€, 


પ 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૩૪ 


તિરસ્કૃત સોનેટ શીર્ષક ા 85201 ॥01 501॥ભ ન ટે 


(ગુજરાતી રૂપાંતર) . 80પડક તાત ર 

(₹' મા કરો તિરસ્કૃત સૉનેટને, વિવેચક! 50011 801 [102 50110, રા, પી 
નારાજ કેમ એનાથી વળી, ી 2, -ળ4॥ટકડ 0115 પડા 000,311 50 જ મ . 
ભવ્ય ભૂતકાળ જેનો ભૂલી ગયો, જે ચાવી વડે, ૭॥81:૮500દ0 પાઉલ લત ઊંડ લાત, ટ પદો)” ક 
શેક્સપીયરે હૃદયે જગાડ્યું અને મધુરપ વડે, 0111ડ $પ! 1૫1૯ ૪૧૪૯ €25€ 10 પદા ખા ન 


આ વીણા ઝંકૃત થઈ, આપી શાતા 'પેટ્રાક'નાઃ દર્દ કેરી, & 110૫5॥તં 11105 1115 [102 ઊ1550 જાતુ " . હ 
હજારો વાર એ મોરલી થઈ, 'ટાસો'નો અવાજ બની, 1811) 11 લાળ0દાંડ 5001101 1 €0115 ફૂપંત' વ 


વ્યથા દેશનિકાલ કેરી સદી “કેમન્સે' જેના થકી ૧11 5011 ટાાટાલત ત્ર £2 10916 1001 જ ી 
એવું આ સૉનેટ ઝળકી ઉઠ્યું, નિત્ય લીલી ડાળી બની, ,ળાંળતં 10 ૦»0$ડ 81 310 ઝરા ઉન 
જેમ 'સાયપ્રસ'માં શિરે “દાન્તે'એ ધારણ કરી પંડ પંડાં0181% 01019 : 8 2101070701 ધા જ ી 


ચમકી રહ્યું એના કપાળે સદા, પ્રદીપ્ત દીપ જેમએને ]॥ તાતલાટ કા $9ણાડળ, લાર 101 દિપ |...” " 
આનંદિત કર્યો, બોલાવીઓ પરી દેશથી “સ્પેન્સરને', ૧0 ડાપઇટ12 11001 તં: પલ) 5 કોલ, ૪01 પડ ન 
સંઘર્પના કાળપ્રદેશથી અને હતાશા ઘેરી જ્યારે, ' ભામા 
“મેલ્ટન' ને સર્વત્રથી એના હાથમાં બ્યું ત્યારે, 

આ સોનેટ રણશિંગુ થઈ, ફકુયું તેને મિલ્ટને પણ, 

ઘોડા અરેરે! પણ છતાંય ઊભા કરે સોનેટ મડદાને પણ. 


*1॥0૫॥ત 116 [8118 01 1111101 11 15 પણ  '”:." ક 
૧18 111૪ 9€28॥10 ક 11110[61; પલાલક [હ પ ક 
5041 હાલાં ડાપતાંળડ કી85, 100 (0 ! -”.'..-”* 








ક્રવિલોકનું નવું પ્રકાશન 
કવિલોક ટ્રસ્ટે શરૂ કરેલી વિશ્વકવિતા અનુવાદ શ્રેણીના પ્રથમ મણકારૂપે પ્રકટ થયું છે. 
ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 
અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મૅરિનરનો શ્રી રાજેન્દ્ર” 
કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને ઇન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળવે છે. કિંમ _ ક 
આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્ર રૂ.૨૦માં જ મળી શકશે. આપની રકમ માંનેઓર્ડરથી કુ. 
* કવિલોક ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૧ના સરનામે મોકલી આપો. પુસ્તક સાદ 
મોકલાશે. ર ] ા ન 


કવિલોકઃ' 


આસ્વાદ 
બંધ હાટડી કૉફિનનું પ્રતીક? 
રાધેશ્યામ શર્મા 


ખતવણી 
સવાર પડતાં તમે નીકળતા દુકાને જવા, 
સફાઈ કરી, ગોખલે અગરબત્તી દીવો, પૂજા, 
પ્રણામ કરી દેવને પછી ઉઘાડતા હાટડી. 
દલાલી, ઘણી લેણદેણ , વય આખી ધંધો કર્યો, 
અનાજ બધું, સાથ શિંગ, તલ, તેલ, ઘી ગોળનો. 
ફરે ન ચકલું, બપોર બળતે , તમે એ સમે 
દુવાર અરધું કરી લગીર નીંદ ખેંચી લિયો, 
ઘરે નીસરતા પતાવી બધું કામ રાતે પછી. 
જમ્યા, ્નાહે જમ્યા જ, ઉભડક એમ વાળુ કરી, 
કરો ખતવણી, હિસાબ ગણી રાત પૂરી કરો, 
સવાર પડતાં વળી દિવસ એ જ એનો શરૂ 
હમેશ ઘટમાળ આ ખબર ના પડી કોઈને 
અચાનક.જ એક દિન ઉઘડી નહીં હાટડી, * 
કરી ખતવણી તમે જીવનની ખરે આખરે. 
અમેરિકા, અમેરિકા 
સૉનેટ સંગ્રહ પૃ. ૧૦૯ 
નટવર ગાંધી 


આઠ અને છ એમ કુલ બે ચરણ અને ચૌદ પંક્તિમાં * 
નિબંધ એવું પેટાર્કન સૌનેટ, કવિ શ્રી નટવર ગાંધીના 


અમેરિકા, અમેરિકા' કાવ્યસંગ્રહમાં “પિતૃતર્પણ' 
ગુચ્છની ત્રણ રચનાઔમાંની પ્રથમ “ખતવણી! નામે 
પ્રસ્તુત થયું છે. 

સૉનેટનું શીર્ષક “ખતવણી' સીધું વેપારી કોમના 
રોજિંદા રોજમેળ વ્યવહાર તરફ ભાવકને દોરી જાય. 


દુકાનદાર પોતાના અંતરંગ સાથી ચોપડામાંની ' 


રકમને ખાતાવર નોંધતા હોય છે. કૂતિમાં 
_ ખતવણી'ની પ્રક્રિયાનો કેવો પ્રતીકાત્મક વિનિયોગ 


થી : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૩૬ 


થયો છે તે છેલ્લી ચૌદમી પંક્તિ સુધી આડ 
અહીં નિમંત્રણ છે. ર 
પ્રથમ પંક્તિમાં કર્તાએ નામ-ઓળખ વગર તમેના 


. સંબોધનથી ઉપાડ ક્યો છે ઃ સવાર ડતાં તમે નીકળતા 


દુકાને જવા, 'પિતૃતર્પણ' ગુચ્છનો, આરમ્ભે ઉલ્લેખ 
ના હોત તો આ “તમે'નું સંબોધન કાવ્યનાયકનાં 
પિતાશ્રીને ઉલ્લેખે છે એની ખબર તરત ના પાડત. 

દુકાને જઈ પિતા શું કરતા? એટલો.હશે બહાર 


* એની સફાઈ કરતા, ગોખલો હશે ત્યાં અગરબત્તી 


દીવો.પજા કરી રહી દેવની છબીમૂર્તેને પ્રણામ કરી' 
રોજ હાટડી ઉઘાડતા. 

ગાંધ્િયાણું કરતા પ્રત્પેક વેપારીનો આ મોલિગ 
રિચ્યુઅલ કેટલી ઝીણવટથી તાદશ થયો છે! પછીની 
બે કડીઓ હરિયાણા'વ્યાપારની ચીજવસ્તુઓ જેવી 
કેઅનાજ, શિંગ, તલ, તેલ, ઘી, ગોળ, આ બધાના 
વેચાણ સાથે દલાલી, તદુપરાંત પૈસાની લેણાદેણીની ' 
સ્વાભાવિક યાદી આપે છે.'પણ આવી યાદીની . 
સાર્થકતા તો આ પદમાં જ ગૂંથાઈ છે, “વય આખી 
ધંધો કર્યો. 

સવાર આ રીતે પસાર થઈ. પછી બળતા બપોરનું 
વર્ણન “ફરે ન ચકલું'માં સમાવિષ્ટ છે. 'ફરે નહિ 
પણ ફરકે ન ચકલું સમજવાનું એં ટાણે “તમે એટલે ' 
'કે પિતા અન્ય વેપારીઓની માફક જ કે અસું 


* કરી લગીર નીંદ ખેંચી લેતા. 


બારણું અહું કરી લગીર ઊંઘ તાણતા પિતોનું દૃશ્ય 
આ લખનારનું અંગત સાહચર્ય પિતૃભક્ત ડામા 
ઝવેરીના આ જ રીતે સૂઈ ગયેલા પિતાના પ્રસંગની 
સ્મૃતિ ઝંકૃત કહી ગયું. ડામા ઝવેરીએ જરજવાહરનો 


“મોટો સોદો માત્ર બાપની ઊંઘ ન બગડે વાસ્તે જતો 


કરેલો. દુકાનમાં બાપા આડા પડેલા, હીરાઝવેત _ 


કબાટમાંથી કાઢવા જતાં જૂનાપુરાણા કબાટનો 
ક્રડક્ડાટ અવાજ પિતાની વામકુક્ષી નેમ-ને ના બગાડે 
માટે ડામાએ સોદાગરો સાથેનો સોદો જતો કરેલો. 
* તે પણ જાતનું એક પિતૃતર્પણ જ હતુંને! ” 

અહીં તો બપોરની લગીર ઊંઘ તાણી કામ પતાવી 
પિતા રાતવેળા ઘરે જાય છે. 

અહીં સૉનેટની આઠ પંક્તિવાળું પહેલું ચરણ પૂરું 
થાય છે, ને તરત બીજા ચરણની છ પંક્તિમાં 
પૂર્વીવિગતનું અનુસન્ધાન આરંભાય છે. 

પિતા જમ્યા, પણ નહિ જમ્યા જેવું એ 'ઉભડક વાળુ' 
પ્રયોગમાં આબાદ શબ્દપ્રત્યક્ષ થયું છે. અહીં પુત્રનો 
તેમજ પિતા ઉભયનો ફરજભાવ સંમિલિત છે : કરો 
ખતવણી [હિસાબ ગણી રાત પૂરી કરો. દા'ડેદીવે તો 
ખરું પણ રાતેય હિસાબી તાળા મેળવી ખતવણીનું 
કામપૂરું કર્યા વિના ચેન નથી. રાત આમ વીતી અને? 
'સવાર પડતાં વળી દિવસ એ જ એનો શરૂ' યાંત્રિક 
યંત્રણા રુટિનની, કેવી દિશા અને દશા ચીંધે તે આ 
સૂચક પંક્તિ કથે છે : હમેશ ઘટમાળ આ ખબર ના 
પડી કોઈને ઘટમાળના.ચગડોળની માયાજાળ એવી 


કેજીવનના આરમ્ભ સાથે જ સંલગ્ન અત્તની કોઈને 
ખબર નેથી પડતી. -. 
સોનેટ-કવિ નટવર ગાંધીએ સોનેટની પરાકાની 
અંતિમ બે કડીમાં નાયકને લાગેલા કરુણ આઘાતની 
ઊર્મિ સચોટ જડી ત્યાં સ્તબ્ધતા પણ ઉપસ્થિત છે. 
અ૨/ન5 % એક /દેન 6૬૭ «૯? ૪/2, 
૭2 ૪/૬ 7% %%૧-૦”? જરે ૪/૪રે. ” 
દેવને પ્રણમી જે હાથ રોજ હાટડી ઉઘાડતા એ પિતા 
હવે નંથી. “અચાનક જ' શબ્દમાં ઓચિંતા આવેલા 
અકાળ મૃત્યુનો હાથ સુજ્ઞ ભાવક જોઈ શકે, જીર્તનની 
ખતવણી પૂરી કરીને ગુયેલા પિતાની 'બંધ હાટડી' 
દીર્ધજીવી ચિ. પુત્ર માટે એક બન્ધ કોફિન સમુંદ્ર 
દૂરવર્તા પ્રતીક બની રહે! 
ગાંધીની હાટડીનું “દુવાર' અમેરિકન કવિ કાર્લ 
સેન્ડબર્ગના કાવ્યાનુભવ તરફ દોરી જાય. 
૬206119 13 11૯ 000111૪ ઘાત 2103118 0? 
6001) 1લપ॥છુ 11050 ૫110 1001: 1170૫5 (0 


5૫€55 80011 171 15 $20॥ તો॥1ટટ 8 11011011.” 
મ. 


ર કવિલોક ઃ, 


કવિલોકનાં પ્રકાશનો .. 


. શ્રુતિ - રાજૈન્દ્ર શાહ 

- આર્દ્ર - ઉશનસ્‌ 

* રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ 

- સાત મહાકાવ્યો 

* પાંચ મહાકાવ્યો 

* જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે 

* પરન્તુ - વિનોદ જોશી 

- ટી.એસ. એલિયટ 

* ગઘાકાવ્ય 

૧૦. આપણાં ત્છતુકાવ્યો 

૧૧, જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા 
૧૨. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ 

૧૩, અરીસાઘર - બારીન મહેતા 

૧૪. અર્થાત્‌ - અશોડપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ 
૧૫, પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ, * અપ્રાપ્ય 
૧૬, નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ 


અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 

* અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 
૭-૦૦ 


મ્ઇઃયાન્નાઇન'ગાઇનળળદઇન 


હો 


૧૭, સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો ૨૪-૦૦ 
૧૮. આશિયા (હાઇકુસંત્રહ) ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
૨૦. દિવ્ય આનંદ (0010 €૦૯ત)0 બનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦ 
૨૨.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે ૧૨-૦૦ 
૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાહ અપ્રાપ્ય 
૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની ૧10 1110૯ 
૦ ઘ€ /॥લંલા [તલનો 

અનુ.રાજેન્દ્ર શાર્હ ી ૨૫-૦૦ 
૨૫, જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
૨૬. ચાર ચતુર્વન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
૨૪૭. ગોત્રયાન: અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ' ૭૫ 
૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
ર૯, હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્ર શાહ 
૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ 


૬૦-૦૦ 
૪૦-૦૦ 


 કકવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી.શકશે. 
ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્રસ્ટના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
મોકલવાની રહેશે. 


બહારગામની બંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને ૨કમ મોકલવી. 


* કવિલોક ટ્રસ્ટ 
(/૦. કુમાર ટ્રસ્‍ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ : 


કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૩૮ 








ક1(€'5 0#૯તં૦૫૬ 11011€1૫ડ 911૪ ઇડ ૬(€ઢદ 109%. 11૯65૯ ઢ૯ 11011૯15 દઢ 1૬ ૦૫૯ ઊટતાડ, 
001૬ ઢ 511110 ₹૦ ૦પ” [8૯૯ ટઢ1તં ૫૪૯ 18010૯55 ઇપડા૯ડ ૦૫1 [1/૯ ત ૬[૩10૬. 1૬ (10 54)/ 0 
1૫10૪ પારા 0૯૬15 ૪ ધી ૬૦૦૬ પલટા. 111 15 ૪1)/ ૦૫ 1155101 15 £૦ ૯૦૮૬૯ ઊ૯ટ્ાઇપ૯૮, 
101૯07 ૮૦0101011૯૬, 2108ઢ11)/ ણ 

3/2 ૭/70૫1ત૯ ૬૦૫ઢા ઉટઢાઈવ્ત7€ 50101100511 0117 ૮0/€ તઢ-૦€5 0 (01001016૯0 - ₹0120018, ક 
11% 70૬5, 8101081૯ત્રાંડ, 211118 ઊલ્ટાંધાલ્તા'€ ઢાતં ૯૦5॥૯્લ્ણાધંત્ટાંડ, . 


/€ ટ'૯ હ્ાડ0 9૪૦161૪૬ 11 (૦01૯ [૯ડલ્ટ'ઘી ત₹€ઢ5 0 તં1૫૪ તીંડ૯૦૪૯૪ (૯5૯, 10૪૯ 
ઇળ તલ1૪૯1% 50/50/05 8106 101૯૮000109), 
616 0? ।1તાઢ'ડ 1૯હી1૬ ઇલ્ટાંદીલ્ટદ€ ૮૦100ઢર્તાટડ, 3૪૯ 500001 પ્લ ઊટાતંડ દાઢ ઉદટા ૭, 
100001૪૯ ૮૦11110૫1100$ 10 ઊદ્ટાંધીત્ટા€. ધા 10૪૯5૫ળલાઇ 11 ડ૩લ્તંઢાડલ્લ ધ્લ્લી1010૬)7, ' 


૫૪૯ 111પતતાપ(૯€ 1#ટતાંધંળળટાં વત ૧૦૪ ત0ડટ૬ૂર (૦015 5001 5 0 50105, 10]૯્તાઢં1૦૬, 
##€દ૯લ્ત ત05€111ઢાણ૬, 97 ૩૦05%તંલ” 1011૯15, 1815007 દાં 28&ધ્તા€૬, 5૫00051૬0૯૬ . 


ઢ1તં 01૮0105)/ (૦/0114110009. 
૧/૯ ઇટા1૯પ/૯ દાત ૯૪૯% 5૬૯૪2 ૦ પટ 3૪10 1₹7€ ઢા'€ ૮૯11૪ [1(€'ડ [1051 0/૯૮1૦૫ડ ધ'૯ટડ1(૯૬: 
ઘાલ 30) 0 1૫1૪ ઢ10ત પીટ 9 9/ ૪૦094 ઊલ્ઢાંદ|. 


2૫/વાઇવ 


વન્તાત્યત//# 


# 


€ટતા!ઢ 12ઢાંપવ્સ(૦ 114પ્લ્વં 


ુ 2)/નંઇ4 701૪૦7 32121189 €7૦55 ર૦80, /1ઇતૅટાંગ્ટત - 380 015.10તા8. : 
મબ: 9172-268 68 100 (20 11005) -% : *91-72-2686 23 65/66 ૪૪૪*-, ' 


& અ 


કવિલોક 


કરુણામય 


હે કરુણામય સ્વામી, તારી જ ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ! 


એટલું દે કે તારો પ્રેમ હું કદી ભૂલું નહિ, સદા તારા ચરણનો જ આશ્રય રાખું; . 


તું દુઃખ આપ, તાપ આપ, બધું જ હું સહન કરીશ. 

પ્રેમરૂપી તારી આંખ કાયમ જાગતી છે એ હું જાણું છું, છતાં જાણતો નથી; 

તારું એ મંગલ રૂપ ભૂલું છું તેથી જ હું શોક-સાગરમાં ડૂબકાં ખાઉં છું. 

તણું વિશ્વ આનંદ છે, સૌંદર્ય અને સુખથી ભરેલું છે, પણ હું મારા જ દોષે દુઃખી 
થાઉ છું, કારણ હું વાસનાનો દાસ છું. ા 

કઠોર આઘાત કરી મારું આ મોહબંધન તું તોડી નાખ, 

મારાં અશ્રુજળથી શુદ્ધ થયેલા હૃદયમાં તું રાતદિવસ રહે! 


(“ક્ષણ સૂર્યોદય'માંથી)* -રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 


સ્થાનસમર્પિત 
“કવિલોક'ના એક ચાહક તરફથી 


ઈ પિ પ જ ન 
_*““.-------- ન્--- 


સા 





કવિલોક : મે-જૂન :૨૦૦૬ [૪૦ 


જુ ર... 
ભે 
ક (ડઝ 


"છ 





વર્ષ ૪૯ : અંક :૪ 
, સળંગઅંકઃ: ર૯ર 








કંવિલોકં ગુજરાતી કવિતાનું %તુપત્ર : વર્ષા વિ.સં. ૨૦૬૨ : વર્ષ ૪૯ : અંક ૪ સળંગ અંક ર૯ર 
કવિતા અને બોલચાલની ભાષાશૈલી ધીરુ પરીખ 


વિમર્શ 
શેખ ઇબ્રાહીમ 'ઝૌક' : જીવન અને કવન હનીફ સાદિલ 
રસાત્મકમ્‌ 
ધુમ્મસ જેવી વેદનામાં તું વધારે.... યશવંત ત્રિવેદી 
માઇગ્રેટરી પંખી આ ટાપુના.... યશવંત ત્રિવેદી 
અપુર્ણના તટ ઉપર યશવંત ત્રિવેદી 
બીજમાં વક્ષ હરેશ 'તથાગત' 
અર્થ શું છે? હરેશ 'તથાગત' 
વસી હોયે ણિહિપ દલાર્ક 
અડચણ મહીં ફિલિપ કલાર્ક 
એક રહસ્ય ગઝલ ફિલિપ કલાર્ક 
ટળવળતો હશે ફિલિપ કલાર્ક 
લટકો જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
ગીત અશોક ચાવડા 
સાચું રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્ીન' 
પ્રીતમ રાજેશ વ્યાસ મિસ્રીન' 
દુનિયા રાજેશ વ્યાસ 'મિરીન' 
જાચી હતી શિવજી રૃખડા 
એ જ મારી ભૂલ છે! શિવજી રૃખડા 
ગઝલ અશોકપુરી ગોસ્ત્રામી 
બે ગઝલ મહેશ જેશી 
એક ઘટના થવાની બાકી છે કિશોર મોદી 
સળંગને કિશોર મોદી 
સહુને મળી લઉં ડૉ, કિશોર મોદી 
ખંડને ક્યારેક પમાતું હોયછે ડો. કિશોર મોદી 
ટાગોરતું મધુ કોઠારી 
અશ્વ મધુ કોઠારી 
પડછાયો મધુ કોઠારી 
પગદંડી કોશિક પંચાલ 
ચૈત્ર કૌશિક પંચાલ 
ગઝલ પાથરી દીધી તર હાર્દિક યાસ 
શક્યતા ખોટી ઠરી હાર્દિક “યાસ 
સંબંધ “કૌશિક પંચાલ 
ગઝલ અનિલ ચાવડા 
અંગાર રાખે છે જયમનવાળા જંલન' 
ચાર ગઝલ સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 
નદીને જળની ઘાત લખી છે શિરીજ્ઞ ભટ્ટ 
ઘરવખરીમાં ગિરીશ ભટ્ટ 
દર્દની અમર વેલ આબિટ્ટ ભટ્ટ 
માણો આત્તિશ પાલનપુરી 
ન્નણ ગઝલ ત્રિલોક શ્રહતા 
ગામડાની સવારે પ્રવીણ સરવૈયા 


૧ 


૪ 


ક 
હ 
૧૦ 
૧૧ 
૧૧ 
૧૨. 
૧૨ 
૧૨ 
૧૨ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૫ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૮ 
૧૯ 
૧૯ 
૧૯ 
૨૦ 
૨૦ 
૨૦ 
૨૧ 
૨૩ 
૨૪ 
ર૪ 
ર૪ 
રપ 
ર૬ 


તડકો મવીણ સરવૈયા ર૬ 
તૃષા , પંકજ ત્રિવેદી ર૭ 
જ્ન્ળ પંકજ-ત્રિવેદી ૨૭ 
જિંદગી - યોગેશપંડ્યા રં૮ 
જ્નોગિયા * યોગેશ પંડ્યા ૨૮ 
વાત સીધી પ્રતાપસિંહ હ. રાઠોડ 'સારસ્વત' ૨૮ 
અંતરનો સાદ જયંત મંહેતા ૨૮ 
ગઝલ અનિલ ચાવડા ર૯ 
રહેવું પડે છતાં મૌન બલોલી ૨૯ 
ત્રણ ગઝલ, સજેશ.ઝવેરી.“બે[કિકર' ૨૯ 
જ્ઞિશુકાવ્યો હ 

ચાલ રૂપેણમાં... મંગળ રાવળ “સ્નેહાતુર' ૩૦ 
શરદપૂનમની ચાંદની મંગળ રાવળ 'સ્નેહાતુર' ૩૦ 
અવલોકન 


ગઝલમાં ય વેશ નરસિંહીડો. સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ૩૧ 
અવલોકન 

લલ્લેશ્વરીનાં વાખ (૫૬) : 
આસ્વાદ 


કૃતિલક્ષી આસ્વાદ- મેહુલિયો રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય ૩૬ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ 
રૂ. ૧૦૦/- છે તેની સહુએ નોંધ લેવી 


અનુ, નૂતત જાની ૩૫ 





તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 
આવરણ : કલાધર વૈષ્ણવ 





દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૫૦૦. 


* અમેરિકાઃ વાર્ષિક $ 7.” અથવા રૂ.૩૫૦: આજીવન $ 150) ઈંગ્લેન્ડ: 


વાર્ષિક £ 6, આજીવન £ 100. આ અંકની છૂટક ડિંમત રૂ.૨૦. 
“કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ જતુઓમાં દર લે માસે - ફેબ્રુઆરી, 
એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને [ેસેમ્બરના અંતમાં - પ્રકટ 
ધાય છે. 


કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
ડુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ 





મ્કાશક અને મુદ્રક : પરુ પરીખ, ફૌન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણર્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૯૩૫ 


વર્ષા વિ.સં. ૨૦૬૨ 





કવિતો, અને બોલચાલની ભપોશૈલી'. 


ય રીતે એક એવો ખ્યાલ પ્રવર્તે છે કે આપણે બોલચાલનાવ્યવહારમાં જે લ જશ ી 
'છીએતે કાવ્યમાં પ્રયોજાતી ભાષાશૈલી કરતાં: કંઈક જુર્દી'તરેહની છે. આંવા'આમખયાલનેઃ પોષે'તેવું 
આપણી અર્વાચીન_કવિતાતું કૉહું'પણ છે. દલપતરામે-નર્મદાશંકરથી શરૂ થયેલી આપણે કવિતામાં 
માત્રામેળ છંદો મ. ન ચીલો મકે અ ગણમેળ' તુમ પ્રચલનઃ વધે' છે. દલપતરામની 


પંક્તિઓ છેઃ (” ''” “ ક 
ક મક અ કાના જડ ક 
ખે ર૦ 

કેપછી ર્મદારકરની આપંક્તિ લો-.  * ઝા 


સ જૂર જ/સ્ક 959 દૂરથી કજ ય૭/# કમે જ 
"આ પ ય શન 'જે બોનીઃપ્રયોજાઈ છે તે' આપણે રોજબરોજના વ્યવહારમાં જે* રીતે હ ભાષા 
શરયોજએ' છીએ-તે રીતે પ્રયોજાંઈ નથીઃતે પામી શકાશે. વાક્યના સેહજ બંધારણ કરતાં 'રૂડો'જુંઓ આ 
ઝતુંરાજ આવ્યો' પંક્તિમાં પંદવ્યુહ્મો થયેલા જોઈ શકાયઃછે. આમ તો સહજ ગઘવાક્ય કે બોલચાલની 
લઢણ પ્રમાણે. 'શુઓ, 'ઓ રૂડો તુરાજ આંવ્યો' એમ થાય: પરંતુ છંદને.જાઉવવાં જતો. કવિને આ 
પ્રમાણે પંદવ્યુદ્ધમો : કરવા પડતા હોય છે: નર્મદાંશંકરની કાંવ્યપંક્તિને'પણ અન્યથા-આમ મૂકી.શકાયઃ 

“જાણે દૂરથી ધૂંમસે પ્ડોડસરીખો ભૂરો ભાસ્યો!”1 પરંતુઅહીં પંણેછંદોવિવશતાને કારણે કુંથિને- પ 
કરવાની જરૂર પડી છે તે જોઈ શકાશે. પુ 
“પછી સો મુખ્યત્વે ગણમેળ છંદોસુંપ્રભુત્વ અને પ્રચલન વધતાં આપણી કાબભાયા રોજિંદા યઃ 
ભાષાલઢણ કરતાં' જુદી પડવા લોગીઃ વ્યવહારની ભાષાથી એનું આ વ્ાવર્તક કપણું' કાલ્ભઃ' 


. કવિલોક: જુલાઈ-ઓંગ” ડો 





“વિમર્શ - 





. શેખે ઈબ્રાહીમ જઝોક': જીવન અને મ અ ક 
' હનીફસાહિલ “ .: .... “ચ. 


શેખ ઇબ્રાહીમ “ડક ઈ.સ. ૧૭૮૯મૉં 
દિલ્લીના એક ગરીબ સિપોઈ શેખ મુહમ્મદ 


રમઝાનના ઘરે જન્મ્યા હતા. શેખ રમઝાન નવાબ 


લુત્કઅલીખાંને ત્યાં નોકર હતા અને કાબુલી દરવાજા * ?-ઉ 
-શહેરમાં મળેલી નામનાને આગળ વધારી શાહી 


પાસે રહેતા હતા. બાળપણમાં ઇબ્રાહીમ શેરીના એકે 
અધ્યાપક હાફિઝ ગુલામ રસૂલ પાસે ભણવા'જંતા 
હતા, હાફિઝ સાહેબ શાયર હતા અને મદરસા 
(પાઠશાળા)માં પણ શે'રોશાયરીની ચર્ચા થતી હતી; 


એ જ કારણે શેખ ઈબ્રાહીમની રુચિ.પણ શાયરીમાં . 


જાગી, તેમના એક સહપાઠી મીર-કાઝેમ (હુસૈન 


બેકરાર' પણકવિતા કરતા:હતા અને તે સમયના.. 
વિખ્યાત'કવિ શાહતસીર પાસે સંશોધન કરાવતા ,.. 
હતા. તેથી શેખ ઇબ્રાહીમનેપણ શોખ થયો અને તેઓ- 


પણ શાહ નસીરના શિષ્ય બની ગયા. 
શાહ નસીરે તેમની સાથે એવો વ્યવહાર કર્યો જેવો 


કોઈ ઉસ્તાદે તેના શિષ્ય સાથે ન કરવો જોઈએ. શેખ ' 
ઇબ્રાહીમની કાવ્ય-રચનાંની પ્રતિભા ઈશ્વર દત્ત હતી. *” 


તેથી શીધ્ર સુશાયરાઓમાં તેમની ગઝલોની પ્રશંસા 
થવા લાગી. શાહ નસીરનેખયાલ આવી ગયો કે શિષ્ય 
ગુરુૃથી આગળ વધી જશે. તેથી તેમણે શેખ 


ઇબ્રાહીમની ન કેવળ ઉપેક્ષા કરી પરંતુ તેમને” 


નિરુત્સાહિત પણ કર્યા. તેમની ગઝલોમાં ક્યારેક 
બેપરવાઈથી સંશોધન કર્યું તોઃક્યારેક સંશોધન કર્યા 
વગર “બેકાર છે' તેમ કહી પરત કરી દીધી. ,એટલું જ 


નસીરનાપુત્ર શાહ વજીરુદ્ધીન 'મુનીર'ની ગઝલોમાં 
આવવા લાગ્યા. તેથી ઝૌક સાહેબનેપ્રતીતિ થઈ ગઈ 
કે ઉસ્તાદ તેમના વિષયો પર ગઝલો લખીને તેમના 


કવિલોક :“જુહાઈ-ઓગસ્ટ 3૨૦૦૬ [૪ 


પુત્રને આપે છે:ઓવા હમવણાંરથી ઝોક એસંતુષ્ટ હતાં 
અને મિત્રોએ પણ તેમને ઉસ્તાદંની વિરુદ્રભેડકાવ્યા, 


- તેથી તેમણે શાહ નસીરનું શિષ્યપદ “યાગી દીધું. ' ' 


»ઉસ્તાદથી મુક્ત. થતાં તેમનેવિચાર આવ્યો ક 


દરબારઃસુધી પહોંચવું. તે દિવસોમાં અકબર શાહ 
હિતીયઃબાદશાહ હતા. બાદશાહને*તો કવિતાથી 
લગાવ ન હતો પરંતુ યુવરાજ મિરઝા'અંબૂ ઝફર (જે” 
પાછળથી'બહાદુર શાહ દ્રિતીયના નામથી બાદશાહ 


- થયા.) સ્વયં કવિ હતા અને.દરબારમાં હંમેશાં કાવ્ય 
રગોષ્ઠીઓ અને સુશાયરા થતા હેતા.જેમાં તે,સમયત્તા 

જૂતા અને. પ્રસિદ્ધ કવિઓ,ભાગ લેતા હતા. એક 
, ગરીબ સિપાહીના પુત્ર ઇબ્રાહીમ ઝૌક કોઈ અમીર- 
_ઉમરાવની સિફારીશ વગર કઈ રીતે દરબારમાં 


પહોંચી શકે. ઘણાં પ્રયત્નો પછી મીર કાઝિમ હુસૈનની 
મધ્યસ્થીથી દરબારના મુશાયરાઓમાં શામેલ થયા. 
એ-દિવસોમૉં શાહે નસીર યુવરાજના ઉસ્તાદ 
હતા. થોડા દિવસો (પછી શાહ ચન્દુલાલના 
આમંત્રણથી શાહ નસીર .હૈદરાબાદ ચાલ્યા, ગયા. 

તેમના પછી મીર કાઝિમ હુસૈન યુવરાજની ગૅઝલોમાં 
સંશોધન કરવા લાગ્યા. પરંતુ તેઓ પણ'થોડા સમય 
પછી મિ. જૉન'એલૅ[ફેન્સ્ટનતા મુન્શી બનીને પશ્ચિમ 
ભારત.-ચાલ્યા..'ગયા.ઃ એવામાં, એક દિવસ 


ી _સંજોગવશાત યુવરાજે ઝૌકને પોતાની ગઝલ દેખાડી. 
નહીં પણ તેમની અસ્વીકૃત ગઝલોના વિષયો શોહ 


ઝૌકનું સંશોધન યુવરાજને એટલું પસંદ આવ્યું કે 
તેમને ઉસ્તાદ બતાવી લીધો અને માસિક ચાર રૂપિયા 
પગાર નક્કી કરી દીધો, ઝૌકના પિતાએ આટલા . 
ઓછા પગાર પર નોકરી કરવાની ના પાડી, પરંતુ 


_ ઝૌકને યુવરાજ અબુઝફરનો સ્વભાવ એટલો બધો 
' ગમીગયો હતોકકે કાંઈ પણે રે કમી વગર નોકરી 
કૅરતા રહ્યા. ી 
.. એઃસમયેઃ દિલ્લીના જૂના. સઃ અને મિરઝાઃ 
ગાલિબના શ્વસુર.નવાબ ઇલાહી બખ્શખાંએ ઝૌકને 
બોલાવ્યા અને અલ્પ આયુઃ.ઝૌક પાસે પોતાની 
ગઝલોમાં સંશોધન કરાવવા લાગ્યા. પોતાના આબજ્ઞે 
શિષ્યો.કરતાં ઉમર અને હોદ્દામાં નાના હતા. સાથે 
સાથે ખાનદાને વધુ અભ્યાસપણ કરવા દીધો ન હતો. 
તેથી પોતાનું ગુરુૃપદ કાયમ રાખવા માટે ઝૌક સ્વયં 
મન લગાવીને કવિતાના અભ્યાસમાં-લાગી ગયા, 
અને પોતાની જન્મ-જાત પ્રતિભાના બળ પર એ 
કલામાં.શીદ્ નિપુણ થઈ ગંયા. ખાસ કરીને નવાબ 
સાહેબ કેજેઓ દરેક રંગમાં'શેર કહેતા હતા, ઝૌકને 
પણ હર રંગના ઉસ્તાદ બનાવી દીધા.” :*. 
ઝોકની-અસલી સહાયક તેમની જન્મજાત 
પ્રતિભા અને અધ્યયનશીલતા હતી. કવિતા 
અધ્યયનની એટલીઃબધી જિજ્ઞાસા હતી કે પૂર્વકાલીન 
ઉસ્તાદોના સાડા ત્રણસો કાવ્યગ્રંથો વાંચી તેનું સંક્ષિપ્ત 
સંસ્કરણ'કર્યું.'કવિતાની વાતં-આવતાં પોતાના દરેક 
તકેની પુષ્ટિમાં તરત ફારસી ઉસ્તાદોના શે'ર કહી 
દેતા હતા.,ઈતિહાસમાં તેમની ઊડી.જાણકારી હતી. 
કુરાત્તની સમીક્ષામાં પારંગત હતા. રમલ અને 


જ્યોતિષ :પણ સારુ જાણતા, અને. 'તેમની : 
. ભવિષ્યવાણીઓ મોટે'ભાગે સારી ઠરતી હતી..સ્વપ્ન.” 
" ફળ-પણએકદમ સાચું-બતાવતા હતા. સૂફી-દર્શનનું” 
* તેશનું અધ્યયન :ગહન,, હતું:ઃ:સંગીત અને : 
 ચિકિત્સાશાસ્રતા પણજાણકારઃ હત્તાઃ ધાર્ચિક : 
“ તર્કશાસ્ર-અનેઃગણિતમાં નિપુણ' હતા.'તેમની આવી ' 
બહુમખી પ્રતિભાનો,-પરિચય તેમણે. લખેલા ' 
કસીદાઓ '(પ્રસંશાકાવ્યો)માંથી મળે છે. જેમાં'તેઓ * 


વિભિન્ન વિધાઓનાઃપારિભાંપિક શબ્દોના-એટલા 


હવાલા ટાંકતા કે કોઈ વિદ્ઘાનજ તેનો આનંદ ઉઠાવવા 
સમર્થ હોય. 

ઉદૂકવિઓમાં' આટલી ઉચ્ચ. કોટિના વિદ્ઘાન 
થોડાકજ છે.પરંતુતેમની સંપૂર્ણ પ્રતિભા કાવ્યક્ષેત્રમાં 
જ-જોવા મળે' છે. ઓગણીસ વર્ષની આયુમાં તેમણે 
બાદશાહ અકબરશાહના દરબારમાં એક કંસીદો 
સંભળાવ્યો.'જેમૉ ફારસી. કાવ્યશાસ્રમાં વણિત 
સમસ્ત અલંકાર તો હતા જ, 'સાથે .વિભિજ્ઞ 
વિધાઓની ઘણી જાણકારી દર્શાવી હતી, ઉપરાંત 
તેના-એક જ છંદમાં વિવિધ ભાપાઓના અઢાર શેર 
શામેલ. હતા. કસીદો સાંભળી બાદશાહે તેમને 
ખાકાની-એ-હિન્દ'નો ખિતાબ આપ્યો. ખાકાની 
ફારસી ભાષાના પ્રખ્યાત કસીદા કહેનાર કવિ હતા, 

બહાદુરશાહ ઝફર બાદશાહ થયા અને તેમણે 
ઝૌકનો પગાર સો રૂપિય! માસિક કરી દીધો. જોકે 
આટલો પગાર પણ તેમની, યોગ્યતાને જોતાં કાંઈ ત 
હતું. પંગોર ઉપરાંત ઈદ,.બકરી ઈદ પર ઇનામ પણ 
મળતાં: અંતિમ સમયમાં તેમણે બાદશાહની 
બીમારીમાંથી સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે એક કસીદો કહ્યો. 
જેના બદલે તેમને ખાનબહાદુરનો.ખિતાબ, કિંમતી : 
વસ્ત્રો,એકં હાથી, ચાંદીની-અંબાડી અને એક ગામની 
જાગીર મળી. અંતમાં આ કમાલના ઉસ્તાદ કવિ 
૧૮૫૪ માત્ર સત્તર દિવસની બીમારીમાં-પરલોક 
સિધાવી ગયા; મૃત્યુનો ત્રણ કલાક'પહેલાં મણા આ 
શેર કહ્યો હતો.? ? 

.' ઇહતે'હૈ 'ઝૌક' આજ જહાંસે ગુજર ગયા ' 
ક્યા પ આદમી થા, પદ મગફરત કરે 


જ ફક છ 
ઓગણીસમી સકા સધ્યમાં દિલના ત્રણે . 


ક મગકરતે ક્સ્સ સ્મ 


કવિલોક: 


ઉસ્તાદ કવિઓ ઝોક, ગાલિબ અને #મોમિન 
પોતપોતાના રંગમાં એટલા બેજોડ હતા કે એકબીજાની 
તુલના કરવી વ્યર્થ વાત લાગતી હતી. ઝૌકની વિશેષતા 
એ છે કે તેઓ શબ્દોના ઉચિત-પ્રયોગ, -કવિતાની 
પ્રવાહિતા, કાવ્ય-નિયમોની પાબંદી અને ભાષાની 
સાદગી તથા ચુસ્તી પર વધુ ધ્યાન આપતાઃહતા, અને 
એ ક્ષેત્રમાં પોતાના સમયમાં તેઓ' અહ્તિીય હતા. 
તેમની એ પરમ્પરાને તેમના ખાસ શિષ્ય “દાગ' 
દહેલવીએ ચરમ સીથા સુધી પહોંચાડી દીધી... 

ઝૌક શબ્દ-વિન્યાસ અને વાક્ય-વિન્યાસ પર.ખૂબઃ 
જ ધ્યાન આપતા હતા, -તેમતી ભાવ અભિવ્યક્તિ 
ગાલિબની જેમ ચમકદમકવાળી નથી :પરંતુ .અતિ 
ગંભીર છે. ભાષા-પક્ષમાં ઝૌક પર “સૌદા'ની અસર 
જોવા મળે છે, તેઓ બજ્ઞે.કસીદા કહેવામાં ઉસ્તાદ 
હતા. જેનો પ્રભાવ-તેમની ગઝલોમાં પણ જોવા મળે 
છે. સાથે સાથે ઝૌકપર થોડો ઘણોખ્વાજા મીર “દદ'ની 
સૂફીવાદી મસ્તીનો પણ પ્રભાવ જોવા મળે છે. ઝૌકની 
અભિવ્યક્તિનો ચમત્કારીક જાદૂ તેમના સૌંદર્ય-' 


વર્ણનમાં વિશેષ-જોવા મળે છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ.” 


છે કે મુશ્કેલ-પસંદગીના.સમયમાં તેમણે સાદગીબો 

રસ્તો અપનાવી વર્તમાન*કવિતા માટે ભૂમિ તૈયાર 

કરી. તેશના દીવાનમાં મોટા ભાગના શે'રોમાં જોવા 

. મળતી સાદગી હૃદયને'મોહી લે છે-ઃ- 

' માંલૂમજો હોતા હમેં અંજામે-મુહબ્લત 2." 
લેતે કભી ન ભૂલ કે હમ નામે - સુહબ્બતં' . 
અખ તો ઘબરા,કે.યે કહતે હૈ કિ' મર જાએંગે 
મર.-ગયે પર ન લગાઃજી:તો કિધર.જાએંગે* 

%૪ ઝેઝ 25%-૫રસ' હૈ ય/ જે ધા 
ડછ ઈ? %4/ ૪ કઝ” યુ ૪%%૦-૪રટ? છે. ૨ 
-૧.:સુરાનો પૂજારી ૨. મૂર્તિપૂજક ૩. લેકિન;'પરંતુ 
અ#/દેજ %) ૪5% જીન? /29?' 7 -/%%/ર 
૪ર 6:/ટ-૨ર૯'૧ “રસ ગુજર છે ૨૩% 


કવિલોક :.જુલાઈ-ઓગસ્ટ.:૨૦૦૬, [૬ 


.*' ૧. વિરહ ર: મિલન ઓશા .” * 
- અકલ સે કહ દોઃકિ લાયે.ન યહાં અપી ક 
મૈ હું દીવાના અભી ઘર સે નિકલ જાઉંગા. 
ન કરતા જબ્તપ મેંઃનાલા*તો ફિર-એસા ધુંવાં જા 
કિ નીચે આરમાં કે ઔર નયાઃ ઈક આસમાં હોતાઃ' 
“4. સહન ર. આર્તનાદ,'ચીખે ' ૨ લિ 
-: ૧ ૦બૂર' ત %ઝ*. જ 4૪ અત" 
, ૪ર /ોે%' ૪%/ર/ «૯ ૨/૪ કે ચ 
“૨-ર.ઉલ્લેબ- ' “.- “ 
ર્જ કિ છ છ «/૨/ર છું ૪% ઝે ૬૨ર« * 
સજ નક છું જે ત/#', ઝેડ 'છ અજ 
, ૧. નિપુણ,પહોંચેલો '* દે 
'- 2/0 5/₹2₹/% 5 €૭/૨ર હુંજ : 5%”. ઃ 
' 55052 ૨૯૯ ૪/77%9 ઈંચ/? જહ 5. 
અ* કુંજર/ જૂઅ-૧ણિથ?-જર' ૩૦ :' 
દેઈ %૪/ ખર/% હુંજ ૨ જ જયે. ક" ક 
૧.'સ્વર્ગતી તરક ' ક 
:. 557 5૪77 જે'૯/ક %૨/ છ છે તકક 
“*/ 90 છી જટન જે 75 ૪ %%૭૪૨૪/ કા 
5777 7 અર /દેજ «કુભ%ત-૦0 ને 0 ી 
800 7 ૭૮૦% ૪:/40 જ ૧૭ ૪? : 
ઝૌકશીદ્ કાવ્ય રંચના કરનાર કવિ હતા.'એમણે. 
જે કાંઈ લખ્યું તે જો બધું એકત્રિત.થયું હોત'તો કેટલાય ' 


? : સંગ્રહ થયા'હૌત. પરંતુ તેમણે.જ કાંઈ લખ્યું તેનો”. 
* અધિકતરભાગ-તો બાદશૉોહઃબંહાદુરર્શાહ ઝફરસતે” : 


ભેટ'ધરી દીધું, બહાદુરશાહ ઝફરનાં ચાર'દીવાયોમાં : 
ઝૌકમી કેટલી “રચનાઓ .છે તેનો અંદાજ લંગાધૈવો': 
મુશ્કેલે.છે, મૌલાના મુહબ્બંદ'હુસેન આઝાદ'લંખે છેઃ 


ડ.: કે'એ-ઉપરાંર્ત પણ-તેમની રચનોઓનૌ'“ઘણો પોટો?” 


સંગ્રહહતો. જે તેમના જીવનકાળમાં જ સંપાદિતંશવાઃ” 


ર. લાગ્યુંહતું. પરંતુ તે પૂર્ણ થતું જોઈ શક્યા'તહીંતેમંોડ 
“ શૃત્યુઓદ'ધીમે'ધીમે5એ- કાર્ય ચાલું શું? એ જેડ. 


સમયમાં ન થઈ ગયો અને અંગ્રેજ સિપાહીઓ _ 
તેચના ઘરમાં ઘૂસી આવ્યા. આઝાદ જલદી જલદી 
કેટલીક હસ્તપ્રતો ઉપાડી લાવ્યા. ઝૌકના એક અંધ 


શિષ્ય હાફિઝ વીરાને પોતાની અને કેટલાક મિત્રોની _ 


સ્મરણશક્તિમાં સંગ્રહાયેલી ગઝલોનો ઉર્ચેરો-કર્યો 


અત્રે એ રીતેએક સંગ્રહપ્રગટ થયો. આમ બળવામાં. : 
લૂંટાયેલા તેમના કાવ્યસંગ્રહનોબચેલો ભાગ આપણી . .. 


સામે કેવળ એકપ્રતિ સ્વરૂપે છે. જેમાં ૧૬૭ ગઝલો, 


૧૯૪ વિવિધ શેર, ર૪ કસીદા, એક મસનવી (કઘા- 


કાવ્ય), ૨૦ રુબાઈઓ અને પાંચ છ મુક્તકો, એક 
સેહરો અને અપૂર્ણ કસીદા છે. ઝૌકના કાવ્ય- 


મહાસાગરની આટલી જ બૂંદો પ્રાપ્ત છે:આઝાદ કહે ' 


છે કે એક ૫૦૦ શે'રની અપૂર્ણ મસનવી હતી જે 
બળવામાં નાશ પામી. “ 


ઝૌકના સેંકડો શિષ્યો હતા જેમાં બહાદુર શાહ 


ઝફર, દાગ, સુહમ્મદ હુસેન આઝાદ, ઝહીર અને 


અનવર પ્રખ્યાત થયા; તેમનો એક માત્ર પુત્ર ખલીફા 
મુહબ્બદ ઇસ્માઇલ બળવામાં મૃત્યુ પામ્યો. તેમના ' :ઃ 





“વિલોક'નો વર્તમાન ગ્રાહકોને'વિજ્ષપ્તિ 
સહુ વર્તમાન ગ્રાહકોનો ગ્રાહક નંબર કમ્યયૂટરની સર ફળતા ખાતર બદલવામાં આવ્યો છે. તેથી સહુ ગ્રાહકોને 
વિનંતી છે કે લવાજમ રીન્યૂ તેમ જ ફરિયાદના ઝડપી નિકાલ માટે આપના નામના અંગ્રેજી પ્રઘમાક્ષર સાઘેનો 
આનવોગ્રાહક નંબર દરેક પત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો. ગ્રાહકનંબરની સામે પ્રિન્ટ થયેલ મહિનો/વર્ય આપના 
લવાજમની મુદત દર્શાવે છે. દા.ત. 0૯૮૦/2005 હોયં તો એનોઃઅર્ઘ એમથાય કે ડિસેમ્બરે ર ૨૦૦૫નાં અંક સાથે 
આપનું લવાજમ પૂરું થાય છે. અંક ગેરવલ્લે ન જાય તે માટે આપના સરનામામાં પિનકોડ એવશ્ય' લખો. સરનાસું 
બદલાય તો તેની જાણ 'કવિલોક'ને જેતે માસની આખર તારીખ સુધોમાં પત્રૂટેલિફ ફોને દાર દઆપના ગ્રોહકનંબર સાથે 
જાણ કરવાનો આગ્રહ રાખો, જેઘી બાકીના અંકો આપને નિયમિત મળતા રહે. આજીવન ગ્રાહકોને મળતા અંકોના 
રેપરપર 1.01 - ગ્રાહક નંબર 1)€7/2020 એ મુદત માત્ર કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે તેની સૌ? * - 


_ વંશજોમાં હવે કોઈ પણ છે કે કેમ તેની જાણકારી નથી. 
છેલ્લે તેમની અતિપ્રસિદ્ધ એક ગઝલ માણીએઃ: 
«/ઈ ૪%/' અ/%ે #%'* જ ૬૦? ૨૯ 
૪”? છુ2? 7 અ/ « ૪” છુક? ૨૬ 
%૯તર «? હૈ «છે ૭ ૪ કુ/જે/ છ &4 «ઝે 
૪2 ઝ5// કરે જ 5/૪ «૪ જે /£ે૬૯% ૨૬ 
છ 68 /જે9૨” 07 7 કહેઝે જ-૨૭૦ જર્ઝ 
ઈંજ 55/ રઈં'૪૪/ ૪૦7 અ/ક અ૦૪ ૨૦ 
75” 4૦% ર/ઈ-#-/* 9 /£*/ હે ૪/% 
૪% જ ૨૦ ૨૯? છું ૬% તઝ૨૮/ ૨% 
%7 ૯૧/ઝ ક“ ઇઝ ૨*ન ૪ ઝૈ 
9૫૦ %૬/ ૪:%/£-૪%/” અજ૩૦/ ૨૬ 
૧. જીવન ર.'મૃત્યુ ૩; ખિજર જેટલી ઓંઘું જે અમર છે ૪. 
આભ સમે બરબાદીના માર્ગે. ૬. પ્રેમની હવા ૭. સવારની 
ઠંડી હવા' : 
સંદર્ભ.૧. કુલ્લિયાતે ઝૌકપ્રકાશક : લી દુનિયા દિલ્લી 


ર ઉદા લોકપ્રિય શાયરો: : રાજપાલ્‌ એન્ડ સન્સ, દિલ્લી 
53, 










ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી. તેઓએ આ મુદત પછી પણ લવાજમ ભરવાનું રહેતું નથી. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગરૂ 


-રસાત્મકમૂ--- 


ધુમ્મસ જેવી વેદનામાં તું વધારે શોભે છે! /*૪૪૬% /%૧ 
મીતા! કયારેક્ર થાય છે કે આશા અને શ્રદ્ધાનાં તને વસ્ત્રો પહેરવું " 
પણ ના! વરસાદથી ઊઠતાં ધુમ્મસ જેવી વેદનામાં તું વધારે શોભે ન ર 
દર ક્ષણે નવી વેદનાના લેન્ડસ્કેપ્સ, નવાં બંદરોની અપ્રાતિહત શોધ... 


એટલે તો મેં અમરત્વને બદલે પ્રેમ અને વેદના માગી લીધાં હતાં- ર 
' કારણ કે વેદનાને લીધે પ્રેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિ જેટલો સુંદર લાગે છે!., 
એટલે તો મેં તારી ફરતે આ પંખીવર્પો વીંટાળી રાખ્યાં છે . 

, ,હૈથી માઇગ્રેટરી પંખીની આંખોમાં જોયા કરું- 

દૂરના હરિતિમ વનોપવનો અને પરીકથાના દ્ીપોને. 

જ્યાં અપ્સરાઓ સુવર્ણ વસ્ત્ર પાથરતી હોય પર્વતો ઉપર- . . 
એથેન્સમાં એક્રોપોલીસની પોપ્લર વૃક્ષોથી આચ્છાદિત પ્રભાતે , 
પ્રાચીન પવન ઉરાડતો હોય અપ્સરાઓની ફૂલોની પ્રિન્ટવાળી મીડીઓને. % 
' અને આશાઓ ઘઉંની લણણી કરતી ગીતો.ગાતી હોય કૃપિકન્યાઓ સમી 
ત્યારે તું કાગારનિદરમાં સ્વપ્ન જોતી હોય કે તારા વક્ષઃસ્થલ ઉપર _ 
ઇટલીની મધમાખી તને ચટકો ભરે છે મધુર વેદનાનો. 

તારી પાંપણો ભીતર બંધ છે વેદનાનો લેન્ડસ્કેપ 

' ફરતું વીંટળાતું જાય છે ધુમ્મસ શતાબ્દીઓનું 

ભાષાના લહેરાતા સોનેરી બીડોમાંથી એકાદ હણ તોડીને ' 

ફેરવું તારી પાંપણ ઉપર? * ન 

નિયતિને ઉઠાડી દઉં સૂતેલી લાગણી પી 

વરસાદનાં ટીપાં જેમ ટપડીને? ...... ' . 

-કે ચૂપચાપ બેસી રહું હોઠ સુધી આવેલી 

અંધૂરાપ્રેમગીતની પંક્તિ જેમ? ” 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ :૨૦૦૬ [૮ 


પ 
ર 


માઇગ્રેટરી પંખીઓ ટાપુના । જખ્મોથી' અજાણ છે!/ / જાર હ 
હું રોજ અતૂટ દિવસના કંઠે શા માટે વૈજયંત પુષ્પોની માલા ક 
પહેરાવું છું, મીતા? ી 
હું રોજ શા માટે'સહસ્ સધુમાસને ઉ પ કરું છુ છું 
એક અતૂટ દિવસના કયારામાં? _ 
આ અનામ વૃક્ષની ડાળ ઉપર- :ઝળૂંબતી ગીતની પંક્તિ ઓ ઉપર 
કોણ વિષાદનું તોરણ બાંધવા કરે છે?... 
' જિંદગી જ્યારે ફૂલોનો ભાર પણે સહી ન | શકેતી હોય એવા. શેષ પ્રહરે. 
પૃથ્વી જેવડો બોજ કોણ બાંધી રહ્યું,છે આ સ્વપ્નના લેન્ડસ્કેપમાં? . . _ 
એટલે જ મેં તને પ્રેમ-કરવાની હા પાડી હતી આ ચૈત્રની મધુર પ્રભાતે પુ 
કારણ કે માઇગ્રેટરી પંખીનું હૃદય આ ટાપુના જખ્મોથી સાવ અજાણ છે!. .. 
અહીં નિયતિ ક્યારે ટ્રેજડીનું ચિહ્ન આંકી દે વસંતના દ્વાર ઉપર- -. ફૂ. “2 ૮ 
મેં તને એટલે જ નવવધૂની જેમ કુમકુમ પગલેઃ આવવા કહ્યું હતું-. ઝે 
કારણ કે દર ક્ષણે કોઈ વિસ્મયના અવાજ પાછળઃ*આપણે' ચોલી નીકળીએ છીએ: 
કારણ કે તારું હૃદય ઝીલે છે એન્ટેનાની જેમ . ડી ર 
સર્વ જમાનાના.સંકેતોને એકઃનારી-પુષ્પની જેમ,.. 
કારણ કે તારા પ્રેમમાં ઝાલરની કિનાર પર:બધા. જ તારાઓ. - 
યુગોની જેમ ઝણઝણ્યા ડરે છે ક ક 
ને સિબિલતીભવિષ્યવાણીઃજેમ ઊડતાં: 'આવતાં સુખમાં રોળાં-- મ 
સ્વર્ગનાં પંખીઓની જેમ ગોઠવાતાં જાય-છે તારા કાવ્યસંગ્રહનાંઃ પોય.“ ન [૬ 
આ લે'રખીઓ કયા બોજને લીધે વધુ ને વધુંતીચે 'નમતી જાય છે? ' : રે 
શું તારા કા અપિ કિ ક આવે પ વી! કૌર ઉપર?' 


## ૧9 


દ ક અ. ક ક. . ઝડ 


કવિલોક: જુ 


અપૂર્ણના તટ ઉપર / ૨૨% /કેજઈ 


યુગોના બોજથી થાકી ગયેલાં તારાં નેત્રોમાં ઝળૂંબેલી વ્યથાને 

આ ધુમ્મસથી છવાયેલી ધૂસરતામાં હું ઉકેલી નથી શકતો, મીતા! - 

વેદનાથી કંડારેલી આરસની પ્રતિમાના ઓષ્ઠ પરના .. .... . .૪* 
શબ્દોના અર્થને કેવી રીતે મ આ ધૂસર આચ્છાદનમાં?' ર) 
વિષાદની લિપિમાં અનૂદિત થઈ રહેલા તારા દેહલાલિત્યને _ 

નિઃસહાય થઈને પોર્ટિકોમાં ઝરતાં પુષ્પોના કલાઇડીસ્ક્રોપમાં' ગોઠવી રહ્યો! છૂ 


ક્યારેક તું મને વસંતના બારણામાં કેદ કરી રાખવા ઇચ્છતી હતી 

તારા એકાંતના સાતમા ઓરડામાં સંતાડી રાંખવા ઇચ્છતી હતી સોનાના સિક્કાની જેમ 
કયારેક તું મને સમયની બહાર ગીતની પંક્તે જેમ સંતાડી રાખવો પે બેની ઊઠતી હતી 
ક્યારેક ફિડિયાસની વીનસ જેવું તારું રૂપ ઘડવા તું' મને કહેતી હેતી...” 


પણ મીતા! મેં સંઘરેલાં તારાં સર્વ રૂપો વચ્ચે આતારુ , 

વેદનાનું નવું પારદર્શક ર્‌પ ઊઘડી રહું છે'એ જોઈને દિંગેઃ થઈ જાઉં! છુ 

વસ્ત્રો એને એલકારો વગેરડુંનિર્ષસ ષેદનારૂષી 
આંસુ ઉપર ઝીણી નકશીઃવિલ્ોસમા સ્મિત કટોક્ષોની * કડ સત 
ને ઓષ્ઠ પર મધમાખીઓ જેમ'ઊડ્યાકરતા ક *_રૂ$૧. કસ: 
વારેવારે તાગ્યા કરે:છે પૃથ્વીનીવેદત્તાને-: ી ક દી 
હું તને વરસાદથી ભીની પૃથ્વી જેમ મા કરવાં (શેં છું “ ક; 
પણ અપૂર્ણ પ્રેમ જેમ સ્પર્શી રહું છું વિષાદપ॥' પત્રાંતરાલમાં, મી ભીનો” 
જેમ જેમ તારા નારીસ્વરૂપના. પૂર્ણત્વને. સ્પર્શવાઃમથું છું; “*.*:-...ડ ૬” “ટ 


ઉદાસ આંગળીઓ અટકી જાય છે અપૂર્ણના તટ ઉપર! હ ૬ ૩ પ 
કદાચ આ અપૂર્ણનો તટ તીર્થપ્રંયાગ નહિ'હોયઃ જમા ણી અને. ભવિષ્યનો? 
આપણાપ્રેમની એ'જઃપરાકાહા!નહિ હોય મીતા? * 20:22: દ 





કેઆ અપૂર્ણના તટ પાસે અહીં;્રદીર્ભાતરતીઃ: * [:,- '** 3૧: ક ક ઈ 
સહસ્ર કન્યાઓના ખિલૂખિલાટની સ્મૃતિઓઃ રી થતીઃહોય!'” પ 
ને આકાશ પ્રતિશબ્દનું હોય સારસીઓની પાંખોના ઉડ્યનના પ્રતીશ સંકેોમા 
પવનમાં ઊડતા આવતા કોઈ અસ્પષ્ટ અનાગત પ્રેમગીતની પંક્તિઓને...! 


કવિલોક: જુલાઈ;ટ્સોગસ્ટ,:૨૦૦૯ [૧૦ 


બીજમાં વૃક્ષ / ૪રે “૪%/%” 


અર્થ શું'છે?/'૭રે# (/ઝ?” 


બીજમાં વૃક્ષ જેમ સૂતો છે, - .. :.. આ બધું વેંઢારવાયો અર્થ શું છે??? 
પિયુ મારો ગજબ.ફકીરો છે! /., _ નર્થને પંપાળવાયો અર્થશું છે? ..:” 
'રોમ' કે રોમરોમ છો સળગે- ન  વૃત્તિઓનુંવસ્ત્ર છો ફાટી ગયું છે- 
બેફિકર ખૂબ આ જ “નીરો” છે! * _ સાંત્વનોથી સાંધવાનો અર્થશું છે? 
ગૂંથતાં ગૂંથતાં જ ઊતડતો, . ... . . કેંક જન્મોધી- મને પૂછ્યો કરું હું ક 
મસ્ત'સુજ જીવ.શું.કબીરો છે? . 'આયનો સંતોડદાનો અર્થ શું છે?*'” 
નામ મનનું જ તો ઉતાવળ છે, જે કશું છે - તે નથી ગમતું - બરાબર 
એ અધૂરો છે, જે અધીરો છે! જે નથી તે ધારવ્રાનો અર્થ શું છે? ન 
શું ખરીદી શકાય-કયાં જાણે? ; પ્રાપ્તિ જો હોય કેવળ થાકેવું તો ; 

એમ તો સેંકડો;અમીરો, છે! 


મિત્ર! આવા ચાલવાનો. અર્થ શું છે? 


ક જ. ૪% હા રી ૧૪૭ નન “ન * જ હં" 
* 1. કકક શ હ ૨% પ... ક. "92. ઝે. ક (#.- ૦ 


કલાગુર્જરી 

(સ્થાપક સંસ્થા)ના ઉપક્રમે શ્રી દ્રિરેકભાઈ રાજ દ્વારા પુરસ્કૃત સ્વ. વિરેનભાઈ કલ્યાણજીભાઈ 
રાજપોપટની સ્મૃતિમાં “૩ ગિરા ગુર્જરી પારિતોષિક સ્પર્ધા ૨૦૦૬'નું આયોજન કરવામાં આનું, છે. 
ઈ.સ. ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૫માં પ્રકાશિત પુસ્તકો મોકલવામાં રહેશે. 

ગુજરાતી સાહિત્યમાં પદાર્પણ કરતા સર્જકોને પ્રોત્સાહન મળે “તે હેતુથી તેમણે'-નતવલકથા, 
સવલિકા,- નિબંધ; કાવ્ય એને નાટક એવા પાંચ વિભાગ માટે મૌલિક પુસ્તકો મોકલવાનાં રહેશે; 
દરેક વિભાગમાં પ્રધમ પુરસ્કૃત કૃતિના સર્જકને રૂ. ૫૦૦૦/- અને દ્તીય પુરસ્કૃત કૃતિનાઃ સર્જકને 
રૂ. ૩૦૦૦/-રોકડ ર આપવામાં આવશે. સપ્ટેમ્બર ર ૨૦૦૯ના અંત પહેલાં ફૃતિઓ કાર્યાલયને ] 
.મોક્લવાં વિનંતી છે. 

આ રપર્ધા માટેનાં ક રૂબરૂ અથવા ટપાલ દ્રારા અગાઉથી સંસ્થા કાર્યાલય પરથી મેળવી ર 
શકાશે પ્રવેશપત્ર ભરેવાંની છેલ્લી તા. ૩૦-૯-૦૬. 

વિશેષઃ મહિતી માટે સંસ્થા પ્રમુખ શ્રી અક્ષય મહેતા તથા સાહિત્ય સમિતિ અધ્યક્ષો? ડૉ 'શવત રી 
ત્રિવેદી તથા (ર૬૧'૨ ૩૪૪૩) શ્રી મિલન અજમેરા : ૨૬૨૦૯૯૬૯નો સંપર્ક સાધવા વિતી; 

“સંસ્થા કાર્યાલયે : શ્રી દશરથલાલ જોષી પુસ્તકાલય બિલ્ડીંગ, ડી. જે. રોડ, 
' સ્ટેશને રોડ) વિલેપાર્લે ક ) સુંબઈ -૪૦૦ ૦૫૬. ફોમ: ક 





' કવિલોક.:. 


વણાતી હોય છે / //૨૪ 5૯ 
આપણો વચ્ચે ચણાતી;હોય છે, 
ભીંતમાં બારી રખાતી હોય છે.' 
આપણે તો તાર તારે તૂટતાં) * -- * : 
ભીતરે ચાદર વણાતી હોય છે. 

સાંજ પડતાં સૂર્ય તો ડૂબી.જશે; 
આપણી અમથી હયાતી હોય છે, 
રાતભર દીવા બળે છે યાદના; 

ને છબી ભીંતે જડાતી હોય છે." 

એ ભલેને દોડતી દરિયા તરફ, 

ક્યાં નદી પાછી વળાતી હોય છે! 
ઢોલ કોના નભંનાં ઢબકે સતત, 
કંકોત્રી, કોની લખાતી હોય છે?. . ... . 


એક રહસ્ય ગઝલ'/ //જે૪ ૯ 


“કૈંક રહસ્યો જે સદા ભીતર છૂપાતાં હોય છે, * ર 


ને ઉદાસીઓ. તણાં જાળાં ગૂંથાતાં'હોયે છે;' 
જિંદગીભર જે સતત તરસ્યા રહેતાં લાગતાં 
' કંઠમાં એનાં સરોવર પણ સુકાતાં હ હોય છે. 


: ભૂલવા કે ભૂંસવા જે નામ સર્જાયાં અહીં, 
'સ્મરણોમાં રાત ને દિવસ ઘૂંટાતાં હોય છે. 


નીકળે આ માણસો મિલનસાર કેવાઆખરે, . 


વાડને બાંધ્યા પછી છીંડાં શુકાતાં હોય છે. 
' નીંદમાં તું હાથ તારો ફેરવે જ્યાં પ્રેમથી  . 


“ક્યાંક ઘાયલ કોકનાં હૈયાં રૂઝાતાં હોય છ. ક 


કવિલોક :.જુલાઈ-ઓગસ્ટ :૨૦૦૬: [૧૨ 


અડચણ મહી / /%/જે% કંકર 
છે તમારું નામકેરણઝણ મહી; 
આપનો પગરવ હશે રજકણ મહીં, '-“ 
ફૂલદાની એમણે આંપી મને; * “ પ. 
ને ઉતારો આપી દીધો રણ મહીં: કડ 
કેમ ખુદા કોઈને મંળતો નથી; 
આમ તો એ છે વસ્યો કણકણ મહીં. 
અર્થની વાડો કૂદીને ભાગતા; ” 
શબ્દ તોફાની હશે કેં ધણ મહી. 
કોઈ છોડાવો મંને'મારા થકી; 
હું ચણાતો જાઉં છું વળગણ પ 
એકપા કેવી સરળ સૃષ્ટિ રચી; _ 
બીજી પા મૂડી દીધા અડચણ મહીં. 


પ. 


, ..- ..ટેળવળતો હશે./ 8/િ૪ ઝ૯ 


“ગામમાં કે શહેરમાં પડતો હશે; 


*.. 'કૌકને.વરસાદ પણ નડતો હશે. .. ; 


વીજ કેં આ આંટલી-વળ ખાય-ના;. 
“;વાદળીને વાયરો અડતો હશે.;.: ' 
. એક ધારો આજ-આ વરસાદ છે; 


_ ...તાલ સાથે-તાલ પણ મળતો. હશો; . ર 
, બારણાં છેં બંધ તોયે ભીંજવે; 


સાથ, એનો કેટલો ગમતો પ ર 
ઓગળે અંધાર તમરાં બોલતાં; 
_કોક રહેશે ક્યાંક ટળધેળૂતો હશે. ." 


લટકો/,9%૪૪ ૬ન્‍ેશર જ્ટ્ટ . * | ગીત/ ૪20% ૨/૨૭/ 


રેહો શ્રાવણનો શો લટકો! , : : લ્લાગીગ્યો છે.લૂણો;* ઈ 
મ રંગો ઓઢી સુંદર રાજે.તડકો, . .:- પથ્થર જેવો પથ્થર અંતે તો નીકળતો કણો. 
રૈ હો શ્રાવણનો શો લટકો! 


ઃ અંદરથી પડઘાતા શબ્દો બ્હાર શોધવા કેમ? 
મર ગરજત ઘન કાનન છલકાતી જય હેલી. હૌવું*ના હોવું-ની માયા કેવળ મનનો વ્હેમ, 
શ્યામ સુહાગી સાળુ પહેરી વાદળીઓ મત્ત રેલી, 
કો વરણાગી હૈયે શાને અગનઝાળ શો ભડકો! 

રૈ હો શ્રાવણનો શો લટકો! 
પળ પળ જળ જળ ઝંખે ઈલા, અજબગજબની માયા, 
મૂશલધાર વરસે નભ આખું લથબથ ધરતી કાયા, 
આકુળ વ્યાકુળ તો ય હૃદયમાં જાગે મીઠો સણકો, 


ખાલી થાશે ક્યારે ખદબદતી ઇચ્છાનો ખૂણો? 
લાર્ગી ગ્યો છે લૃણો. 
જેમ જેથ તું પાસે આવે એથ જાય હું આઘો, 
.” ધીમે ધીમે ભૂંસાતો રહે જનમજનમનો ડાઘો, 
જળમાં જોતાં બિંબ મને લાગે હું મિથ્યા, ઊણો. 


રૈ હો શ્રાવણનો શો લટકો! લાગી ચ્યો છે લૂણો, 
ડાળ ડાળ છલકે.જળ લીલા, વીજ હિંચોળે તભને, 
પવન પરેમલ માટીની લઈને અરઘાવે જળ થળને, 
છલકાતો પ્રસરે વન ઉપવન મોરલિયાનો રણકો. 

રૈ હો શ્રાવણનો શો લટકો! 

' સાચું / ર/%૪ “/૪ 'જેટ્ઝન” પ્રીતમ/ ર/%₹/ ૪/૪ /જેટ્ઝ-?' 
રાત દિવસ કૈ લાગે હરપળ એ પણ સાચું, આપણ સાચું, ઉપ્પર છલ્લું મળાય પ્રીતમ, 
અંધારે આ કેવી ઝળહળ? એ પણ સાચું, આપણ સાચું. . ભીતર ક્યાંથી ભળાય પ્રીતમ? 
ભીતર શું ચ ગયું દેખાઈ? ભણતર સઘળું ગયું ભૂલાઈ, યાદ અચાનક શ્રાવણ આવે, 

“કહેતો ફરું છું સૌની આગળ એ પણ સાચું, આ પણ સાચું; ઝરમર ઝરમર બળાવ પ્રીતમ. 
અપમાનિત કે સમ્માનિત હો બેઉ ખેલ છે બન્ઞે ખોટાં, બધી જ રીતે અકળ છતાંયે, 
કાં તો સ્વીકારી લે હરપળ એ પણ સાચું, આ પણ સાચું. ' કળ છૂટે ત્યાં કળાય પ્રીતમ. 
સપનામાંથી જાગ્યો જ્યારે એ પળમાં મૂંઝાયો ભારે, . આભ ઓઢીએ રજાઈ જેવું, 
અંદર-બાહર, આગળ-પાછળ એ પણ સાચું, આ પણ સાચું. અને ઢોલિએ ઢળાય પ્રીતમ. 

- કોઈ “કાલ'માં શું બંધાવું? કેવળ ખળખળ વહેતા જાવું, આવો-આગળ થઈ સમજાવો, 


“મિસ્કીન' આનું નામ.છે અંજળ.. એ પણ સાચું, આ પણ સાચું, પાછા ક્યાંથી વળાય પ્રીતમ. 


કવિલોક: જુલાઈ-ઓગસ્ટઃ-૨૦૦૬ [૧૩ 


ર દુનિયા / 9% ૧/૪ 'મેસ્ઝન” 
કોઈ નથી રડવાનું પાછળ આપ મૂએ સબ ડુબ ગઈ દુનિયા, 
જાણી લે જુઠ્ઠી છે ઝળહળ આપ મૂએ સબ ડુબ.ગઈ દુનિયા _ 
છોડ બધી કહેણી ને કરણી, માણી લે. “હોવું' ફૂલઝરણી, _ 


કર્યું કારવ્યું થાશે અટકળ આપ મૂએ સબ ડુબે ગઈ દુનિયા : 


તુંજ અહીં કેવળ ત્હારો છે માણસ માતર મોધારો છે, 


સઘળા સગપણ અંતે મૃગજળ આપ મૂએ સબ-ડુબ ગઈ દુનિયા. , 


જાંચી હતી / /9ે૬% 2% 
વાત જે વાંચી.હતી ' : 


'સાવએ સાચી હતી. 


છે ગઝલ તારી અસર 


“ઠીકરી નાચી હતી.' 
_ઘેલછારમણેચડી : 


ચોતરફ રાચી હતી.' 


જેને જે લેવું - લેવા દે જેને જે કરવું કરવા દે, 


વ્યર્થ બધા દરવાજા-સાંકળ આપ મૂએ સબ ડુબ ગઈ દુનિયાં. 


જાણ્યું, જોયું, જીવ્યા સાચું બાકીનું બધ્ધુંયે કાચું, 


નામ-કામ સઘળું છે પોકળ આપ મૂએ સબ ડુબ ગઈ દુનિયા. . 
જબ તક સૂરજ ચાંદ રહેગા તબ તક “મિસ્કીનું' નામ રહેગા, 
ગમે બોલવું-સાંભળવું પણ... આપ મૂએ સબ ડુબ ગઈ દુનિયા.' 


એ જ મારી ભૂલ છે! / શેવજી ૪૭ 
સાંઈ, રસ્તો ઓળખ્યો નાઃ'એ જ મારી ભૂલ છે! 
* તોય પણ પાછો વળ્યો ના એ જ મારી ભૂલ છે! 
_' કદરતની કેટલીએ દેન વરસે છે અહીં 


આ સમયના ચાકડે મેં જાંતને જોડી નહીં 

ઘાટ મારો મેં ઘડ્યો ના એ જ મારી ભૂલ છે! 
રોજ પડછાયો બનીને એકલો ઊભો રહ્યો . 
સાંજ વેળાયે ઢળ્યો ના એ જ'મારી ભૂલ છે! ' 
ગામના ચોરા કને તો ઘંર હતું મારું છતાં! 

' * છું ટપાલીને જંડ્યો નાએ જ મારી ભૂલ છે! 


કવિલોક : જુંલાઈ-ઓંગસ્ટ.:૨૦૦૬ [૧૪ 


ધન્ય પારાવાર છું 
' જાતને'જાચી હતી. 
આખરેતૂટીજ ગઈ 
 દૌૌરજેકાચીહતી. 
 .. થાય વિસર્જન બધું 
. એ જગા પ્રાચી હતી. 


ગઝલ / અ૭)%૪ર ગેસ 


એને જ એણે જે બતાવ્યું તે બતાડને, 
બ્રહ્માંડ જોવું છે ગઝલ મોંઢું ઉઘાંડને. * 


.' દરિયે જવું પડી મૂડી રણનાં વહી ગઈ,, 
ઘાઈ રાતી પણ રળ્યો ના એ જ મારી ભૂલ છે! ” “ “” 


એવી'નદી જેવું મને ઘેલું લગાડીને.” 


એવું કહી કહી અને ક્ષમતા વધારજે. 
'બંસ'આટલો જરાર્ક બોજ તું ઉપાડને. ' 
સૂરમાં ન હોઉં'તોય શું કસબી તું તું ડયાની? 

શરણાઈ જેમ સૂરમાં મને પણ વંગાડને.”' 

| સાબૂત પણ રહું-ને:અહમ્‌ ચૂરચૂર થાય, 
'એવી જ કાળજીથી મને લે બગાડને. " 


૧. 
શબ્દ સીધા સળંગ આવે છે, 
કોઈ ગેબી પ્રસંગ આવે છે.' * 
ઘેરી વળતાં મને સ્વપ્નો એનાં 
' ઊંઘ થઈને પલંગ આંવે છે. 


આભ ઊંચેરું છે સગપણ તેથી * ' 
પત્ર રૂપે વિહંગ આવે છે. ' * 
એની સંગતમાં સર્વ આવે પણ * 


સર્વ સાથે અસંગ આવે છે. 


લાખ મરજીવા તાગવા બેઠા : 


જેતિ-નેતિ' અઠંગ આવે છે, 
એનું અવતરવું ગઝલમાં જોઈ 
સર્વ વાણીમાં રંગ આવે છે. 
હું તો થઈ જાઉં છું પાણી પાણી 


જ્યારે ગેબી તરંગ આવે છે. . * 


* એક ઘટના થવાની બાકી છે 
£૭₹7ર જેક * 
'આયનાની ભીતર નિશાની છે, 
કક્ષમાં હસતી ફૂલદાની છે. 
સાવ મતની ધૂણી ધખાવીને, 
જિંદગીની પલાંઠી મે વાળી છે. 

" આબધું એમ ચાલતું રહે છે, 


આ સમયની અમર એ વાણી છે. 


લ્યો કરુણા ફક્ત પ્રકટતી રહી 
મેંય સાંઠી હવે વટાવી છે 
માત્ર કિશોર એ પ્રતીક્ષા છે, 
એક ઘટના થવાની બાકી છે. 


. બે ગઝલ / ૪૦૪ 92 


ર 
તરસવાની યા તો વ્યથા જોઈએ, 
વરસવું.સદાં અન્યથા જોઈએ, 
ધરી રાખશું છત્ર જલધારનું 
હોરેત રંગભીની પૃથા જોઈએ. 
ઘટા ઘૂંટવી જોઈએ પાત્રમાં ' 
નશાઘેરું મન સર્વથા જોઈએ. 
ઉગાડી શકે જાત બોધીતરુ, 
અમરતામાં એ આસ્થા જોઈએ. 
મનોમન બનું શૃંગ કૈલાશનું 
જનમજૂની ભગવી કથા.જોઈએ. 


_ સળંગને/ 6૪ર ઈ 
તેડી લે અબઘડી ઉશંગને, 
આવકાર ખુદ દે અનંગને. 

- આ બધું સતત કાં થતું રહે? 
સાંભળો સમયના તરંગને. 
- ધારણા કદી પુછાય તા વળી, 


“ ઊડતા ગગનમાં પતંગને' * 


રોજ તેજનું પીછું ખરી જતું, - 
વેદના વસમી છે વિહંગને. 
કાં કિશોર ટહુકો ભૂલી-શો? . 


_' ગોઠડીસરી રહી સળંગને. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ : ૨૦૦૬ [૧૫ 


સહુને મળી લઉં 
૭. 5ર જઈ 
રિક્તતાતણી મુઠ્ઠી ભરી લઉ, _ 
આમ આખું નભ આ ભરી લઉ. 
આ હયાતીની છડી પુકારી લૈ, * 
લોગણીથી સહુને મળી લઉં. 
ક્યાંય જાવું નથી તે છતાં હવે, 
“આવજો' કરથકી કરી લઉં. 
* એક એક સ્મૃતિ ગોઠવી દઈ, 
આ અતીત ખુદથી ફરી લઉં. રન ી 
એકલો અહીં કિશોરનીકળી, ટાગોર તું / «કુ 4 
જિંદગીની નદીને તરી લઉં. ડૂ્‌ષ્ાના ફૂલોના ઢગલા નીચેથી 


ખંડને ક્યારેક પમાતું હોય છે 
. %. કશોર જઈ 

હાથપગ વિના જવાતું હ હોય છે, * 
સન વડે સૌને મળાતું હોય છે. 
આમ તો સાત્િધ્યને સ 
ખાસ ચ્હેરા પર અવછું હૉય' છે.. દ 
છેક ઊંડાણે જવાનું'થાય તો- -*- 
ખંડને ફૂયારેક પમાતતું હોય છે: *.- 
રેશમી વાતાવરણમાં સાંજના ' 
આ ગઝલ*જેવું વણ્ઞાતું હોય છે. 


આભન-શા એકૉતને પામી કિશોરે” 
યાદમાં બિન્દાસ ફરાતું હોય છે. ” 


શોધી કાઢ્યો તેં શબ્દ, સૂરજના બદલે 


વધાયૉ નાનકડા દીપક્ત્ો મહિમા, 


ખંખેરી તારી શ્વેત દાઢી 
પ્રગટાવ્યા અલક-મલકનાં નક્ષત્રો 
ન લીધી હાથમાં તુલિકા પણ 
ચીતર્યા ચહેરા અટપટા, દોરી 


રેખાઓ રમતિયાળ અને વણ જોયાં 


વૃક્ષોની ઘટા પ્રસરાવી, 

તારામાં હતા શબ્દ અને રંગ, 
અવનવા ઉત્સવના ઉમંગ, 

કેમ કે તું હતો આદથી ઉત્સવનો 
બેસી કોયલ, બુલબુલ ને મંજુલ 
પંખીઓ મધ્યે, 

તેં સેરવ્યા સૂર ઝીણા, 


ઝણઝણાવી અનન્ય સંગીતની વીણા, 


. ઢાગોર, તું આદમી મઝાનો, 
શબ્દો પિયાનો! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ 5૨૦૦૬ [૧૯ 


અંશ / ક ક 


લાગણીઓનાચશ્ચને 
નાથીનથી શકાતો .“ 
તેથી'આપણામાં * 
હણહણ્યા કંરે છે. 
અને છેવટે આપણને _ 
મજબૂર કેરે છે સારી કરવા: 
 પણત્યારે આપણે ઘોડેસવાર રમ  ' 
રહેતાનથી, - 
બનીજઈએછીએ 
કહ્યાગરાગુલાશ ર 
તેથી જ બધા અશ્ચોને પંપાળવા, “ 
પણ લાગણીનાં અશ્વને ' 
“ન પંપાળવો. 





ગ્રાહકો - લેખકો - એજન્ટોને 
ગતવર્ષથી કવિલોક દ્વિમાસિકની સઘળી વ્યવસ્થા 'કુમાર' માંધી 
થાય છે. આથી ગ્રાહકોએ વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ પત્રવ્યવહાર 
નીચેના સરનામેજ કરવો. કવિલોકના લવાજમનો ચેક યા ડ્રાફટ 
કવિલોક ટ્રસ્ટના નામનો જ લખવો.લવાજમ મોકલવાનું તથા 
પત્રવ્યવહારનું સરનામું : કવિલોક €/૦ કુમાર ટ્રસ્ટ, 


૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -૧ - 


_----2-----,મ........ગમાનતાનસાતાનનાઝન--નન..૧૦.-.-૭,૭----૦---૦-૦૦_ ૦... તત... 


 _મિનો-ઇંમેજ) 


(૨) 
મનના રેસકોર્સમાં 
દોડ્યા કરે છે . 
જુગારી સંબંધોનો અશ્વ _ 
કયો આગળ તીકળી જશે * 
કોને ખબર? / 
પણ મને ખબર છે 
મેં જતનથી સાચવેલો . 
સંબંધનો અશ્વ 
રહી જરો પાછળ, 
હારી જઈશ હું બાજી 
નૈ નસીબ નામનો પ્રેક્ષક 
પાડશે તાળી, થશે રાજી! 
(૩) .* 
અશ્ચ એટલે 

* હૉંફતા સમયનો 
પડછાયો! 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ :-૨૦૦૪ [૧૭ 


પડછાયો / ૪5 ૭42? 


મને મારો પડછાયો 

ગમે છે. 

તેમાં મેં 

મારા દુર્ગુણો 

છૂપાવ્યાં છે. 

મને મોરો પડછાયો 

ગમે છે 

કારણ કે મારા કરતાં 
મોટો થઈ 

વધારે છે મારું હોવાપણું, 
મારો પડછાયો * 

કેવો વિચિત્ર છે 

તે મને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢે છે! 
ને કરે છે મારી મશ્કરી! 
કદાચ મને પડછાયા સાથે 
રહેવાની પડી ગઈ છે ટેવ 
અનેતેથીજ “ * 
ગમતું નૈથી મને પડછાયા વિત્ત 
હસવું'તો ત્યારે 

આવે છે કે જ્યારે _ 

હોકો મને નહીં 


. મારાપડછાયાપે' 


 4ધુઓળખે છે. 


 કાવેલોક-: જુલાઈ-સગસ્ટ :૨૦૦૬-[૧૮ 


પગદંડી / ઝ/જેક ૪૨/૯૪ 


' આછાઢોળાવવાળી, 


ભૂખરી ટેકરીઓની હારમાળા વચ્ચેથી વહી તીકળે છે, 
એકદમ પાતળી ધાર જેવી પગદંડીઃ 

આસપાસની વનરાજીમાંથી 

તીવ્ર વળાંકો લઈ દોડી જાય છે, છેક તળેટી હ 
સાવ નિર્જન પડી છે અત્યારે, . 

થોડો ઊંચો ચઢી યેલો સૂરજનો. તડકોય, .. 

સાવ લપસી પડે છે, એના કાંકરિયાળા ઢાળ પરથી . 
પવનના સૂસવાટે * મ 
આડેધડ હાથ હાથ ઊંચું ઊગી ગયેલું થા ઘાસ, 

ઢળી પડી ઢાંકી દે છે, પુ 
એની સર્પાકાર ગતિને, થોડી ક્ષણો પૂરતું. ર 
આટલે દૂરથીયે, 


_ મારી નજર ધમણની જેમ હાંફવા માંડી છે, 


આછા ઢોળાવવાળો, 

ભૂખરી ટેકરીઓની હારમાળા વચ્ચેથી વહી નીકળેલી 
પગદંડી ચઢ-ઊતરથી ટ 

આ મધ્યાહ્ે પહોંચી ગયેલા ઊનાળાના આકરા દિવસે. ' 


ચૈતર/ ઝ/જેક ૪૨/૯૬ . 
ચૈતરનો, 
.બળબળતો દિવસ . 
ને ચોતરફ તડકાનું એક ચક્રી શાસન _ 
નિઃસ્તબ્ધ બપોરનું ખાલીખમ આકાશ. . 
અટકી અટકીને લૂ વરસાવતો પવન. 
રસ્તાઓ ઉપર કેવળ સૂનકારની અવરજવર્‌ 
ઝાડંના ખોબા જેવડા છાંયે રે 
રેંકડી ઉપર નિદ્રાવશ મજૂર . ,,. 
. સમય તો જાણે ઊકળતો. ચરું.” 
એક એક ક્ષણ ભડકે બળે. .*. 
ઊંચે આકાશે ચઢવા મથતી પાતળી ધૂગ્નસેર 
ફૂટપાથના છેડે ખાબોચિયામાં, 
હૉંકતા શ્વાનની લયબદ્ધ ગતિ 
ઘૂઘવ્યા કરે સતત ઉકળાટનાં મોજાં 


દઝાડ્યા કરે બપોરી એકલતાની ચેહરાયેલી ચીસ 


સહેજ સ્પર્શીને 


એકદમ ઉતાવળે સરકી, જતી હવાની લહેરખી. 


આળસુ સૂરજ, ” . 

ક્ષિતિજ સુધી ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલી જતા 
ઘણી આઘે હજી સાંજત્તી વેળા, 

હૈમણાં તો, 

ચૈતરનો બળબળતો દિવસ 

ને ચોતરફ તડક્રાનું એકચક્રી શાસન. 


ગઝલ-પાથરી દીધી તરસ/ ૮//ટેઝ ત૪/2૪ 

'બાણના ટંકારથી મેં પાથરી દીધી તરસ 

' ગંગજળની ધારથી મેં પાથરી-દીધી તરસ 
એક પીંછાની વ્યથા સમતોલ રાખીને પછી 
પાંખનાં ચિત્કારથી મેં પાથરી દીધી તરસ 
સાંજની દીવાસળીમાં સૂર્ય સળગાવ્યાં પછી 
રેશમી અંધારથી મેં પાથરી દીધી તરસ 
પિંજરામાં કેદ પંખીને બતાવી ડાળખી 
વૃક્ષના આકારથી મેં પાથરી દીધી તરસ 
એ કહિગી યુદ્ધથી હું શૂન્યતામાં સંચડું 
કારમી તલવારથી મેં પાથરી દીધી તરસ 


શક્યતા ખોટી ઠરી / હ//દક «૪/૪ 
ચાંદ સાથે જાગવાની શક્યતા ખોટી ઠરી 
તારલાને આંબવાની શક્યતા ખોટી ઠરી. 


બાજરીની ચણ બની પલળી રહ્યું અસ્તિત્વ આ 
પીંછ થઈને ઊડવાની શક્યતા ખોટી ઠરી. 
પાર્થને ઓળંગવાની છે અહીં તો વૈતરણી 
માછલીને વીંધવાતી શક્યતા ખોટી ઠરી 

આ અભાગી ખેતરે પંખી ન એકે આવતાં 
ગોફણોને વીંઝવાની શક્યતા ખોટી ઠરી. 
વિશ્વવિજેતા નગરમાં ગીધડાં ટોળે વળે 


 વિજયધ્વજ ફરકાવવાત્તી શક્યતા ખોટી ઠરી. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટઃ ૨૦૦૬ [૧૯ 
શ 
“ 


સંબંધ / ઝ/જેઝ ૪૨/૯ ] ગઝલ / અ/જેજ ૨/૬૪ 


હવે આપણે, જળ હતું, વાદળ હતું કે છળ હતું, પણઃ હતું 
મળીએ કે ના મળીએ,” જીવવું મારું ય પળ બે પળ હંતું, પણ'હતું.' 
સંબંધને તું પૂર્ણવિરામના પાતાળમાં નહીં ધરબી શકે, ચાલ, સાંધી આપણો ફાટી ગયેલો આ સમય 
ભલે હવે તું, * એક સપનું કેટલું નિષ્ફળ હતું, પણ હતું 
આંખોમાં સા આકાશ લઈને જીવે આખરી તારા પ્રણયની કો નિશાની જેટલું 
તોય, આંખમાં થીજી ગયેલું જળ હતું. પણ હતું. “ 
પરિચયના પે'લવે'લ્લારા ચંદ્રોદયને તું તું નહીં રોકી શકે. સાવ ન્હોતું એમ બોલીને નકારી તું ન દે, 
સંભવ છે, મારું આ પગલું જરા પાછળ હતું. પણ હેતું, " 
સંભારણાઓને તું તું ફૂલદાનીના વાસી ફૂલોનીજેમ ફગાવી દે, આગ જેવું કેક છે અથત્‌ છે તારું સ્મરણ 

પણ શ્વાસમાં વણાઈ ગયેલી, એક ધારું શ્વાસમાં ભળભળ હતું, પણ હતું. 
લીલીછમ્મ લાગણીઓને નહીં ઊતરડી શકે. 

તારી કાજળ ઘેરી કીકીઓ, 

હવે ખાલીખમ વાવનું ઉજ્જડ તળિયું, 


તોયે મેઘલ રાતે સ્પર્શના રણકાર, 
તારી પાંપણની બારસાખે કંકુના થાપા મારી જશે. 


તારાં ચરણોના લયને, 

ભલે હવે તેં આપ્યો આયખાનો વનવાસ. કર . 

તોય કોક ફૂલઝરેલા પંથની ભીની ગંધ, હા રાખે છે / ફ#જ૪૪૧,૬૪૯%ઃ 
તારી પાનીઓને સૂંઘતી ફરશે. . જગતમાં જે વધારે ઘર મહીં ભંડાર રાખે છે, 
ભલે, * નપ બધાથી એ વધારે બંધ ઘરનાં દ્વાર રાખે છે. 

હવે આપણે, પી ક ણ પુ 
મળીએ કે ના મળીએ,  ખરીખોટી તમે એને સુણાવી ના શકો મિત્રો, 


ઘણા એવાય છે જે જીભ પર અંગાર રાખે છે. 


કહે છે કે નથી ડરતા ભલા એ કોઈ માણસથી, 
કહું છું હું, ડરે છે એટલે તલવાર રાખે છે! 


થયો છું પ્રેમમાં પાગલ ખબર છે ગામ આખાને, 
મતને તેથી જ ઘરવાળા ઘરેથી બ્હાર રાખે છે. 


સંબંધને તું પૂર્ણવિરામના પાતાળમાં નહીં ધરબી શકે, 


છતાંયે પણ 'જલન' મૂર્તિ સમક્ષ મસ્તક નમી જાતું." 
ખખર છે કે, કદી ના મૂર્તિઓ ધબકાર રાખે છે. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગંસ્ટ.:૨૦૦૬ [૨૦ 


ચાર ગઝલ / ૪” ટેર/ઈ 'ઇરજેઝ” 


પી 
ફૂલની કેવી દશા થે અવતરણના ભારથી, 
મ્હેક જો બેવડૅ'વળી ગૈ આવરણના.ભારથી. 
કોણ તારે પર્વતોને નિજ ચરણના ભૉરથી. 


ક્યાં રહે બાકાત દરિધો પણ ઝરેણના ભારથી. 


મૌક્ષ ક્યાં પાંમે હવાઓ અંત લગ એને વહી, 
હચમચે છે મૂળિયાં પણ, જે પરણના ભારથી. 
આંધળી દિશૅનાં વિહંગને.કોણ સમજાવે અહીં! 
નભ સમેટાતું રહે'છે વિસ્તરણના ભારથી. . 
ધૂમ્નો દીવો કરી ફંફોસતો નિજ જાતને,' 
આંખ સૂરજ ખોઈ બેઠો જાગરણનાઃભારથી. 
આંખમાં આવીને ઊભો પ્હાંડ શો જાણે સમય, 
સ્ડેજ ક્યાં સરકી શકે છે સાંભરણના ભારથી. 
એક એનો કાળને સંતાપ રહેશે ઉમ્રભર,” 
ઠેલતું વૃદ્ધત્વ ખુદને'બાળપંણના ભારથી. 

એ અજંપો આંજીને થાકી ગઈ શ્રદ્ધા હવે,” 
વિશ્વ આખું યે નમે છે એક જણના ભારથી. 

* તારવા કાજે પ્રથમ તો તું જ શબ્દાતીત થા. 

/ એ ગઝલ ધરબાય શાને શબ્દગણના'ભારથી. 
' પ્રશ્ન કો' હોવાવિશેનો ક્યાં નડે 'રરવેઝ'ને 
એ સ્વયં ભાંગી છૂટે એકેક ક્ષણના ભારથી. 


(૨) 
એ જીવ જેમ રાતો વળગાડશે કહાં લગ, 
પીળી રજાઈ શ્વાસો ઓઢાડશે કહાં લગ. ' 
ક્યાં શંખનાદ ગુંજે ફૂલોની વીરતાના, 
ને મર્શિયા સુગંધો ગવડાવશે કહાં લગ.' 
સૂરજથી કોઈ ક્યારે તૂટે કે દુર્ગ ખૂલે, 
માથું'ક્ષિતિજના દ્વારે અફળાવશે કહાં લગ. 


' ભીતર કદી ન પ્ડોંચ્યા અંધાર પૂજનારા, 


આંખો પ્રવાસ એનો અટકાવશે કહાં લગ. 
ધુમ્મસ સમું ઉઘાડા આવી અડે છે શબ્દો,” 
સરિયામ એ ગઝલને અભડાવશે કહાં લગ. 
આ બુદબુદો ભલેને દરિયામાં ધાડ પાડે, 


_ ગજવું કરી હવાનું સંતાડશે કહાં લગ, 


ચાલો ફરી ઝચાઓ બાળીને તાપ તપીએ, 
પળ-પળની એ -્રકચાઓ થીજાવશે કહાં લગ. ' 


મૂકો અગર તો ચૂકો એકાદ માત્ર ડગલું, 
એ સૂત્ર સાધનારા પ્ડં પહોંચાડશે કહાં લગ. 


કૈ અવતરણના નામે લીધું હતું બગાસું, 


_ 'પરવેઝ'ના સમજ ધૈ મમળાવશે કહાં લગ. 


. કૈવિલોકઃ જુલાઈ-ઓગસ્ટઃ ૨૦૦૬ [૨૧ 


(૩) 

ક્યાં લગ ઉછીના શ્વાસ અકારણ લઈ ફરો, 
કોઈ અગમ્ય તત્ત્વનાં ભારણ લઈ ફરો. 
વાળી ફરીથી જાતમાં ખુશબૂના વેગને, 
ઘરમાં જનમ-જનમનાં નિવારણ લઈ ફરો. 
ફરવાનું નિત્ય હોય છે કેવળ પલાંઠીમાં, 
ફરવા વિશેનાં કેટલાં તારણ લઈ ફરો. 
એના [વેના ક્યાં સૂર્યની પૂરી થતી સફર, 


સળગો છો આપ ક્યાં કે સદા રણ લઈ ફરો. 


અસ્તિત્વ ઘુમરાય છો વળગણમાં પારત્તાં, 
ભીતર તમે અપારનાં કારણ લઈ ફરો _ 
ઝરમર ઝરાય એટલું જીવી જવું છે બસ, 
દરિયાના શાને આંખમાં ધારણ લઈ ફરો. 
વેરાયલા જ ચૂગજો મોતીને ચૉકમાં, 

ક્યા લગ પળો વિશે હજી ઝારણ લઈ ફરો. 
“પરવેઝ' લીલું છમ્મ ખૂલે વ્રજ ગઝલ વિશે, 
આજે અગર તમે ય એ ચારણ લઈ ફરો. 





(૪) 
ચરમતું લક્ષ્ય ધરી, ડગ ભરીને પાછો વળ, 
તું ખુદને ઊંબરા-શું આંતરીને પાછો વળ. . 
જનમ-જનમની બધી અશ્ચવતા મળે તો પણ, 
સમયને સ્હેજ તું આગળ કરીને પાછો વળ. 
બ્દની મૂળ એ નિર્લેપતામાં વ્હીજા લું, . 
કહુ છુ છું ક્યાં કે ગઝલ આવરીને પાછો વળ. 


. દિવસ,તમામ તું વરસે છે કેમ 'કિરણોમાં, 


તું ઓસ જેમ ક્ષણિક ઝરમરીને પાછો વળ. 
વળાય'એવી કોઈ શક્યતા' નથી ક્યાંયે, . 


_ એ જાણતલને સદા વિસ્મરીને પાછો વળ. 


જઈ વીરાનમાં બાગો-શું ઠાલવી દે.મન, _ 
સઘન વીરાનથી મુઠ્ઠી ભરીને પાછો વળ. 
ફળે છે વેગ વિહોણું જ સૌ યથાસ્થાને, 
ગહન સમાધિની ગતિમાં સરીને પાછો વળ. 
રહે સજાગ ન એકે ચરણ ચૂકે “'પરવેઝ' 
અનંત જેમ કશે વિસ્તરીને પાછો વળ. 














કવિઓ અતે પ્રકાશકોને વિજ્ઞષ્તિ” ક 

પ્રતિવર્ષ પ્રગટ થતા કાવ્યસંગ્રહોની સંપૂર્ણ સૂચિ કાવ્યરસિકોને, અભ્યાસીઓને ઉપલબ્ધ થાય એ ઉદેશથી 
એની ઉચિત નોંધ લેવાવાની સાથે વાર્ષિક સમીક્ષા અને ઉત્તમ છ સંગ્રહોનાં અવલોકનો કાવ્યસમીક્ષકો પાસે 
કરાવી પ્રગટ કરવાની યોજના કવિલોક ટ્રસ્ટે સન ૨૦૦૪થી અમલમાં મૂકવાનું નક્કી કર્યું છે. આ માટે સર્વ 
કવિઓ અને પ્રકાશકોને સન ૨૦૦૪માં પ્રગટ થયેલ કાવ્યસંગ્રહની એક નક્લ કવિલોક ટ્રસ્‍ટ (€/0 કુમાર 
ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧) પર મોક્લી આપવાનો અનુરોધ છે. પ્રાપ્ત થયેલ 
કાવ્યસંગ્રહની સંક્ષિપ્ત માહિતી 'કવિલોક'માં 'સાભાર સ્વીકાર' અંતર્ગત પ્રગટ કરવામાં આવશે. 
ટ્રસ્ટીઓ : કવિલોક ટ્રસ્ટ 


# 


કવિલોક : જુલાઈ*ઓગસ્ટ :૨૦૦૯૬ [૨૨ 


દરે. જળની ઘાત લખી છે/ જેર ૮ જટ. 


નદીને જળમી ઘાત લખી છે; ક પડ 
જન્મપત્રીમાં ચોખ્ખું લખ્યું “જાતક થોડી જાતરખી છે! 


રમતિયાળ, ચંચળ પણં સાથે જરા તરૈગી છે આ કન્યા, 
પહાડી, ગ્રામ્યા, છે નાગરિકાને, થોડી થોડી છે વન્યા. 


ગતિ' લખી, ના ગજ કે મૃગ શી, અદલ ગણી-્લો, સર્પ. ર્પ સખી ક 
નદીને જળની ઘાત લખી છે. 


આ જાતકને બધાં સ્થાનમાં સૂર્ય-ચ્દ્રની સીધી દષ્ટિ, . 
રાહુ-કેતુ-શા કાંઠા વચ્ચે સમાઈ જાશે સંકળ સમષ્ટિ, 


વાહનયોગ નથી પગપાળાં, ના ડમણી, રથ-કે પાલખી: છે, 
નદીને જળની ઘાત લખી છે, 


લગ્ન યોગ લખ્યો કન્યાને, વર મળશે દરિયાવ હૃદયનો, 
ના સ્હેજે પાંપણ ભીજાશે, ઉત્સવ બનશે સ્વયમ્‌ વિલયનો. 


ઉજાળશે એ બેય કુળોને, જન્મપત્રી મે સરખી છે, ન 
નદીને જળની ઘાત લખી છે. * ત્રિવેણી-કલ્યાણ * 
નવ્ય કવિ શ્રેણી 
૭/25)5 ટસ? અ/#/ટ૪ટ 7% 5/૨અ0ન્‍/ %4% 
ડ5//સ%૯ન%4/7 કર છે € ૪9જ/*/ 


૦% કવર/%૪ %ક2 ૨57 છે. 


કોષમાં ન 


રાજેન્દ્રપટેલ' * 
વિશિષ્ટ એવાં ગઘકાવ્યાનોઃ આ સંચય' 
કવિતાભાવકોને અચૂક સંતૂર્પક નીવડે તેવો છે.ચેક/ ; | 
ડાફ્ટ “કવિલોક ટ્રસ્‍ટ'ના નામનો જલખવો. [કાચું , 
પૂઠું, ક્રાઉન પૃ. ૯૬ રૂપિયા ૪૦- ટપાલખર્ચ 
રૂપિયા ૪) %/#સ્ક/જ : કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ-૩ ૮૦૦૦૧.. *- 





કવિલોક. જુલાઈ-ઓગસ્ટઃ'૨૦૦૬ [૨૩ ..” “.” 


ઘરવખરીમાં / /ઝર# જ  -” 
* પાંચ હાથનું સીંચણિયું અને હોઠે રમતું ગીત, એની ઘરવખરીમાં, - : 
ઉતરડના પડછાયા ઝીલતી ઓકળિયાળી ભીત, એની.ઘરવખરીમાં. -*.--- ' 


ફળિયા વચ્ચે તુલસી કયારો અને પછીતે જૂઈ, એની ઘરવખરીમાં, * *' ? 
બે હાથોના હિલોળે થાતી હાલકડોલક ફૂઈ, એની ઘરવખંરીમાં. - * 


અંગીઠી પર રાતાપીળા તાપે ખદબદ ધાન, 'એની'ઘરવખરીમાં, ની 
ને ઠામે પડતી ઝાંયે એનું હરફર થાતું ભાન; એની ઘરવખરીમાં. 


તડકે'તડકે છતથી આવ્યું આભલિયું નવટાંક, એની ઘર વખરીમૉં; :' “4. : ₹“ 
અષાઢ રાતે અવતરતું જળ, ટપ-ટપ ધૈ ચૂવાક, એની ઘરવખરીમાં. . .!- :: : 


એક વળગણી, બીજું અંગ પર, વસ્તર સરખું નામ, એનીઃઘરવખરીમાં,'- 


' રાતે દઈ દે સાંકળ ને પછી ભીતર ચારે ધામ, એની ઘરવખરીમાં. ક 
'દનીઅમરવેલ”/ ચઇલિટ જક જ 

પાંપણ જરા નમેલ લાગે છે, '.' ૫ ુ 

અર્થસૂચક પહેલ લોગે છે: : .. ક 

પી પ ડૂ ક માણો / અ//2૪ ૬/૯ન૬૪?' 
ક દિ : મળી જે જિંદગી એને ખુશીથી મન ભરી માણો '_ 
ટ પ ક ર ! સરી એ જાય ક્યારે હાથમાંથી એટલું જાણો. 

ય પ કાગ કી ક , અહીંયાં હદ બધા સંબંધની આ શ્વાસના જેવી, 
પ ક ક ણ ક . ન તૂટે એ જરા સમજી વિચારીને તમે તાણો ર 
ન દ ર 

ન ન પથ લાગે કે. ......; પરખ આવી નથી ખોટા ખરાતી લેશ પણ જેણે 


જ પ કડ : અહીં એવાયને પણ લોક સમજે છે ઘણો શાણો: . 
જ ભીતર અગર સળવે વો, ન 
!લું અ છા . દ ભલેને ખાય એના ભાગ્યનું પંખી સદાય પણ 


'શ્ચસ મને સહેલ લોંગ છે. . 

.શ્રસવું . “.“ ૨: “અરે! આ માનવી એના તરફ.કાં ફેંકતા પાણો 
“પાંગરે છેફરીફરીએ પ “ ઇહ ૮ રહ્યું જીવન અમારું ક્યાં લગી કોને ખબર “આતિશ' 
દર્દની અમરવેલ લાગે! છે!” “હ રે & સતત ચારે તરફથી આજ તો વરસી રહ્યાં બાણો. 


[કવિલોક-$ જુલાઈ ર ૨૦૦૯૨૪" 





ત્રણ ડે. /£કેજ?#.૪૭૮/ *: -. 


“નિરંતરેતેનો પ્રવાસી.” 


નથી પા હોતો કોઈ દીવો સૂર્યના ઘરનો, 
ચમકતા આગિયૉનું તેજુ છે અજવાશ ભીતરનો. 


સતત જોયા કરે છે સિલસિલો એઔ બહાર અંદરનો, 
મને લેવો ગમે છે.એટલે અવતાર ઉંબરનો. 


પ્રગટ પળમાં થવું પડશે અગર એને-કહીં દઉં તો, 
' ફક્ત પોકાર હોવો જોઈએ તારોધે અંતરનો. 


બધા પ્રશ્નો શમે જવળ, હયાતી, હોય એનાથી, 
“હવે ક્યાં બોલવાનો હોય છે. અવકાશ અક્ષરનો? 


સમેટી લઈ બધો વિસ્તાર' બિંદુ થાયંજ્યાં હસ્તી, 
પછી પહેલું સરણ માંડે પ્રવાસી એ તિરંતરનો. 


કક. ઈ 


ક 


_મારીભીતરમાં _ 
બંધ દરવાજા કરી શોધું છું ઘરમાં, 
કોણ રે' છે આખરે મારી.ભીતરમાં? - 
શ્વાસઃલેવાથી સતત ગળતો ગયો છે , 5: 


[ક્યાં.હવા સારી મળે છે આ-નગરમાં? 


એમનો અહેસાસ છો પળનો હતો, પણ 
એકસરખો છે હયાતી ને અસરમાં. 
વ્યસ્ત છે સૌનાં હૃદય અહીંયાં વધારે; 
લાગણીઓ પણ વહે છે માપસરમાં. 


 “એગળે'કે ના મળે પરવા નથી કંઈ**” 
“હું મઝા માણી રહ્યો છું આ સફરમાં. 


૪% 


'- રોજ તારી યાદનું બહાનુ મળે, 


રેશમી કારણ હવે છાનું મળે. * 


હારવાની હોય છો અંતે રમત 
એક હુકમનું મને પાનું મળે. 

સ્વપ્ન ઘરમાં પણ મળે ધુમ્મસ બની, 
નામ-સરનામુંય કંઈ છાનું મળે. 


- આવ-જા મોસમ કરે પાંપણ ઉપર 
એમ વરસાદી ઝૂલણ શાનું મળે? 


પાંખ-પંખી ભાગ્યવશ સાબૂત છે 
આભ ઊડવાનું ભલે નાનું મળે. 


ક્રવિલોક : જુલાઈ-ઓઇ ડ. 


ગામડાંની સવારે / 7% ૪રજેજ/ '  . .* તડકો / 7% ૪રજેજ/ 


ઘમ્મર વલોણાંના ઘમકારે તડકો, તડકો, તડકો નકરો તડકો... 
મીઠાં દૂધડિયાંની ધારે... તડકો, તડકો, તડકો ધોમ તડકો. 
ઘરરર ઘંટી કેરી ચાલે ી તડકો ઊંધા માથે પડતો, ._ 
આળસ મરડી આખ્ખા ગામે. ડેક સવારે ઈને ચડ તા 
મંદિરની ઝાલરના ડંકા દૂર-દૂર પડઘાંતાં, ,«“.“ * “ તડકો લૂમાં ભડભડ બળતો... 

* ઘંટ-નગારે કાલાંઘેલાં શિશુટોળાં ઊભરાતાં, “તડકો માથાં ફાડી નાખે, 
ગાયોનાં ધણના ભાંભરડા * “ તડકોઅંગારે પગ રાખે... - 
નભમાં ધૂળ ઊડાડે... ર તડકો મૃગજળ થઈને રડતો, 
ઘરરર થંટી કેરી ચાલે કા ક સી દરતી દ, 
આળસ મરડી આખ્ખાં ગામે. 7 . “ _ વડકો જીવમાત્રને નડતો, 

ક તડકો જળ સાથે ઝઘડતો... 

ભાત શિરામણ સાથે બાંધી સંચરતી ભતવારી, તડકો ઉનાળે વક્કરતો, 
કૂવાની ગરગેડીએ ગાતી રહી રહી પનિહારી, . .- તડકો ડેઠ'સાંજે જઈ નમતો. 
છાણાં વીણતી કોઈ ગોવાલણ ' “* તડકો સાવ કોરો કડકો, 
વહાલ કરે વગડાને... પી તડકો, તડકો, તડકો એકલો તડકો... 
ઘરરર ઘંટી કેરી ચાલે તડકો, તડકો, તડકો.. 
આળસ મરડી આખ્ખાં ગામે. , ક. દોસ્ત!એતોસાવનકટો! 


સૂરજનો સોનેરી તડકો પંખી પાંખે ફરકે, ર 
ઝાકળભીનાં ઘાસની સળીઓ આછું આછું મરકે. _ 


ભાતીગળ સપનાનાં ચીતર 
ગામશેરીની ભીતડીયું મલકાવે... 
ઘરરર ઘંટી કેરી ચાલે 

* આળસ મરડી આપખ્ખાં ગામે. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ :૨૦૦૯ [૨૬૪ 





તૃષા /.%#%/કજેઈ , ::: 


ઘરના ખૂણામાં ટેબલ પર. 


* મૂકેલા એકવૅરિયમમાં તરતી. 


એક માછલીએ જોયું. 
ચકલીના 3 શાળા સામે. . 


એક ચકલી, 


થોડી- થોડી વારે. રે ઊંડી જી 
બહારથી. 


જ, 


ખુલ્લા મોંએ માળામાં. . 
'ચક્ચક કરતાં. બર્ચાંના_ ક ૪% 


કોરા ગળામોં 
પાણીનું ટીપું ઠાલવતી_ 


આસપાસ જોયું માછલીએ 
જુદીજુદી જાતની, રંગની, 
તરતી હતી જે માછલીઓ 


તૃષા બનતી ગઈ..: .: ..:* :? «..: 
એની પીડા...! 


કવિલોકનાં મૈ- જૂ નારં૧મા પાના પરની 


ગઝલ વયાંદની'ન ના કવિનું નામ કૌશિક પટેલ 


છપાયું છે તે કૌશિક પંચાલ વાંચવું. :તંત્રી . 1: 


- જાળ / %૭%/ક૦૭૪ 
પપ્પાને મળવા આવેલી 

ી દીકરી,” ન 
વૅકેશનમાં ગૂંથે છે ત્રશ્નોની જાળ... 


'* | પપ્પા,. 


-- અટવાય છે એમાં. _ 


' : મથે છે છૂટવા, 


.: ગૂંચવાયા કરે સતત. 


" પપ્પા, મૂંઝાયેલા અહીં 
મમ્મી, ત્યાં ા 

દીકરી અહીં"તહી 
મમ્મી ભણાવે, ક્ડક સ્વભાવે 
વાર્તા સંભળાવે પપ્પા, 
ફિલ્મ, ફન વર્લ્ડ ને મજા 
હીલ સ્ટેશનત્તી 
માત્ર અડ્ડાવીસ દિવસનું ફરમાન 
દીકરી પ્રશ્ન કરે મૌન પપ્પા, 
ત્યાં ગુસ્સો મમ્મીનો 
એકવૅરિયમમાં તરતી એ 
પહોંચી જાય છે એક ખૂણામાં' 
એકલી, અટૂલી,' 
સજળ..!?  -.. :, 


કુવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટઃ ૨૦૦૬ [૨૭ 


જિંદગી / *ેગે# ૪૪; 
જિંદગી બેબસ અને લાચાંર થઈ ઊભી રહી છે, 
મેં ન તું ધાર્યું, તું સામે પાર થઈ ઊભી રહી છે. 
મેંન તું ધાર્યુતું તું ખુલ્લેઆમ થઈ ઊભી રહી છે. 


હું અનાયુધ, તું તો બસ એક વાર થઈ ઊભી રહી છે. 


મેંતો ધાર્યુ તું કે તારેતાર થઈ ઊભી રહી છે. 
મેં ધાર્યું'તું : ફૂલ હું, તું ખાર થઈ ઊભી રહી છે. 


આમ મઝધારે મને તો રાખવો નહોતો, ને તું? 
' બજ્ઞે કાંઠા વચ્ચેની દિવાર થઈ ઊભી રહી છે! 
પાંદડું છું, એક દિવસ હું એમ બસ ઊડી જઈશ, 
પાનખરનો આજ તું આકાર થઈ ઊભી રહી છે. 


જોગિયા / ૨૩૪ ૪૪૪ ” 
ભગવો ઉડે છે શબ્દ-સાથે રંગ જોગિયા, 
કરીએ હવે ટોળે વળી સત્સંગ, જોગિયા. 
ગઢિયા પવનની સાથમાં ધૂણી ધખાવીયેં, 
ફૂંકો ચલમ છે તાપણાંનો સંગ જોગિયા. 
હો ઝં તામ જાપ, જાપ ઓમ્‌ નમઃ શિવાય, 
નખશિખ રૌમ રોમ હવે છે તંગ જોગિયા, 
પ્રત્યેક અંગ લીન થઈ ગયાં છે એકરૂપ- “ 
પ્રત્યેક અંગમાં રમે ઉમંગ જોગિયો. “ ' * 
ઇડા ને પીંગલા સકળ છે ચેતના સભર, 
નાડી-રુધિર-જીવ ના અભ્યંગ જોગિયો! 


અંતરનો સાદ / 9% ૪હત/ ' 


વાત સીધી _ આજ બારણે અરધી રાતે કોણ ટકોરા દે છે? ' 
%0/%#ેં# ઈ. ર/૭૭.“૪/રસ્#7* શમણું જાણી મન વાળું ત્યાં ફરી ટકોરા દે છે. 
વાત સીધી ને સરળ, નભથી ઊતર્યા તારાગણ સહુ ૨મી રાતભર થાકયા ત્યારે 
રચનહીં, એમાંવમળ ' : એકલવાયા અંધારામાં, કોણ હવે સળવળતું? 
આંખને ડપટાવ તા, ક 
કેયા શના સૂકા આ શમણામાં થઈને ર 
અજગરોની ભીંસ છે, ચત રઝળતી વહી ગઈ ત્યાં 
કયાં જવાનું ગામ-તળ? ઉપૉ કિરણનું ઝરણ ક્યાંકથી ફૂટ્યું * 
' વ્યર્થ પોકારો ગયા, 'જરૂર શે આશા એવી વાટ જોઈને હારી ગઈ (યા) ! 
* સામે તટ, જાતે જ ચલ, હળવે હળવે શ્રદ્ધા જેવું, કોણ હવે ધબકે છે? 
છે પ્રતીક્ષામાં સતત, _ આજ બારણે અણધાર્યુંઆ ' 
માંહી બેઠો, તું જ મળ. કોણ ટકોરા દે છે? 


કંવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ :૨૦૦૬'[૨૮ 


- ગઝલ /-અ/૪ે૯-૨/૯૭---: 


જાત મારી ટેવવશ પડખું ફરી લે 
ઘાવ ઓછા હોય તો પાછી છરી લે. 
હા, અમે ઝાકળ હતા, છીએ રહીશું 
સૂર્ય તું પણ થાય.તારાથી કરી લે. 

એ પછી:મોકો-તહી આપું ફરીથી 
આજ ઈશ્વર તુંય અમને કરગરી લે; _ 
આંસુ મારા-ઓજ; થેભી ૧ જાવ થું: 
પાંપણો સારી જરા આ; થરથરી ઊૈ.-. 








-- ૨ 4. રહેવું પડે છતાં7 ન-૧૯૪૯?- --- 


વૃક્ષો વગર વિસ્તાર છે, રહેવું પડે છતાં, 

રૈતી તણો ઊતાર છે, રહેવું પડે છતાં. 

ઠંડી હવાની શોધમાં રખડે છે રેત્‌ પણ, 

વંટોળંની ણઝાર છે,'રહેવું પડે. છતાં: *- 

દોડ્યા કરે જળનાં હરણ તરસ્યાની આંખમાં, , 

પણ અશ્વ ખુદ.અસ્વાર છે, રહેવું પડે છતાં. * 

એંધાણ ના અજવાશેના,- ક્ત. ભવિષ્યમાં ;_ 

અગ્નિ તણો અણસાર છે, રહેવું પડે છતાં, 

ખામોશનું જીવન રહ્યું નાવિક પ તટે, . 
પણ વ્હાણમાં મઝધાર છે, રહેવું પડે છતાં... 





૧ “ ય ક “ત્રણંગ ગઝલ લ/ જુરં# ૩૧? છિ ક 
હ” ક ક ૬ ન 5%. ફૂટી ઈ હ. ક 
હાલત્તા સક જોતાઃ ધ છેઃ. જે હરિને મળવાનું શું મી ખોટી પડી,” 

હસ્તરેખાઓ જ ગોથાં ખાય છે.- . « ઉઝીલું ઝાલું ટળવાનું શું? .:- એમતીઈચ્છાજરા'મોડી પડી... 
પ્રેમમાં થોડો વંધારો થઈ ગયો: વ માંડ મળ્યું છે એક જ ટીપું * 'આંખથી પૂછ્યું મને જ્યાં કમ છો, 
સાચવીને એ હવે શરમાય છે.  ' ગરણી લઈને ગળવાનું શું. - ' સૌ ગણતરી, શબ્દની ભોઠી પડી 
એમનો પગલાઃ થયા જ્યાં જ્યાં વધે” એની આંખોએની મરજી , એક: ભમરો એ એ પછી છટકી શયો, 
અંત્તરોના ગામ ખાલી થાય છે. ઢાળ નથી ત્યાં ઢળવાનું શું: - કૂ /કૂલની પરવાનગી. ઓછીપડી.. 
ભાવવાંચીને બધા આનંદનાઃ પ્રેમકરું છું કહેવા માટે એમણે।છી તરત માગી અને, 
માપસર લોકોએ હરખાય છે. કેડેથી જઈ વળવાનું શું, લાગણીને દૂધથી ધોવી પડી. 

*સ્વપ્ન છે સામુ પડે નાપણ પડે અંધારાએ ટપલી મારી જોઈને ઠંડી પડી ગઈ વીજળી, 
જોઈ લો ને આપણું શું થાય છે. અંદરખાને બળવાનું શું. એટલે મારા ઘરે નોતી પડી. 


“છવિલોકઃ જુલાઈ-ઓગસ્ટર “૯ 





---શિશુકાવ્યો 


ટ 
કક 


ચાલ રૂપેણમાં..” ઝી ળી મંગળ ર/૬% કઇ” ' શરદ જનની ચાંદની - 


ચાલ ભેરુ હાવ નદી આવેલા વ્હેણમાં,? 39 ર૯૪: જવુ જ ઈ મ 
સરું, આવળ, બાવળ ખૂંદશે રૂપેણમાં. ર ચાંદની નભે સરતી: રજ શરદ પૂનમે 
સસલાં ને'હરણાં સાથે દોડીશું તટમાં, લાગે બાગે ફરતી રાજ! આસો માસે . 
સારસનાં ફોટા લેશું બેસીને વટમાં! “ નદિએ નોળે ન્હાંતી રાજ! શરદ પૂનમે” 
એ...! લેશન છોડીને ચાલ રજાનો દન છે... ' સખિઓ સાઘે ગાતી રાજ! આસો માસે 
ફૂલોની કોમળતામાં પંખીનાં વન છે. “ ખેતરને ખંખોળે રાજ! શરદ પૂનમે, 
બાને જણાવી ભેરુ પીંપળે તું આવજે, સૂતાંને ઢંઢોળે રાજ! આસો માસે * 
કાગળ ને પેન કંઈ લખવા તું લાવજે! વાયુ થઈને જ વ્હેતી રાજ! શરદ પૂનમે , 
પગલાં પાડીશું લીલી ઉગેલી શેણમાં. શુભ સંદેશા કહેતી રાજ! આસો માસે 
ચાલ ભેરુ ન્હાવા નદી આવેલા વ્હેણમાં. ભાલમાં તિલક તાણી રાજ! શરદ પૂનમે, 
જાતાં ને વળતાં ગીત ગાશું રે! તાલમાં,,, :- .: . :દૂધઃપૌઆ જ ખાતી રાજ! આસો માસે. 
ઘડી બે ઘડી ચાલશું હંસોની ચાલમાં! ઘુવડ દેખી ડોલે રાજ! શરદ પૂનમે 
નાસ્તો લેશું પછી મંદિરના ચોકમાં, " ડાળે બેસી બોલે રાજ! આસો માસે. 
હારને ચેઢાવીશું'ભગવાનની ડોકમાં :; .':-2* 2 “સૌનાં મનડાં મલકે'રાજ! શરંદ પૂનમેર- 
ઊઠ ભેરુ! જલદી'ચાલ તડકો ચઢી જાય છે;; !'--₹-* . .જાણે સાગરે છલકે રાજ! ઓસો માંસેઝ* 
રજા હવે લઈલે ઘરે,નદિયે સહુ જાય છે... . .. . _ રાખે નાતો કેવો રાજ! શરદ-પૂનમે ',- -.- 
ગુલાબના,છોડ પટમાં વાવીને આવશું, ... ,. ,, , જાણેમીઠો મેવો રાજ! આસો માસે... 

કેટલું આવ્યું નીરમાપીને લાવશું અ પ'પરોઢથ ઘાતાં વ્હેતી રાજ! શરદ પૂનમે 
'વળતાં ચન્દ્રને સોથે લાવીશું નેણમાં... ક ન. ી 'પોર આવશું? કહેતી રા ઓસો સસ. 


ચાલ ભેરુ *હાવાં નદી ઔવેલો વ્હેણમાં: 


કૂ કક. કુક ₹૦૬” 
શ શુક શક.” 7 





કવિલોક*ઃ'જુલાઈ-ઓંગંસ્ટઃ:૨૦૦૬*[૩૦ 


“----------અવલોક્ન 


ઉ. ડં ગઝલમાં ય વેશ નરસિંહી' 21 સતીન નરેસઈ' પરવેઝ' 


“ જુઝર %% તે સ્રરેઠું મે ન્ન 
સ%૧૦/ ઝ)ઈ પણ કરે છું ૪૦7% % 
“મને ગોતવ/મ/ (ખવાય છું અ, 
'% છટેઝશ%/ અ/૪ટેછું ૪૧% 90 (૪ ૪% જ 
' પરકમ્માનો મહિમા અનાદિકાળથી અવિસ્ત 
ગવાતો જ ઓવ્યો છે. નિજ અસ્તિત્વની શોધમા 
નીકળી પડેલ સૂફી સંતો અસ્તિત્વનાં અંતિમંનેપામી 
મંત્રમય રાસલીલામાં ઓગળી એકાકારથઈ પેરમની 
* ચેતનામાંજ અનુભૂત થતાં આવ્યા છે. એક એવીજ 
ગિરનારી પરેકમ્માના' સાધક રાજેન્દ્ર શુક્લ નરસિંહ 
જેમ' સમય અને સ્વેરના અંસુંબંધને ફગાવીને આજે 
ગઝલ પૅરકમ્મોના એનૅત ફેરા સ્થગિત શ્રાસોના 
ઉપકંમે સોધી રહ્યા છેગ્તેઓએ તેમનું સંકળે ગઝલકર્મ 
'ગઝલ સંહિતા'ના પાંચપુષ્પમંડળરમાં, જેવો કે. પિરિ 
ઓઇ ગિરનારી છાયા, મેઘધેગુના હોળ ક “આ 
અમે નીકળ્યા સભર સુરોહી', “ઝળહળપડોવે' 
ગુર્જરી ગઝલના ચરણે સમેર્ષિત કયું છછે, ત્યારે 
ચારસોથી- વધુ' ગઝંલોની- સુગંધે ઓમ શબ્દસભર 
મુઠ્ઠીમાં સમાવી દર સુદૂર વહેંચવાનું. કા કરેલું 
વિકટતમ'હોઈશકે. જ સ. 
ર ફેક ચન ચઇ/થ એક ઝર 
ક '% ર૪ અ/૧ અકળ ચ જિસસ.” 
“આં કવિ તિજલેનૌ' “શ્રદ્ધાને ્રહ્ધેયમોં તડપ 
કા સહજ અહોભાવ તેમનો પ્રે શેરમાં કેળવે 
છે. તેથી જઃચંરંમ અંભિસારની અકળતાને ય ય 
સુગંધૅવત્‌ પ્રંસારી અદ્દેતના'આ આલોપેમાં આમં 1રુજે 
છે- ના સ 





હે 


સ્ક/ઝેત ૧ર દ કકમ કેક કેટર થક ઝરે છે. 
કુંકરછું છં અર જેર! અશ૯ અ/લ/% %૪રે છે, 
સે /ટેજે ર્ક્ઝ ખૂલને / “જે છે ઇુષ્જન/ ૯૧%/, 
&ેઠર ##ર જજે ડિ 7/8 જરે છે. 
ત્તિતું છે) 
ગિરનારની ગ્રોદ્માં જ્‌ ઇન્દ્રિયશાગૃતિ તર મબળ 


“વરદાન સાંપડતા આ કવિને ઇન્દ્રિયાતીત' સંવેદનો 


સાકાર કરી, પર થતા લગીરે વાર ક્યાં લાગી છે! 
તેમની સર્જન પ્રક્રિયામાં ઇન્દ્રિય વ્યંત્યયનો ૨ “સજાગ, 
સેમૃદ્ધવવિનિયોગ વિપુલપણે વ્હેતો જોવા જડેછે છે,આ 


“કવિએ પુંચેન્દ્રિયોના બાહુપાશથી. મોક્ષત્વેની 
અનુંભૂતિ' પણ રસિંહ જેમ ન એજલિ' પીને 


જ કરી છે.” 





 પાત્રે ઓગઉું પંચામૃતો'હ ફુ પ મનનું. ક. 


“અૂન્યે સંકીર્તન સરીખી અંજલિ ' જ્ધાં અર્ધ પૌ. 
(હાથજ્યાં કરતાલ લીધી) 
“રાજેન્દ્રભાઈની ગઝલ અંજલી વિશે કલે શ્રી 
સિતાંશું યશશ્ચંદરનું વિધાન અહીં નોંધપાત્ર” નીવડશે. 
'રાંજન-સાજુન સાલ્યબા તે તો ભજન-ગઝલને ા 
સાંકળ્યા.” ” 
દ ઇજ્દ્રિય બ્લૈયનું આધપિપત્મ “આમે જવલ્લે જુ 
'સાંપડતું હોય છે. બહુધા ગઝલસાધેક ઈન્દ્રિયજુન્ય . 





'સ્વાનુંભૂતિના કેન્દ્રમાં જ અટવૉતો હોયે-છે. જયારે 
' ઓ કવિ અકળ સકળના તસસંવિધાનને' નિજતમાં રા 


સમાવી લઈ સૃષ્ટિ સહેજની' ક્રીડાનો ખેલેયો' મરી. ક 
“જાય છે. જેથી કરીને તેમ્સું ધ 


, 'ઓંતેરે બોદ્ય પરિભ્રમણ ન 


કવિલોક : જુલાઈ... 


વગર ઇન્દ્રિયવ્યત્યયના' અનુબોધને ધારણ કરે છે. 
તેથી જ તેઓ સાક્ષીભાવે: જ અનુભૂતિના .: 


ક ઊભા રહી કીડા લીલાની લ્હેરોને મ્હાણે 
, આનંદ આવા શેર રચે છે. 
જરછુ અને ેરકું જતું ૩%૧%? 
જિરછું અને ચકુ? 
અ/ £ેજ /જે”/દ 2/૬, ૪*દર, નઈ, «છ, 
%% %કે અજ/ર, ૪૨૦ કે ₹2 ૪. 
જઅિદેજ /2/£-૦/૪7 
ઉપર્યુક્ત શેરમાં નિનાદની સ્વાદયુક્ત પરિસ્થિતિ 
નિર્મિ કવિએ કમાલ કરી છે. 
કવિનું કલાકર્મ નિસર્ગ જેમ અપારસ્પરેક 
અનુબંધમાં જ રચાતું આવ્યું છે. તેથી જ હોવાની 
વ્યાપતતામાં પણ નિજ સંકુલતાનું તત્તત્ત અકબંધ 
જાળવી શકે છે. કશાયે ભાર વિના રચાતી કીડાઓના 
અનુગામી થવાની ત્રેવડ આ જ કંવે દાખવી શકૅ છે. 
જેથી એમના અશઆરમાં ભારરરાહેત પ્રજ્ઞાઓ લેલૂંબ 
કોળે છે. એમનું ગઝલ વૃક્ષત્વ અવકાશી મૂળો સીંચી 
મકરંદ ઝરે છે. દુ 
અઝ "૬ 9 ડંઈ ૬૪5/- /% *૪ન્‍ ટૂર/ 
«હું એનું છછું ૪4% ₹૪૪૦*/ 
“૪/૪ ને %/7/ર” ૧ચ૨ઝુ' અકર અજ, 
૧/2 «૧/૧ «૨/૨ રે ૪૭?૧/ જૂર ૯%. 7 
(નરે ર ૯૪7 
૦૧૭2૭0, જ્કુ «ર જન 4૧; ૪? ૦, 
૩9/92 ર52૪ ૧૪ કછ ભર «હ. ” (ર7 
40૪૦ જજ ઇં ને જું ૪/4? જે, 7 (૪૨/૦૭/ 
તું 4% «ક? ત દઈ ₹/6? «૨. ર ી 
ભાર રહિત પ્રજ્ઞાઓ જ ઊર્ધ્વગામી સંચેતનાનું 
આહ્વાન. કરી શકેછે છે..આમ આ કવિ સર્જન પ્રારંભની 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગેસ્ટ :૨૦૦૬:[૩૨ 


“ અજંપ વિસ્મય અવસ્થાઓને 'કીડી સમી ક્ષણોની 


આવજાવ શું છે!' અને'“તું હી તરસ્તુમ તું હી તગ 
ઝરુલ, તું હી તખય્યુલ, તું હી તસવ્યુફ, તું હી જ 
તેવર, તરજ, સરાપા, પ્રિયે ગઝલ આ મિજાજ શું 
છે? જેવી કેટલીક. ગઝલોમાં પામી પાર ઊતરી ગયા 
છે. પ્રારંભની છિશ્-વિચ્છિશ , મનઃ સ્થિતિને 
પ્રછજ્ઞતાના દાવે લંગાડી આખરે સ્થિતપ્રજતાના ચેતન 
બિંદુ પર સ્થાયિત્વના પરિબળે જ ખોડી, સૃષ્ટિ 
સમસ્તની કીડાના આનંદ સહોદર થઈ વિશિષ્ટ 
ગતિનિર્માણ કરે છે.” 

25661 રટ છે જ (૨૪૪૦૪ જ છે યાગ, 
ઇજ અ/ «) %%ન્‍ ઝંછે %૪ન૭ું, જેઠ છે અ/ઝે. - 
#૧5- ૪6770 ઈઝ, %ઝ૧«છ. '૯ છછે. 
ન ૧% ૧/૪ આ? ૪/ર/. ૨૯ ૭2 છે અ/ે... 

(૧, #તતેટ છે ન 
ટે એક જ અને આંખ ઝૂકે જરા, સાત આકાશ 
ખૂલી જતાં સામટું,'' .. 
જોઉંતો ઝળહળે જામમાં એ સ્વયં, ચૌદ ,બરહાંડના 
ભેદ ભૂલાવતાં.' (આ અમે નીકળ્યા), . , 
કું છું ૪ છુ 9૪૪ સ્ટે? ૪૪ ઝી “%. 
અ” ૦૪/2/95 9હું ૪૪૪ ૧/૪ છું. . 
. (૮%#જ%. 6%. 
સિર નિર્વિધ્ન ગતિનો આ પરિચાયકત્તાદજન્ય 
ગતિ સંગતિના ય વિભિન્ન સ્વરૂપ નિર્માણ કરે છે. 
ગિરનારી ગુંજ-ગર્જવ અને અહાલેકનું ધ્વનિવિશ્વપણ 
સમયાંતરે મંદ-મંદ સ્વરોમાં રેલાઈ મૂળગૃત વાણીની 
અવસ્થાઓમાં પુનઃ સ્થાપિત થતું | હોય છે, ત્યારે 
નાદસમસ્તની તેમામ અવસ્થાઓને નાભિ સોતું 
ઝીલનાર આ કવિ પણ નાદ વિસ્મયને. અનેક શેરોમાં 
સુપરે છતું કરે છે. 


-_₹%નું ૪૪ ૨૩/% ઝેડ અ/.જેજુ... : 
કડ હજ અગ %.છે. સરન. «ચક, 7 (૫9૬૪. 
'%% રદ ઉઇન્ય ઝે ૮9 કકે અ#/%? * 
ક હ્છ ઈ? ત્#/ ક :%કું 69%. 
ઃ 2277 2૬7. 
* “૪ડક/ક છુ સર” અને 6/6 છું 5૬/૨૮, 
જ. «૧. ટૂર મ અ#&/.જછુ.' ..,. 
4... “ “ :, (આશુતોષ છું)... 


શજન/. ક ૪ર અર્જ ફે (% .”ઈે7/. ૯જી,“ 


કછ અ/રભન# -/5ન્‍?એ.અજસ#/ હત. જિ અવસ્શ/ 
સનાતન તત્ત્વ સત્ત્વને, ,સંગોપી ગઝલમાં પ્હેલ્‌- 
વેલી, લાર અધ્યાત્મદર્શન. સન્મુખ, થવાનું,શ્રેય આ 
કવિને સાંપડેછે. જેમની દાર્શનિક અવસ્થાના જ ભળે 
આંજેગુર્જરી ગઝલો 'ગાલિબ' 'ઇકબાલ' અને 'ફેઝ' 
* જેવાસૂફિયાના કલામકર્તાને પણ પડકારવાનું સામર્થ્ય 
દાખવે છે. 'ઉર્દૂ સંસ્કૃત અને ગુજરાતીના ત્રિવિધ 
અભ્યાસુએ, આ. 2ણેય ભાષાકર્મને;,ગઝલૈયત 
બક્ષવાનો જે સ્વરૂપે, પ્રયોજ્યા છેતે કાબિલે દાદ છે.. 
“૪રે «રક એ” રછેક૪%/તર કઈજે,. : "5" 
701 ૪% છે. તળ, ન) જુકર કઈને 
“ (ગ #કે €)/ 


ઈલ ૬% અ૧૯, ઉરઈરે ર%ટ્જર  , 


ઃ દી ૪% 2% /ઉેજર/ઈ રે. %ટ%ર - 2. 
/જેન 2૬-૬2, ૬2 અનહદ” ક% *૨/ઈ, 
/જે” અ૭/# /જે? «ેર/ઈ રે %ડૂઝર. 
“૧/0 કરર છે જે જેર, 
ગ્ઝવ અ9લિ રશ? ર૯), અચર%% /રેરષ છે ટેજ /” 

(કમ્તહેનં સ્ઞાશ્ર્યવત્‌ પશ્યસિ) 
.વળી ચારસોથી વધુ ગઝલના આ અવતારે બૃહદ 
ભાવવિશ્વનું સાફલ્ય માર પ્રચલિત પ્રાસયુક્ત 


2)૪ર/છ7 «૪ જ  ઇરસેજ, 


સંયોજનને વર્ણશંકરતાના અનુક્રમે નહીં પરંતુ 
અપ્રચલિતઃસંયુક્તિના બળે . રચી. ગઝલ 
નવનિર્માણમાં મોટોઃફાળો આપ્યો છે.. : . 
. “ખીજડેઃટાંગિયાં છે મડાં શબ્દો.' _- ન 
.હોડુબસ ફડફડે પાંદડાં શબ્દો. (ઝંપલાવ્યું વેગથી), 
જેમાં મડાં, પાંદડાં, વાછડાં, બોબડા, ત્રેવડા વિ* 
કાફિયાઓ .પ્રયોજી નિર્જીવ શબ્દાનુભૂતિને પણ 
જીવંતતા બક્ષી, ગઝલસૃષ્ટિતિ નવપલ્લવિત કરી છે. 
વળી સમર્થ સર્જકોનેય:કોઈ કાળે હાથ ન લાગે તેવા 
રદીફો જેવા કે, “ખો દઈ દીધી, સૂડી વચ્ચે-સોપારી, 
નળિયાં, તણખો થશે, વિ. તતો સસર્થ.વિનિયોગ કરી 
આ સર્જકે સ્થૂળ સંકુલતામાં અટવાતી ગુર્જરી ગઝલને 
નવા પરિમાણ બક્ષ્યા છે.' સ 
, સ્વજનના વિયોગે રચાતી પત્ર ગઝલો આ કવિની 
કલમે. અલૌકિક શૈલીમાં પ્રગટાવીઃછે .' આવી 
અગિયાર ગઝલોમાં 'જત.જણાવાનું. જને ના 
પ્રારંભિક. નિવેદન પશ્વાત્‌ વિરહરોમાંચની 
અનુભૂતિમાંય રુહાન: (અધ્યાત્મ) ચરમને ઝંકૃત કરી 
ચરમઃતત્ત્વ સંવિધાતને ઉજાગર કર્યું છે.:એ તેમની 
નિર્ભેળ: સંચારિત મનઃસ્થિતિનો .પૂરાવો આપે છે. , 
તો.ક્યાંક:એમની મૂળગત. નરસિંહી ચેતતાઓ, 
પ્રભાતી. .ગઝલોમાં,ય ગૂંજે છે.તો ક્યાંક સાધુજન્સઃ 
હઠંયોગીતા ઝિ ગિરનારી સાધુ સંપ્રદાયની સંવાહક થઈ: 
“શેત મછંદર' 'ગોરખ આયા' અને “એસા ત્રાટક' 


_ જેવાપ્રચંડ નાદને અવધૂત ઝભાનમાં રેલાવી ગુર્જરી 


૬ 


ડઝલોના અવકાશને પણ ખળભળાવે છે 


હચમચાવી નાખે છે. 

તેમ છતાં સનાતન પ્રતીક સંવેદન પર જન્મજાત 
ગઝલમય પ્રભુત્વ દાખવી આમ કહેતો કવિ. 
જ૯ગ/ ૪૯૬/છુ ₹%ને, ૪૯*/ કડું ડે નૂક” 


કવિલોક: જુલાઈ-ઓંગસ્ટઃ ૨૦૦૬ [૩૩ 


. '(*૯/ કલા” 
૪ભ/રત# લે 9/૨ ચૂઝે.ઃ “અશ્ક. : 
ક્યાંક-ક્યાંક પ્રતીક' કલ્પંઃ 'સંવેદન અચે 
વિશેષણની ગુણધાર્મિતા અભાનતામૉ' ચૂકી જઈ 
ત્તિમ્મ શેર હે. નિર્માણ કરે તારે ક ભાવક 
વલોવાથ છે: : * ' 
“એ ૬૨૪% ભછુંછું હે ઇ ૪/% ર/૮ /દે * 
%વ/ મળ ન હટ, જરે, દુકનંજ/ ' 


#[* 


૪૧ અ/રજર૪૨ે ૬/૪ 9૭: 


59/ઈછું રછું ઇં છ/ અ/ ૪૭/ન*%/. 
7િરછું અને તેચવુ? 
ઉપર્યુક્ત મેથમ શેરમાં હાંટ,'બંજાર, દુકાન 


સમાનધર્મી શબ્દ પ્રતીક હોવાથી તેઓની પુનરુક્તિ' 


કાવ્યકર્મને ઉપકારક'નથી જ્યારે બીજા શેરમાં 
કાળવાચક “હવે''વડે કાળ અબાધિત શ્વાસતા સંચાર 
વહેનને વર્તમાન સંદર્ભે ગતિ આપવાનું કર્મ નિર્દેશ 
નિરર્થક છે. વળી પર્વતની સઘનતા-સાથે શ્વાસં' 


વિહારતે કોઈ અવલંબન 'ક્યારેધ હોતું જ નથી: કે* 


એની આરપારનુંલક્ષ્' સંવિધાન સાધે ગઝલે'સંહિંતાં 


ને મૂલવતા એઃપણ- “જણાશે. કે' ગઝલની ભારરૅહિત 


ત્રચાઓ પર ક્યાંકે ક્યાંક ભરપૂર સંસ્કૃત પ્રચુર શબ્દ 
સંવેદેનોનું મ્રાધાન્ય 'પણ દોધે નિર્મે છે. તેમ છતાં 


ગઝલ કઃ આ ક ગંઝલ લ સમર્પણ” કાજે 


કવિલોક:ઃ 'જુલાઈ-ઓંગસ્ટ':ર૦૦૪:[3૪ 





દૂરનાં ડુંગરથી*આવી:' ક્ષણિકનું ઔવરેણૅ હટાવી, 
ડેરા; ડેરો હટાવી, આલંખના પરમા નહોતો-ગાતો 
એમ જોવાં યે મળે; 
જ ૧૭// ૨૯7 જૈ હજ પ છ ચે ન ત 
2/% 'છેન ઝ/ તરક ઈટસ જહેર ત જ જે/ 
પ ' ન દેસાઈ “૪રવ%?. 
ત્યારે ખરે જે," અંનંત _એકાકીંર 'અનવરતની 
ધારામાં પંળનું 'ધ પળની પાર ઊઘડી જવું સંભવે, 
અને શિખેર-તળેટી, પંખી વૉદળ બધુંય લુપ્ત થતો!” 
માત્રહવાનું આછેરું હોવૉપણું'જ ફરકે ત્યારે એચાનેક 
આ અંતિમ ગઝલ'ગવાધે અને ગિરંનારનીં સમગ્ર” 
ગ્કચોઓમાં મૌન માંત્ર મૌન બાપેઅનૅત ગઝલનું. :.” 
“94 અખ? ગજ રઈ?.“અ/ ૪૯) ૪5? 
' -“ છઇજેઈરઈ એ 
કં  જંદગઝ/જે ડો 6/૯૩, રહ? ન જદે/નજ/ઝ શુ?” 
ક “4૪ 
» “જ્યારે ગિરનોર-ગિંરનારી જેમ બંદગી બંદો અંને 
બંદાઃનૈવાઝે એકાંકાર થાય ત્યારેજ સમાધિમય'અરેવ 
ઉક્તિમાં આ ગઝલે અવતાર પણં'લીમઃથાય! 
' અમે ઉતાર્યા ગઝલમાં ય વેશ નરસિંહી?ે 
ફકીરી એક એ. ઇતિહાસથી ય અદકી છે. , 
”િઝજ ૪રે7/' ઇચ્‌ ૧૭૯ પિ ક ય9્જ ડ્ક્જ 
સહૃઠ' “કરન, જ અમદેલદ/ - ઝડ પ 











લલ્લેશ્વરીનાં વાખ (પદ) : અનુ. નૂતંત જાની 


ગુરુજીએ કહી.એક જ વાત. 
બહારથી તું ભીતર કે કેમન ગઈ? 
હૃદયને સ્પર્શી ગઈ બસ વાત 
ને. હુક રેવા ॥લાગી નિર્વસ્ 


ક્ન્ન 


ધ માર્ગ પ્રવેશી પાછી વળી શકી અ સીધા માર્ગ 


સેતુની અધવચ જ ઢળી ગયો મારો દિન 
નાવિકને દે દેવા'એકેય કોડી નથી ગજવામાં ઃ 


કઈ રીતે તરીશ હું આ પ્રલંબ પટ.. 


“ન્ડ 


મરશે કોણ ને મારીશું કોને? 
મારશે કોણ ને મારીશું કોને? 
ભાઈ, હરે-હરે મૂડી જે ઘરે ઘરે કહે, 


કેવળ એજ મરશે, નેં મારીશું થું એને. 
જાણીને યે મૂઢ, દેખીનેયે.અંધ- 

સાંભળીને યે મૂંગા, રહેવું એકદમ મ અજાણ 
જેવું વદે જેહ, ગ્રહણ સર્વ કરકું મ” 
તત્ત્વવિદ્નો બસ, આ જ છે અભ્યાસ. 


અ કવિનું નવું પ્રકાશન 
કવિલોક નસ કરેલ લી વિશ્વકવિતા અનુવાદ શ્રેણીના પ્રથમ મણકારપે પર પ્રકટ થયું છે. ી 
ી ક ,.. શાથા એકવૃદ્ધનાવિકની :“. 


અંગ્રેજ (કહિ એસ: ટી. કોલરિજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય- ધ રાઈમ ઓવ્‌ ધી એનટાન્ટ મેરિ. રેનરનો શ્રી રાજેન નન શાહે. પ 


કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એસી ભાયાર્ચ શૈલી અને. ઇન્દોલયને કારણે-ગુજરાતીતાં જાળવે છે. કિંમત રૂ ટ્રે.ચપ છે. 
આ પુસ્તકક કવિલોકના ગ્રાહકોને માત્રરૂ. ર ચ્બ્માં. જમળી શકમ્ને. આપની રકમમનિઓર્ડરથી કુમાર ટ્રસ્ટ €/૦ --[- 
કવિલોક ટ્રસ્ટ, .૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, -અમદાવાદ- ૧ના સરનામે મૌક્લી આપો. પુસ્તક સાદા બુક પોઃ ડેસ્ટછી* 


મોકલાશે. થા સ 





કવિલોકર જુલાઈ-ઓગસ્ટ:-૨૦૦૬ .[૩૫.. 


ક ગે ક. કકમ 8” “ડગે ઝક: 2 મ: %. સઝ ખડ --આસ્વાદ* ૪.4: દક. - પી 





કૃતિલથ્રી-આસ્વાદ-પરિચય' : '' 
રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય "- ન 
મેહુલિયો :“- ' ક “મેહુલા'ને સંબોધીને રચાયેલા” એક. અન્ય ગીતમાં 
મેહુલિયો વંન વંન વરસ્યો જાય'-* : .": કવિ ગાય છે- પ 
રૂવે રૂવે તે રંગલ્હેર્યું ચડે ર. “અ જેહુઉ/, %/ર? 'ધોતરની ૯ વટમ/૧ «ગહ નરણે માજ 
એવી શોભે વસુંધરાની કાય. ” દી તરે 7 ઈન/ તે /7%ન?' ૪% «છે ૨/૪). ી 
પીળાં તે'પાસ કેરી ડમરી શમી ને " * 'મેહુલિયો' ક વ્ય-ગીતમાં પરોક્ષઃકરીનેઃ ખડુ 
ભીની ધરતીની આવતી સુગંધ પત્નીના કાળજાનો રાગ ગવાયો છે અને તેના મનના 
તીરવ એકાન્ત કેરી ડુંજ મહીં-નાચંતો ભાવો આલેખાયા છે.. - 
ટહુકી રહેલ નીલકંઠ, મેડુલાના આગમન પછીનું પ્રતિક સૌદર્ય અને 
ર કામ... માનવમન તથા' ક. પર મેહુલિયાનો પ્રભાવ 
નીડમાં ભીંજાય ભેળાં બેઠાં પારેવા” -કાવ્યનો કવનઃવિષય"છે.' મેહુલાની*અસર'સમસ્ત 
જ તપાસી મધર હેક માણે પ્રકૃતિ પર અને જીવસૃષ્ટિ પર- તેની ગતિવિધિ પર, 


થતી હોય છે. પ્રેફતિના અને છીવસૂષિના 
માનવસૃષ્ટિના રૂંવાડે રૂંવાડે રંગ લ્હેર ચડે છે, આનંદ 
અને-મસ્તી છલકાય છે. ઉમંગ અને ઉલ્લાસની 


પાંપણ પલકે ને નર્યો નીતરંતો નેહ 
એની વાતને વણાય કેમ વાણે? 


રે ડોલતી ડાળીઓમાં વ્યોમ વીટળાય રંગોળી પુરાય છે. 'મેહુલિયો વન વન વરસ્યો 
હું રે બીજુ છું મારા ખેતર મોઝાર, જાય'માં 'વ' ઉપર અનુસ્વાર મૂકીને કાવે વનવનને 
મારો શામળો ભીજાય મારી સાંતી, રૃપ-સૌંદર્ય બક્ષે છે. “વંનવંન'ની શાબ્દિક સુંદરતા 

ચાંચ માંહી કંજફ્લ લેઇને ઊડે તે મેહુલાને જ આભારી છે. મેહુલિયો છે તો વન છે. 
ણુ હૈયું કે હંસની પાંતી વૃતવનવરસતો મેહલિયો પૃથ્વીની વસુંધરાની કાયા 
ગોવાયિ મોરલીમાં મનડું વાય. ક. -ચોભાવે દે છે;તેના રૂપ સૌંદર્યમાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે. 


ી રાજેન શાહઃ” “વસું 'નો એકે અર્થ ધન-દોલત અથવા સોનું અને 
8.સ. ૨૦૦૧ના વર્ષનો ભારતીય જ્ઞાચધીઠનો ેન-દોલેતને! ધારણ કરસોરતે વસુધા પૃથ્વી, ધરતી 
એવોર્ડ જેમને એનાયત થયો છે એ મૂર્ધ્યે કંવિ- “ રવર રંવે રંગ લ્હેર ફૂટે પછી ધરતીની કાયા ઓર દીપી 
સાહિંચકાર' રાજેન્દ્રશાહઅસ્યંએનેકે કેપોરિતોષિકોથી- ઊઠે. એરડોતાપેમેહલાને આભારી. સંકલ યશનો 
વિભૂષિત થયેલાં' ઓપંણા 'સૌદથમુગ્ધએને' “એ અધિકારી. હે 
સૌન્દર્યલુળ્ધ કવિ છે: “તેમનાં ગીતેકોબોમાંડરકૃતિનું” શિશિર પાનખરજતો આળા પોર્ધ ડણી ચૂકયા છે 
આચવું: 'નિરૂપેણ ગેતીત-થૉય-છે. ગ્રાફતિર્ક સૌંદર્યમા '”* પીળા પોર્ય'ખરવોની ડમરી કયોરનીયે શેમીગઈ છે. 
ઓલેખનમાં પર્યાવરણની જુગલબંધી ૨ચાય છે. હવે તો નવપલ્લવિત થવાની ત્છતુ આવી છે; પ્રકૃતિ 


“નૂ નટ-૦૦રૂ%૪ૂ૦૦2૩૦-૨ - રુૂન્‍કનઃ 


કવિલોક: જુલાઈઃઓશસ્ટ-:ર૦૦૨[ડ૬ 


પાંગરી છે? 
આગમનથી પ્લાવિત ધરતીમાંથી મીઠી'સોડમ આવે .. 
'છે, ભીની માટીની સુગંધ મનતે તરબતર કરી દે છે. 
એખુશ્બોજ અનેરી'છે છે: : અત્તરની સગૅધથી ય માદક 
એ નિરાળી સુગંધ છે નીરવ એકૉંતમાં ડુંજંગલીમાં 
ડુંજઘટામાં પર્ણછાયામાં વૃક્ષઘટા નીચે ટેંહુક ટેહુક નાદે 
નીલકંઠ ગહેકી ઊઠે છે. “નીલકંઠ' એટલે નીલાં 
કંઠવાળો'મોર.*કૂકડો જો વસંતનો વૈતાલિક અને 
'સૂરજનો છડીદાર ગણાતો હોર્ય-તો 'મોર'ને-“વર્ષા- 
વૈતાલિક' કહેવાય? તે પણ મેહુલાના આગમનની 
. છડી પોકારે છે અને વધામણાં ગાય છે: એ નીલકંઠ 
-કળા કરતાં કળાનૃત્ય કરે છે અને.“ટૅહુક'ના ટહુકાથી 
 મેહુલિયાના સુરમાં સૂર પુરાવે છે. મેહુલો ધરતી પર 
ઊતરે. ભૂમિ પાદાર્પણ કરે તે સાથે સમગ્ર સૃષ્ટિનું 
સૌંદર્ય નિખરી.ઊઠે:. મેહુલાની અમીદષ્ટિથી અને 
અવીલપથી નદી-નાળાં અને સરોવરજળ છલકાય; 
“નવલાં સરવરજલ છલકાય' એ સાથે વન મ્હોરી 
“ઊઠે, મન કોળી ઊઠે ને.તન ઝૂમી ઊઠે. માણસોનાં 
શજુ નછિ, પશુપક્ષીનાં પણ. પ્રફતિ, ગ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, 
વાતાવરણ અને પર્યાવરણના પ્રગાઢ પ્રભાવ નીચે 
[મેહુલિયાના આગમનથી પુલક્તિ--* -- -- - 
“74%/ જશે! જે9/ જેઠ/ ૪/ર૯૭/ 
કૂ : 2994 "ઇર હૂક કજ. % . 
'પોતાના ઘરના માળામાં ગૃહનીડમાં માનવ પારેવડાં 


'પણ-પરસ્પરની હૂંફ સ્તેહ-ઉષ્મા માણે. પારે રેવડાંની' 
અને માનવયુંગલની નેહભીની પાંપણ પલંકે ને નર્યોઃ - 
નેહ નીતરે. પાંપણ પલકે'ને નર્યા નીતરતો. તેઠં' છે 
“એનો. વાણો કેમ વણાય? કાપડ વણતાં તાણા-વાણાં -- 
_ઉભયતી જરૂરપડે:-ઊભો-તાર તે તાણોઃઅને સાળ 


પરતો આડો તાર તે વાણો. નીતરતા નેહને વણાય 


[કેમ વાણે? મોર અને કબૂતરની પશીસૃષ્ની વાત _ 


ધરતીને નવયૌવન ફૂટ્યું છે. મેહુલાના 


સાથે ખેડૂત એને 'ખેડૂત પત્નીની વાત વણાઈ છે. 
“ અહીં તાણો-કદાચ ખેતીના કામમાં વ્યસ્ત છે એટલે 
ખેડુ ડુ પત્ની કહે છે- 

“મારો જ્ઞામળો ભીંજાય મારી આતી” હળથી 
ખેતીકામ કરતો ખેડૂત પતિ પણું ભીંજાઈ ર રહ્યો છે 
અને ખેડૂત પત્ની તે કહે છે- * 

“હું રે ભીજું છું મારે ખેતર મોઝાર' ઊભય નેહથી 
ભીંજાય છે. પ્રકૃતિકની સાથોસાથ-માનવમનં ઉપર 
ખેડુ અને ખેડૂત પત્ની પર મેહુલાની પ્રભાવક 
ઉન્માદક અસર છે. ી 
ચાંચમાં કંજફૂલ-કમળનું ફૂલ-લઈ ઊડતો હંસ 

' હૈયાનું અને પરોક્ષ રીતે દિલના પ્રેમનું પ્રતીક બની 
રહે છે. ટંસતી હાર-માંની ચાંચમાં, કમળનું ફૂલ લઈ - * 
ઊડે-છે. તે કમળનું ફૂલ,માત્ર.છે કે મારું હૈયું પણ છે? 
“ચાંચ મહીં કંજફલ લેઈને ઊડેતે . * 
માટું.હેયં કે ટંસની પાંતી?' .. શ 
ન મોરલીમાં મનડું વાય (વહાવે, , વગાડે) 
મોર, કબૂતર, હંસ, ગોવાળને મિપે ખેડૂત પત્નીના 
હૈયાની' . ને મેહુલિયાની તેના પર- થયેલી 
અસરને મેહુલાના પ્રભાવને કવિ કલાત્મક રીતે 
'વર્ણવે- છે.--બધા જ-મેહુલાના-એકસસ્ખા સમાન 
“પ્રભાવ નીચે છે. પ્રકૃતિનો અને મૈહુલાતો 


_ માનવજીવન પર, વિશેષત માનવ-મત-પર પડતો 


પ્રભાવ સાધારણીકરણ અને સામાન્યીકરણમાં 
- પરિણમે છે. પ્રકૃતિના સૌથી અગત્યતા ઘટક.અંગ 
મેહુલા વિશેનું આ ગીત કાવ્ય સુંદર પ્રકૃતિકાવ્ધ 
છે. ખેડૂત પત્ની મનનાં નિજભાવો પંખીઓનાં, 
દૃષ્ટાન્તો દ્વારા કુશળતાથી સુપેરે સંડેતાત્મક રીતે 
“વર્ણવે છે; 'રેઠોલતી ાળીઓમાં વ્યોમ વીંટળાય* 
-પંક્તિનું કાવિકલ્પન મનમાં રમી રહે છે. ક 
જેન ઉપ 


ન 


“. “કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ : ૨૦૦૬: [૩૭ 


_-કાવિલોકનાં પ્રકાશનો“ 


*.«શુતિ -;રાજેન્દ્ર શાહ . : ,., 

_ 'આર્દ્દા - ઉશનસ્‌ 

, રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ રી દડ 
* સાત-મહાકાવ્યો .., ..*.. 


વ્‌ અપ્રાપ્ય 
ર૨ 

૩ 

૪ 
| ૫. પાંચ મહાકાવ્યો.:. 

દદ 

૭ 

૮ 

૯ 


(હ અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 

. એપ્રાપ્ય 
. અપ્રાપ્ય 
અપ્રાપ્ય 
૭૦.૦૦ 
૨૪-૦૦ 
૨૦-૦૦ 
૭-૦૦ 
-૭-૦૦ 
ન9-૦૦ 


, જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે- ,.. 
* પરન્તુ - વિનોદ જોશી 
* ટઢી.એસ.'એલિયટ 
૪. ગઘકાવ્ય' 
| ૧૦. આપણો ક્છતુકાવ્યો - 
| ૧૧. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રકુલ્લ પણ્ડયા _ 
[૧૨. પાર્ધિવ -જગદીશ વ્યાસ :: 
૧૩. અરીસાઘર - બારીન મહેતા - 5. 
૧૪' અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી "* ૧૦-૦૦ 
[૧૫ પ્રસંગસપ્સક - રાજેન્દ્ર શાહ' * : અપ્રાપ્ય 
| ૧૬. બિરૂદ રેર શાહનાં કાલનું સમ્પાંદન. ૨૦-૦૦ 


તિ કે 


૧૭, સાવિત્રી - ગંચી. મહેતાનો નં સોપો , (૨૪-૦૦ 
૧૮; આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુપરીખ 1૧,૫-૦૦ | 
૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ , ૮-૦૦ 
સ્૦.ઃ રિબન નંદ (0પળટ” € યાં, ).૨ “અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫૦-૦૦ | 
૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય,- પ્રવીણ પણ્ડશા - ૧૨-૦૦. 
રર .નજીક - દેવેન્દ્ર દવે... . :-: ૮,-:* ૧૨-૦૦. 
૨૩:અક્ષરો.નેત્ય-તાજા -જશુભાઈ:શાહ,* અપ્રાપ્ય | 
૨૪. ગાર્થી'એક વૃદ્ધ નાવિકની ૧ ર॥8€ "| 
૦£0 લલ ળતતટાનો 
-અનુ.રજેન્દ્ર શાહ  .'' સપન 
- જળબિલ્લોરી - ઉપા ઉપાધ્યાય “૨૫-૦૦ ૫ 
: ચાર ચતુર્વુન્દગાન અનુ: ધીરુ પરીખ' ૩૦-૦૦ ! 
છ, ગોત્રયાને-: અનું” ભોળાભાઈ પટેલ-' ' "૭૫ 


ક ઈશ્વરી યોતના “ અનું. ચન્દ્રકાન્ત યેધીવોો ' 0-૦૦ | 


ઝી 1. .હું સાક્ષી છું - રાજેદ્ર શાહ? * હ-૦૦ 
મ - કોપેમાં' સોલ્વ? રૉજેન્દ્ર પટેલ , ' “૪૦-૦૦ 


"ઝુ ર કૂ ૧ ગુન 


જ“ “કવિલોક? ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. ; 


કપાલ માતાય ભોગવવાનો રહેશે, રકમ મનીઓર્ડરથી કેઃ 'કવિલોક જી ના સામના ડિ માહિમાનયાહ્ટી 
રે ન મોકલવાની રહેશે. ર ર 


કફ 


મ... - સિર બૅક' સો કડ પ તોઃબેંક કમિશનના રૂઃ-૩૦/- કમીને રકમ સોકલવી... 


જ ક. કવિલોક ટ." હ સ કડ) 
6૦ ફુમાર ટ્રસટ ૧૪૫૪, 'રાયપુરચકલા, અમદાવાદ - ૩૪૦, ૦૦૧: 
અ ન ૨૨૧૪૩૭૪૫ “ 


કવિલોક'ઃ જુલાઈ-ઓગંક્ટ-૨૦૦૬ [૩૮ 








| ઇલ ૩૯્તં૦૫૬ 1001000015 010૪ ઇડ 8/૯ ]03% 111૯50 ત€ 100110થ॥ડ પઢા | 0૫! 1૯8, 


છુ ત્ર 5॥1ટ 10 ૦07 (૮૯ 06 ₹ 1૯1 1000211055 ૬૫5૯5 ૦10૬ 116 ત 510૪. “5 પ1૯ 10 0/ | 
“1011૪ દ8૬ ૩૯૬105 97113 ૬૦૦૮ ઇલ્હાંદ. 1171 15 1%10/ 0૫ 10155101 15 10 ત લ્લ ઊલ્ઢાધાટ, * | 


'॥809મલ/ ૮૦1110૫1105, ૬ા0ઇઢ11)/ 
| - (ટ 810016૯ ૬૦૫ પટ્ટાદાતયા€ 501૫110105 10 0૫1 ૮07૯ ઢ૯ત5 07 £010261210૮૪€ - (011ણંટદ1015, 
“ 801'610૬5, 8101081તઢંડ, વળા ઊલ્ટાંધીત્ટ(હ ર06 ૮050 દદથાદંદઢાંડ. ડં 
90 "સટ દ્વાંડ૦ ૪૦/૯૬ 10 (૦1૯ (૯ડ૯્ઢ તી ઢ(૯તડ ૦ તટ ઉંડ૯૦૪૯)/ (૯5૯ઢલૌ, ૫0૪ 
૪009,6લ₹૯1% 5)/5£૯105 ઢ06 910€€100108)% . પુ પુ 
લટ 0 ॥16ાલ'ડ 1૯૮610૪ ઉલ્ટાંધીવ્તા(€ ૮૦000811૯5, 1૪૦ 512204 દલ ઊંડ ધાતા ટાં ૪0 ' 
* 111090૪૯ ૮૦018101015 1 ઊલ્ટાંઇદા€. પણા (1૪૯5૫106115 10 50લ્તંઢા15ડ૯ત £૯૮01001093# , 
' 0૯ ॥ઢ॥ાપતતાઇ/€ ઇઢતાંધંળાઢાં 200 1૦૪/લં તં0ડ્ઢટુટ (01115 ડઇલા વડ 0#ઢાં 5૦145, 1૯૮વઉાંલડ,' “ | 
, *€૬લ૯ત ત05€"110ઢાંટ/ડ, 97% 20% 100ઢાંદા5, 156લ/1યાં 9ઢલતલક, $10005૬04૯ડ ' 
|. ૧1 0' 011૮0108) (૦/ળપાંઢા1015. કે 
ી ૪/૯ ટા ૯૪૯ 108 €૧/૯/) 5£€? 07 ઈ1૯ 9), 3%€ ૧1૯ €લ્ઢાઇ0૬ 1(€'5 10051 [2/૯તાં૦પ5 ('૯ઢડા1 ૯5: . | 
| પ૯ )૦% ૦ 11૪ તત ઇ€ 10૪ 0 ૪૦૦૮ પલ્ઢાંદા. જપ 


ઝન જડ 2/તપક% ક મક ઈ | 
૬ ક ન્‍ | 

€ટતી[ઢ [4ઠાંધવ્ય€ [1તધ્ટવં જ 
૬૩1116 €#૦૬ડ 8૦2, &તાભ્વંકઝટતં -380 0:53. |. 


. “” “2)/તંઘડ 103%ફઇ- ે ધ ક ક કા ક 
૩91-79-2ઠ8 68 100 (20.0દ3) :% : «91-79-2686 23 65/66 .3%#%૪/તંઇડવ્ક૩.૮૩૪ ( 























શટ 


















ન ' 21006.: 





* કવિલોકઃ:જુલાઈ-ઓગસ્ટ :.૨૦૦૬ [૩૯ ક 






'વ્હાલના અતિરેકમાં વળગીપડેછે આ પવન. 


સાવ નાની વાતમાં ઝઘડી પડે છે આ પવન... : 
સૂર્યઃ જયારે કોધમાં ધે કાળઝાળ, વિફરે; . 
એ બપોરે બાપડો ફસડી પડેછે છે આ પવન. 


ર અર્ષખુંલ્લી પાંપણો બિડાય પાછી કેકમાં, 


' “સાંજના મદહોશ થૈ લથડી પડે છેય આં પવને. કની 


ક્યાંકથી ટપકે અશ્ષુઓ, મૌન ઊભાં ઓસડ, 


લો, અચાનક રાતના અટકી પડેછે આ પવન. 


ચત આખી ગૂજરી છે છે આ વૃકોની' ખૌફમાં, જ 
:ત્યાં સવારે ડાળ પર વરસી પડે છે આ પવન." 


('તત્ક્ષણ'માંથી) ી “નરેન વેગડા 


ક" રેક. 
૭. 


સ્થાનસમમપિત. 
'કવિલોક!' ના એકર ચાહક તરફથી 


ટુ“ 





કવિલોક :-જુલાઈ-ઓગરંટ :૨૦૦૬.[૪૦ 





દદ 
ન્‌ સપ્ટેમ્બર- -ઓંક્ટોબર ૨૦૦૬ 
વર્ષ ૪૯૬ અંકઃ પ 
૬૨૯૩ 


[પક : રાજેન્દ્ર શાહે 

થિ ટ 

લા “ 
તર જ ્ ી 


જ મી કલેતાનું તુત 








ક્રવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું *તુપત્ર : શરદ વિ.સં. ૨૦૬૨ : વર્ષ ૪૯ $ અંક પ સળંગ અંક ૨૯૩ 


કવિતા અને દૃષ્યરૂપ ધીરુ પરીખ 
વિમ₹ 
મીર તકી મીર: જીવન અને કવન હનીફ સાહિલ 
રસાત્મકમૂ _ , 
આજથી હું મારું તેજ શ્રીમદ્‌ ભાગવત. .યશવંત ત્રિવેદી 
મથુરાના લુપ્ત રસ્તાને ઘવાયેલી યશવંત ત્રિવેદી 
નગૅર્‌ ઇન્દ્ર જ્ઞાહ 
અધૂરી શોધ ક મૌન બલોલી 
વતનમાં દીર્ઘ કાળે જતાં બિપિન મેશિયા 
કપોતો ક બિપિન મેશિયા 
શખ્દ ખરવાના જિજ્ઞેશ વાળા 
વરસોવરસ જિજ્ઞેશ વાળા 
ગઝલ કિરીટ ગોસ્વામી 
મજા દેવેન્દ્ર દવે 
ગઝલ કિરીટ ગોસ્વામી 
નારે [કેરીટ્‌ ગોસ્વામી 
છોડી દે હવે બંફકિમ રાવલ 
અવસર આવ્યા ઓરડે.. ન્દ્રદ 
તને ચાહી શકું કિરીટ ગોસ્વામી 
રાહ જોવાનો કિરીટ ગોસ્વામી 
મળી પરી ભરત વિંરુડા 
આપ લાગે અનિલ ચાવડા 
નગર . ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસુમ' 
લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસુમ' 
મીઠી તજરો મળશે તો.. દૌસ્ત મેર 
ગઝલ લખી ભરત વૈસૂડા 
એ મારગે લઈ જા મને . દોસ્ત મેર 
ળે ગઝલ ગુણવંત ઉપાધ્યાધ 
રાત , કઝંન્દ્રશાહ 
આવી ચઢે જગદીશ ધનેક્ષર્‌ ભટ્ટ 
કવિશ્રી ૨.પા.ને શ્રદ્ધાંજલિ કિશોર મોદી 
જોયા * કિશોર મોદી 
અજાણ છું કિશોર મોદી 
અવ્યક્ત * કિશોર વાઘેલા 
અમ્‌થા વરસાદનું ગીત ફશિક પંચાલ 
અબોલાનું ગીત કૌશિક પંચાલ 
અસ્ત છે દિનેશ ડ્રોગરે 'નાદાન' 
ક્યાં સુધી? દિનેશ ડોંગરે “નાદાન' 
અનુસંધાન રાખું છું દિનેશ ડોંગરે 'નાદાન' 
લજ્જાળુ! પંકજ ત્રિવેદી 
નમી લે જયંત 'સંગીત' 
ગઝલ * જયંત 'સંગીત' 
ચાર ગઝલ 'પ્રણય' જામનગરી 
ચાર ગઝલ દત્તાત્રય ભટ્ટ 
ફકીરછે _ હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ 
ત્રોફાઈ જાય છે આશિત હૈદરાબાદી 
ગઝલ રમણીક સોમેશ્વર" 
ક્યાં જશો? આશિત હેદરાબાદી 
ત્રણ ગઝલ સુરેશ ઝવેરી 'બેફિકર' 
ગઝલ-શિશુ . આહમદ મકરાણી 
મીરાંને પારે ગિરીશ ભટ્ટ 


૧ 
૪ 


૮ 

લહ 

લ 
૧૦ 
૧૧ 
૧૧ 
૧૧ 
૧૧ 
૧ર 
૧૨ 
૧૨ 


૧૩ 


૧૩ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૫ 
૧૫ 
ય્પ્‌ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૭ 
૧૭ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૮ 
૧૯ 
૧૯ 
૧૯ 
૨૦ 
૨૦ 


ર૧ 
ર્‌્ર્‌ 
ર૩ 
સ્૩ 


ર૩*- 


ર૩ 
ર૪ 
ર૪ 
સ્પ 


સુમિરન , ગિરીશ ભટ્ટ ૨૫ 
વાત સીધી મતાપસિંહ હ, રાઠોડ ૨૫ 
આવું હોય ગિરીશ ભટ્ટ ૨૬ 
ઠામ તો ઠામ છે ' ગિરીશભટ્ટ ર૬ 
રહ્યા હનીફ સાહેલ ૨૬ 
સન્યાસ ખૂલી જાય છે લતાન લૉખંડવાલા ૨૬ 
ગઝલ સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' ૨૭ 
ગઝલ ,સતીન દેસાઈ “પરૃ્વેઝ' ૨૭ 
ભવરણ હતાં પણ “શ્રોત્રિય એલ; મૌલિક ૨૮ 
હૂંડુ : અનિરુદ્સિંહ ગોહિલ ૨૮ 
ચર ગઝલ ી સુધીર પટેલ ૨૯ , 
સમાધિ હોય ત્યારે દાન વાઘેલા ૩૦' 
અહમ્‌ ત્યાગી જુઓ દાન વાઘેલા ૩૦ . 
મૌન * પી્‌તમ્‌ લખલાણી ૩૦ 
અસ્ત છે! દિનેશ ડોંગરે''નાદીન' ૩૦ ' 
શિશુકાવ્યો ર ર 
ઢીંગલીબેનનાં લગન રમેશ ત્રિવેદી ૩૧ 
પૃતંગિયું રમેશ ત્રિવેદી ૩૧ 
અવલોકન 

સળગતા અંગારા પરવીન ફના સૈયદ ૩૨ 
આસ્વાદ જિ 

પઘાવ્‌હોણા પથની યાદ શધેશ્યામ શર્મા ૩૩ 
અવલોકન 


નટવર ગાંધીનાં મૃત્યુવિપપક.. રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય ૩પ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી કકાવેલોકરનું વ્ણર્ષક લવાજમ 
રૂ. ૧૦૦/- છે તેની સહુએ નોંધ લેવી 
તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 
આવરણ : કલાધર વૈષ્ણવ 

કઝ બડ 
દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦. આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ.૧૫૦૦, 
અમેરિકાઃ વાર્ષિક $ 7. અથવા રૂ. 3૫૦. આજીવન $ 150; ઇંગ્લૅન્ડ ઃ 
વાર્ષિક £ 6, આજીવન £ 100. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૨૦. 
'કવિલોક' દ્િમાસિક વર્ષની છ ત્કતુઓમાં દેર બે માસે - ફેબ્રુઆરી, 


એપ્રિલ, જૂન, ઓગરટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરના અંતમાં - પ્રકટ 
થાયછે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રજ્મવહારનું સરનાપું : 
કુંમારટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, શધપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ , 





ભયા, 
પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન? ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, કોન : ૨૨૧૪૩૬૩૫ 


મરદ વિ.સં. ૨૦૬૨ જ ષ્ ર ી પ . સપ્ટેચ્બર-ઓક્ટોબર 26 


કવિલોક * 


. 1 સા ખે તતસિ પરછ પતે ને અવિ પ્રિ અચિવીન સષિય *, 
ટટ ડ્ાતિસ્ઠિત હજો વાણી મને, વાણી મહીં મન; પ્રકાશાત્મન્‌ પ્રભો ! પામો પાકટ્ય પ. 






ર, 53 ર 
કેમરન જન્મસ્થાન કવિની મનોભૂંમિ છે. આ આંતરરૂપા કવિતા ભાષાને સ બહેરરૂપા બને 
કે, ભાષા બોલાય છે અત્તે લખાય છે. પરન્તુ કવિતાના સર્જનમાં ભાયા બોલાય છે તેમજ લખાય છે કે 
ત્રાય છે તેમજ બોલાય છે તેવું હરહંમેશ બન્યું તથી. કવિ પોતાના ભાવ કે સંવેદનવિશ્ચની જરૂરિયાત 
તમાણે પદસંયોજનાકે પંક્તિયોજના કરતો હોય છે. આને કારણે છંદોલય, પ્રાસાનુપ્રાસ આદિ અસ્તિત્વમાં 
માવ્યા છે. આ પ્રયુક્તિઃકાવ્યને સ્મરણસ્થ કરવામાં સદીઓથી ખૂબ ખપ લાગી છે. 
સદીઓ પૂર્વે આથી જ કવિતા કંઠોપકંઠ પ્રવાસ કરતી પેટી-દર-પેઢી આગળ વધતી રહી છે. વિશ્વની 
વહુ ભાષાઓની કવિતાની આરંભે આ જ ગતિવિધ રહી છે. આમ, વિશ્વસાહિત્યમાં કવિતા મૌખિક 
1રંપરા દ્વારા યુગો સુધી પ્રસરતી રહી છે. આથી જ આરંભે કવિતામાં ગાનનો મહિમા હતો. આથી જ, 
ખે કવિતા કંઠોપકંઠ અને કર્ણોપકર્ણ પ્રવાસ કરતી કરતી આ જ આપણા સુધી પહોંચી છે. 
કવિતાના આ કંઠોપકંઠ અને કર્ણોપકર્ણ પ્રવાસમાં વચ્ચે એક પડાવ એવો આવ્યો કે લહિયાઓના 
ડ3ધ્યમથી તે તાડપત્ર, ભૂર્જપત્ર અંને છેવટે કાગળ પર અવતરી સ્થિર બની. કવિતા જે આમ અસલમાં 
કર્ણરૂપા છે તે ચક્ષુરૂપા બતી. જ્યારે લહિયો તે પત્ર પર. ઉતારતો ત્યારે એવું પણ બનતું કે કવિએ 
ખસલમાં જે રીતે પંક્તિઓનું આયોજન કર્યું હોય તે રીતે લખવાને બદલે તે ગધના પરિચ્છેદની જેમ તે 


કવિલોક: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર: ૨. 


આ કેન કરતો. ઉદાહરણ તરીકે અખાના એક છપ્પાતે આ રીતે હમાં થયેલો વાંચીએ. 


-.* 
121942 ન ર શ244ઝર#/ 3૬૦ ૨56 #%૧/%// ૪/%/ ૩૧૪ ર8 #ઈ 


હ રે ન કરી કડ ચરણ, તડ ર પહત ઇરિજ શરણ, ઝથ/ 
ડુ પ ઝુ ડુ ટૂટ#/ 5%. ૪૪ 0) “જું %૯20% ' 

આ રીતે ઉપર જે છપ્પો લખ્યો છે તે તેતું દેશ્યરૂપ - 0૦ 0 - અવશ્ય છે. પરંતુ અખાને મ 
ચૌપાઈનાં છ ચરણમાં એનું અહીં સ્માવેભાજન નથી, બલકે વિષમ-વિભાજન છે. આથી વાંચતી વખતે ” 
આપણો આંતરકર્ણ ચોપાઈના છંદોલયને વફાદાર રહીને વાંચે તો તરત જ આ દૅષ્ટાંતમાં થયેલા ચોપાઈના 
આ વિષમ-વિભાજનની પ્રતીતિ થશે, ક 

આંખ સામે રજૂ થયેલો આ છપ્પો એના લય અને પ્રાસાનુપ્રાસ - 119117 દલ 10)/10€ -ને કારણે 
કર્ણગૌચર પણ થાય છે. આથી કાવેતાના દેશ્યરૂપની સમ્યકતા શી છે તેમાં આ છંદોલય અનેપ્રાસાનુપ્રાસની 
પ્રયુક્તિ ઉપકારક બની રહે છે. ક્યારેક એવું પણ લને કે કાવ્યકૃતિમાં છંદોલય બરાબર જળવાયો હોય, 
પરન્તુ કવિએ પ્રાસાનુપ્રાસની પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ તા કર્યો હોય. આવી રચનામાં કેવળ છંદોલય જ એના 

* સમ્યક દશ્યરૂપને [નિશ્વિત કરે છે અને તદનુસાર કવિના કથયિતવ્યને નિર્ધારિત કરે છે. 

આ રીતે એક અર્થમાં કવિતા દશ્યરૂપ એના શ્રાલ્યરૂપ - ૦8 1010 - ને યોગ્ય પરિમાણમાં મૂકી 
આપે છે. આથી કાવ્યરચનાનું દેશ્ઝરૂપ શ્રાવ્યરૂપનું અનુવર્તી છે. એટલે કે કવિતા પ્રથમ સ્તરે આકારની. 
નહીં, પરતુ અવાજની કલા છે. એનો દશ્ય આકાર તો માત્ર એના અવાજની યોજનાને અનુસરે છે. 

પ્રન્તુ આ હકીકત જયારે મુદ્રણકલા અસ્તિત્વમાં આવી અને એનો વિકાસ થયો ત્યારે સામાન્ય અને. 
સ્વાર્ભાવેક રીતે જ ઊલટાઈ ગઇ મુદ્રણકલાના [વિકાસ સાથે કાવેતાના દૃશ્યરૂપની બોલબાલા વધી ગઈ. 
કવિતા કાગળના પૃષ્ઠ પરની પ્રથમ નજરે ચાક્ષુષ કલા બની ગઈ, પણ જો કાન: બંધ કરીને માત્ર આંખો 
ખુલ્લી રાખી કાગળ પરના કવિતાના દેશ્યરૂપને વાંચીએ તો તે નિષ્પ્રાણ દેહને વળંગવા બરાબર છે. હા ઝે 
એ હકીકત છે કે હવે કવિતા સૌપ્રથમ મુદ્રણકળાને કારણે ચક્ષુગત થાય છે. આથી તેના દશ્ય આકારને 
પણ તેઞો સમુચિત શ્રાવ્ય આકાર પામવામાં ખપમાં લેવો જોઈએ. 
 ઉવેઆ હકીકતના સ્વીકાર સાધે-કેટલીક દશ્યરૂપગત સ્થાપનાઓ સમજી લેવી જોઈએ. છંદોબદ્ધ * 
કવિતામાં લયાવર્તન, વિવિધ વિરામસ્થાંનો, 'યમકસાંકળી,  ત્રાસાગુપ્રાસ ઇત્યાદિનો સૂચક મહિમૉ છે. ૪ 
આ ગ્રયુક્તિઓ દેશ્યરૂપને શ્રાબરૂપમાં' પરિવર્તિત કરવામાં ાં ચાવીરૂપ છે છે. પંક્તિ. ક્યાં પૂરી થાય છે, 


દ 
૧ 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર:ઓક્ટોબર ૬૨૦૦૬ [૨ 


પંક્તિ-અંતર્ગત ક્યાં'ક્યાં કેવાં કેવાં વિરામસથાનો વગેરે છે તે જો ધ્યાનમાં આવે તો જ કાવ્યની સમુચિત 
વાચના સિદ્ધ થાય, અને આમ થાય ત્યારે જ રકાવેતાનું દશ્યરૂપ યથાયોગ્ય પરિપ્રેક્ષમાં શ્રાવ્યરૂપ બની રહે. 
હવે જો વાચક આ વિવેક જાળવે નહીં તો કેવળ કવિતાના દેશ્યરૂપથી તે કવિતાનો સર્વાંગ-વ્યાપક આત્મા 
' પામી.શકતો નથી. અને જ્યાં. સુધી કવિતાનો આ આત્માના પમાય ત્યાં યાં સુધી કાવ્યાભાવનપુરુષાર્થ 
વિફલ રહે છે. : 

આ રીતે આજના મુદ્રણકલાના'યુંગમાં કવિતા મ દૃશ્યરૂપા બની છે છે ત્યારે તે બાહ્ય આકારમાં 
નિહિત એવો કવિતાનો અવાંજ, તેનું શ્રાવ્યરૂપ, પામવા માટે ભાવક પાસે, આગળ જણાવી ગયો તેવી 
છંદોલયગત અને પંક્તિ સંયોજનાગત' કવિતાના આવશ્યક વૈશિષ્ટયો ચિત્તગત હોવાની ક્ષમતા હોવી 
ઘટે. આથી જ ક્રવિતાનું મદ્વિત રૂપ- એટલે કે દૃશ્યરૂપ (અહીં હસ્તલિખિત કવિતા પણ સમાવિષ્ટ છે.) તેની 
સઘળી સુવિધા સાથે પણ આખરે તો તેના શ્રાવ્ય મહત્ત્વને સિદ્ધ કરવા માટે જ છે. આથી એ લિખિત 
આકારને. તેનો શ્રાવ્ય આકાર પામવા માટે જ ખપમાં લેવાનો હોય છે. આ દષ્ટિએ આજના યુગમાં 
કર્વિતાના દશ્યરૂપનો.સમુચિત મહિમા છે એવવાતને વિસારે પાડ્યા વગર તેના શ્રાવ્યરૂપમાં તેને યથાયોગ્ય 
રીતે પરિવર્તિત કરવાની સભાન ભાવકચેતનાની આવશ્યતા રહે છે. 

ન્ટ કોઈને પ્રશ્ન થાય કે જો દેશ્યરૂપા કવિતાની વાત કેવળ છંદોબદ્ધ કાવ્ય પૂરતી મર્યાદિત હોય તો 
ગદકાવ્યમાં તેનો મહિમા શો. જવાબ પણ એ જ છે કે ગઘદેહે કાવ્ય હોય ત્યારે પણ એમાં ભાષક એવા 
કવિનો કોઈ બોલચાલની છટાઓ કે લયલઢણો પ્રત્યેનો સરવો કાન કામ કરી રહ્યો હોય છે. આથી જ 
ગઘકાવ્યના દશ્યરૂપમાં.તેનો યથોચિત અવાજ એટલે કે તેંનું યથોચિત શ્રાવ્યરૂપ પકડવું તે ભાવક પાસે 
વધુંસજ્જતા યાગી લેછે. આથી ગદકાવ્યમાં પણ એનું દશ્યરૂપ તેમાંના નિહિત શ્રાવ્યરૂપને જઅનુસરતું' 
હોય છે તેની પરખ જો ભાવક પાસે ના હોય તો તે પોતાની આંખ સામેના ગઘકાવ્યને, તેમાંના ઉચિત 
અવાંજ-પરિવેશને, પામી શકશે નહીં, અત્તે એટલે અંશ તે ગદ્યકાવનો : રસાસ્વાદ પામી કે પમડાવી 


શકશે નહીં. ર ી ર 
ઓંક્ટોબર૧૯), ૨૦૦૬ -* : : . . ધીરુપરીખ ' 


' કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૩ 





વિમર્શ 





મીર તકી મીરઃ જીવન અને કંવન' 
ન. “ * છહૂુત્તીફસાહિલ 


મીર તકી ચીરે 'જિકરે મીર' નામેપોતાના જીવન- 


ચરિત્રનું એકફારસી પુસ્તક લખ્યું છે. મીરના પૂર્વજો ' 


હિજાઝ (એક આરંબ પ્રદેશ)થી હિન્દુસ્તાન આવ્યા 
હતા. પ્રથમ તેઓ હૈદરાબાદ, પછી અમદાવાદ અને 
છેલ્લે આગરા- જે તે સમયની તત્કાલીન રાજધાની 
હતી- આવી સ્થાયી થયા'હતા, મીરના પિતામહ 
આગરામાં ફોજદાર હતા. તેમને બે પુત્રો હતા. મોટો 
પુત્ર માતસિક રીતે વિકલાંગ હતો, અને જવાનીમાં 
જ મૃત્યુ પામ્યો, જ્યારે નાનો પુત્ર મીર અલી મુત્તકી 
સૂફી ફકીર બની ગયા. મીર અલીને ત્રણ પુત્રો હતા, 
પ્રથમ પત્નીથી મોહમ્મદ હસન અને બીજી પત્નીથી 
મોહમ્મદ તકી અને મોહમ્મદ રઝી. આ વચેટ પુત્ર 
તકી પાછળથી ઉદૂં કાવ્યાકાશમાં સૂર્ય બનીને 
ઝળહળ્યો. ] 

* મીર તકી મીરના જન્મ વિશે નિશ્ચિત રૂપથી કંઈ 
જાણવા મળતું નથી કે તેઓ કઈ સાલમાં જન્મ્યા હતા. 
'જિકરે-મીર'માં પણ તેનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ અન્ય 
ઘટનાઓના સમયે તેમણે પોતાનું આયુ બતાવ્યું છે તે 

' રીતે અનુમાન કરતાં તેમની જન્મ-સાલ ૧૭૨૪ 
ઈ.સ. હશે તેમ કહી શકાય. દસ કે અગિયાર વર્ષના 


આયુમાં તેમણે પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી. ઓરમાન ” 


મોટા ભાઈ મોહમ્મદ હસને પિતાની સંપત્તિ ૫ર 
અધિકાર કરી લીધો અને દેવું મીર તકીના માથે આવ્યું. 


પરંતુ શીર બાળપણથી સ્વાભિમાની હતા. તેમણે કોઈ” 


પાસેથી મદદની યાચના ન કરી, પરંતુ એક દૈવી 


સહાયતા તેમને મળી ગઈ. તેમના પિતાના એક અંગત 
મિત્ર સૈયદ મુકમ્મલખાંએ તેમને ૫૦૦ રૂપિયાની હૂંડી , 
મોકલી આપી, જેમાંથી ૩૦૦રૂપિયાનું દેવું ચૂકવી, ' 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૪ 


ની ગયા. દિલ્ડીનાનવાબ ર 


સમસામુદદોલા મીરના પિતાના પરિચિત હતા. 
મીરના પિતાના મૃત્યુના, સમાચાર સાંભળી તેમણે 
દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને મીરનાં નિર્વાહ માટે રોજનો ' 


એક રૂપિયો ઠરાવી દીધો. પરંતુ મીરના નસીબમાં ' 


શાંતિથી રહેવાનું લખાયું ન હતું. ચાર પાંચ વર્ષ પછી 


“નાદિરશાહે દિલ્હી પર હૂમલો કર્યો, જેમાં નવાબ 


માર્યા ગંયા. મીરનો એ આશરો ચાલ્યો જતાં પોતાના 
ઓરમાન ભાઈના મામા ખાન આરઝૂ સાથે રહેવા ' 


“લાગ્યા. ખાન આરઝૂ તે સમયના પ્રથમ શ્રેણીના 


કંવિઓમાંના એક હતા. તેમની પાસેથી થોડા દિવંસ 
વિધા પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ ખાન આરઝૂ પણ તેમનાથી 
નારાજ થઈ ગયા. એમની નારાજગીના કારણમાં, , 
કેટલાક લોકો કહે છે કે મીર ખાન આરઝૂની પુરક 
સાથે પ્રેમ કરવા લાગ્યા હતા. આ પ્રેમ એટલી હદે : 
વધી ગયો કે લોકો સાથે હળવા-મળવાનું છોડી મીર 
એકનાની કોટેડીમાં પડ્યા રહેતા. એ જ દશામાં તેઓ 
પાગલ થઈ ગયા. મીરેપણ પોતાના ઉન્માદનેમાન્યતા 
આપી છે, પરંતુ તેનું કારણ તેઓ ખાન આરઝૂના 
પોતાનાપ્રત્યેની દુર્વ્યવહારને ગણાવે છે. તેમની આવી 
દશા પર ફખરુદીનમાં નામના એકં સજ્જનને દયા' 
આવી. તેમણે મોટા મોટા હકીમો દ્વારા ઇલાજ કરાવી 
મીરને તંદુરસ્ત બનાવી દીધા. એ સમયે તમને પ્રથમ : 
મીરજાફર અને પછી સૈયદ સઆદત અલી 
અમરોહીનો સહયોગ મળ્યો. બન્ને વિદ્દાનોએ મીરને 


"શિક્ષણ આપ્યું. સૈયદ 'સઆદતઅલીએ જ મીર 


કાવ્યરચના માટે પ્રેરણા-આંપી અને મીરે થોડાજ 
સમયમાં મુશાયરાઓમાં પોતાનો રંગ જમાવી દીધો. 


આ પછીના સમયગાળામાં. મીરે ઘણી ચડતી- 
પડતી જોઈ, કેટલાય રઈસો અને ઉમરાવોને ત્યાં 
: રહ્યા, એ સમયેબંગાળના વકીલ રાજા જુગલ કિશોરે 
' પોતાની કવિતાઓના સંશોધન માટે તેમને પોતાને 
ત્યાં રાખ્યા અને સિફારીશ કરીને રાજા નાગરમલના 
દરબારમાં પહોચાડી દીધા. અહીંયાં - મીરનું વેતન 
વધારે હતું તેથી તેઓ વધુ-સમય અહીં રહ્યા. પરંતુ 
રાજકીય ઊથલપાથલ અને મારકોટથી તંગ આવી 
મીર કરી દિલ્હી આવી ગયા. આ અરસામાં તેઓ 
ખૂબ . પ્રસિદ્ધ થઈ. ગયા હતા. દિલ્હીમાં તેઓ 
તત્કાલીન બાદશાહ આલમગીર દિતીયની સાથે રહ્યા. 
વરસો સુધી દિલ્હીમાં થતી લૂંટફાટ, તોફાનો અને 
બરબાદી જોઈને મીર ઘણા થાકી ગયા હતા. તેમનું 
-મન દિલ્હીમાં લાગતું ન હતું અને અન્ય બીજે ક્યાંક 
જઈને શાંતિ અને ચેનથી જીવવા માગતા હતા. 
મીર સાહેબની દિલ્હી છોડવાની ઇચ્છાના 
ક મમાચારે સાંભળી અવધના નવાબ આસિફ-ઉદ- 
! દૌલાએ તેમને બોલાવી લીધા. મીર તરત જ લખનઊ 
પહોંચી ગયા અને નવાબના પાર્ષદોમાં શામેલ થઈ 
ગયા. મીરને તેભના સંઘર્ષમય જીવનથી છુટકારો 
મળ્યો અને આનંદથી તેમનું જીવન વીતવા લાગ્યું. 
નવાબ સાહેબ તેમને ઘણી વાર શિકાર પર લઈ જતા, 
તે ઉપરથી મીરે 'શિકારનામા' નામનો ત્રણઃ પુસ્તકો 


લખ્યા. લખનઊમાં જ મીરે પોતાનું જીવન-ચરિત્ર . 


' ૧જેકરે-મીર' લખ્યું, જેમાં તેમણે પોતાના અંગત 
જીવનની ઘટનાઓની સાથે સાથે તે સમયની 
રાજનૈતિક અરાજકતાનું પણ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યુ 
“જિકરે-મીર' ના લેખન સમયે તેમણે જણાવ્યું 

હ હતું કે શક્તિનાં હાસ તથા મસ્તિષ્ક અને હૃદયની 
દુર્બળતાથી એવું લાગે છે કે તેઓ વધુ જીવશે નહી, 
અને સમયપણ રહેવા-યોગ્ય નથી, હવે માત્ર એકજ 


* ઇચ્છા છે કે આરામથી અંત આવે, અંતે ૮૮ વર્ષના 


આયુમાં ૧૮૧૦માં તેઓ અવસાન પામ્યા. 
*. %ર૪ુંકજન# 
૪22 ફરે ૩/ઉે૭? 5 ઈન ૬૪! ક «૯7% 
* 5#7 ર€% ૧/૮ % %/? ૯*//2૧૪ 
૧. રેખ્રોઃ કાવ્યો ી 
મીરે તૌ કદાચ આ શે'ર કવિસુલભ 
આત્માભિમાનની દષ્ટિથી.રચ્યો હશે; પરંતુ આ વાત 
સાંચી ઠરી છે, મીરના યુગને ૨૦૦ વર્ષ ઉપરાંત 
જેટલો સમય થઈ ગયો, તે'દરમિયાન ભાષા બદલાઈ 
ગઈ.અભિવ્યક્તિની શૈલી બદલાઈ ગઈ, કાવ્ય-રુચિ 
બદલાઈ ગઈ. તોપણ મીર કેજેઓ પોતાના સમયમાં 
જેવા લોકપ્રિય હતા તેવા જ આજે પણ છે. મીરના 
સમકાલીન અને તે પછીના કવિઓએ પણ તેમનાં 
કાવ્યો, અભિવ્યક્તિ અને શૈલીની મહાનતાને 
અનુલક્ષીને શે'ર સ્વરૂપે શ્રદ્ધાંજલીઓ અર્પી છે. 
, તેમનાસમકાલીનઅનેપ્રતિદ્રંદ્ઠી કવિ 'સૌદા' કહે 
છે- પુ . 
૧4/ જું ઈજ #2 5 ૨ઝ૧ ઠર 2% ૭? 4% 
ઈ?'/ જૈ 9? “/ર' 2 6/5 ૪ર૯ . 
ઉર્દૂ ભાષાને સજાવનાર અને શણગારનાર 
ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધના લખનઊના ઉસ્તાદ 
કવિ “નાસિખ'ના શે'રની પંક્તિ છે- 
“આપ બે-બહરા હૈ જો મોઅત કદે મીર નહીં.' 
એટલે કે મીરમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો તું દુભાગી છે. 
મિરઝા ગાલિબ કહે છે- 
. રેખતે કે તુમ્હીં ઉસ્તાદ નહીં હો 'ગાલિબ' 
કહતે હૈ અગલે જમાને મેં કોઈ “મીર ભી. થા, 
શેખ ઈબ્રાહીમ 'ઝૌક' કહે છે- . 
. નહુવાપર ન હુવા “મીર' કા અંદાઝ નસીબ 
જઝૌક' ચારોં ને બહુત જોર ગઝલ મેં મારા 
અકબર ઇલાહાબાદી કહે છે- 


: કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ -[પ' 


'ેં હૂં ક્યા ચીજ જો ઈસ'તર્ઝ પે જાઉ “અકબર' ર 


નાસેખો-ઝૌક ભી જબ ચલન સકે 'મીર'કે સાથ, 


વીસમી સદીના ગઝલ નાયક મૌલાના | હસરત ._ 


મોહાની લખે છે-. કે 
જી ઝેર જી જેજરકઈ ૬૧9૧ ઇસર૪' 
રક €૦-૨-ઝ૭7#/? 4«/ 2 ૬/6 
(€ર₹-૨-૩4ર -4%/757? ટ% 
અને કીર તર્ક ર ૫૪0 ૧/0/ન/ %/ટ છ- 
જુ9%9? ૪/૧૨ «૪ ડહ૯/ ર? હ ૪/૪% જે 
દરદ-૧૨ ૪*અ/ (કે? હત” ત? /£૧/ન _ 
હકીકતમાં “મીર'ની સ્થાયી સફળતાનું રહસ્ય એ 


જ છે. કે તેમણે પોતાની વ્યથાની સંવેદનાને એટલી 


બધી મુખરિત કરી દીધી હતી કે તેમના સીધા સરળ 


'શબ્દો પણ દરેક સમયના કાવ્ય-મર્મજ્ઞોને પ્રભાવિત * 


કરતાં રહ્યા. તેમના નસીબે તેમના વ્યક્તિગત જીવન 
અને તે સમયની સામાજિક પરિસ્થિતિઓને, સ્થિરતા 
અને સુખ-આરામથી એટલા અલગ કરી દીધા હતા 
કે મીરતું હૃદય એક જર્જરિત ખંડેર છેવું બની ગયું 
હતું અમે તેમાંથી' વ્યધા અને પીડાના એવા સૂર 


નીકળ્યાજેણે મીરને કવિતાના ક્ષેત્રમાં અમરત્વ પ્રદાન _ 


કર્યુ. $ 


ડૉ. એઝાઝ હુસૈન મીરની કા વ્યાખ્યા ' 


આ રીતે કરે છે, જીરની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે 
કે તેઓ સીધા-સરળ શબ્દોમાં પોતાના ભાવ વ્યક્ત 
કરે છે, જેથી તેમની કવિતા વધુ પ્રભાવશાળી બને 
છે. તે કરુણાના કવિ છે. કરુણાનો ભાવ 'મારેખમ 
શબ્દો અને ્જટિલતાથી વ્યક્ત કરવા કરતાં સાફ અને 
સરળ શબ્દોથી વધુ પ્રભાવશાળી બને છે.* 
 સ્વ.ડૉ, અમરનાથ ઝા લખે છે, 'તેમની શૈલી એ 
મહાન કવિઓ જેવી છે, જેઓ અનાયાસે.શાનદાર 


શૈલી અપનાવી લે છે. તેઓ પોતાની સરળતામાં દ 


અત્યુચ્ચ છે.” 


'કવિલોક $ સપ્ટેમ્બર-ઓંકટોબર :૨૦૦૬ [૬ 


_ ઉપરોક્ત બન્ને મહાન આલોચકોના કથન'પછી 
મીરનાં કાવ્યોની વિશિષ્ટતો વિશે ક કે. બાકી 
રહેતું-નથી. . 

' હકીક્તર્માંમીરતી મિ વ્યાખ્યા કરવરી વસ્તુ .. 
નથી, અનુભૂતિની ચીજ છે. તેમંના મુખ્ય વિષયો દુઃખ 
અને કરુણા છે. એવી કઈ વ્યક્તિ હશે જેને જીવનમાં 
તેની અનુભૂતિ ન ધંઈ હોય ! પરંતુ જે સફળતાથી 
મીરે આ ભાવોનું ચિત્રણ કર્યું છે તે બીજાઓથી થઈ 


“શકે તેમ નથી. 'તેમના પ્રત્યેક શે'ર, શબ્દ અને શબ્દ 


વિન્યાસથી કરૂણાના સૂર"ઊઠે છે. ક કેટલાક 
ચોટદાર શે'રઃ 
૪૪ ૪ર €ેર/ ૪રન્‍૪ ઝંછ/ ૨/૯૪ # વ્રજ જ 
' “રહત જે જે /જેન ૭% 9 ડુછ ઉ હુજ/ ૨/૪” 
અહરટ-૪૧/4? ર?-ર) કટી, ૪ર * ૯ અછે સૂદ 
થ/”7 ર/7 જહું ગે કે, જુ જટ હુઈ ૨/ર/% હ૨/. 
69/6૪ 6૪૩ કઝેહક 
9ર %ઈ 9૪/ ટે 44 «જ. 
/જેરહં/ને જર ઝે ૨//છેટત/ %/૯ - ' 
અ ટુ ર??? ₹? ૪? %૧/૪જ * 
ઝત ૧/ સૂ સે ડંછ. ત4ત#'૧/ સૂઝ! સૂઈ 
56 2ર ૪૭/ ક «// સચ છે 8/8 વના ક 


ર આએ ઇકર/ઈ £%/ %ત્જર હ#... 
«હં ઈ 91 ભ ઈનરેઝ/ર ઝર. 


%/6 2 કથ? 7 જર બૂટ? છું * 


. યુ2% ૮ અ/2*/* ટ્ૂ?/ ૮ર. 


૯ ૭? ગઈ 2% «જીરુ 4% ૪4% ક 
5% ઈઝ &જ- હજ જેરફજત૧% 
કઝઝ* છરે ઝે અકસર જે નજેઈ ર 

.ઈંકજ ઈક ૪ર યટ 47 5707 રગ,” 


- ૪/-%7/ %૮/-9ટ% «૮/૯ €*/ર/ 9% ૮% 
.9%7 7 995૬૯૪” 97 9/9 77 ર૪/ર/ #7૯૭. 
મીરે ઉર્દૂના સ્થાનીયકરણના ભરચકપ્રયાસ કર્યા, 


તેમની મસતવીઓ (પ્રશંસા-કાવ્યો)અને ગઝલોમાં 


સ્થાનિક કથાઓ સ્થાનિક રંગમાં જ દેખાય છે. 
અ//2*-ઈટકન ર/૪” ક? ૪૯/ ઝર ૧/ર/ 
ર૪૬4 ૪/ &/ 6૪ ૮૦ %/ 5ર ૪/7 
ઇુશ-૨%૦ % 9૪૧? /2ે”£? જ? 9 ટ5૪/ 
₹દજ ભર 297 ૪% ૯/૮? 5 «//ે૪/ ૮% 

* શીર ઇચ્છતા હતા કે ભારતીય આધારભૂમિમાં 


ઈરાની રંગને અપનાવીને તો એક સ્વસ્થ સ્થાનીય 


સાહિત્યની રચના થાય. 
તબિયત મેં ફારસી કે જો મેં ને-હિન્દી શૈર કહે સારે 
તુરુક બચ્ચે ઝાલિમ અબ પઢતે હય ઇરાન કે બીચ. 
મીરની રચનાઓ : 

(૧) છ મોટા સમૃદ્ધ ગઝલ-સંગ્રહો, જેમાં કુલ 
૧૮૩૯ ગઝલો, ૮૩ શે'ર ઉપરાંત આઠ કસીદા, 
૩૧ મસનવીઓ, ૧૦૩ રુબાઈઓ અને ગ્રણ 
શિકારતામા શામેલ છે. 


(૨) એક કારસીમાં દીવાન છે જે દુર્ભાગ્યવશ ' 


“હજી સુધી અપ્રકાશિત છે. 


(૩) 'કૈઝે-મીર'નામના સંગ્રહમાં હાસ્ય પ્રસંગો 
અનેવાર્તાઓ છે. * 

(૪) ફારસીમાં ઊર્દી કવિઓનું-પરિંચય પુસ્તક 
“નુકાતુશ-શોઅરા' છે. જેમાં પૂર્વકાલીન અને 
સમકાલીન કવિઓનો ઉલ્લેખ છ. - _ 

(૫) આત્મકથા “જિકરે-મીર' ફારસીમાં છે. 
જેમાં અંગત જીવનની ઘટનાઓ, તત્કાલીન રાજકીય 


. ઊથલપાથલ અને યુદ્ધોનો ઉલ્લેખ છે. આ પુસ્તક 


એતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. 

ઉદૂના વિકાસે પાછળથી ૧ ૮મી સદીમાં જે જે 
ફારસીકરણની રાહ પકડી તેણે મીરના સતત 
પ્રયત્નોને લગભગ બેકાર બનાવી દીધા. પરંતુ 


' આજની સ્થિતિમાં એ જોવું શુશ્કેલ નથી કે મીરતો 
 રસ્તોજ સાચો રસ્તો હેતો. 


સંદર્ભ: _ 

૧. ઉર્દ્‌ઝબાન ઔર અદબ :-ડૉ. મસઉદ હુસેન. ૧૯૮૩ 

ર. શેરૂલ અજમઃ શિબ્લી નોમાની યુ.પી. ૧૯૫૭ 

૩. દીવાને-મીરઃ સંપાદન--પ્રકાશપંડિત 

૪. ગઝલ ઔગઝલ કી તાલીમઃ અષ્ર અન્સારી ૧૯૮૯. 
ઈ 


કવિલોક: સ. 








રસાત્મડમ્‌- 


કિ હું મારું તેજુ પ ભાગવતમાં જી જાઉં છું!/ ૪૪% જજ 

હે ઉદ્વવ! , 

આજથી હું મારું તેજ શ્રીમદ્‌ ભાગવતમાં મૂકી જાઉં છું! 

મને મળવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે શ્રીમદ્‌ ભાગવતનું કોઈ પણ પ્રકરણ ઉદા 

હું તમને સદાકાળ માટે વૃંદાવનમાં, યમુના-કિનારે, વરજકુંજોમાં- 

જ્યાં ગોપીઓનાં ઝાંઝરની ઘૂઘરીઓ સ્વપ્ન જેમ રણકતી હશે, બરુઓનાં રાનમાં . 

જ્યાં વેણુનાદને વહી આવતો પવન ખિસકોલી જેમ ગેલ કરતો હશે, 

જ્યાં કદંબની ડાળને પર્ણે પણે કવિતાના છંદનો રવ પતંગિયાં જેમ ગુંજરતો હ હશે, * 

જ્યાં જશોદા મા શિશુ કૃષ્ણનું માટીવાળું મુખ ખોલી ચૌદ બ્રહ્માંડનાં દર્શન કરતાં. હો...” 
પર્ણકુટિરોમાં ગોપીઓ બેઠીબેઠી જીવનની મંદારમાલા ગૂંથતી હશે - 

ત્યાં હું અવશ્ય મળીશ! ન 

જ્યાં તરુણ માતાઓ શિશુઓને શિખરિણી છંદ જેમ વાત્સલ્યમાં ઉછાળતી હશે, 

જયાં માનવ-સેવા અને પ્રભુપ્રેમ પર્ણો અને પુષ્પો જેમ ફણગી ઊઠશે- 

એમના હદયના ખૂણામાં પ્રેમના : અંકુર રૃપે હું પ્રગટ થઈશ! 

જીવનને નવપલ્લવિત અને પુપ્પિત કરે એવી કવિતાને પાને ધાને હું પ્રગટ થઈશ! 

જ્યાં કૌમાર્ય, પવિત્રતા અને પ્રેમ- લક્ષણા ભક્તિથી કન્યાઓ 

મારી મૂર્તિ બનાવી વર માગતી હશે ત્યાં હું પ્રગટ થઈશ! 

આકાશની મમતામયી છાયા આ પ્રભાતનાં ઝાકળભીનાં પુષ્પો પર વરસતી હોય, 

અને ટહુકતાં પંખીઓઓએ અનંતનો રસ્તો ખૂલ્લો મૂક્યો હોય - * 

ત્યાં જે મારી પ્રતીક્ષા કરશે એને, હે ઉઠવ, હું ગોપીગીતની પંક્તિઓ જેમ જરૂર મળીશ! . 
પર્ણો અને પુષ્પોની તાજી ગંધ સાથે જેઓ મારા અખિલ મધુંર વિશ્વને શ્વાસ દ્રારા પોતાની ભીતર આવવા દેશે, . 
એમને પ્રભાતનાં ખળખળતાં તૃણોની તાજી ભાષાથી કુક્ફુટધ્વનિ જેમ ન 
હું સાથેથી સાદ.પાડીને બોલાવી લઈશ શ્રીમદ ભાગવતની શાશ્ચવતીના શિખર ઉપર! 


ના જુ 


કવિલોક : સપ્ટેશ્બર-આક્ટોબર :૨૦૦૬-[૮ 


'શથુરાના લુપ્ત જ ર ઘવાયેલી ખિસડોવી જે જેમ / ૪%%૪ ક્જેઈ 


હે માધવ! 

તું જ્યારથી મથુરા ગયો છે ત્યારથી સજલ નેત્રે રસ્તાને જોયાં કરું છું! 
ક્યાં જાય છે આ રસ્તાઓ? શું ક્યાંય પહોંચે છે આ રસ્તાઓ? 

કે કુંવારી નદી જેમ જિદૃ કરી વચ્ચે જ લુપ્ત થઈ જાય છે આ રસ્તાઓ? 
કોને ક્યાં જવું છે ભાગ્યરેખાને રસ્તે, સખે? કયાં અપરિચિત અભિરામ _ 
રૂપ પાછળ કયાં કયાં બંદરો લંગી સુંદૂર જવું છે દ્ારિકાને સમુદ્રપથે?_ 


એય ખબર નથી કે જીવનનો રસ્તો લાંબો છે કે ટૂંકો છે! 


એય'ખબર નથી કે વિરહનો રસ્તો'વળી કેટલો દુષ્કર છે! 
વળી એય ખબર નથી કે કેટલાક વેદનાયા : રસ્તા પાછા કરશે કે નહિ મુકામ ભણી.! 


પણે મથુરાનો રસ્તો તો નિદય મૃગજળનો રસ્તો છે, સખે! 
ધારીધારીને જોઉં છું તોન દિશા છે કે ન મંઝિલ છે! 


ક્યારેક આ હઠીલી નદી જેમ રસ્તો ક્યાંય પહોંચતો નથી! 


, રસ્તા પછીના પ્રલંબ રસ્તે રસ્તો દોડ્યા કરે છે ઉદાસીથી! 


નથી પ્રવાસી પાછો ફરતો કે નથી રસ્તો પાછો ફરતો વસંતનો... 


બસ! માધવ! મથુરાના લુપ્ત રસ્તાને ઘવાયેલી ખિસકોલી જેમ 
હથેળીમાં ઊંચકીને ચુપચાપ ઘેર પાછી ફરી જાઉં છું સાંધ્ય-ઉદાસીમાં! 


નગર/ઈન્ટ્રશ/હ . : 


પર્વત આગળ નગર, ન ક વિશ્વ અમે તો કાપ્યું 

પર્વત કોઈ દંખે નહિ. ] ગામ ગામને નગર-નગરથી-માપ્યું, 
ઈટ, પથ્થરો, આરસપહાણો | -  પર્વતસાંજ, સરિતાને ના જોતી આંખ્યું 
ચિમનીનો કાળો ધૂસાડો' રી અમે શાશ્ચતને ખોયું, " 
એકમ્યૂઝીઅ ૧ જ વ્યુઇમડે તોડો સૌ દીવાલો, 

સરિતાપાસે થઈનેવતે ,,. -. ન ઈટ ખસેડો પથ્થર ફોડો 

સરિતા કોઈ દેખે નહિ. ી મી મ્હેલાતોને મારો લાતો 

નિશાળોના વાગે ઘંટ, ' ટ્રોય નગરનો'નાશ કરીને 

ચિમની પાડે ચીસ, સ. નજ 'હેલન'ને પાછી લઈ આવો. 
ઓફિસમાંઘડિયાળો સામે આંખ, ..._. ગ્રીક બનીને શસ્ત્ર સજો. 

સાંજ પડે, ક ટ્રોજન યુદ્ધ કરી ખેલવા 

સાંજે કોઈ દેખે નહિ રે સજ્જ બનો. 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૯ 


અધૂરી શોધ / *૪ જ૯)૯? 


બીડીપીતાં પીતાં પ 
ઘરની બારી કને ખાળક રમાડે એમ રમું છું. 
બીડીનો ધુમાડો પકડવા જતું બાળક 

ધુમાડો વિખેરાઈ જતો જુએ છે 

અને ધુમાડો પકડવા મથતું એનું મન કિકિયારી કરે છે, - 
તેવી જ કિકિયારી બારી બ્હાર ફૂતરાને'જોઈને કરે છે. ' 
તે જ સમયે બાળકને આંટાની સહેલ ખવડાવનારા 
એકપપ્પા એ દેશ્યને કાપે છે. 

પણ બારી બ્ડાર રમતાં બાળકો, 

તેને જોઈને બાળક કિકિયારી કરે છે. 

બૈ ખાળક બારી કને દોડી આવે છે, 

“ળે ઘડી કિકિયારી અને ખિલખિલાટ, 

' બાળકોફરીપાછાં એમની રમતમાં લીન થાય છે 
અને મારું બાળક એમને રમતાં જોઈ 

એ જ કિકેયારીથી માર્ગ ભરી દે છે. 

એ વિસ્મયની વાવણી મને જાળવે છે ખરી. 

પણ વૃદ્ધોની બેઠક વચ્ચે બેઠેલો હું . * 

મારી જ જેમ કોઈ પપ્પાને પોતાના બાળકને 

ચોકલેટ અપાવતા જોઉં છું 

કોઈ ભમ્મીને મારી જ જેમ બિસ્કીટ અપાવતી જોઉં છું 
બાળકની જીદ અને પપ્પા-મમ્મીની શાંતિ- 

એ બે વચ્ચે કેટલું અને કેવું અંતર છે, 

તે હું વૃદ્ધાવસ્થાના આરેથી શોધું છું. 

બાળઉછેરની જીજ્ઞાસાનું વાવેતર : . 

અને નીંદામણની તંતુ અરસપરસ જોડાયેલી છે, 

એની સાધે સાથે ચિંતાની મોસમ-ચેતવે છે 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બેર-ઓંક્ટોબર :૨૦૦૬ [૧૦ _ 


કે બીડીની લત જીવનના શ્વાસ હણે છે 


ક . છતાં એ લત કેમ છૂટતી નથી? 


જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો ગાળો ઓછો થાય છે * 
' “છતાંજન્મસમઘે જેપ્રવેશેછે . 


અને મૃત્યુસમયે જે અલવિદા કરે છે 
એને શોધવાની જિજ્ઞાસા સતેજ થતી સછે છે. 
આજસુધી . 


* આડેધડ વાવ્યું - આડેધડ નીધું - ધે લણ્યું 


આડેધડ હળ્યોમળ્યા - આડેધડ ખાધું 

આડેધડ છૂટા પડ્યા - આડેધડ જીવ્યે ગયા 

આ ભાન બાળકને સાચા અર્થમાં વૃદ્ધ કરી શકે છે. 

પણ મેં મારો માબાપની જેમ જ બાળકો પેદા કરેલાં છે, 
ઉત્સર્ગ વધારેલો છે. - 


“છતાં માબાપનો વારસો જાળવ્યાનો વટ વાવ્યા કરેલો-છે. 


વારસાગત કાગવાસ કર્યે જાઉં છું, 


' ભાદરવાનું શ્રાદ્ધ ઉજવ્યે જાઉં છું. 


કોઈ ખેડૂતો તમાકુનું તેલ કાઢતાં શીખે, 

ઘોંઘાટિયા વાહનોની હડફેટો 

પશુ-વાહનોના ડચકારા વવરાવે, ર 

, માટી અને લાકડાના રમકર્ડાનો ચુગ લવરાવે ' 
એવીપ્રતીક્ષા ઘરઆંગણે શ્વાસ લેતી રહી છે. 

વારસાના વેલાઓ માટે થોરિયાની વાડ બચશે કે કેમ 
એપ્રશ્ન હજીય ચૂપચાપ જીવે છે. % ા 


એની સાથે સાથે મૃત્યુ સમયે જે અર્લાવેદા કરી જવાનું છે 


તેને મરતાં પહેલો સાક્ષાત્‌ કરી શકીશ કે કેમ 


..: એટસચિતાપ્રત્યેકપળે મારામાં ઉત્તર શોધે છે. : 


તનમાં દીર્ય કાળે જતાં / /ક/જેન ઝક 
શેરી લાગે અરવ, ભરબપ્પોરનો છે સુમાર, 
ખૂણેખૂણા પરિચિત વળાંકો વળોટી વળું હું . . ૨ 
મારું જૂનું ઘર ઊલટ ઉલ્લાસથી એક વાર 
જોવા થોભું, પડ ઊખતના ઊખળે, સાંભળું હું.. 
-ઝાંખીપાંખી છવિ વિહરતી (થાય મુંને પ્રતીતિ) 
ત્યાં મેડીએ અજબ ઝબકી સળવળંતી વ્યતીતી 
સીડીથી સૈ ગણક પગલે ઊતરી બ્હાર આવી 


બોલી : “ના કૌ અવર જન આંહી, ગયા સૌ હટાણે,' 


જાવું કોને ઘર?' મન મહીં વંચના ઉપજાવી, 
વાખી દ્વારે ઝરખ-ઝપટે જલ્પતી જજો અટાણે...' 


જોયું મેં ત્યાં - ભ્રમણ કરતો ધીખતા કૃત્સન રણે _ 


વંટોળો લૈ ઉપર ભૂખરી ધૂળની ઉષ્ણતા -ને 
ઊંચીનીરી થતી હલકતી પોઠ લૈ રૉઢિયાની5 
ધારેધારે લફલક કતારો જતી સાંઢિયાની! 

ી ૧.રૉટિયાની:- એ નામની એક પર્વતમાળા 
શબ્દ ખરવાના / /ક્જે?% «/%/ 
ગઝલ લખવા નથી ડૂસકાં હદયને આજ ભરવાનાં; 
અમારી આંગળીમાંથી અચાનક શબ્દ ખરવાના. 
નથી પેટાવવો પડતો કદી પણ સૂર્યને કિન્તુ; 
તમારે ઘર મહી તો કાયમી દીવા જ ધરવાના: 
ખરેખર એટૅલા માટે અમે દીવાનગી માગી; 
અમે જાંછ્યું ગમે ત્યારે કતા થઈ જાય પરવાના. 
રુકાવટ કોઈ પણ આડી નહીં આવી શકે, મિત્રો, 
“સહોબ્બત હોય સામે તો અમે દરિયોયે તરવાના. 
અમારા સુખ ઉપર ઠંડું જળાશય લાગશે કિન્તુ, 
સતત અંગાર છે ભીતર, કદી પણ એ ન ઠરવાના. 
અગર જો ભાગ્યની અંદર લખેલું હોય મૃત્યુ તો, 
અમોને તોપની સામે ત રાખો તોય મરવાના. ' 


કપોતો / /જે/છેન ૪/૪૧/ 

રહેના છાનાં, દય ફડકતાં જપતાં ના કપોતો, 
વારેવારૈ હરકત કરે એકની એકજો તો! 
ગૅલેરીએ ગુસપુસ કરે, કેરવે આંખ રાતી 


. હીડે, ઘોભે લઘુક નવરંગી ગળાને કુલાવી, 


વાખું દારો પૂરવ દિશનાં તો ઘૂસે ઓતરાતી 
બારીએથી લપક લપકી ધ્યાન મારું ચુકાવી. 
એને તો બરસ જ્યમ-ત્યમ કરી પેસવું માળિયામાં, 
ત્યો બેસીને “ગુટુર ગુર હુર્રે કરે છે ઉધામા. 
ઊડે ત્યારે પ્રિત પરથી મીઠડી મીંડ જાગે 
રાખોડી શું પરિ-ભ્રમણતા મખ્ખની પિંડ લાગે, 
વાણી લાવ્યા તૃણતણખલે ઈતરાવે ગરૂર 
સૌ પંખીમાં વધુ ગરમ છો શણ એનું જરૃર! 
લાગે તોયે ઉર-ઘર મહીં શાંતિનાં એ પ્રતીક, 
માનું એને કુરબક સમા સ્નેહપૂંજો સટીક! 
પ્રધિત -કેલાવેલી પર -પાંખ ચીંડ - ઘસીટ ઈતરાવે - 
બતાવે દેખાડો કરે સટીક -બરાબર, લગાતાર, ખરા, 
ચોક્કસ, નિશ્રે) 

વરસો વરસ/ /શછે? ૨/%/ 

સર્વને છોડી અને વરસોવરસ, 

પ્રેમ આપે તું મને વરસોવરસ. 

સાથ આપે છે બધાં તેને ભલા; 

છે ભરોસો જેમને વરસોવરસ. 

કોઈ વેળા આપણે જાવું પડે, 

ફૂલ ના.આવે કને વરસોવરસ. 

એક પળ માટેય ભૂલી ના શકું; 

યાદ રાખું આપને વરસોવરસ. 

આંખની સાથે સરોવર હોય પણ, 

મૃગજળો લાગે તને વરસોવરસ. 


» કવિલોક : સ્પ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૧૧ 


. ગઝલ / કેર/ટ ઝસ્જ/ 


' વિશ્વમાં સૌ કોઈ લ્યો, પળવાર હાજર થાય છેને ક ચાલ્યા જાય છે, 
* લાખ બ્હાનાં જીવવાનાં યાર, હાજર થાય છે ને એમ ચાલ્યા જાય છે. ૬ 


પોતપોતાના પ્રયત્નોથી બધાંની જિન્દગીની વારતા ચાલ્યા કરે, - : : 
નોખા-નોખા રોજ કેં પડકાર; હાજર થાય છે ને એમ ચાલ્યા જાય છે. 

ક્યાંક હસવું, ક્યાંક સ્ડવું, ક્યાંક મળવું, ક્યાંક- પાછું થઈ જવું સૌથી અલગ, 
અવનવા સંજોગ અપરંપાર; હાજર થાય છે ને એમ ચાલ્યા જાય છે. 

એ પળે જો ઓળખી લે દિલ તમારું એમને તો ન્યાલ જીવન થાય બસ, 

ક્યાંક સામે સાવ સર્જનહાર, હાજર થાય છે ને એમ ચાલ્યા જાય છે. 

કોઈ “કિરીટં'ની જેમ શબ્દોમાં અમર થઈ જાય છે, વાતો કરીને દની, 

આમ તો લાખો ગઝલ રચનાર, હાજર થાય છે ને એમ ચાલ્યા જાય છે. 


મજા / દેજેન્ટ્ર ઠજે 

વસંતતિલકા-સૉનેટ 

હું વાંચતો ચયન લૈ કવિતાનું ભાસ્યાં 
છંદો રહ્યાં છટકતાં, લયમાંય લીરા 


ભાષા રહી ભભકતી-નહિ ક્યાંય હીરા! ગઝલ / કટ ગસ્જ/જ 

શબ્દો નર્ષા ખખડતા કરતાં પ્રયાસો, રે 

ભાવો ચવાયલ બધાં, કવિતા નં ક્યાંય... એક-બે ઈચ્છા અધૂરી હોય છે, 
ઘાણી તણા બળદ-શો લહું થાક, થાક. જિન્દગી તો પણ મધુરી હોય છે. _ 
ભીનાશ કાજ ભટટું ઉથલાવું પુષ્ઠો, ગૌણ છે વ્યવહાર આખા વિશ્વના,. 
ધીમેકથી સરકતી હળવી હવા-શી_ પ્રેમ બસ, તારો જરૂરી હોય છે. . 
એ બોલકી ટચૂકડી પરી હોંશભેર _ જીવમાં.ઊંડે સુધી સૌ-કોઈએ 

પાસે ખડી કર મહીં ગ્રહી બોલ નાનો, . આગવી ઇચ્છા ઢબૂરી હોય છે. 
કહેતી મને ઉમળકે - “રમવા ચલોને _ પ્હોંચતાં એના સુધી કૈં ભવ થશે 
દાદા...' સુગંધ પ્રસરી મુજ ઓરડામાં! - આમ તો થોડીક દૂરી હોય છે. 


ઊભો થયો સ્મિત કરી લઈને દડાને 


ફેંક્યો જરાંક, મળી ગૈ કવિતા! મજાવે... 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૯ [૧૨ 


. એ ગઝલ કાયમ અમર-થઈ જાય છે, 


જે અચાનક, યાર, સ્ફૂરી હોય છે. . 


#છેત/ર/ રટ %સ%/% : 


કેટલાં અરમાન લઈને એક થોજું રોજ આવે છે કિનારે, . - 


ભીતરે તોકાન લઈને'એક મોજું રોજ આવે છે કિનારે! 
રેત સાથે રેત, બસ, થઈ જાય છે એનાં બધાંયે સ્વપ્ન જાણે- : 
આંખમાં અભિમાનઃલઈને*એક મોજું રોજ આવે છે કિનારે!- 


સાવ નોખી જિન્દગી જીવી જવાનો ખ્યાલ મતમાં હોય શાયદ, 
કેટલી કેં શાન લઈને એક મોજું રોજ આવે છે કિનારે! . . 


દોસ્ત! સાતેસાત દરિયાના ગહન સઘળા અનુભવ એ જ જાણે ' 


ખૂબ ઊડું જ્ઞાન લઈને એક'મોજું રોજ આવે છે કિનારે! 
આટલી આતુરતા કોનાં મિલન માટે હશે “કિરીટ' પૂછો'ઃ 
કેટલા અરમાન લઈને એક.મોજું રોજ આવે છે કિનારે! 


અવ૧૪ર અ/4%/ અ/ર૭.../ દેજેન્્ર દજે 
એક દિવસ એવું થયું - એણે ખાધો ભાવ 


ઈઝ & ૮૦/ %/3% ર/૬૯ 
'શૂન્યનો દરબાર છોડી દે હવે 


જ એક-બે-ત્રણ-ચાર છોડી દે હવે 


છોડ આ નકશા, કશે નહીં જઈ શકે 
સરહદોનો ભાર છોડી દે હવે 
આયખું તો એક અફવા નીકળ્યું 

શું જુએ અખબાર! છોડી દે હવે 


* તેં કશું પકડ્યું હતું એ યાદ છે? 


છે? તો આ તકરાર છોડી દે હવે 
મ્ડેર-થઈ કેઃમૌનને મોભો મળ્યો 


' ચૂપ થા! ચિત્કાર છોડી દે હવે _ 


બોલ્યો મુઓ વાલમો, “ટહુકા વીણી લાવ!' તને ચાહી શકું / કેર/ટ ઝેસ્જ/જ 


અમથો અમથો નીતરે શ્રાવણ કેરો મેહ, . 
કુંજર ઝૂલે ડેલીએ મદભર વરસે નેહ! 
મનમાં મલકે માંહ્યલો હોઠે ફરકે ગીત, 
ગમતું ગ્હેકે આંખડી પાંગરતી'તી પ્રીત! 
ઊભી ઝલમલ ઓસરી ઊગમણે દરબાર 


ગમે તે ક્ષણ તને ચાહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા, 
વિના કારણ તને ચાહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા. ' 


પવન થઈ પ્રેમ બસ, કરતો રહે છે તું ત્રણેત્રણ કાળમાં મુજને, * 
સતત હું'પણ તનેં ચાહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા. . 


અધૂરો છું : અધૂરી જિન્દગી છે સાવ, તારા પ્રેમ/વિણ મારીઃ 


વાત નીકળી વાતમાં 'ઠાર, અલ્યા! અંગાર. બની પૂરણ તને ચાહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા. 


જૂઈ કેરા માંડવે મઘમઘ મનડું થાય _ 
અવળા-સવળા વેણમાં પારેવાં મલકાય! _ 
.ડૂણું માખણ કાળજું આગ અડ્યે સમજાય 


બધીયે વાતનો પર્યાય તારી લોગણી છે કક્ત મારે મન; 
બધે સગપણ તને ચાહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા. 


જગતની ઝંઝટોમાં જીવ ઓ"અટકી રહે ના ક્યાંય પણ સ્હેજે, 


અવસર આવ્યાં ઓરડે હથેળિયું હરખાય! ત્યજી વળગણ તને ચાંહી શકું એવી અવસ્થા પર મને લઈ જા. 


કવિલોક : સપ્ટેચ્બર-ઓક્ટોબર*:.૨૦૦૬ [૧૩ : 


' રહ 9જન/ રીટ ગસ? . મળી પરી/ જરર 2 


વ્યથા મારી તને સમજાય એવી કોઈ પળની રાહ જોવાનો, . વનમાં કર્યો પ્રવેશ ને સામે મળી પરી 

મને તું મારીઃમાફક ચ્હાય એવી કોઈ પળની રાહ જોવાનો. વીતી ગયેલાં કંઈક વરસમાં તે ઊતરી! , 
વરસતી બસ, રહે છે આંખમાંથી લાગણી'તારા તરફ કાયમ, બાજુના દેશમાં ય હતું મારું ઘર અને ' 
કદી,.ક્યારેક તું ભીંજાય એવી કોઈ પળની રાહ જોવાનો. બાજુના ગામમાં જ હતી તારી હાજરી! 
નહીતર વાત તો સરખી જ બ્ઞેનાં હૃદયમાં પાંગર્યા કરતી ી એકાદ નામ હો તો ફક્ત રામનામ હો 
પ્રથમ તારા વડે કહેવાય એવી કોઈ'પળની રાહ જોવાનો. અહીંયાં તો એકસાથે ઘણી વ્યક્તિ સાંભરી! 
અલગ ક્યાં આપણા રસ્ત, જુદી ક્યાં આપણી મંજિલ જરા પણ છે, પહેલાં અને પછીનું કશું યાદ ના રહે . 
હવે બસ, સ્વપ્ન સરખાં થાય એવી કોઈ પળની રાહ જોવાનો. :: એવી રહી છે એક મુલાકાત આખરી! 
બધીયે સમજણો'ને શાન મૂકી, ફક્ત તારો પ્રેમ માગું છું, - ઊંધી રહ્યો છું સ્વખ નિહાળી રહ્યો છુંહું, . 
છલોછલ પ્રેમમાં જિવાય એવી કોઈ પળની રાહ જોવાનો. આંખો મીંચીને તારી હવે શોધ આદરી! 
આમ લાગે / અ/નેજ ૨/૬૭/ તગર/.૭/%/જ/ઈ જતેજ “૪/૪૨” પ 


ઊંઘમાંથી હું જરા જાગું ન જાગું ને અચાનક આગ લાગે, મૃગજળની જેમ દેષ્ટિને છળતું રહ્યું નગર; 
ને અરીસો જોઉં તો હું હુ ન લાગું ને અચાનક આગ લાગે, ડુ હું નથી, છતાં મને મળતું રહ્યું નગર. _ 
એકદમ તરસ્યા હરણ માફક, ધનુષ્યથી છૂટતા આ તીર માફક, શબ્દોની છોળ એટલે ઝરણું બની ગઈ, .. 
પાંસળીઓ સર્વ તોડી ક્યાંક ભાગું ને અચાનક આગ લાગે. ઝર્થોની જેમ આજ ઊછળતું રહ્યું નગર. 
પાંપણ વચ્ચે વહેતા આ પ્રવાહી ધોધના તળ કેટલે છે? ન્હોતું થવું ને તોય હું ગળિયું બની ગયો 
શોધવા હું આંખના ઊંડાણ તાગું ને અચાનક આગ લાગે. ઝોંખેથી અશ્રુ-જેમ નીતરતું ૨ હું નગર. 

આ હૃદયના એ તીણા તારને સજ્જડ કરી ચૂસ્ત બાંધી, ગ્રે ઢોચકીમાં ચ્હેરાઓ રેડી દીધા અને. * 

ને રૂદનમાં કોઈ વીણ જેમ વાગું ને અચાનક આગ લાગે. ફૂતવાનાં પાણી જેમ થરક્તું રહ્યું નગર. 

હું મને સિદ્ધાર્થ માફક એકલો છોડી અને ચાલ્યો ગયો છું, જ્ાસૂમ' હજી છે આંખમાં વીતી ક્ષણોની યાદ 
હું મને મારી જ ભીક્ષા જેમ માગું ને અચાત્કક આગ લાગે. ક્ોતે નગરના ચોકમાં મળેતું રહ્યું નગર? . 


પ 


કવિલોક : સપ્ટેચ્બર-ઓક્ટોબર':૨૦૦૬ [૧૪ 


લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ / #/%/*#/ઈ કટેજ “%/સૂજ” 


લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ 


। પડી ગયો વરસાદ, વાદળાં કરતાં ડેલમઠેલ, 


રાજહંસના પીંછા પરથી દદડી દદડી આવે, 
તથી પલળવું તોય ભને એ ભીજાવા બોલાવે, 


હવા ઉપર વણથંભ રચી એ કરતો કેવા ખેલ! 


લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ. 

મેઘધનુનો છંદ શબ્દત્તી માફક રંગ ઉરાડે, 
ખીલ્યાના અવસરતી ગ્કતુ પણ ફેલાઈ હાડે, 
નવાં લૂગડાં પ્હેરી વૃક્ષો કરતૉ કેવી ગેલ! 


, લ્યો, થઈ ગઈરેલમછેલ. 


તરંગ ઉપર ઘન ઊઘડતું, નવાણ થ્યું છે નીલું, 
હવા પ્રેરતી સ્પંદ, છંદના રેલે સઘળું લીલું, 


નીતર્યા-ના અવસરમાં બાંધી પાઘ નાચતો છેલ, 


લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ. 
તું હે માર! મન ઊઘડતું વીજળી જેવું ઝબકી, 


મોરની માફક કર ટહુકારો, મંદ-મંદ તો મરકી. 
જંગલ, ઝાડી, પ્હાડ, નદી સહુ થઈ ગયા અમરતવેલ. 


લ્યો, થઈ ગઈ રેલમછેલ. 


ગઝલ લખીએ/ ભર« /જેઝ% 
સર્વમાં ખૂટતી ગઝલ લખીએ, 
ચાલ સૃષ્ટિ વતી ગઝલ લખીએ. 
“આયનો થઈ અને ઊભા રહીએ, .. 
એનાં ચહેરા સમી ગઝલ લખીએ. 
જેની આડે કોઈ છુપાય નહીં,. 

, પારદર્શક નરી ગઝલ લખીએ. - 
હોય મા-બાપ સર્વ બાળકને, 

* ચાલ સાથે મળી ગઝલ લખીએ. 


_ મીઠી નજરો મળશે તો../ દસ્ત જેર 
થોડાં બાળક દેખી થોડાં ભીતર તાકો, 
યાકી કિંમત ત્યાર પછી પોતાની આંકો. 
બગડી જાશે અંદરનું આ ચોખ્ખું પાણી, - 
દિલની માથે કરુણાનું ગરણું તો ઢાંકો.. 


_ પગલે પગલે ભારે હૈયું હળવું થાશે, 


મીઠી નજરો મળશે તો વાટે નહે થાકો. 
હોંય ગઝલ કે તોરણ કે ઈઢોણી યારો, 
તળિયેથી કાઢીને એમાં મોતી ટાંકો. 
“દોસ્ત' હવે જીવનના રથને-જલદી હાંકો, 
બાકી છે દિન થોડો ને માંરગ છે વાંકો. 


એ મારગે લઈ જા મને/ &ર# જેર 
સ્મિતનાં ટોળાં મળે એ મારગે લઈ જા મને, 
પ્રેમ ને કરુણા થળે એ મારગે લઈ જા મને. 
અમને આરસના મહેલો યાર બહુ મોંઘા પડે, 
પંખીના માળા મળે એ મારગે લઈ જા મને. 
મારાં અંગેંઅંગમાંથી ચાલી ગઈ છે ચેતના, 
સ્પર્શ જ્યાં તારા મળે એ મારગે લઈ જા મને. 
આ બધી જાહોજલાલી આપ બીજા કોઈને, 
હેતના [હિસ્સા મળે એ મારગે લઈ જા મને. 
જેમની રાહે વિતાવી “દોસ્ત' આખી જિંદગી 
તે હવે સામા મળે એ મારગે લઈ જા મને. 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૧૫ 


બ ગઝલ /ઝુજજત 6૪/૪/૨૪ 


વ 

* ચોતરફ અફવા ધીરા, અફવા હવે,'' 
છે જરૂરી ચાબખા લખવા હવે, 

' કઈ અવળવાણીથી અડવો કામ લે? 
હાથ જેવા હાથ જ્યાં.અડવા હવે.' 
હંસ જેવું જીવવું ક્યાંથી અખા,. ' 
સાચેસાચાં મોતી ક્યાં ચણવાં હવે? 
બુદ્ધ, ગાંધી, વ્યાસ કે વાલ્મીક ને 
તપ ભગતપીપા સમા તપવા હવે, # 
હાથ બે ઊંચાઃથશે, તાલી પડે, 
આપ જો ઇચ્છા કરો મથવા હવે. 


રાત/ ઈન્દ્રજ/ટ ' 


શ્વાન પ્રલાપે 

ધાક પડી જાય એના કાને. 

' ધીમે ધીમે આકાશે 

ઊંપસે મહિષાકાર 

સામેના ઘરમાં 

થતો સ્થાયી અંધકાર. 
વિરહની તીક્ષ્ણ થાતી ધા, _ 
તારાના'તણખા ઊંડે અપાર. 
નીંદરને ઘરબહાર ધકેલી 
સૂનમૂન બેઠો ઈતઝાર 
અંધારાનો બુરખો ઓઢી . 
નગરચર્યા કરે 

ગાતાં ગાતાં.ગીત વ્યથાનું 
સાવ એકલી ફરે. _ 

સવારે પૂર્વ દિશામાં 

મડદું એનું જલે.' 


કવિલોક # સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર :૨૦૦૬ [૧૪ 


જ 


ર ર - 
વિકલાંગોની'વસતીથી છૂટવાને ફાંફાં" મારું છું, 
ચરણો ખડતલ ધરતી પર  મૂકવાને ફાંફાં મારું છ. 
હાથકડીમાં જકડાયા છે હાથ અમાસ હળવાફૂલ, 
અક્ષર જેવું કાગળ પર લખવાને ફાંફાં મારું છું. 
આંખ હજૂ યે નકકરી શા કાજ જુએ એછાપે-છે? ' 
પ્રશ્ન સળગતી આંખોએ પૂછવાને ફાંકાં મારું છું. 
શહેર વસેલી જીભલડી સૉંપ્રત ભાષા સમ તકલાદી, 
સુખડ સમજી ઓરસિયે ઘસવાને ફૉંકાં મારું છું.' 
નાક નજીવું સાચવવાં અજવાળાં જેવું પાથરવાં, 
પરવાળાં શા શબ્દો લઈ મથવાને ફૉંકાં મારું છું. 
મુગ્ધ પ્રણયનાં અંકુરો હું કર્ણપટલ પર શોધું છું, 
મંત્ર લીલોછમ ઘાસ સમો ફૂંકવાને ફાંફાં મારું છું. 
માત્ર ભરોસો મસ્તક પર કરવાનું શીખ્યો આપ અને 
હું કમળ સમો એવા સમયે ખીલવાને ફાંફાં માર છું. 


આવી મા / 95૪% .કન્‍ેજર જટ 
યાદ મીઠી વાતની આગોતરી આવી ચઢે, 
દાદ વીતી રાતની પાછોતરી-આવી ચઢે. 
આયનામાં આરઝૂના મોરલાને ચીતરું, 
સ્હેક એની આગવી મન જોતરી આવી ચઢે. 
ઝેરના પ્યાલા કસુંબી વ્હાલથી પીધા અને 
વેદનાનો ઘાવ જૂના ખોતરી આવી ચઢે. 

વૃક્ષ, ફૂલો, પ્ડાડ, દરિયા ઓગળી ઓઝલ થયાં, 
આંખ માંહે આરંદાની કાતરી આવી ચઢે. 

* જિંદગીચોપાટમાં હારી ગયા, અફસોસ પણ 
કો દિલાસો લીલકાતો આંતરી'આવી ચઢે. . 


ન 


કવિશ્રી ૨.પા. ક શ્રદ્ધાંજલિ/ 3૪02 કછ 
શબ્દ શબ્દ પડ્યો ઉઝરડો છે 
: છે દિલાસો દડ્યો ઉઝરડો'છે, 
કોઈને પણ ખયાલ ન આવ્યો, 
ક્યાંથી ઔવી પડ્યો ઉઝરડો છે? 
કોણ કોને વળી શું કહેવાના? , . * 
દિલમાં હરએક જડ્યો ઉઝરડો છે. 
ગુર્જરી એટલે અવાચક છે, : . 
આ સમયનો નડ્યો ઉઝરડો છે. 
આજ પાછો 'કિશોર' શું બોલે? 
' કાં ૨.પા,ને અડયો ઉઝરડો છે... 


રે ી 

અજાણ છું/ થર ૧) 
સ્થિતપ્રશ પગથી અજાણ છું, .. 
દિવ્યતાંની રગથી અજાણ છું 

ર શ્વાસના નભ સુધી પૂગી જઉં 
,ભીતરી વિરહથી અજાણ છું. 
ડાળ ત્યાં બટકતી ઘડીઘડી; 
એક શુષ્ક જગથી અજાણ છું. 
રોજ શિખર સમું રહેવું છે, 
મૂળ વાત નગથી અજાણ છું. 
આ ક્ષણો નીરખી જોઉં કિંતુ હું 
હાથમાંની શગથી અજાણ છું. 
ચિત્રમાં ખીલી જઈ હું શું કરું? 
જ્યાં 'કેશોર' દંગથી અજાણ 

છું. * . 


ડુ* 


' જોયા/ /2)ર *)છુ 


શબ્દને સાવ તાનમાં જોયા, 


અર્થને કોઈ સાનમાં જોયા. 


મૌત દીવાલનું ઝલકતું જાય, 
ઘર ટહુકાનાં માનમાં જોયા. 


* પર્ણની છાંય મઘમઘી ઊઠે, 


સર્વદા વૃક્ષ ગાનમાં જોયાં. 


કોઈ સમજણ ખરલમાં ઘૂંટી રહે, 


શ્વાસ સૌ નવ્ય ભાનમાં જોયા, 


“ ખુદનું સરનામું એજ છે 
 'કિશોર,' 
ગાલગાગાના રાગમાં જોયા, 


અવ્યક્ત / /270ર.૧/&૯# 


મૂળ ઉર્જા અવ્યક્ત હોવાની 
તો જ અસરો સશકત હોવાની. 


રંગ જે માણતો બધા સાથે, 
 શ્વેતપળ એની ભક્ત હોવાની. 


અજમાં જે રહે સદા આજે, 


' હરઘડી એની મસ્ત હોવાની, 
: ડૂબવા દૂર ક્યાં જવું તારે, 


અશ્વની દોડ અસ્ત હોવાની. 
ફક્ત ઊકળી જવું જરામાં બસ, 


આ નિશાની શું રક્ત હોવાની? _ 


ક્રવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ર૦૦૬ [૧૭ 


* અમથા વરસાદનું ગૌત / ઝ/જેક ૪૨/૯૪ 


અમથા વરસાદે જે ઊગે અચાનક, એ ઘાસનું બોલ તું મૂળ હોય કેટલું? ..' 


શુટ્ટીમાં જળ માંય એટલું કે પછી, શ્રાવણી આભના ઉઘાડ જેટલું? . ' 
* બે-ચાર છાંટા શું વરસ્યા અણધાર્યા, ક 

સાત પાતાળ ફોડી વહે લાગણી. 
“બેપળનું સગપણ જળ સાથે છે ને 
હથેળી કરે ઘેઘૂર ચોમાસું માગણી. ી 

કુંવારી ભોશકાની ઝૂરતી તરસને માવઠાનું હેત પહોંચે કેટલું? 

અમથા વરસાદે જે ઊગે અચાનક, એ ઘાસનું બોલ તું મૂળ હોય દ 
તરબોળ થવાની છે મોસમ માથે, રુ 
ગાઇ લે હોઠ પર મહોરે એ ગાણું 
ભીંજવી લે જાત ધોધમાર આજે * 

, સુક્કા જીવતરમાં કાલનું શું ઠેકાણું. 

સાચુકલું આયખું તો આંગળીના વેઢાએ ગણ્યું ગણાય ભાઈ એટલું, 

અમથા વરસાદે જે ઊગે અચાનક, એ ઘાસનું બોલ તું મૂળ હોય કેટલું! 


અબોલાનું ગીત / ઝ?/જેક ૪૨/૯૪ 
'આભ-ઊંચો તારા અબોલાનો સાજણ પથ્થરિયો ગઢ - 
શબ્દના લીલાછમ્મ મલકથી આઘે વસવાની તેં લીધી છે રઢ. 
આપણી વચ્ચે મોં ફાડીને બેઠેલા ખાલીપા, 
ગળી ગયા છે સદીઓ 
આજ કોરી- ધાકોર 'વ્હેતી બેય કાંઠે છલકાતી, 
વાતોની ધસમસ નદીઓ. 
સાવ નોંધારા ઝૂરતા સામસામા કિનારે હોડી ને શઢ ડે 
ન આભ ઊંચો તારા.અબોલાનો સાજણ પઘ્થરિયો ગઢ. " 
'_ ઝાડ જેવી જાતના સરનામે કોણે મોકલ્યાં, ] 
પાનખરના કાળઝાળ જાસા. 
પ કરીને વાટ જોતી નજરયું પૂછે છે, 
ર કેટલે આઘે મારાં ચોમાસાં? 
' -.આંખના વીરડાશાં પાણી ફૂટે એવા કામણ કરં, મંતર પઢ 
આભ ઊંચો તારા અબોલાનો સાજણ, પથ્થરિયો ગઢ. -. 


કવિલોક : સંપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૧૮ . 


અસ્ત છે!/ /દે?૪ ઝરે જ/દ/”? * 


પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધીની ગસ્ત છે, 
એ ઊગ્યો છે એનો નક્કી અસ્ત છે. 
આજ પાછો કાંકરી-ચાળો થશે, 
શ્ડેરભરમાં ચૂસ્ત બંદોબસ્ત છે. ' * 
ચાલ, પ્રામાણિક થઈને શોધીએ, - : 
કોણ કોનાથી વધારે વ્યસ્ત છે. 
આ સ્થળે વસવાટ કરવો કંઈ રીતે? 
જેને પણ હું જોઉં છું એ ત્રસ્ત છે. 
આ ભયાનક ખેલનો નિષ્કર્ષઃજો, 
.જ્યાં નજર નાખું બધું ઉધ્વસ્ત છે. 
આપણો સમ્બંધ પણ પૂરો થયો, 
હું હવે છું સ્વસ્થ એ પણ સ્વસ્થ છે. 
અન્યથી “નાદાન' નિસ્બત છે કોને? 
_ પોતપોતામાં બધાયે મસ્ત છે. * 


ક્યાં સુધી? / /દેતે૪ ઝેઝરે “/દ/«” 
સાંજનો અજવાસ રહેશે ક્યાં સુધી? . ર 
ને ધબકતા શ્વાસ રહેશે ક્યાં સુધી?ઃ. 

સો વિખુટા પાડવાની જીદ ઉપર, 
આપણો સહવાસ રહેશે કંયાં સુધી? 
ધૂનમાં નીકળી પડ્યા છે કાંફલાં, : 
મંઝિલો ઉદાસ રહેશે કયાં સુધી? 
કાચના ઘર પથ્થરો વચ્ચે મૂકી, ” 
આખરે વિશ્વાસ રહેશે ક્યાં સુધી? 
મન્દીરો ને મસ્જીદોને પૂછીએ, _ 
શ્હેરમાં એખલાસ રહેશે ક્યાં સુધી? 

થૈ જશે “નાદાન' અન્તે જડ બધું, 

દર્દનો અહેસાસ રહેશે ક્યાં સુધી? 


.- અનુસંધાન રાખું છું / ને? ૭ેઝરે “/#/«” 
ભલે હો દોસ્ત કે દુશ્મન હું સરખું ધ્યાન રાખું છું, . 
એ મારું માન રાખે છે, હું એનું માન રાખું છું. '. 
'સ્વં'વી ઓળખ બહુ મુશ્કેલ લાગે છે હવે તેથી, 
હું મારી જાતને પણ મારી દરમિયાન રાખું છું. 
કરી સત્કાર શ્વાસોશ્ચાસનો મહેમાનની માફક, 
જીવનને મોતની વચ્ચે અનુસંધાન રાખું છું. - 

* મને પણ કૃષ્ણની માફક સખા કોઈ મળી જાયે, 
સુદામા જેમ હું પણ સ્નેહભર્યું ધાન રાખું છું. 
ગઝલ-ઉદ્યાનને “નાદાન' ઉછેરી જતનપૂર્વક 
હું એત્તું નામ ખુશ્બોદાર ગઝલિસ્તાન રાખું છું. 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૨૦૦૬ [૧૯ 


 લજ્જાળુ!'/ પૅકજ ત્રિવેદી 15 ર નમી લે / 9% 4 ૯24” ડુ 


માછલી ઊંચા શ્વૌસે હોય 2. પ્રથમ હાથ-જોડી સ્વયંને નમી લે, : 

એમ'લાગીઃ .. ::: ર 2 પછી મન કહે ત્યાં છલાંગો ભરી" હો. 

કદાચ, ગર્ભવતી હશે... છલોછલ ભરેલી કટોરી ઉડાડું, ' 

તમે કેમ માન્યું? રમક તને જે ગમે તે ક્ષણો તારવી લે, 

એતો કૉંઠે આવીને... ., સતત તૂટતી આ તરંગોની હોડી,% .. 

ઊતાવળે પાછી વળીને * * કકિનારાની કેવી મજા આંચક્રીલે!.' .."- 

પી " તને હોય ઈચ્છા ગગમખૂંદવાની,, ' 

યુવા કન્યકાઓમાં આ બધું ક્યાં...? કજ ક 
ધરા મઘમઘે છે નવોઢા શી આજે; 


બસ, એ જ વાત છે ને..! _ 
કાંઠે આવેલી એ માછલીએ 
દરિયાની રેતીમાં સૂર્યસ્નાન કરતી 
અર્ધનગ્ન - આધુનિક 
યુવતીને સ્પર્શ,કરી 
છેલ્લે બચેલી લજ્જા, 
એની 
શરમાળ પ્રકૃતિને પણ 
છીનવી લીધી... ગઝલ/ 9% ₹207' _ 
હવે, ી ક , ક્ષણોની ધાણીઓને ભૂંજવામાં લીન છે તે જો, 
આપણા સમાજમાં કે છે ફૉરવર્ડ, ફેશનેબલ બળેલા હાથ તોયે કેટલા સંગીન છે તે જો. 

* જરા-શી કોરમાં પણ પૂર્ણ રૂપે એ જ ખીલી છે, 
માછલીઓ હજુય _ અષાઢી ઓઢણીમાં ચાંદની શાલીન છે તે જો. 


ઉનાળા! હવે તું પવન પારખી લે. 


રાતન કાળની જેમ ' 
સ શરમાળ, છટકી જાય તેવી વિસ્સી... ' પુરોગામી અનુગામી કશુ વળગણ નથી હોતું, 
આકર્ષક; , : ન ' બધા મંદિરયા પાષાણ સમકાલીન છે તે જો. * ક 
ઝંખના થાય તેવી... બે! ' “ હવે આવિશ્વ ઊંડળમાં લઈને ચાલવા કાજે, 


સ્વપ્નમાં આવતી પરી જયો! ી હજારો હાથ દે, બે તો તને આધીન છે તે જો. 
વ :“ અ શ વિભાજનવર્ણપટ્ટનું આ તબક્કે કામ આવ્યું છે, 
* રગેરગ શ્વેત વસ્ત્રો કેટલાં રંગીન છે તે જો. 


કવિલોક $: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૨૦ 


જ 


પાણી . : . 
પથ્થરોનેય પણ પલાળે છે. ન 
પાણી, પાણીમાં સહુને ઢાળે છે.. . 
પાણી-પાણી થઈ વહે સઘળું, _ 
પાણી એવી રીતે ઓગાળે છે. 

ઓટ લાવે છે પોતે પોતામાં, :- 
પાણી દુર્ઘટનાઓને ભાળે છે. . 
જોઈ તમને મને એ થાયે કે, 

પાણી પાણીને કેમ ટાળે છે? : 
પાણી ઝળહળતા તેજનો સંભવ, 
પાણી પાણીને પણ ઉજાળે છે! 
પાણી-પાણી ્રણય' હું પાણી છું, 
પાણી કંયાં કોઈ નેય બાળે છે!' 


હ ક 


છે ય શું? 

 ભૂલવામાં આમ તો તકલીફ જેવું છે ય શું? 
જીવીએ જીવાય એવું, બીક જેવું છે ય શું? 
ધારીએતત્યારે અને તે તે જગહ મળીઅંય પણ, 
તારે-મારે દૂર કે નજંદીક જેવું છે ય શું? 
આપનારો એમ આપે, ઝીલનારો થાકતો! 
ચાંગળું, ખોબો અને ચપટીક જેવું છે ય શું? ' 
જીવ રાજી થાય'છે એકાદ પણ અક્ષર લખી, 
મારે માટે લખવું લમણાઝીંક જેવું છે ય શું? 

(હોય જે કેં, કાળ એને ક્યાં પ્રણય' ટકવા ય દે! . 
ઝીણું-જાડું અથવા અઢળક, બારીક જેવું છે'ય શું? 


' ચાર ગઝલ/ %&૦”' %*-%૪ 


. જોઉં છું 
લોહીમાં ઊધઈને ફરતી જોઉં છું 
સર્વ ઈચ્છાઓને મરતી જોઉ છું, 
સંશયો થાયે મને કુદરત વિષે, 
પાંદડીને જ્યારે ખરતી જોઉં છું. 
લીલ બાઝી જાય જળ પર આખરે, 
ચાંદનીને ક્યાં લહરતી જોઉં છું!' 

* એક પણ દિશા સફર માટે નથી! 

“મંઝિલોને મૌન ધરતી જોઉં છું. 

: કોને-કોને હું પ્રણય' કહેતો ફરૂં? 
' ક્ષણ ભટકતી ને વિચરતી જોઉ છું. 


ગણગણવા બેઠા 

રણ માંહે રણઝણવા બેઠા 

આભ ફરીથી ચણવા બેઠા. 

રાત વિરહની વીતી જાયે 

ખરતા તારા ગણવા બેઠા! 

રોજ ભણેલું ભૂલી-ભૂલી, 

રોજ ફરીને ભણવા બેઠા, 

એ જ કલમ ને કાગળ પાછાં, 

સુખ-શાન્તિને હણવા બેઠા! 

લીધી હાથ કલમને છેવટ, 

મોસમ મનની લણવા બેઠા. 

જય ગિરનારી - જય ગિરનારી! 

એ જ ગઝલ ગણૅગણવા બેઠા. 
ઇચ્છા થઈ તો આજ ડરણય' પણ, 

ચાદર જળની વણવા બેઠા. 


કવિલોક: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૨૧ 


ચાર ગઝલ / દ«#/-%૪ જ#ટ : 


(૧) *- હ. બય 
રહી મૌત શબ્દે નિવેદન કરું છું, એ આવશે એવા અહીં ભણકાર ઘાય છે, 
કેનતારો થઈને સમંદર તરું છું.” . ભૈગી શળે જો શક્યતા, ઝણકાર થાય છે. 
કિરણ સૂર્યનું પે'લવે'લ્લું થઈને, . પગલાં પડે ભૂલાં કદી-યાદોના દેશમાં, ” 
ચહેરે ઝમેલું હું ઝાકળ ચરુ છું. વિસ્મૃત થયેલી ઝંખનાને ધાર થાય છે. 
મને જાણ ગંતવ્યની ના જરાયે, કારણ વગર કાગળ ઉપર કૈં દોરતો રહું, 
પવન-શો વહી ચોતરફ સંચરું છું. જોઈને એને સૌ કહે, આકાર થાય છે! 
કરી બંધ પાંપણ મને જાળવી લે, ત્યાગી બધાંયે શસ્ત હું બેઠો છું એટલે, ' 
નથી આંસુ તારું, એ હું ઝરઝરું છું. યત્નો કરું છું જીતતા તો હાર થાય છે. _ 
અને વૃક્ષ પાછું ચહેકી ઊઠે છે, છાનો અને છપનો અહીંથી નીકળી જઉ, _ 
સવારે હમેશાં હું ટહુકા ધરું છું. ) . બીજે કશેબ્રહ્માંડમાં સંચાર થાય છે. 
૯ - (૪) 

તમારા સુધીની સફર જોઈએ છે, નજદીક જંઈ શકું ના, ના દૂર.થઈ શકું હું, 

મને બસ તમારી ડગર જોઈએ છે. અંધાર ચૉતરફ ને ના સૂર થઈ શકું હું: 

તમારા ચહેરાને હું પી ગયો છું, એવી દશા છે મારી દરિયો મળે નદીને, 
ચહેરે તમારી અસર જોઈએ છે. ખોલી તૌ-ઠીક પણ ના ભરપૂર થઈ શકું હું. 
નિહાળું હું હરકણમાં સૌંદર્ય તારું, પ્યાલા ચઢ્યા છે જીદ પર ખાલી થવા સુરામાં, 
મને એવી હરદમ નજર જોર્ઈએ છે. _ તરસ્યોરહી શકું ના ચકચૂર થઈ શકું હું. .*_ 
ઉછેર્યા છે છાતીમાં સંહરાનાં રણ મેં, _ વરસોથી ધૂળ ખાતી દરખાસ્ત સમ દશા આ, 
મળે જે મતે એ પ્રખર જોઈએ છે. બાતલ થઈ શકું ના મંજૂર થઈ શકું હું, 
ક્ષણેક્ષણમાં તું હો, કણેકણમાં તું હો, પિંજર તો ખોલી નાખ્યું પણ પાંખ કાપી નાખી, * 


જીવન મારું મારા વગર જોઈએ છે. _ - આકાશ આંખમાં ને ના હૂર થઈ શકું હું. 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [ર૨ 


' ફકીર છે / હ૪ જટ ન 
મારી કને તો માત્ર આ મારું શરીર છે, 
મારા બધાયે શ્વાસ તો જાણે ફકીર છે. * 
ખાલી આ મારી બ્હારની હાલતને ના જુઓ, 
સારી ભીતરનો આદશી કેવો અમીર છે! 
એમાંય પણ દેખાય છે સૃષ્ટિ આખીય તે, 
આખું.ભલે ન હોય ફળ, એકાદ ચીર છે. 
છે કોણ કે બેસી ગયું છે રોકી શ્વાસને? ' 
દરિયા, નદી ને આ ઝરણ કેવાં તો સ્થિર છે! 
એમાં જુઓ વણતો રહું છું રંગ સૃષ્ટિના, 
મારી ગઝલના પોતમાં મારો કબીર છે, 


કેવી મજાથી ઝબકી રહી વીજ આભમાં, 
પોતે ખુદાના હાથની જાણે લકીર છે 


ગઝલ/ ર૪55 ર?શ*ર . . 
* મસ્તક ટેકી આગળ બેઠા 
લઈ કલમ ને કાગળ બેઠા. 


મનની ઇચ્છાઓનું એવું 
આકાશે જઈ વાદળ બેઠાં. 
આંખો એમ છલકશે ક્યાંથી . 
ઊંડે, બહુ ઊંડે જળ બેઠાં! 
'પાછું જોતાં પથ્થર થાશો,' 
એમ કહી એ પાછળ બેઠા, 


શબ્દ સાચવ્યો.એવી રીતે 
જાણે લઈ મુકત્તાફળ બેઠા. 


ત્રોફાઈ જાય છે / ૬//જે/ હેંઠર/%/છ 


કેવો ઉજાસ ચૉતરફ ફેલાઈ જાય છે, 
સ્મરણોમાં કોણ આવીને ડોકાઈ જાય છે! 


નક્કી છે એનો વાસ આ દર્પણમાં કાયમી, 


' દેખાય છેં, ઘડીકમાં સંતાઈ જાય છે! 


પત્રો બધા હજીય મેં રાખ્યા છે સાચવી, 
આવે એ યાદ તો ફરી વંચાઈ જાય છે! 
એવું તો કોક નામન આ દુનિયામાં હોય છે, 
હૈયામાં છૂંદણાં સમું ત્રોફાઈ જાય છે! 


“આશિત'ના હાલ આમ તો જાણે છે હરકોઈ, 


આદત મુજંબ ખબર છતાં પુછાઈ જાય છે! 


ક્યાં જશો? / અ//જે? હેંઠ?/%/ઈ 
વણઉકેલ્યા કંઈ સવાલોથી ભરેલી જાત લઈને ક્યાં જશો? 

* પ્હો થવા દો, આમ અંતરિયાળ કાળી રાત લઈને ક્યાં જશો? 
પીડશે હરદમ, કદાપિ ્જંપવા કે ઊંઘવા દેશે નહીં, 
આમ હૈયા.પ૨ પડેલા કારમા આઘાત લઈને ક્યાં જશો? 
આ નેંગર કે તે નગર, સૌ માણસો સરખ જ મળવાના બધે, 
જિંદગીમાં કેટલી વહોરી હંતી પંચાત લઈને ક્યાં જશો! 
લાખ કરગરશો, નહિ કોઈ ઉઘાડે બંધ ઘરનાં બારણાં, 
કોઈ સાંભળશે નહિ જો વણકથી સૌ વાત લઈને ક્યાં જશો? 
એક પણ હમદર્દ ક્યાં છે? સૌ ઊભા છે હાથમાં લઈ પથ્થરો, 
ઘાત જેવા આમ “આશિત” રક્ત ઝરતાં ગાત લઈને ક્યાં જશો? 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓકંટોબર “ ૦૦૬ 2-5 


ક 


ત્રણ ગઝલ/કુરે# ઝજેર %હઝરઃ : 


(૧) 
હાલના સંજોગ જોતા થાધ છે 
. હેસ્તરેખાઓ જ ગોથાં ખાય છે. ન 
પ્રેમમાં થોડો વધારો થઈ ગયો 
સાચવીને એ હવે શરમાય છે. 


એમનાં પગલાં થયાં જ્યાં જ્યાં બંધે . _ 


અત્તરોતાં ગામ ખાલી થાય છે. 
ભાવ વાંચીને બધા આનંદના 


માપસર લોકો જ એ હરખાય છે . * 


સ્વપ્ન છે સાચું પડે ના પણ પડે 
જોઈ લો ને આપણું શું જાય છે. 


(૩) 
રૂપરેખા પ્રેમની ખોટી પડી 
એમની ઇચ્છા જરા મોડી પડી. ી 
આંખથી પૂછ્યું મને જ્યાં 'કેમ છો?” 
સૌ ગણતરી શબ્દની ભોઠી પડી. 
એક ભમરો એ પછી છટકી ગયો 
ફૂલની પરવાનગી ઓછી પડી. 
એમણે પાછી તરત માગી, અને 
લાગણીને દૂધથી ધોવી પડી. 
જોઈને ઠંડી પડી ગઈ વીજળી . 
એટલે મારા ઘરે નો'તી પડી. ન 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૨૪ 


મ રિ. 
. રોજ હરિને મળવાનું શું, 
ઝીણું ઝીણું દળવાનું શું? 
* માંડે મળ્યું છે એક જ ટીપું 
ગરણી લઈને'ગળવાનું શુ? 
* એની આંખો એની મરજી 
- ઢાળ નથી ત્યાં ઢળવાનું શું? 
પ્રેમ કરું છું કહેવા માટે 
કેડેથી જઈ વળવાનું શું? 
અંધારાએ ટપલી મારી 
* .અંદરખાને બળવાનું શું? 


ગઝલ-શિશુ / અ/૮%દ *ઝર/૯?' 
જેટલું જિવાયું એ સવાયું છે, 

આ સમયનું વર્તન ઓરમાયું છે. 
આમ જોં ગણો તો ના બીજું:કોઈ 


આપણું જીવન ખુદ તો પરાયું છે. , 
. કાળનું હવે ફાનસ પ્રજાળીએ, 


ચૉતરફ તમસ ઘેરું છવાયું છે. 


. આંગણું જીવનનું ચોખ્ખું રાખીએ* 


વિશ્વ ચોખ્ખું ક્યાં કો'દિ રખાયું છે! 
લાગતું : અરીસામાં નિહાળું તો- 


-કોણ શુજ ભીતર કાયમ છુપાયું છે! 


પ્યાર ને મહોબ્બતથી ઉછેરીએ,ઃ 


- આ ગઝલ-શિશુ તો બહુ નમાયું છે. . : 


મીરાંને પાર / /ઝે?# જટ 


શું હશે મીરાંતે પાર? 
હેશે સોરાતો એનો અભાવ 
બધી આંખે ને હૈયે ચિક્કાર? 


હશે મીરાંના ભણકારાં, ચૉકે-ચૌટે ને બધી શેરીએ? 
હશે મીરાંના. અજવાળાં, ગોખે, ઝાંપે ને બધી કવ 
અને રઝળતી વિષ- -પ્યાલીમાં - 

હશે જનમોજનમના ધિક્કાર? .._ 


શું હશે મીરાંને પાર? 


હશે પડઘા મંજીરાના અથડાતાં, ખૂણે અને ખાંચરે? 
હશે કૈતી કો'ઘેલી કે છે મીરાંના વાવડ? લે વાંચ રે! 


નહીં હોય ચીબરી એકેય. ત્યાં, 
હશે મીરાં ખોયાના ચિત્કાર? 
શું હશે મીરાંને પાર? 


વાત સીધી 


%7#5સેંટ ૯. ર/& જ/રસ્ત:- 


વાત સીધી ને સરળ, 

રચ નહી, એમાં વમળ. 
આંખને ડપટાવ ના, 

પંક ત્યાં ત્યાં ના કમળ, 
અજગરોની ભીંસ છે, 
ક્યાં જવાનું ગામ-તળ? 
વ્યર્થ પોકારો ગયા, 

સામે તટ, જાતે જ ચલ. 
છે પ્રતીક્ષામાં સતત, 
માંહીં બેઠો, તું જ, મળ. 


સુમિરન / /ઝેર#૪ ૪ 


. સુમિરન એનું કરીએ; 
ઃ બીજું શું કરીએ? 


જે સુખો સુમિરનમાં મળતાં, 
કેમ કરી વર્ણવવાં? 

આઠે પ્હોર રટણમાં, ઝીણી 
ઝાંઝરીએ રણઝણવ[! 


*  ..ઇચ્છાવરને વરીએ, . 
* બીજું શું કરીએ? 


મેળાપાના અવૃધિ નક્કી, 
સુમિરનને ક્યાં છેડો . 
બાંધો આલીશાન આભને . 


“આંબે એવો મેડો! 


પળપળમાં સંભરીએ, 

બીજું શું કરીએ? 

એ છે અહીં કે ક્યાંક, એહનો 
નથી પામવો તાગ, 

એ આવે; ના આવે-એના 
નથી રીસ કે રાગ! 

નિશ્ચેમાં વિસ્તરીએ, 


. બીજું શું કરીએ? 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૨૫ 


આવું હોય? / /ઝેર# ૦૪ 

હરિવર, આવું હોય? ; : 

આટઆટલી કરી પ્રતીક્ષા, તમે ન આવો તોય? ા 
લોકવાયકા કહે, હરિવર સાદ પડે ને આવો, 
અંધકારની વચ્ચે ચપટીક અજવાળાને વાવો! 
ઝીણું ભાળો, જેમ શોધી'લો ગંજીમાંથી સોય! * 
હરિવર, આવું હોય? * * 

છપ્પનભોગ ધર્યા ના, હરિવર નથી પૂજા- -સામગરી, 
કરવી છે બે વાત નિરાંતે, ખાલી કરવી ગગરી. 


બહુ તો અરસપરૃસ બદલાશું, કશું ન દેશું ખોય! 
હરિવર, આવું હોય? 


રહ્યા / ૮"૪# ૪//હેજ 

સહવાસના એહસાસમાં કંઈ બેખબર રહ્યા 

જાણે કે એના સાથંમાં'એના વગર રહ્યા. 
દીવાનગીને ક્યારે નડે છે કશાની કેદ? 

ક્યારેક ઘરની બહાર'તો ઘરની ભીતર રહ્યા 

જેને વીસારવામાં'આ વીતી ગયો દિવસં 

એનાં સ્મરણમાં જાગતા જ રાતભર રહ્યા 

રુઠી જવાની ત્ઠત ને રીઝવવાના અવસરો 

કેવળ આ કામકાજ મારા ઉમ્રભર રહ્યાં. 

જીવનનો અર્થ પામ્યા, સૌજન્યથી ફકીર! 

જ્યાં જ્યાં ગયા, ત્યાં ત્યાં રહ્યા બસ બેફિકર રહ્યા. 
એક એક કરી સાથ બધાનો છૂટી ગયો 
મંઝિલ ન કોઈ રાહ, નં કો રાહબર રહ્યાં, 


ચોંકી પડ્યા 'હનીફ' એ પગરવથી દરવખત 
કંઈ એમ એની રાહમાં આઠેપ્રહર રહ્યા: 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [ર૬ ' 


્્‌ 


ઠામતો ઠામ છે / /જેર% ભ# 
સાવ ખાલી છતાં જામ તો જામ છે 
મોરપીછું ન હો, શ્યામ તો શ્યામ છે! 
સાદ પાડ્યો છતાં.કોઈ ના નીકળ્યું, 
“છે મકાનો, ગલી ગામ'તો ગામ છે! 
છો હેયાતી નથી, નેમ-પ્લેટે તરે, 
હોઠ હૈયે જડે, નામ તો નામ છે! 
શ્વાસ ચાલ્યા કરે જીવને'ચાકડે, * 

પ્રેમ થે ઓગળો, કામ તો કામ છે! 
નંદવાતા રહી શક્યતામાં સકળ, _ 
આમ તૂટી જવું, ઠામ તો ઠામ છે! 


5% 


સન્યાસ ખૂલી જાય છે/ ઝુજ# 49/76? 
આંખ મીંચું તો સકળ અજવાશ ખૂલી જાય છે, 
કોઈના અણસારનો વિશ્વાસ ખૂલી જાય છે. * 

ડૂસકાં સંઘરી દોધાં છે એટલે મે કંઠમાં, 

ડૂસકાં સાથે અહર્નિશ શ્વાસ ખૂલી જાય છે. 


વેદતા-સંવેદના, દુઃખ-દદ, ઠોકર, યાતા, 
આ બધું પાછું વળે સન્યાસ ખૂલી જાય છે. ' 


_શબ્દ,લઈને સાંકડી કેડી ઉપરથી ચાલતાં, , 


કોઈ જો સ્નેહી મળે તો પ્રાસ ખૂલી જાય છે. ' 
સ્વપ્ન સાચાં ને હકીકત સ્વપ્ન જેવી લાગતી, ' 
અંધારાં અજવાશનો આભાસ ખૂલી જાય છે. 


' ગઝલ/ રન ઠેર૮ઈ જરવેઝ” 


. “કલમમાં ઘોરતી એ રાત સાચવી લીધી. 
. ગઝલ થઈ કે અકળ ઘાત સાચવી લીધી. 


અસલમાં મનની ક્યાં મ્હેલાત સાચવી લીધી. 


કે ભોંયભેળી થતી વાત સાચવી લીધી. _ 


રહીને જાતથી બાકાત સાચવી લીધી. 
અવાચ્ય બ્રહ્મની રળિયાત સાચવી લીધી. 
ઠરેસુગંધની'આમે અધૂરી ફાળવણી, 
અમે.ખરીને એ પંચાત સાચવી. લીધી. 
ડુંબાડી મોજ, તરાવ્યા છે માત્ર પરપોટા, 
સમૅદરોની સકળ જાત સાચવી લીધી, 
વલણ હતાં જ ખરેખર તો આત્મઘાતીના, 
ઝરણતી તોય મુલોકાત સાચવી લીધી. 
શબ્દના મ્હેલ [વેશે કાંગરામાં ખરવાની, . 
ધજા વિજયની ભલે સાત્ત સાચવી લીધી. : 
અમારી મરજી મુજબ થંભતા ગયા શ્વાસો, 
ચરણ-ચરણની રજૂઆત સાચવી લીધી. 
રહી-રહીને તને ઓજ પાછી દેવાને, 

મળી તે સઘળી યે ખૈરાત સાચવી લીધી. 
કર્યું ન કેંજ ને રળિયાત થૈ ગયા “પરવેઝ' 
કશું ન હોવાની મીરાત સાચવી લીધી, 


કક 


ગઝલ / ૪” દેર/ઈ “જરજેઝ” 

ઠાલી સ્વયંવરોની ક્યાં આન-બાન કરીએ! 
નખશીર્ષ જાત વાળી દુર્લભ કમાન કરીએ! 
ખુશ્બૂ શું કેમ બોલી જુઠી જબાન કરીએ! 
કાયમ હવાની માફક સરવા ન કાન કરીએ! 
શાને ઉડાન શાહીની દરમિયાન કરીએ!. 
શબ્દોની પાંખ વચ્ચે ના આસમાન કરીએ! 
બેઠાં છીએ નિરાંતે અમથાં જ હ્વાર વાસી, 
શાને ખૂલીને'ભીતર કૈ સજ્જ ધ્યાન કરીએ! 
અંતે બુઝાવી નાખી સૌ મંત્ર, દીપ સાથે, 

' અંધારત્તી સમીપે ચલ રમ્ય ગાન કરીએ. 
અધવચ ખરી પડીને લટકી ગઈ દિશાઓ, 
ચાલો ગઝલ, ક્ષિતિજને એનું ય ભાન કરીએ. 
સાધે અજાણતાને હર તત્ત્વ ભેદનારા, 

'એ જાણતલને ભેદી કો'નું નિશાન કરીએ! 


જે ઢોલમાં બજીને વિખરાય ભીડ ભેળું, 

ક્યાં લગ અમે એ શ્વાસોનું આહ્વાન કરીએ! 
રંગોમાં કોઈ એના ભગવાપણું જ છે ક્યાં! 
બેધ્યાન રંગનારાને સાવધાન કરીએ. 
અનહદ અપાર છલકે, ના લેશમાત્ર ઢળકે . 
એવી તરસ નથી કે એનું ય પાન કરીએ. 
સરિયામ છો નીકળતા 'પરવેઝ' સૂર્ય ઓઢી, 
અભિષેક એમનો પણ ઝાકળ સમાન કરીએ. 


૮ 


કવિલોક: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ર૦૦૬ [૨૭ 


ભ૧ર% હત/ ૪% /%)/કે% એજ. જ/જઉેક  હૂઠું/ અ/જુદ્જેંહ ”ે/ટેલ 


છે ચરણનું આ ગમન ને, એ તરફ કારણ હતાં પણ... | લ્ાંદૂર સામે દંરિયા કિતારે * 
વેગનો પરિહાસ કરતાં મોક્ષનાં સગપણ હતાં પણ... . 5 છે ડૂખવાનાબસે છેક આરે * 
આવિથારોના નગરમાં ક્યાં હતાં ધબકાર મારાદ : - સૂતું બની સાવ ઉદાસ એવું 
શ્વાસને અડકી ગયો બસ, એય ક્યાં તારણ હતાં પણ... . : ઊભું હજીયે થડ, ઝાડ જેવું 
જીદ લઈ બેઠાં હતાં કે વ્યંજનાને જીરવીશું ; : * કિલ્લોલંતા લાટ બધાં હશે જે 
ભાવલયને તાગતા એ શબ્દ સાધારણ હતાં પણ... “ પંખીન કોઈ વસતાં અહી એ 
જાતની સામે ભીંજાવું, હિથ સરીખું ઓગળીને, * છોડી ગર્યા ક્યાંક, હવે અટ્‌લું 
બિંબતે માંજેય ક્યાંથી, કાચનાં દર્પણ હતાં પણ... " * લીલુંન, તેથી ક લાગે વડુ 

* ચિત્ર એકાકીય કંપે, ચૉતરફનું મૌન તૂટે, ' ના ફૂલ, ના.પાંદ ઊગે મજાનાં. 
શાંત ખૂણે દીપ જેવા એમનાં સગપણ હતાં પણ... વીતે છે જાણે દિવસો સજાના :- 
કંઈ અભાવોમાં ઝળકતો કાળ ફૂટે છે રગેરગ મોજા કદી પાસ વહી પલાળે. 

મ ક આવેલ આંસુ ક્ષણ એક ખાળે, 

એ પછી જીવી ગયો હું એતનાં વળગણ હતાં પણ, ય પત ર 
શ્વાસશ્ચાસે એ જ ટહુકા પણ ખરે છે પિચ્છ થઈને, ડું ધુ ઈ ગત સાત ૂડુ 


જ ક ઊભું ભલે ઝાડ, પરંતુ હૂઠું. * 
“આંખમાં મોસમ વગર છલકી જતાં શ્રાવણ હતા પણ... સું ભલ ઝાડ, પરતું ફહુ 


આવ-જાની ઘેલછાનો કો પ્રવાસી ક્યાં હતો હું? 
આભથી જળમાં, પળેપળમાં બધાં ભવરણ હતાં પણ... 


કવિલોક : સપ્ટેસ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૨૮ 


કસર. અાયનાાનતનનઝાનનાનનનનનનય....... 


દ. 5 ઉ) 
| ખૂલે જ્યારે ભીતરની' સૌ કંદરાઓ, 
મળે બાળપણની હજી અપ્સરાઓ! 


મહેસૂસ કરતો હતો સાહ્યબી તોય, દ 
હતાં નહિ તોં ગજવે ફક્ત કાંકરાઓ! 


પરસ્પર મહીં હોય જે લાગણીઓ,  -" 
ન કાઢી શકે આંક એ આંકડાઓ. 


અડીખમ ઊભી આખર્‌ જાળવી છે, .: 
ખરી ગ્યાં ભલે ગઢનાં કે કાંગરાઓ! _ 
નહીં ક્યાંય જોવા મળે રામ “સુધીર' . . 
ઘરેઘર મળે આજ પણ મંથરાઓ! 


(૩) 


હો મુલાયમ સ્પર્શ પણ ભીતરથી બરછટ નીકળે, 


આંખ ના સમજી શકે કૈં એવું તરકટ નીકળે! _ 
આભ આખું વાદળોથી હોય ઘેરાયેલ પણ, _ 
શહે બહુ જોયા પછી બસ એક વાછટ નીકળે, * 
ઝેનથી ઊમેરતો ને કાઢતો પણ કે નથી, _ 
લાગણીમાં તોય કાયમ થોડી વધઘટ નીકળે! 
શોધમાં એની અમે પ્હોંચી ગયા એવી જગા, 
એકઃબસ એના વિના-ઈચ્છો તે નિકટ નીકળે. 
જડમાં હો આપણી કૈ જિંદગી આખી “સુધીર',_ 


ને સમય બસ સાવ રમતિયાળ નટખટ નીકળે! 


ચાર રશ ૪ટે# : 


(૨) 
બાહોશ પણ સંજોગવશ બેહોશ થૈઃશકે, 
ને હોશ ભૂલેલાં કદી બાહોશ થૈ શકે! 
' સાપેક્ષ છે સૌઃમાન્યતા સારા-ખરાબની 
' ગુણ હોય'જે આજે, કંદી એ દોપ થૈ શકે! * 


નહિ તો ન આવે ઊંઘ સો મણની તળાઈમાં, 
ને ધાર તો આકાશ પણ આગોશ થૈં શકે. 


પ્યાસ હો તો પયપ્તિ છે ઝાકળનું બુંદ પણ, , 
હરદમ તરોતાજા તલબનો તોષ ધે શકે. 


સાક્ષી બની લડતા રહો મેદાનમાં ભુધીર', 
રોજે સ્વયમૂનો શંખ ફૂંકી ઘોષ થૈ શકે! 


(૪) 


અહીં જાત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ લેજે, 


હવે વાત્ત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ લેજે. 
ખબર છે બધાને અહીં અંત નક્કી થશે એના પર, ' 


શરુઆત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ લેજે! 


અરે ભાગ્ય પણ થૈ ને મજબૂર કે લેખ બદલી નાખે, 
રજૂઆત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ લેજે. 
મળે લખચોરાશી મહીં એકવારે જ, માટે એની- . 
મુલાકાત આખી બચાવી શકે તો બચાવી લેજે! . 
કબીરે ધરી'તી ચદરિયા હતી એવી ને એવી એઃ' 
કરામત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ લેજે! 
દિવસ તો ઢળી જાય ચપટી વગાડું અને પણ “સુધીર' 
પછી રાત આખી બચાવી શકે તો બચાવી જ-લેજે! 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરઃ ૨૦૦૬ [૨૯ 


સમાધિ હોય ત્યારે.. / £/"#'૧/કૈલ/ 

સમાધિ હોય ત્યારે સૃષ્ટિ પણ સાત્વિક દેખાશે, 
સહજતા, શાંતિ ને સંકલ્પ સૌ આત્મિક દેખાશે! 
અગમતનું આંગણું કે ઓસરી-ઘરબાર મળશે નહિ, 
વટેમાર્ગું રહો તો શ્વાસ પણ વૈશ્ચિક દેખાશે! 

કરી છે મશ્કરી વૈરાગ્યની હરપળ વંખોડી, પણ- 
મરજી ખુદની પરમ થઈ જાય તો માર્મિક દેખાશે! 
નજર પાછળ પડળના પોપડા વકરી ગયાં જેને, 
ધરમના જાપ સાથે જાતની પણ બીક દેખાશે! 
સરેઆમ, સૂક્ષ્મ રીતે રાજ ચાલે છે યુંગોયુગથી, 
ખરે ટાણે મળે જો “દાન' તો દૈહિક દેખાશે! * 


મૌન / ૪7% ૯૪૯/ 


વૃક્ષ અને 

પંખીને 

જો પૂછીએ 

કે - 
એવું કયું આકર્ષણ છે 
તમારી વચ્ચેના કેન્‍દ્રમાં 
જેના થકી 
તમે ડૂબી જોવ છો 
એકમેકના પ્રેમમાં? 
પ્રત્યુતરમાં મળશે 
તેમના-તરફથીઃ 
કેવળ'મૌન! - * 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૪૬ [૩૦ 


જ 


અહમ્‌ ત્યાગી જુઓ../ &/ન ૬/8૯/ 
' અહમ્‌ ત્યાગી જુઓ તો આંખનું દર્પણ ઘણું કહેશે! _ 


વિકલ્પોમાં સજીરાખેલ સૌઃવળગણ ઘણું કહેશે! 
પ્રણયની વાત છેડી છે, કથાનો ક્યાં સમય પણ છે; 


નદી'યસુના, વૃંદાવન, વાંસળી ને ધણે ઘણું કહેશે! 


હવે-મીરાં અને મેવાડ અળગા થાય તોયે શું? ' 

તૂટેલાં તાર, મંજીરા, ધધખતું રણ, ઘણું-કહેશે! “ 
અમે તો આંજ કોલાહલ વચાળે મૌસ થઈ બેઠાં,” 
અખંડાનંદ જેવા ધ્યાનનું સગપણ ઘણું કહેશે!, ી 
સભામાં શાંતિ પ્રસરી ગઈ,ચબરખી દાનની મળતાં, 
અલૌકિક સૂર, શબ્દો, અર્થ ને રણઝણ ઘણું કહેશે! 


અસ્ત છે..!/ #ન% ઝરે “/&/ન્‍” 
પૂર્વથી પાશ્ચેમ સુધીની ગસ્ત છે, 
એ ઊગ્યો છે એનો નક્કી અસ્ત છે. _ 
આજ પાછો કાંકરી-ચાળો થશે, 
શ્હેરભરમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે. . ' 
* ચાલપ્રામાણિક થઈને શોધીએ, 
કોણ કોનાથી વધારે વ્યસ્ત છે. * 
આ સ્થળે વસવાટ કરવો કઈ રીતે?” ન 
જેને પણ હું જોઉ છું એ ત્રસ્ત છે. “' 
આ ભયાનક ખેલનો નિષ્કર્ષ જો, * 
જ્યાં નજર નાખું બધું ઉધ્વસ્ત છે..' 
આપણો સશ્બંધ-છે પણ પૂરો'થયો, * 
* હું હવે છું સ્વસ્થ એ પણ સ્વસ્થ છે.'- 
' અન્યથી “નાદાન' નિસ્બત છે કોને?” 
કા પાનામાં બધાંયે મસ્ત'છે:* 


શ 


----------શેશુકાવ્યો 


| હીંગલીબેનનાં લગન / રકેથ શિજેઈ , પતંગિયું /રકે૪ /કેજેઈ 

* ઢીંગલીબેનનાં લગન લીધાં હમચી લ્યો, ઊડતું ઊડતું આભે પતંગિયું, 
ભાવભીનાં નોતરાં દીધાં હમચી લ્યો. વહેલી પરોઢિયે જાગે રે લોલ, _ 
જલેબીને લાવ્યાં ખાજાં હમચી લ્યો,  _ફૂલડાંને મળવા જાતું પતંગિયું, 
ટેપમાં વાગે બૅન્ડ-વા્જાં હમચી લ્યો. રંગોની ઝક કે પ ર 

જ ઘરમાં આવ્યું 2 ઝે 

આસોપાલવ તોરણ બાંધો હમચી લ્યો, ' રંગમાં કો મી પ કા 
સેવ-સુંવાળી લાપસી રાંધો હંમચી લ્યો. મમ્મીની આંખમાં દીઠું પતંગિયું 
કેરીઓ કાજે આંબા વેડો હમચી લ્યો, લાગે મધુરું મીઠું રે લોલ. 
જાન પછી જમવા તેડો હમચી લ્યો. '_ મોટીબેનને ચોટલે પતંગિયું, 
કોકિલ તમેઃઆવો આવો હમચી લ્યો . 0 બ ડિ 
મધુર કંઠે ગાણાં ગાઓ હમચી લ્યો. ક. 

* ઘરમાં સૂનું લાગે રે લોલ. 
. માંડવે ઊભો વર મૂછાળો હમચી લ્યો, ] બાગમાં રૂડું સોહે પતંગિયું 
“કલ, તમે મૂવી ઉતારો હમચી લ્યો. ભૂલકાંતાં મનને મોહે રે લોલ! 


ઢીંગલીબેનનાં લગન કીધાં હમચી લ્યો 
સૌએ ઠંડાં પીણાં પીધાં હમચી લ્યો.' - 


“કવિલોક'ના વર્તમાન ગ્રાહકોને વિજ્પ્તિ 

સહુ વર્તમાન ગ્રાહકોનો ગ્રાહક નંબર કમ્પ્યૂટરની સરળતા ખાતર બદલવામાં આવ્યો છે. તેથી સહુ ગ્રાહકોને 
વિનંતી છે કે લવાજમ રીન્યૂ તેમ-જ ફરિયાદના ઝડપી નિકાલ માટે આપના નામના અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષર સાથેનો 
આ નવોગ્રાહેક નંબર દરેકપત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો.ગ્રાહકનંબરની સામે પ્રિન્ટ થયેલ મહિનો/વર્ષ આપના 
 લવાંજમની મુદત દશવિ છે. દા.ત. 0૯૯2005 હોય તો એનો અર્થ એમ થાય કે ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ના અંક સાથે 
આપનું લવાજમ પૂરું થાય છે. અંક ગેરવલ્લે ન જાય તે માટે આપના સરનામામાં પિનકોડ-અવશ્ય લખો. સરનામું 
બદલાય તો તેની જાણ કવિલોક'ને જે તેમાસની આખર તારીખ સુધીમાં પત્ર/ટેલિફોન દ્વારા આપના ગ્રાહકનંબર સાથે 
જાણ કરવાનો આગ્રહ રાખો, જેથી બાકીના અંકો આપને નિયમિત મળતા રહે. આજીવન ગ્રાહકોને મળતા અંકોના 
રેપર૫૨ 1.11 - ગ્રાહક નંબર )૯૯/2020 એ મુદત માત્ર કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે તેની સૌ આજીવન 
ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી. તેઓએ આ મુદત પછી પણ લવાજમ ભરવાનું રહેતું નથી, 
















- કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૩૧૦ 





અનુવાદ 


સળગતા અંગારા / પરવીન ફના સૈયદ . અનુ. હનીફ સાહિલ % 


હું જીવવા માગું છું, મા! : 
મત્તે દીવાલમાં ન ચણજે 
રીત-રીવાજોના પ્રેત ન 
મારી ચારેબાજુ સળગતા અંગારા'છે. 
"માં! 
હું તો પવનની સાથે ગાતી 
-ઇન્દ્રધનુના રંગોથી રંગાતી ૈ 
પતંગિયાની પાછળ દોડતી હતી 
વરસાદની ઝીણી ઝરમરમાં મ્હોં ધોતી 
મારી સખીઓ સાથે નાચતી હતી.” 
તત ર 
મને કેમ જંજીરોમાં જકડી? 
નિદ્રાની કાળી દીવાલો પર. 
સ્વપ્નની અડધી ઊઘાડી બારીઓમાં 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૩૨ 


' ફરફરતા 
ગાઢ ધુમ્મસની પાછળથી ફરી ર 
'મને આહત તારકોએ-સાદ આપ્યો. 
હું બારીઓની દિશામાં આગળ વધ્યો . 
એકાએક . - 
વ્યથાના ચંદ્રએ _ 

_ નિદ્રાની કાળી દીવાલોને પો દીધી ર 
સવારે 
કાચી ઇંટોના કાટમાળ પાછળથી ફરી 
આશ્ઞાના પીળા સૂર્યે સાદ આપ્યાડે 
કોને સાદ આપ્યો? :** 

* કોને? 

ત્રિવેણી-કલ્યાણ * 
નવ્ય ડવિ શ્રેણી 


5/34 ટટ? અ//&/સ%5 ૪% ઝ/જે5/-// -&*% 
3/4/૪%૪નું 4/૪” ઝરે છે તે 9 %/*%/ .. 


?0%75વ્ય૪/%હ &/ક2.857 છે: 


કોષમાં સૂર્યોદય _ 


રાજેન્દ્ર પટેલ 
વિશિષ્ટ એવાં ગઘકાવ્યોનો આ સંચય 1 
કવિતાભાવકોને અચૂક સંતર્પક નીવડે તેવો છે.ચેક/ 
ડ્રાફ્ટ “કવિલોક ટ્રસ્‍ટ'ના નામનો જ લખવો. [કાચું 
પૂઠું, ક્રાઉન પૂ.-૯૬ રૂપિયા ૪૦ ન- ટપાલખર્ગ 


| : રૂપિયા ૪) &/જસેજ/ન : કુમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, 
સયપુર ચકલા, અમદાવાદ-૩ ૮૦૦૦૧ _ 





આસ્વાદ' 
“,  શાધેશ્યામ શર્મા 
પથવિહોણા યથની યૉદ દેતી કૃતિ 


એક તાઓ-ગઝલ 


૧/૪4? */૭ક અનઇથા૪, છું સ#ભ/૬%૪/ 

જું ₹7%/૬%/ ૪ છું “છું ર૦૪૬ 

૪૪” જઈ 97% 9%/ ત%/ ૪૪ ૦૪ 977 

૭ ૬ઈ 9૧ ૮/96 અ રું ૪%/૦*૪ 
/૨5/2 ૪? કઈ 9% છે 27” અન/%7*/ 
સ&/ગેત કેને અને ચ/ &કે. કરુ ટર ૪/૦ 
અ/ભિવ્ઝડાર */તું ₹%૬*/ 2 ૮? ક5//છે સત ન/ 
૨7% અ/0 અ"? 3/47 €૦ટું 2૪0/«* 
અક૭ ૪? તૂટછ 7 ૪૦ અ ગ્ર *૪ 


%ત આછું ૧૧ જતે છું ૯/૨ સ્જક/ટું ટરભ/૧*/ 


-ઈન્ટ/ટ 

આ મ” “તાઓ ગઝલ” કહી છે, મતલબ 

કે સહજ સ્વ-ભાવમાં રહી આલેખી છે. 
'સ્વભાવમાં' એ રદીફને સાદ્યન્ત સાચવ્યા સિવાય 
છંદના માસા સાથે સતત ચુસ્ત સંબંધ નથી. “મરું,' 
“વિચરું', “ઠહેરું', “ઊતરું' “સ્વીકારું' કાફિયા 


ક સાચવી આરો પાળ્યો છે, જેને ગઝલ-્રકારની . 


ગતિવિધિમાં જ અતિ રુચિ હોય તેવા માહિરોને 
સોંપી આગળ વધીએ તો “તાઓ-તે-ચિંગ'વાળી 
 લાઓ-ત્સેની દિશામાં તત્ત્તરસ પામી શકાશે. 


, ભતલામાં કર્તાનો આત્મલક્ષી અભિગમ, 
માછલી સાથે જાતને જોડી જીવવા-મરવાના 
સૈકલ્પમાં પ્રક્ટયો છે.પ્રથમ સંપૂર્ણ શેરમાં ત્રણ વાર 
ખાવતો શબ્દ “સ્વભાવમાં' નોંધપાત્ર છે. માછલીત્તી 
- ઉપમા “અનાયાસે' ઝબક્યા બાદ 'તરું' કિયાપદ 


આવતાં, અનુગામી શબ્દ “સ્વભાવમાં'સતત વહેતાં 
જીવનજળની યાદ આપે છે. તરવા સાથે જ 
“સ્વભાવમાં' શબ્દ આવતાં એ અનાયાસે વહેતાં 


પાણીનો પર્યાય પણ બને છે. 'અનાયાસે' કી-વર્ડ 


છે. તાઓ પથની ચાવી છે. આથાસપૂર્વક 
વિ-ભાવમાં જીવવાનું યાંત્રિક છે, કૃત્રિમ છે, 
ટ્રેડિશનલાઉન્ડ છે. મતુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ 
રુટિનગ્રસ્ત છે, ફરજિયાત પ્રયાસોના ચીલામાં તે 
નિરુપાયે ફસાયેલો છે! તુલનામાં માણસ કરતાં 
માછલી મુક્ત છે, કેમ કે એની મૌલિક સહજતામાં 
તે તરી શકે છે, જીવી શકે છે ને મરે છે. કાવ્ય- 
નાયકે કૃતિ પૂરતું મત્સ્ય સાથે સાધેલું તાદાત્મય 
(આઇડેન્ટિફિકે શન) સહજ સરળ હોવાથી, 


કૃપ્ણમૂર્તિએ કહેલું તેમ “ચોઇસલેસ અવેરનેસ'ની 


દિશારેખાનો અછસાર-આપે છે. 


મતલાતો મર્મ પામી જવાય તો પછી પૂરી 
ગઝલમાં ઓકેત તાઓ-પથ ખૂલતો જાય. 


, લાઓ-ત્સે અને ઝેન માસ્ટર્સની જીવનચર્યા 
માટે કહેવાતું કે અહીંના અવધૂતોની જેમ, તેમતું 
કોઈ નામ-બામ કે ઠામ-ઠેકાણું નિશ્ચિત નહોતું. 
સુક્કાપાંદડાં, હવા જે દિશામાં દોરી જાય ત્યાં ઊડી 
જાય એવી સ્થિતિ-ગતિ એમનીય હતી. 'બીજા 


' શેરમાં “તું'નો ઉલ્લેખ જુઓઃ ડું ં લઈ જાય ત્યાં જાઉ. 


આ “વતું' કોણ હશે? અહીં “તું' અર્થાત્‌ કોઈ પરમ 
તત્ત્વો મહિમા સ્વીકાર્યો છે. વળી “હું' નામશેષ 
ક રહ્યો હશે, નહીંતર 'તું' કે કે 'તે'” લઈ જાય ત્યાં 


“સપ્ટરમ્બુગ ક : ૨૦૦૬ [૩૩ 


જવા વિચરવાનો વારો જ ના આવત. કલ્પી શકાય 
કે “તું' અને “હું વચ્ચે ભેદભીતો ભોંયભેગી થઈ 
હોવાથી 'તું' પણ સ્વભાવનું એક અદ્દેત રૂપ છે. , 


વિચારોનું વહેણ જે વિ-ગત છે, વ્યતીત છે - 


ભૂતકાલીન છે એ અન્‌-આગત, ભવિષ્ય તરફ 
તાણી જાય છે. વિચારોનોય સ્વભાવ .છે, ભૂતને 
ભાવિમાં વહી જવાનો. વિચારવાયુ એવું પ્રેત છે જે 
એની અદશ્ય ત્વરિત ગતિથી ભૂતકાળનાં વ્યાધિ- 
ઉપાધિત્તે અનાગતમાં સ્થાપી દે! આવી ગતિશીલતા 
અભદ્ર-અનિષ્ટ. એના કરતાં નાયક અભીષ્ટ 
સ્થિતિની સહેજાસ્હેજ વરણી કરે છે : સ્થગિત થૈને 
અહીં ને આ જ ક્ષણે ઠહેરું સ્વભાવમાં. વર્તમાનમાં 
" જ ઠેરીને સ્વભાવમાં શ્વંસવાનું 'હિયર એન્ડ નાઉ' 
તે પસંદ કરે છે. કર્તાએ “સ્થગિત 'ધૈને' લખ્યું તે 
અનુચિત છે. સ્થગિત એ જડતાનો, પદાર્થપણાનો 
ખયાલ આપે, જ્યારે'સ્વભાવમાં સુસ્થિર હોવું એ 
ઊંઘ લેતા અતિ ગતિમાન ભમરડાની ટૉપ દશા 
છે. ભમરડો દેખાય સ્થગિત, પણ હોય છે એની 
નિજી તીવ્ર ગતિમાં, સ્થિતિ અને ગતિનું સમુચ્ચય 
દશ્ય. ચોથો શે'૨ “સ્ટેટમેન્ટ' રૂપે તત્ત્વટૂંપણા જેવો 
વિશેષઃ છે..શાખ્દિંક અભિવ્યક્તિ ક્યારેક તો સંત્ય 


નિકટની હોઈ શકે (આ તાઓ ગઝલપણ શબ્દમાંજ 
અભિવ્યક્ત થઈ છેને!) એટલે “કદાપિ સત્ય તા' નું 
ભારકથતસત્ય નહીંપ્રતીતથાય-અહીંનેઆક્ષણે..!%- 


મક્તાનો શેર, “તાઓ' જે “પાથલેસ પાથ' . 
'પથવિહોણો પથ' છે એ તથ્યની વિખ્યાત કઘા- ' 
ઉપમા-તુલેનાનો વિનિયોગ સાધી શક્યો છે. નાયક _ 
અક્કડ ઝાડની જેમ તહીં, ઝૂકી જતા ઘાસછોડની 
પેઠે વાવંટોળ સામે ટકી ઊગરી જશે. જીતી જવાની 
“ેટરેસ' કેઘોડદોડમાંથી એ 'આઉટ-સાઇડર' બની, 
સ્વભાવમાં હાર સ્વીકારવાનો તાઓ-માર્ગ તેસહજ 
સમાધિ લેખે અપનાવવાનો [વિકલ્પ પસંદ કરે છે. 


કવિશ્રી ઇન્દ્ર શાહે ગઝલને 'તાઓ' પંથમાં ઢાળી 
સુપેરે મીનાકારી કરી છે એમાં બે-મત નથી. 


લાઓ-ત્સેના 'તાઓ-તે-ચિંગ'નું ૨ર 
(બાવીસમું) પ્રકરણ પણ આમ પ્રવ્ત્યું છે. 
9૦ઈતેઅ/છુંજ/૪છો , 
જે «હુ છે € સકું ૨/% છે. 
- 9૪૧૬૪૦૪ %ર/% છે 
. 9૭ વું૧/% છે ' 


' કંવિલોકનું નવું પ્રકાશન *' 
કવિલોક ટ્રસ્ટે શરૂ કરેલી વિશ્વકવિતા અનુવાદ શ્રેણીના પ્રથમ મણકારૂપે પ્રકટ થયું છે. 
 ગાથાએકવૃદ્ધ નાવિકની 


[અંગ્રેજ કવિ એસ.ટી. કોર્લારેજના સુખ્યાત કથાકાવ્ય ધ રાઇમ ઓવ્‌ ધી એન્શન્ટ મૅરિનરનો શ્રી રાજેન્દ્ર શાહે 


કરેલો આ સુભગ અનુવાદ એની ભાષાશૈલી અને છન્દોલયને કારણે ગુજરાતીતા જાળેવે છે. કિંમત રૂ.૨૫ છે. . 
આ પુસ્તક કવિલોકના ગ્રાહકીને માત્ર રૂ.૨૦માં જ મળી શકશે. આપની રકમ મંનિઓર્ડરથી કુમાર ટ્રસ્‍ટ €/૦ ' કૂ: 
કવિલોક ટ્રસ્‍ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચૅકલો) અમદાવાદ - ૧નાં સરનામે મોકલી આપો. પુસ્તક સાદા લુક પોસ્ટથી 
મોકલાશે.  . ' ઃ કે ક્ટ્હ્ડ, *કે 





કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૨૦૦૬ [૩૪ ' 


અવલોકન 
“ઇન્ડિયા ઈતિ માં શ્રી નટવર.ગાંધીનાં મુભુવિષયક સૉનેટ 
રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય *_ 


મૃત્યુ જેમી નિશ્ચિત શ અનિવાર્ય ઘટના 
છે એટલે લગંભગ' બધા જ લબ્ધપ્રતિષ્ઠિત 
કવિઓએ' મૃત્યુવિષયક કાવ્યો 'સજર્યાં છે. 
તાજેતરમાં માર્ચ ૨૦૦૬માં ઇમેજ પબ્લિકેન્સ દ્વારા 


પ્રગટં થયેલ શ્રી નટવર ગાંધી (જન્મ ૧૯૪૦)ના . 


બીજા સૉનેટસંગ્રહઃ'ઇન્ડિયાઇન્ડિયા'માં કુલ૫૧ 
, સોનેટ સામેલ છે જે પૈકી 'મોત ખખડાવતું બારણું' 

.શીર્ષક નીચે સાંતઃમૃત્યુ સંબંધી સૉનેટ પૃથ્વી છંદમાં 
' રચાયેલાં-સમાવિષ્ટ છે, આ અગાઉ:શ્રી નટવર 


ગાંધીનો “અમેરિકા અમેરિકા' સૉનેટ સંગ્રહપ્રગટ ' 


થઈ ચૂક્યો છે; મૂળ સાવરકુંડલાના ! ભારતીય પણ 
વિદેશ વસવાટ કરતા અને ત્યાં સ્થિર-સ્થાયી 
થયેલા, ભારોભાર વતનપ્રેમ, દેશંદાઝ અને 
જન્મભૂમિ પ્રત્યે અનુરાગ-આકર્ષણ ધરાવતા 
સર્જકકવિનાં ૧૩૫ની પૃષ્ટ સંખ્યા ધરાવતા રૂ. 
૧૫૦/-ના મૂલ્યવાળા આ આકર્ષક, સુંદર અને 
સુઘડ સૉનેટ સંગ્રહમાંથી પસાર થતાં તેમની મૃત્યુ 
વિષયક સૉનેટ રચનાઓ ભાવકનું સ્હેજે ધ્યાન 
આકર્ષિકકરે છે. . 

મોત ક્યારે કોનું બારણું ખખડાવશે તેની કોને 
ખબર છે? મૃત્યુભયે અજંપામૉં જીવતાં સૌને ગમે 
ત્યારે મૃત્યુના આગમનની પળેપળ દહેશત રહેજ 
છે. શોત ખખડાવતું બારણું' સાત સોનેટોનું ગુચ્છ 

છે (૧) સ્મશાનગૃહે (૨) જિજીવિષા ($)' 
3 (૪) ક્રોધ (૫) વિનિમય (૬) વિષાદ 
અને (9) સ્વીકોર.,ગમે તેટલી આનાકાત્તી અને 
અંનિચ્છા-નામરજી છતાં:સૌએ એક દિવસ તો 


મૃત્યુનો સ્વીકાર કરી જગત છોડીને જવાનું જ છે. 


"આ ઘટનાક્રમ આમ આરંભાય છે- 


'જગાડી મધરાત મોત ખખડાવતું બારણું 
ઉઠાડી ભરઊંઘથી બજતીઃહોમની ઘંટડી 
“અને આશ્મ વિરમે છે- ી 
'વિલીન બસ થાય નામ્‌, ન નિશાન કાંઈ રહો 
_ “વિદાયલઉંહુંસમસ્તજગની હવે, “અલ્વિદા' 
* * અહી, ઉપરોક્ત સાતેય સૉનેટ મૂલવવાનો 
ઉપક્રમ રાખ્યો છે. 
છંલ્લું સોનેટ “સ્વીકાર ભાવકોમાં આસ્વાદ * 
અર્થે. આખેઆખું મૂક્યું છે. હાલમાં વૉશિગ્ટન 
ડી.સી. ખાતે વસતા શ્રી નટવર ગાંધી કૉલમ્બિયા 
ડિસૂટ્રિક્ટના સરકાર નિયુક્ત ચીફ રડ 
ઓફિસર છે. 
285 સ/?2 ક? 
સહુ કોઈનું અંતિમ ગમન સ્થાન છે સ્શાનગૃહ, 
શોત ગમે ત્યારે અધરાત-મધરાતે આવી કોઈડનું 
બારણુ ખખડાવે છે. ફોનની ઘંટડી વાગ્યે 
ભરઊંઘમાંથી જાગવું પડે - સ્મશાન જવાનો ક્રૉલ- 


_ સંદેશ હોય. મૃતક વિશે ઔપચારિક રીતે બે-ચાર 


સારા શબ્દો બોલવા પડે. અસાર સંસારતતી 
ક્ષણિકતા અને જીવનની ક્ષણભંગુરતાના વિચારો 
આવે. ક્ષણિક સ્મશાનવૈરાગ્ય પણ ઊપજે, પણ 
પછી જીવનની રોજિંદી ઘટમાળમાં પરોવાઈ જવાનું 
કમાવા-ધમાવવામાં મન પરોવવાનું. બીજા 


દિવસના છાપામાં મૃતકની અવસાનનોંધ- 
- મરણનોંધ વાંચવાની, મનમાં ત્યારે વિચાર ઝબકી 


' કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર : ર૦૦૬ [૩૫ 


-જાય...'કદીક મુજનોંધ છાપે હશે?' આ અશુભ' 


વિચાર આગળ ચાલે છે...કોઈ મધરાતે કોઈકનો 
ફોન રણકશે લોકો, સ્વજન-સંબંધીઓ રિવાજ. . 
મુજબ મને “રૂટિન અંજલિ આપશે. કોઈ કહેશે: 
“ભલા પરગજુ હતા, જગત ખારું છોડી ગયી... 
તેઓ.ઘડીકખરખરો કરશે, ભજન ગાશે અનેપછી 
જીવનની ચાલુ ઘરેડમાં પડી જશે. નામ તેનો નાશ 
છે, જન્મ્યું તે જવાનું છે, જાતસ્ય હિ ધુવો મૃત્યુ : | 
એટલે પોતાની બાબતમાં પણ આમ જ બનવાનું 
એવું કવિ વિચારે છે પણ એ હમણાં નહિ. 

'કદીક, હમણાં નહીં , હજી તો ઘણી વાર છે.' 
' જું ટ #છેજ/જ૫/” 

'જિજીવિષા' કોને નથી? અત્તે તોય સવાર પડે 
ને મોત બારણું ખખડાવશે એ અંદેશો રહે જ છે. 
સવાર થતાં છાપાના મુખ્ય મુખ્ય સમાચારો અને 
હેડિંગ્સ્‌પર નજર ફેરવતાં અવસાનનોંધ વાંચવાની 
કે કોણ કઈ વયે મર્યું? સ્વર્ગસ્થ સમવયસ્ક, પરિચિત 
કે સંબંધી તો નઘી ને? રોગ, માંદગી, અકસ્માત- 
મૃત્યુનાં કારણ અને નિમિત્તત્તા મનમાં વિચારો 
આવે. પોતાના વિશેય વિચારે ચડી જવાય “હું કેટલું 
અને કેવું જીવીશ?' મનમાંથાય, મારે હજી કરવાનાં 
ઘણાં કામો બાકી છે, જીવનનાં વર્ષો તો વીતી ચાલ્યાં 


સમય ક્યાં કોઈની રાહ જુએ છે?.મૃત્યુભયે, તરત _ 


તબીબ-દાક્તર પાસે લાંબું જીવવાની, શરીર 
સ્વાસ્થ્ય જાળવવાની, તબિયત સાચવવાની ટીપ્સ- 
105*- લેવા દોડી જવાય છે. નિયમિત કસરત, 
વ્યાયામ, *આસત્તો, યોગ્ય ઉપચાર અને પરેજી 
પાળતા હોવાથી વધુ જીવવા માટે-''મળે અગર 
, દાયકા વધુ કદાચ એકાદ ખબે' ' એ આસાયેશ અને 
ધરપત જન્મે છે. ડૉક્ટરની સલાહ-સૂચના 
આયખાની દોરને જાણે લંબાવે છે! જીવ હાશકારો 


કવિલોક .: સપ્ટેશ્બર- ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૩૬ 


અને ટાઢપ અનુભવે છે. 

7272 “૪સ૪૭#ર” રડ પી 
મૃત્યુ તો ગમે ત્યારે નોટિસ, પત્ર, ચિડી, 

' ચેતવણી કે નિમંત્રણ વિના આવવાનું .પોતાનું દ્વાર - 


, એ ખખડાવે ત્યારે મનમાં થાયઃ જરૂર તેની ભૂલ 


થાય છે કે તેને સરનામું ખોટું મળ્યું છે. બીજા કેટલાય 
રવાને વાંકે જીવે છે, કેટલાય રોગી, રાંક, પીડિત 
મૃત્યુની પ્રતીક્ષામાં જીવે છે, છૂટંવા મથે છે અને 
સોતનૈ બિછાને સૂતા છે જ્યારે ે ભને તો નખમાંય 
રોગ નથી, નાડ અતે કાયાં,નરવી છે, પંડ સાબૂત 
છે, શરીર તંદુરસ્ત છે, ધર્મ-પુણ્યનાં અનેક કાથો 
હેજી કરવાંનાં.બાકી છે. મન 'ટપારે, ચેતવે અને 
હૈયાધારણ-આશ્ચાંસન પણ આપે, “મરણ' લલાટ 
સહુને લંખ્યું વ્યરથ એની ચિંતા કશી?' બારણું ભલે 
ખખડતું રહયું - યમરાજને પોતાની ભૂલ સમજાશે 
કબૂલ પણ કરશે અને પછપજશે. : ' . 


૨ ૪/4 ૬૪૬” 


મોત બારણું ખખડાવે છે અને 'સમન્સ' બજાવે 
છેઃ આ જ ઘડીયે પળે ઘોડે ચડી ઈશ્વરને દરબાર 
પહોંચવા હુકમ સંભળાવે છે. પાપ-પુણ્યની 
ખતવણી, જીવનકાર્યનો હિસાબબધુંય ચિત્રગુપ્તનો 


ચોપડો બોલશે. મનમાં થાય - એક દિવસ તો ચાલ્યા 


જવાનું ભલે “જવું જરૂર કિન્તુ આમ નહિ.' મત્ત ” 
તર્ક અને દલીલ કરેઃ અનેક હીન કર્મો કરનાર હજી 
જીવે છે, હું તો દિવસ-રાત કાભમાં વ્યસ્ત રહું છું, 
ઝાઝાં ધર્મ-ધ્યાન કરું છું, બધી ફરજો તિભાવું છું ને 


તોયઆબદલો! યમરાજ પ્રતિ ક્રોધ ભભૂકી ઊઠે 
“ છે અને પુણ્ય પ્રકોપ જાગી ઊઠે છે. જલ્લાંદ કસાઈ, 


કૂર જંમડાને ક્રોધ રોષમાં કહી દેવાય છે નહીં આવું 
જા. તેને ધાક-ધમકી પણ દેવાઈ જોય છે- 


* “%6'કકઝ 5/5 % ખ૪જર&/ર 2/૨? 9૪?” 


૪/૨ નેટ (૧૦ 
: બારણુંખખડાવતું મોત શુકન, તિથિ, ચોયડયુ 
જોયા વિના, વિના-વિલંબે ચાલવા કહે છે. 
“ યમરાજનાઘોડૉ હણહણીરરહ્યા છે, લગામખેંચાઈ 
ગઈ છે..લલાટે મરવૉનું તો લખેલું જ છે. એક 
દિવસ તો ચાલી નીકળવાનું છે જ. અત્યારે તો- 
“પરંતુ અરજી કરું દીન દયાળને આટલી...' 
બે-ત્રણ વર્ષો વધુ જીવવા મે તો સંતવાણી 
સાંભળીશ, આકરાં વ્રતો કરીશ, ધર્મ ધ્યાન- 


અનુષ્ઠાન કેરીશ, બધાના ઘા રૂઝવીશ; બધાનું કણ ' 


ફેડીશ, પરાર્થે-પરામાર્થે જીવીશ પાપ અને ભૂલા 
.બદલ પરિતાપ- પશ્ચાત્તાપ કરી પવિત્ર થઈશ. 

. મોતનું ધામધૂમથી સ્વાગત કરીશ. તેયાર. છું કહી 

અંતિમ સફર માટે સંચરીશ. મોતનો કાફલો 

ઊપડશે. 

ઇજુ'#/જટ ?૨૨/૬”' 

, મોત બારણું ખખડાવે છે. જિંદગીની રમતનો 
ખેલ ખતમ થવામાં છે. જીવનમાં ન મળી કાન્તિ, 
ન મળી શાંતિ મનની મુરાદો, ઉરનો ઓરતા, 
અંતરની ઇચ્છાઓ નષ્ટ થવા પર છે. ન સુમંગલ 
શબ્દ સંભળાયો, .ન આર્ષદર્શન લાધ્યું. મતે ભવ્ય 
જીવન-કર્તવ્ય બજાવવાની અબળખા હતી અને 
અભરખો પણ, છતાંય બધાય ઉધામા; સ્વપ્ન 
સંસારની ઘટમાળમાં ભરખાઈ ગયાં. આજે, 

* જીવનમાં કરેલી ભૂલો શૂળ બની.ભોંકાય છે! મે 


જે રહસ્યમય રમ્ય જીવનની કલ્પના કરી હતી તેની . 


તો ઝાંખી ય ન થઈ. ભવ આખાનો થયો ભવાડો. 
શેષ રહ્યાં નિરાશા-હતાશા અને વિષાદ. હું'લડ્યો, 
લથડ્યો, પડચો. અંતે સાંપડ્યું વૈફલ્ય. 


75 ર/નેટ ૯૧0%/2” 


છૈવટે અવશ્યંભાવી મૃત્યુનો સ્વીકાર કરવો 
રહ્યો, તેને આવકારવું રહ્યું. હવે ગભરાટ-ભય, 
ફિકર-ચિંતા, દાદ-ફરિયાદ, વાદ-વિવાદ, અફસોસ 
કે નારાજી કશું નથી, અતીત, અનાગત કે સાંપ્રત 
કશું નથી. જીવનમાં જે મળ્યું અને ફળ્યું, તે માણ્યું, 
હવે મારી જાત હરિ-હાથમાં. શ્રી હરિને મારું જે 
કરવું હોય તે કરે. હવે તો અનંત નિદ્રા. યમરાજ, 
હવે હું તૈયાર છું ચલાવ તારો દિવ્ય રથ, મારી 
જીવન-સફર પૂરી થઈ. મારું નામનિશાન વિલીન 


.થાય અને સૌને “અલ્વિદા' પાઠવી આખરી વિદાય 


લઉં. જુઓ- ી 
ર સ્વીકાર 
'હવે ન ગભરાઉં મોત ખખડાવતું બારણુ, 
હવે ન પરવા કશી ફિકર ના કરું કાંઈ હું 
હવે ન ફરિયાદ દાદ તવ વાદવિવાદ વા, 
હવે ત અફસોસ, અંત સમયે અંતાક્ષરી, 
સ્મરું ન ગત, ના અનાંગતની કોઈ ચિંતા કરું, 
હવે ન કરું વાત કો જીવનના જૂદા જોગની, 
મળ્યું જીવન જે, ફળ્યું ન ફળ્યું, ત્યાં જ તેમાં જ, હું 
રહસ્ય લહું દુન્યવી, સકલ અર્ક અસ્તિત્વનો 
હવે કરવું હોય તે હરે કરી, હરિ હાથ હું. 
ભલે મરણ આવતું, બસ અનંત નિદ્રા સરું, 
થઈ સફર આજ પૂરી, યમરાજ, પૃથ્વી પટે. 
ચલાવ રથ દિવ્ય દક્ષિણ પથે, છૂં તેયાર હું 
વિલીન બસ થાય નામ, ન નિશાન કાંઈ રહો 
વિદાય લઉં હું સમસ્ત જગની હવે, “અલ્વિદા' 
(ઈ *# ઈ2૨/'૪૪ ૪/ 
ન 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ [૩૭ 
ર4 


વિ 
કંવિલોકનાં પ્રકાશનો 
. શ્રુતિ-રાજેન્દ્ર શાહ _ અપ્રાપ્ય ૧૭. સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રેડિયો-રૂપકો' ૨૪-૦૦ 
- આર્દ્રા - ઉશનસ્‌ અપ્રાપ્ધ, ૧૮. આગિયા (હાઇકુસંગ્રટ);ધીરુ પરીખ ૧૫-૦૦ 
- રાનેરી - મણિલાલ દેસાઈ _ અપ્રાપ્ય *૧૯, અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રંહ) ધીરુ પરીખ ૮-૦૦ 
- સાત મહાકાવ્યો અપ્રાપ્પ ૨૦. દિવ આનંદ (008૯ €૦૪૪૩)) અનુ. રાન શાહ ર૫૦-૦૦, 
. પાંચ મહાકાવ્યો  ગમગમપ્રાપ્પ ૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા ૧૨-૦૦ 
. જળની આંખે-યજ્ઞેશ દવે _ અપ્રાપ્ય રર.નજીક - દેવેન્દ્ર દવે . . ૧૨-૦૦ 
. પરન્તુ - વિનોદ જોશી અપ્રાપ્પ ૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા - જશુભાઈ શાહ' . અપ્રાપ્ય 
. ટી.એસ. એલિયટ છ ૦.૦૦ ૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની ૧૧૯ ર06 
ન ગઘકાવ્ય ૨૪-૦૦ ૦01118 /06લ॥ 44 તંળટતો ણે 
. આપણાં ત્કતુકાવ્યો ૨૦-૦૦ અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ ૨૫-૦૦ 
. જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્ડ્યા ૭-૦૦ ર૨૫: જળબિલ્લોરી - ઉપા ઉપાધ્યાય ૨૫-૦૦ 
. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ ૭-૦૦ ર૨૬. ચાર ચતુર્વૃન્દગાન અનુ. ધીરુ પરીખ ૩૦-૦૦ 
* અરીસાઘર - બારીન મહેતા ૭-૦૦ ૨૭. ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫. 
. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ ર૮. ઈક્ારની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 
. પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ અપ્રાપ્ય. ર૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્રશાદ ૬૦-૦૦ 
. નિરુદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ ૩૦. કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ' ૪૦-૦૦ 


૨ 


“્રવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમિશનથી મળી શકશે. 


ટપાલખર્ચ મંગાવનારે ભોગવવાનો રહેશે. રકમ મનીઓર્ડરથી કે “કવિલોક ટ્સ્ટ'ના નામના ડિમાન્ડડ્રાફ્ટથી 
મોકલવાની-રહેશે. ા 


બહારગામની બૅંક પરનો ચેક હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉમેરીને રકમ મોક્રલવી. * 


' કંવિલોકટ્રસ્ટ . 
€/0. કુમાર ટ્રસ્‍ટ ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 
ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫ જુ 





કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૩૮ 


01110106 
[ £17€'5 27૯૮1015 1101લાઇડ છેજ ૫5 ૬૯ 0/0 1150 ઢ"૯ 1100 લા11ડ દદદ 11 ૦૫: ઊલટ તડ, 
 છે11ઇ ત 5011૯ £૦ ૦૫! દિલ્ટ ઢ॥6ં 9/13€1 12010૯55 ફપ$11ટ૬ ૦૫૬ 1110 ઢ 501112. 11'5 (1૦ 10 ૦1 
| [1૪10૪ દદદ 9૯૬03 ૫૪દ ૬૦૦૦ 1લ્ટાંધા; 1 ઢદ 1૬ 9/1)/ ૦૫૬ 80155101 15 ૬૦ ત'લ્યધ્લ ॥દઢાંધાંટા, 
| 1802010” ૯૦1૧11011ં૯ડ, ટ્ા૦9ેઢા),, 


૫2 [૩7૦7ત૯ ૬૦ 1લ્ટાધાત્ઢાતટ 501૫110705 10 6૫1 ૮૦/૯€ ઢટટ5 0 ૮૦112૯૫૦૫૮૯ - (011પટઉ015, 
| ઇપ તતપ૬5, 0101081તવા૬, ઢાાતાર્ઢા ઊલ્ટાંદાત્ટતટ ઢ0ઉ ૮૦5 ૧૬૯લઇધંત્ટાંડ. 


૪/૯ ત!'€ ઢાંડ0 ૪/૦1110૪ 10 1701૫0 £૯ડ૯ટલી ઢા૯લ્ટડ 0 60૫૬ ઊંડ૮૦૫૪૦1૪ (૯૬૯૯, 10૪ 

તજ તંણી૪૯13/ 551£€105 ઢ36 8101૯€૮130010૬)/, # 

016 બ પતાઢ'ડ [૯તઢાંઉદ્ ઇલ્ટાદીવ્ટા'લ ૮0102૮1105, 9/૯ 5000201 દલ ઉતઢ103 પાટા ઊદટાં ૪110 
| 10100૪૯ ૮૦010081015 11 ઊલ્ટાધાત્સ(€. ધો 100૯5ધાલાઇ 11 59૯્લંઢાડલ્ત £૯૮110010૬), 
| ૫/૯ 1ટ1પરિ€ા1€ ઇતટતીદ૦1તાં તાત 30૪૯ તં0ડટદુટ (07115 50૮1 ઢડ 04 501165, [3)]૯લદઢ01૯5, 

#દાલલ્ત ત0૬€14પ10/ડ, 87 [103૪તલ 100ઢાલ/ડ, ૧ ઢા5તલા'ાટાં 9ઢધ્લાલડ, 500005૫૦ંટડ 
1 ઢાલ 00૮0109૪ 101તપાંઢ1015. * ૬ 


| 60 9011૯૪૯ (1તદ ૯૪૯% 5£€0 ૦( (36 ૫૪ઢ!/, ₹/૯ ઢા'€ ૮૯૯ઢ11૪૬ 11€'ડ 100૬૬ 2/૯૮10૫5 ધ૯ટ50॥૯૬; કન 
| પટ 0)/ બ ૫11૪ ઢાઉત (10 ]0)/ 0 ૪૦૦૮ [લઢાંદ. 


2%/તઘવ 


તન્લોવ્ગર્ત/7 છ 


€86ાટ ઉલઠાવ્સા૦ (1લ્ત - 


“| 2૪9405 10%*/606 5ટા્ર11૦ €૪૦ડ5 ₹૦ટતંડ, /તાબવંટણકતં - 380 015. 1તાંમ. 
' 0108 : _91-79-268 68 100 (20 (1005) ષ્ટ 57266 23 65/ઠઠ ₹/4%-૪તંળડત્યતો 1૭.૮૦/ 





કંવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર : ૨૦૦૬ ૩૯” 





રમતાં રમતાં લડી પડે ભૈ માણસ છે! 


હસતાં હસતાં રડી પડે ભૈ માણસ છે! . . . ી 
પહાડથી યે કઠણ મક્કમ માણસ છે! _ પ પ 
' દડ દડં દડ દડી પડે ભૈ માણસ છે! ર ” 
ચંદર ઉપર ચાલે ચપ ચપ માણસ છે! 1". 
ને બે ડગલે ખડી પડે ભૈ માણસ છે! . “ [11 
રી 
॥ 


સૂર્યવંશીનો પ્રતાપ એનો માણસ છે! 
ભર બપોરે ઢળી પડે ભૈ માણસ છે! 


પૂજાવા ઝટ થયા પાળિયા માણસ છે! 
ટાણે ખોટ્યું પડી - પડે ભૈ માણસ છે! _ 







રો .. ઝજ્યન્તપાઠક * 


-“-ઝ----ડઝઝ્ઝડઝ્ક્કુ 


| 

ર 

ન 1 

ન / 
સ્થોનસમર્પિત ી 
'કવિલોક'ના એક ચાહક તરફથી ડી 
ન. રૂ ુ 1 
.“--ક.-“-----:------5 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર“ઓક્ટોબર :૨૦૦૬ [૪૦ 


ેનકત----------:-₹-- કે હ 


2: “૬% કુ 
*્ક્*ડડડક 








ક કડ 
પક : રાજેન્દ્ર શાહ નવેમ્બર-ડિસમ્બર ૨૦૦૬ 


ક. 
ટ દ પ પ વર્ષ ૪૯: અંકઃ ૬ 
જ. દ! રી (| કે. સળંગ અંકઃ ર૯૪ 
કહિતાનું ઝકતુપત્ર 

તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 











કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું શ્ઠતુપત્ર : હેમંત વિ.સં. ૨૦૬૩ : વર્ષ ૪૯ : અંક « સળંગ અંક ર૯૪ 


કવિતાં અને દલિતથેતના ધીરુ પરીખ 
વિમર્શ 
વલી ગુજરાતી ઇનીક સાહિલ 
રસાત્મકમ્‌ 
ગૌપીગીતની પરાકાષ્ઠા જેમ! યશવંત નિવેદી 
ત્રણ લઘુકાવ્યો ફિલિપ કલાર્ક 
મેં મોરની પુરાણકથા સાંભળી છે... યશવંત્ત ત્રિવેદી 
આપ્યું છે મને યોસેફ મેકવાન 
ગંગાસતીને ગઝલ અશોકપુરી ગોસ્વામી 
મીરાંએ લખાવેલી ગઝલ ગઝશોકયુરી ગોસ્વામી 
આવ્યાં ભરત વિરુડા 
ગીત અનિલ ચાવડા 
સોફા રાજેન્દ્ર પટેલ 
ગઝલ ભારતી રાણે 
ગયો છે રાજેન્દ્ર પટેલ 
મણું જ નામ રાજેન્દ્ર પટેલ 
પાપા પગલી મૌન બલોલી 
સાંજે સાંજે દક્ષા વ્યાસ 
એ દક્ષા વયાસ 
ચારધામ હિમાલય - યાત્રા સંદર્ભે ગુણવંત ઉપાધ્યાય 
માણસ હશે! જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
ટક...ટક,.! મુકુન્દ પરીખ 
અદશ્ય મુકુન્દ પરીખ 
સ્મરણનો પ્રવાસી છું કિશોર મોદી 
પંડના પાતાળે દેવેન્દ્ર દવે 
ઊછળે લખોટી જયંત પટેલ 
તડપ દોડી હતી શૈલેષ પંડ્યા 'ભીનાશ' 
સંકેતો * [ગિરીશ ભટ્ટ 
ચાર કાવ્યો સુધીર પટેલ 
ગીત અનિલ ચાવડા 
અસ્તિત્વે અનંતગણું પીયૂધ પંડયા 'જ્યોતિ' 
સમયને માન કિરીટ ગોસ્વામી 
ગઝલ દત્તાત્રય ભટ 
આવતી કાલની શોધમાં પ્રફુલ્લ રાવલ 
છાયામાં મફુલ્લ રાવલ 
ચાર ગઝલ 'સાહિલ' 
પણ આ તડકો..? મફુલ્લ રાવલ 
ગઝલ દિલીપ શ્રીમાળી 
લેવા નથી હોવા છતાં ઈશ્વર સુથાર “શિલ્પી' 
એક કાવ્ય નલિન પૅડ્યા 
લાભ શો? પ્રણય જામનગરી 
મત્લાની ગઝલ કિશોર મોદી 


કૃ 


ન; 


૧૯ 


મા 


૧૯ 
ર૦ 
૨૦ 
૨૦ 
૨૧ 
ર્ર 
રર 
રર 
ર૩ 
સ્ડ 
ર૩ 


ઊભા રહ્યા પ્રણય જામનગરી ર૪ 
આજ માઝમ રાતના જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ ૨૪ 
સમજાઈ છે કંઈ સંકેતમાં રમેશ ત્રિવેદી ર૪ 
છું ઊચી શકું હજી બંકિમ રાવલ ર૪. 
અવઢવ * “બંકિમં રાવલ રપ 
ગઝલ “ _ દિલીપશ્રીમાળી ૨૫.- ' 
ગઝલ , ભાવેશભટ્ટ 'મન! રપ “ 
બંધન મંગળ રાવળ હનેહાતુર5 ર૫ 
હોવાનું ૬ ભરતવિરુડા રદ. 
અચાનક આગ લાગે ની *. , ' અનિલ ચાવડા ર૬. 
ખે ગઝલ ફિલિપ કલાર્ક ર૬ઃ 
શિશુકાવ્યો ક? 
રાત પૂરી થઈ! . રમેશ પિવેદી ર૭ 
વાનરટોળી! મંગળ રાવળ “સનેહાતુરે” ૨૭ 
અનુવાદ 


સળગતા અંગારા પરવીન ફના સૈયદ અનુ. હનીફ સાહિલ ર૮ 
કાવ્યાસ્વાદ 


ઘર બાંધતાં ડૉ. પુંડલિક સી. પવાર ર૯ 
અવલોકન 
અગ્નિકુંડનું ગૂલાબ ભારતી ભટ્ટ ૩૩ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૯થી કવિલોકનું વાર્ષિક લવાજમ 

ર્‌. ૧૦૦/- છે તેની સહુએ નોંધ લેવી 

તંત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ : નિરંજન ભગત 
આવરણ : કલાધર વૈપ્ણવ 

દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૧૦૦, આજીવન લવાજમ માત્ત રૂ.૧૫૦૦. 
અમેરિકાઃ વાર્ષિક $ 7, અથવા રૂ. ૩૫૦. આજીવન $ 150); ઇંગ્લેન્ડ : 
વાર્ષિક £ 6, આજીવન £ 100. આ અંકની છૂટક કિંમત રૂ.૨૦. 
'કવિલોક' ટ્રિમાસિક વર્ષની છ ્તુઓમાં દર બે માસે - કેબ્ુઆરી, 


એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓકટોબર અને ડિસેમ્બરના અંતમાં - પ્રકટ 
ધાંધ છે. 





કવિલોક અંગેના સર્વ પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
ડુંમાર ટ્રસ્ટ, ૧૪૫૪, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૧ 





પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૨૨૧૪૩૭૪૫ 
મુદ્રણસ્થાન : દીપક પ્રિન્ટરી, ફોન : ૨૨૧૪૩૯૩૫ 


જ (૨૦૬૯૩ ક. ક, જ તહેસસીરેઅર ૨૦૦૯ 


કવિલોક હઝ 


ર ક કે સહ મેપ મનો ને તાય પ્િષિમ ગાવિસ્ીમ સધ જિ પે 


! કપ્રતિષઠિ ષ્ઠેત શ્ર વાણી મને, વણી મહીં મન; હ પ્રકાશાતમેન્‌ પ્રભો! પામો પાકટ્ય 






સિ દિયો દ કક. ઝડ 


જ પણ સમાજ કોઈ પણ લિ કોઈ પણ દેશમાં એક જ સ્તરનો લતેલો જોવા મળ્યો નથી. જુદાજુદા“ 
દેફાકાળે ર સમાજ વિભિશ્ન સ્તરોમાં વહેંચાયેલો હોય છે અને આને કારણે જં વિવિધ સમયે સમાજમાં 
કવિધ સંઘર્ષો જોવા મળે છે. કોઈ પણ સમાજ ક્યારેય કોઈ પણ લેદભાલજન્ય સંઘર્ષથી યુક્ત જોવા 
' મ્‌્ળ્યો તથી. ળી મ. શ છ 

આપણા દેશમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન કાળતબક્કે આપણો સમાજ વિભિન્ન મોમાં વહેંચાયેલો રહ્યો છે. 

આ વર્ગભેદ ક્યારેક શાંતિમૂલક, ક્યારેક આર્થિક પરિસ્થિતિમૂલક,, ક્યારેક વ્વવસાયમૂલક, ક્યારેક 
કેળવણીમૂલક જોવા મળ્યો છે છે.'પરિણામે આ ભેદનાબૂદીના પ્રયાસો વિવિધ તબક્કે સ્કિય બનેલા પણ 
જોવા મળ્યા છે. આપણે ત્યાં આવા સામાજિક ભેદભાવની નાબૂદી માટે અત્રતત્ર સામાન્યતઃ ભક્તિવિશેષો 
દ્વારા પ્રયાસો થયા પણ છે. પરત્તું છેલ્લી એકાદ સદીથી આપણા સમાજમાં વિવિધલંક્ષી- વર્ગભેદની. 
નાબૂદી માટેસામૂહિક ચેતના કાર્યરત બની છે છે. મુખ્યત્વે. જ્ઞાતિમૂલક અનેએને પરિણામે આર્ધિક-શૈક્ષણિક 
અસંમાનતાલકષી ભેદભાવો સમાજમાં પકડ જમાવતા ગયા. બહુજ વ્યાપક અર્થમાં બે વર્ગો અસ્તિત્વમાં 
આવ્યાઃ એક, વંચિતોનો અને બીજો સંચિતોનો. આંમાંથી છએક દાયકા પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં દલિત 
;#વળ શરૂ થઈ. દલેતોદ્વાર બાબતે સૌમૂણિક, સભાનતા અંને સામૂહિક સક્રિયતોએ જોર પકડ્યું. 

વ સંવકષેત્રીય સામાજિક સમાનતા પ્રાપ્ત કરેવા માટેના પ્રયાસો તીવ્ર બનવા લાગ્યા. આ ચળવળના એક, 


ભાગરૂપે સાહિય-સર્ઈનમાં દલિતતંરફી વિષય-સામગ્ર પ્રતિષ્િતિ થવા લાગી.” '_સાહિત્ય' 


કવિલોક : નવેમ્બર * દ . [૧.. 


સંજ્ઞા અસ્તિત્વમાં આવી અને એ જ રાહે દલિત કવિતા. એના મૂળમાં છે દલિતચેતના. 
અંગ્રેજી સાહિત્યમાં પણ ૧૯મી સદીમાં ચાર્લ્સ ડિકિન્સની નવલકથાઓમાં દલિતો-પીડિતોની માંડીને 
અતે. સહાસુભૂતિપૂર્વકની છણાવટ જોવા મળે છે; ટોમસ હૂડનાં' કાવ્યો “ધ સોંગ ઓફ ધ શર્ટ', “મિસ 
,નકકેલમીસંસેઝઇ, “ધ બ્રિજ ઓક સાઇઝ' વગેરેમાં વંચિતોની વેદના વણાયેલી અને વર્ણવાયેલી છે, આપણે ી 
ત્યાં ગાંધીયુંગધો. સુંદરમ્‌, ઉમાશંકર, મેઘાણી, માણેક આદિ કવિઓએ પણ, ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં 
ડદલિતધર્મી' કાવ્યરેચચાઓ આપી છે. એમાં વર્ગભેદ-વર્ણભેદની સાથે આર્થિક અસમાનતાની વાત પણ 
વણાઈ'ગંયેલી છેડ એટલે કે વંચિતો અને સંચિતો વચચની અસહ્ય અસમાનતા અને તેને કારણે વંચિતો 
ડે જ પ્રત્મેની અતુકમ્ધો; ;અને સંચિતો પ્રત્યેનો આક્રોશ આગળ ત્તરી આવે છે. આ બધું 'દલિત' કે “દલિત 
“ચેતના” જેવી પરિભાષાના વિનિયોગ વિના નિરૂપાયું છે. પરંતુ એથી એમાં તાત્વિક સ્તરે કશો ફેર પડતો 
ક પો 
ગુજરાતીમાં આ વાસ્તવિકતા વિશેની વૈચારિક અને આચારિક ચળવળ કવિતાક્ષેત્રે આજથી લગભગ 
ત્રણ દાયકા પૂર્વે શરૂ થાય છે અને ક્રમશઃ વેગવંત 'અને વીર્યવંત બનતી જાય છે. અગાઉ આ દલિત” 
ચેતનાની કવિતા જેઓ દલિત નહોતા તેવા કવિઓએ પણ રચી છે. પરન્તુ આજે તો દલિત કવિતા 
વિશેષતઃ દાલેતો દ્વારા લખાયેલી કવિતા એવું પણ એક અર્થઘટન અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. આઝાદી બાદ 
શૈક્ષણિક પ્રસારને કારણે દલિત સર્જકોની ચેતના વિશેષ ભાવે સર્જનપ્રવૃત્ત થયેલી જોવા મળે છે. આનદ 
એક લાભ એ પણ છે કે જે અનુભવમાંથી દલિત સર્જક સ્વયં પસાર થયો છે તેની વેદના-સંવેદના,વધુ 
સચ્ચાઈપૂર્વક અને વધુ સચોટતાપૂર્વક વ્યક્ત થાય છે. એમાં મુખ્યત્વે બિન-દલિતો પ્રત્યેનો તીવ્ર આકોશ 
આંભેવ્યક્ત થાય છે અને વરવી વાસ્તવિકતાનો તાદંશ ચિતાર નિરૂપાયો હોય છે. 
હવે પ્રશ્ન માત્ર એ છે કે આ દલિત ચેતનાએ છેવટે તો કવિતાકલા કેટલી સિદ્ધ કરી છે. જે આક્રોશ 
નિબંધના પ્રકારે ગઘરૂપે વ્યક્ત થયો હોય તે તો સામગ્રીનો યથાતથ ઉપયોગ છે. જેમ વિચારપ્રધાન 
કવિતામાં વિચારનો મહિમા હોવા છતાં પણ 'કવિતા' પદનો સવિશેષ મહિમા છે,તેમ દલિત કવિતામાં 
દલિતચેતનાનો મહિમા હોવા છતાં પણ “કવિતા' પદનો સવિશેષ મહિમા છે છે, એટલે કે વાત ભલે 
દલિતચેતનાની થઈ હોય, એ ભલે દલિત કે બિનદલિત દ્વારા થઈ હીયુ, પરતુ આખરે. સિદ્ધ તો કવિતા ' 
કરવાની છે. એટલે કે દલિતચેતનાનું કાવ્યકલામાં રૂપાન્તર એ ઇસ્થેટિક મુદ્દો છે, અલબત્ત, આપ્રકાસ્ની_ 
કવિતાનું ઇસ્થેટિક્સ પણ અલગતાથી રચાતું હોય છે. એમાં ભાષાશૈ લી ક્દાચ જે તે વર્ગવિશેષની હોય, 
વાતાવરણ અને કલ્પન સાંમગ્રીપણ જેતે સમાજની વિનિયોજાઈ હોય, પણ છેવટે એબધી કાચી સામગ્રીનુ” પો 
પકવ કલારસાયણ નિષ્પ્ થાય તો તે “દલિત કવિતા” માંના ઉત્તર પદનો અધિકાર પામે, નામદેવ ઢસાળની 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર :૨૦૦૬-[૨ 


' કવિતાનો જયા મહેતાએ કરેલો આ અત્તુવાદ તેમાંની દલિતચેતનાનો ઉગ્ર આક્રોશ સોળ આની રજૂ કરે 
_|છે, અને એ રીતે એનો વૈચારિક સ્તરે અતિ મહિમા પણ છે : ] ર 
ચૂત 5૭ટેરઈ તેમળે સઈચઇન? 2૪2 કજ 
". ** - ૪૨૨૬%ર-૧//%% 8૬/ન 74૨ જઈએ. 
અ ૨/૬૦ ૧/૪ ક%ર 05 6૨% .છજટે ખૂ કહો. 
«૧ તેન? ઈ ૪ર? %7% «ચ ૭૦) ૪ જઈએ. 
_અ/ જૈજજ ગઈ જટ અ૪%૯ોઈ રેરું. 
૧ને ૪ટ/રેય/ ૪/#ન્‍? ઈર ૪૦ ] 
ઈંજે %૩નરજ ૪9679 છુ? % ૨/૪૬ 9% ઈએ. એ. . 
ટૂર9જ57 ૮/2%/ ર૪ન/રો #કર ૪% ૪૪ ૪ અ/. 
«૧ સૂરજ ખન? જે સૂયન્ઝુઝ &ુ % જેઈએ.” 
અહીં ર અંધકાર, સૂરજમુખી જેવાં પ્રતીકોથી વાત કલાની પરિધિમાં પહોંચવા કરે છે. પરન્તુ 
એમાંજે તારસ્વરનો આક્રોશ છે છે તેમુખરબનતો અટક્યો નથી. “ફકીર શબ્દથી બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 
નિર્દેશ પણ- અછતો રહેતો નથી. આ તો એક દષ્ટાંત લેખે જ અહીં રજૂ થયેલી વાત છે. આપણે ત્યાં 
ઉમાશંકરનું 'જઠરાગ્નિ' કાવ્ય આવી ચેતનાનું જાણીતું ઉદાહરણ છે. તેમાંની મી બે પંક્તિઓ ઉપરના 
કાવ્યની સમાંતરે મુખર આક્રોશયુક્ત છે : 
(સૂખ્ક/ ₹7 9૪ર/2ે %૨% 
ન કરન ભસ્મક ન 6/52.” 
આખરેત એ આક્રોશનું કલા-આકૃતિમાં રૂપાંતર થાય તે “કવિતા'ની પ્રથમ અને પરમ શરત છે. 
આથી દલિતચેતનાની કવિતા અવશ્ય આવકાર્ય છે, એ એક વૈચારિક અને વસ્તુલક્ષી નવપ્રસ્થાન છે. 
છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી'રચાતી આવતી આ પ્રકારની કવિતામાં શનેઃ શનૈઃ ક્લાપક્ષ પ્રત્યેની સભાનતા 
વસ્તુપક્ષ જેટલી જ મહત્વની ગણાવાઃલાગી છે અને એ દિશામાં દલિતચેતનાની કવિતામાં ને થતી ' 


જાય છે તે સુચિ છે. 


નિ 


ડિસેમ્બર રર, ૨૦૦૬ “ ન ધીરુપરીખ 


કવિલોક : નવેચ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૩ 





વિમર્શ - 





વલી ગુજરાતી - 
. 'હનીફ સાહિલ ..' 2 * 


વંવીના નામ અંગે વિદ્ઠાનોમાં મતભેદ છે." 


કેટલાક લેખકોએ 'વલીયુલ્લાહ' કેટલાકે 
“વલીમોહંમદ', “મોહંમદ, વલી' તો કેટલાકે “શમ્સ 


વલીયુલ્લાહ' નામ આપ્યાં છે. પ્રો. વજીબ અશરફ 
નદવી પાસે હિ.સ. ૧૧૦૭નો દસ્તાવેજ છે, જેની 


ઉપર ખુદ વલી અને તેમના બે દીકરાઓએ સાક્ષી 
તરીકે સહી કરી છે. એ ઉપરથી લાગે છે કે'એમનું 
નામ 'વલીયુલ્લાહ બિન શરીફ મોહંમદ અલવી' હતું." 

વલીના જન્મ અંગે પણ વિવાદ છે. કેટલાક 


લેખકોના મતે વલી અગિયારમી હિજરીનાપૂર્વાર્ધમાં ., . 
અમદાવાદમાં જન્મેલા, તો કેટલાકના મતાનુસાર _ 


વલી ૧૦૭૯માં ઔરંગાબાદમાં જન્મેલા. 

વલીએ અનેક'પ્રવાંસ ખેડ્યા. એમણે હિ.સ. 
૧૧૧૨માં હજ કરી અને એ જ વરસે તેઓ 
આલમગીરના સમયમાં સૈયદ અબુલ મઆલી સાથે 


દિલ્હી પહોંચ્યા તથો શાહ સાદુલ્લાહના સુરીદ અને . 
,શિષ્ય બન્યા, જે “ગુલશન' તખલ્લુસથી જાણીતા હતા. * 


વલી થોડો સમય બુરહાનપુર અને થોડો સમય 
ઔરંગાબાદમાં રહયા. આ બશૈ સ્થળે એમનાં 


સગાંસંબંધીઓ વસતાં હતાં. વલીના સમકાલીન ' 


કવિઓમાં નાસિર અલી સરહિંદી,' ફિરાકી, 
ફંકીરુલ્લાહ આઝાદ અને અહમદ ગુજરાતી હતા. 
જ્યારે રઝી, અશરફ, સતા, મોતબરખાન અને ફખરી 
વલીના શિષ્યો હતા. 

_ વલી,તે સમયે પ્રચલિત એવી ઘણી વિધાઓ 


જાણતા હતા, જેનું એમની કવિતોમાંના ઉલ્લેખો . 


પરથી અનુમાન કરી શકાય છે. એમણે પ્રયોજેલા 


'અરબી-ફારસી શબ્દો- ઉચ્ચારશુદ્ધિનો સંબંધ છે ત્યાં . 


કવિલોક ક નવેમ્બર-ડિસેસ્બર :૨૦૦૬ [૪ 


સુધી- શબ્દકોશને બદલે સામાન્ય પ્રજામાં પ્રચલિત 
ઉચ્ચારોનેપ્રસંદગી આપી છે. પ્રચલિત ઉચ્ચારોને 


* અનુસરીએ તો જ પંક્તિની માપબદ્ધતા જળવાઈ રહે 


છે. એક જ ગઝલના એક શેરમાં ક્યારેક એમણે 
'જુલ્ફ' અનેક્યારેક સુલફ' ઉચ્ચાર થાયએ રીતેએ 
શબ્દને પ્રયોજ્યો છે: 
 નછે૪/% રે ઝુ ૪ર * /દેજ છે 6ર/%/ ૪૪% 
તેરી ઝુ૦#કુંટેઝઝર 9ડુ?૪૦ઈ*/હુઅ/ ૭/૪ 


કઝ ૪%/દે૬ ઝ /£૬ કું (ખીર. 

: ૩૧રદસ 9 47/9#૪ર કં/ 5 જૈ 
“ઉપરના શેરમાં પિંગળ કે પંક્તિની કોઈ' 
અનિવાર્યતાને સંતોષવા“ બિજાપર' નથી કહ્યું , અક 
ગુજરાતીઓ એનો ઉચ્ચાર એમજ કરતા હતા. ઉર્ત્તક 
ગુજરાતનાં લોકો આંજે પણ “વીજાપર' ઉચ્ચારે છે. 

વલીની કવિતામાં એમના યુગનું પ્રતિબિંબ પડે છે. 
એમણેપોતાની આસપાસની દરેક વસ્તુના નિરૂપણમાંઘી 
અર્થ નિષ્પન્ન કરવાપ્રયાસ કર્યોછે. કવિનેપોતાની વિદ્રત્તા 


પ્રદર્શિત કંરવાર્કરતાંપોતાના અરૂઢ અભિગમનીપ્રતીતિ _ 


ક્રરાવવામાંવધારેરસ છે અનેએપણ શેર અકળ નથઈ 


' જાય અને છતાં એમાં નાવીન્યનાં તત્ત્વોની ચાસણી 
મિશ્રિત થઈ જાય. એ રીતે કદાચ વલીને સંગીતના 


જાણકાર પણ માનવા પડશે. નીચેના શેર જુઓ-_ 
'-૭૭ર/ જી ૫% તેરે જુઝ ઝે 5% ટેજ 
%/7/ કુંઈ છુબ્ઈ ?.6# હાદ છું”. 
ર જ પુ 


ી ૪૪ 5 ૪5/અ ૦/૪/%*ે 
કે 7/ %6' જ રક ગમે 


આકર્ષણને'લીધે એમની પ્રચ્છન્ન જ્ઞ શક્તિઓનો સાગર 
તોફાને ચઢે છે અને મોજાં રૂપી શૈર જેમ જેમ 
સાગરકિનારાને વટાવી જાય છે તેમ તેમ એમાં ઊંડાણ 
અને વ્યાપકતાની પ્રતીતિ થાય છે. એ જ કારણ' છેકે 
વલીનું કવન લાગણીપ્રધાન નહીં પણ ચિંતન] પ્રધાન છે. 

વલીના મૃત્યુના વર્ષ અંગે પણ વિવાદ છે. ફરહંગે 
આસિફિયા પ્રમાણે હિ.સ. ૧૧૦૧ છે, અરસન 
સાહેબના મંતવ્ય પ્રમાણે હિ.સ. ૧૧૫૫ છે. ડૉ. 
અબ્દુલ હક સાહેબે, સુફતી અહસન સાહેબના એક 
કંત્આ પરથી નક્કી કર્યું છે કે વલી હિ.સ. ૧૧૧૯માં 


શરણ પામ્યા. મદની સાહેબ પણ એ જ મતના છે. 
.વલીતે પોતાના કૌટુંબિક કબ્રસ્તાન “નીલી 
ગુંબદ'માં દફન કરવામાં આવ્યા હતાં ત્યાં આજે 
કબ્રસ્તાન નથી. ભાત્ર વલીની કબર હેતી જે-રસ્તાની 
વચ્ચોવચ હતી અને શાહીબાગ અંડરગ્રાઉન્ડ બ્રિજના 
પોલીસ સ્ટેડિયમના માર્ગ પર આવેલી હતી. પરંતુ 
ર]ૌજરાતનું દુભગ્યિ એ છે.કે ૨૦૦૨નાં રમખાણોમાં 


'તેને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવી. આમ, ઉર્દૂના ક 


ગુજરાતીઃકાવિની ગુજરાતમાં જ નિશાની ન રહી! દ 


કવિલોક ટ્રસ્ટનું નવું પ્રકાશન 
ચાર ચતુર્વૃન્દગાન 
અનુવાદ ઃ ધીરુ પરીખ 


આ સદીનાપ્રમુખ અને પ્રંથિતયશ કવિ ટી.એસ. એલિયટના કાવ્ય “કોર ક્વૉર્ટેટ્સ'નો વનેવેલીમાં થયેલો '_ 
' પ્રાસાદિક.અનુવાદ એની સાથે જોડાયેલા “આસ્થાની  અનુભૂતિનું કાવ્ય' એ અભ્યાસલેખ સાથે પ્રકટ થઈ 
ગયો છે. આ કાવ્ય વિષે ફાન્સિસ સ્કાર્ફ લખે છે : "113001 ટ ત્રા'ઉૅ 10 ૯%01ત1 10 810)/0100 ૫1110 15 , 


॥01 છડ] ૫111 લૈટ્ટ[) દાલ 0003911૪ 03 51101 0100૪11 10 પ5 ળટક્રતેટા",તો॥નોા1જ 11056 છમાં 


૪2275. 71 ૩ 11002 પ00€1 51081200 25 ૭૫118 તૈદડમલતદ3 [017 ડાના, 1 તોટો મડ 


લ ૯050181101 01 (10૯ 50011100 [00૯115 19111 (ા1” પણદ%ઝટ્લંલ્વ તાવે પર્ણા00્લે 101" છેલ્ઢપા), 

ભારે કાગળ પર સુઘડ'સુદ્રણ અને ભારે આર્ટ કાર્ડના પૂંઠા સાથે મધ્યવર્તી સિલાઈ વાળા કાઉન કદનાં બોતેર 

ન આ પુસ્તકની કિંમત રૂ.૩૦. કવિલોકના ગ્રાહકને તે માત્ર રૂપિયા ૨૪4-રૂ.૨ (સાદા બુકપોસ્ટથી) 
રવાનગી ખર્ચના મળી રૂ.૨૯માં મળી શકશે. રકમ મનિ ઓર્ડર દ્વારા 





કવિલોક €/0 કુમાર કાર્યાલય લિ, ૧૪૫૪ પુર ચકલા અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ એ સરનામે મોકલી આપો. 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર :૨૦૦૯ [૬ 


દ 


-રસાત્મકમ્‌- 


ન ગોપીગીતી પરાકાષ્ઠા જેમ! યશવંત ત્રિવેદી: 
, છે સખે! 
એક કન્યા પ્રેમગીતના અક્ષરો! હજીગો ની હતી _ ન 
હરિત રહસ્યોનો અપરિચેત. દેશ ભૂગોળના નકશામાં હજી જી શોધતી હતી. ન 
'હજીતો અનામ પુષ્પોની ગંધાંલિપિથી. ભાગ્યને આલેખતી હતી. ક 
હજી તો તારા.સ્પર્શમાં ગ્રીષ્મના તળાવની તૃષા. શીખતી હતી.. 

ન જમુનાજલમાં ન્હાવા માટે નિર્વસ્રતાને કિનારે મૂંકવાની કવિતા શીખતી પ. ડી 
ત્યો તો શબ્દોની ટોચ ઉપર કેટલી બધી પરીકથાઓ તેં આલેખી આપી તારી આંગળીઓથી 
કેટલા યુગાંતરોની પ્રદક્ષિણા કરીને જંપેલાં મારાં પ્રેમગીતોને પાંખો ફૂટી ગઈ! 
હું તારા કયા અજ્ઞાત આનંદના'ઉત્સવ- માટે નિઃશખ્દતાનાજલમાં. 
જલપરી જેમ તરવા।માંડી છું? . 
મારા વક્ષઃસ્થલના ડુંવારા રક્તને કોણ વહી જાય છે પ્રેમગીતો ભણી? 
નદીનાં જલની ગંધ જેવીઃભાષા અને સમુદ્રવસ્્રની નિઃશબ્દતા વચ્ચે 

' તે ઘડીક જોઉં છું શબ્દતાની કન્યાઓ પાંસે, : 


ઘડીક નિઃશબ્દતાની અપ્સરાઓ'પાસે! :. .. 
ને જી સ્તબ્ધ થઈને ઊભી રહી જાઉં છું ગોપીગીતની પર પરાકાષ્ઠા જેમ! 
ક ગણેલુકાવો/ હલક કલ _ ક નક 
જ 9 
ડસ્તરેખાની નદીઓ | આપઘાતકરીકરીને. . . યુગોથી . . 
દલે વ્હેણ . “ .. : અવગતિએગએલા -  ': લાગેલી તરસને 
તે.મારા સુકાતા જતા સપનાના સેંકડો જીવ . . ઠારવાજતાં 
માગ્યા પ્રદેશમાં . - ભટક્યા કરેછે ._ : *, મારાગળામાં 
ખવેપ્રાણ * 'મારીઆંખોનો *: . .., ; સુકાઈરહ્યાંછે _ 
ખેનીરાહેજોતો હું ., . - .. ,-, અરણ્યમાં... .. _. . .., સૈંકડો સરોવરો. 
બંધ મુઠ્ઠી રાખી 
બેસી રહ્યો છું 
શૂન્યતાની ભેખડે... 


. “કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૭ 


'' સેંમોરેની પુરાણકથા સાંભળી છે ત્યારથી../ ૨૪૧૦ /કેવેક?' 
અકૂરજીના રથમાં બેસીને વિદાય લો, .હૈ ત્રિભુવનમનમોહન!, 
તમારાં યુગકાર્યોને પૂરાં કરો, હે સર્વસુંદર! 
એ તો સખીઓની સંગાથે અમસ્તાં આંસુ ઝળૂંબી ગયાં'તાં નેત્રોમાં. 
બાકી શું હું નથી સમજતી તમારા મોર સમા નિષ્કામ પ્રેમને, હેઃ પિચ્છધર!'* 


જ્યારથી મેં મોરની પુરાણકથા 'સાંભળી છે નિષ્કામ વિહ્વલતાની... 

કે મોરમાં દેહની કોઈ કામ્ય અવસ્થા જ નથી ત્યારે વિસ્મધેથી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હ્તી 
મલ્હારની ઉત્કટ ક્ષણે મોરમાં પ્રેમની વિહ્વલતા પૂરે જેમ ધસી આવે છેત સારે” 

એની આંખોમાં અશ્રુજલ છલકાઈ જાય છે! 

“સ ઢેલ આ આંસુને પોતાની ચાંચમાં ગ્રહી લે તો જનની સ્વરૂપ થઈ.જાય' છે. 


બસ! એ ક્ષણે જ વ્રજકુંજમાં કદંબ અને શિરીષેનાં'ફૂલો મહેકી ઊઠચાં હતાં 

દૈયડનાં ગીત અને કોકેલના પંચમ સૂરમાં કામ અને રતિ મોહિત'હતાં '. :“: ક 

બસ! વસંતની એ પરાકાષ્ઠાની ક્ષણે મેં તમારા ત્રિભુવસુંદર નેત્રોમાંથી!* “ 

પ્રેમની વિહ્વલતામાં અશ્ઞુજલને ટપકવાં દીધાં હતાં ' 22 ટે 
મારાં યુગોથી તૃષાતુર મૃગલોચનમાં... ને પૃથ્વીના-ઉત્કાંતિપશે મે ક 
પ્રથમ વાર અનુભવ કર્યો કે તૃષાની નદી વહેવાનું બંધ કરીને ઊતરી ગઈ જ મારી ભીતરમાં 
વ્રજનાં વૃક્ષોને, પુષ્પોને, ભ્રમરો અને પંખીગણને સ્તબ્ધ થઈને જોતી * 

આ નદી હવે પહોંચી ગઈ છે એના અજ્ઞાત શિખર ઉપર - કૃષ્ણથી કૃષ્ણ સુધી: 

ક્યારેક એવું નથી લાગતું કે સ્વપ્નમાં ખૂબ ઊંડે ઊતરી ગયા હો અને પછી ર 

તમારા ઓરડામાં પાછા ફરો ત્યારે તમને કશું જ યાદ ન હોય- 

હંસનાં ટોળાનાં ટપકાં જેમ તમારી સ્મૃતિમાં કરુંક ઘૂમરાતું લાગે, હે સખે! _ 
પણ આકાશતા રસ્તાને તમે ભૂલી ગયા હો... 

પછી હરિતં તૃણોનાં બીડો, વૃક્ષો, હરણાંનાં ટોળાં, ક રમતો પવન 

બધું જ જોયા કરું છું #2“51*. 
_ પણ તારી વાંસળીના વિકલ સૂરથી કે ક 
પ્રાણમા મેન્દાકાંતા છંદ જેવી વેદના જાગી ઊઠે છે!” દી 
હે સ હવે મને વિસ્પૃતિના સમદ્ર સિવાય કશુંયે યાદે નથી, તારી આનંદસમાિમાં! 


“કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસૈચ્બર 5૨૦૦૯૬“ [૮ 


આપ્યું છે મને/ જસફ. *૭૧/ન . , ગંગાસતીને ગઝલ / અથ? : ઝરવ/%. .. 


આમ તો ભરપૂર આપ્યું છે મને, વી બ ..અને ગંગા સતી, ચોંકું હું વીજે ઝબકારે, ' 
દે એ નહિ કહું, શુંય આપ્યું છે મને... ક: . , ઘણું ભળતુંજ  બંધાઈ' ગયું છે અંધારે. 

શ્વાસ જે કેં સુખથી મ્ડે મ્ડેકીરહે .. ન અને ગંગા । સતી, તહેનોતમાં તોફાન સ્વયં, 

એવું તે ક્યાં ફૂલ આપ્યું દ છંમને? :. ' કિનારે હોઉં કે હોઉં પછીથી મઝધારે. , 

એક વાવું બીજું ઊંગાંનીકકો . .. .. “અને ગંગાસતી, યળપળ પરીક્ષા થાય અહીં. 

ક્યાં કશું અતુફૂળ આપ્યું છે મને? .. ખરે, છૂટે કશું, તેને ય મત પણ શણગારે. 

હર પરીક્ષણ હોય છેએક હદ સુધી, .. .._ “અને ગંગા સતી, લાગ્યુ કે સાવ ખાધું પ 


ભાવિ કાં સો આ છે.મને? : -:. . “વધાવી લેવાની વાધતોતે ભનઃનઃ ગણકારે. 
...“ *અતે ગંગાસતી,વિચારવાની પળ ન હતી, 
 પેંગડે પગ મૂકી મરજીપૂછી છે અસવારે, 


શીરાંએ લખાવેલી ગઝલ - 


અશોક? “હ આવ્યાં / જર7 4%: ૬ : 
સ્હામે તીરંજેવું તાગ્યુંછે' .જો તમારા જ ધ્યાનમાં આવ્યાં ર 
લંગર ભારેખમનાખ્યુંછે.. ' સાતમાં આસમોનમાં આવ્યાં, 
અઘરુંપડવાનુંછે તોપણ, ; એમ ઘરમાંથી બહાર નીક. 

' -નિશાણતો ઊચું તાક્યુંછેઈ ““'“ . . [જાણે ખાલી જહાનમાં આવ્યાં, : 
બાદમાં ભેજ્યું રાણોજીએ, ડી .,. હૌય સામે તે હું નિહાળું છું“... 

' કડવું ધખ વહેલું ચાખ્યું છે. , ત્યાંતમે ક્યાં નિશોત્માં આવા. 
થાપણ મોટા મહાજનને ત્યાં, “ _ આંખથી ઊતરી ગયાં ભીતર 

માગું કે તરત જ આપ્યું છે. હ ભીતરેથી, જબાનમાં આવ્યા 

“ ભીરાં કે પ્રભુ ગિરધર ત્તાગર, પ શું ખબર, અહીંથી ક્યાં જવાનું, છે? 





મળવાનું ઘેલું લાગ્યું છે. થાકી હારીસ્મશાનમોં આર્વ્યા.... .....: , 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિ*.'. _ ર 


ગીત / અ/જેક ૨/૬૭ 
નક્કી ગહન મરમઘી, 
પાંપણ વચ્ચે તીર ખૂંપતું એવું નરમ નરમથી, 
'નક્કી ગહન મરમથી. _ 
લીલ વળેલા પથ્થર થઈને 
રઝળ્યા સરવર ઘાટે 
યુગોયુગોથી કોણ અમોને 
ઔષધ માફક વાટે? 


કોણ અમારી પાંસળીઓમાં સળગે ર 


ર નક્કી ગહન મરમથી. 
અંધારાની રગેરગોમાં 
લાગ્યું કશુંક કપટી, 
અજવાળું તો ઈશ્વર દ્વારા 
, વગડાયેલી ચપટી, 
બેઉ વચાળે શેઢા જેવા ઊભા શ્વાસ શરમથી. 
નક્કી ગહન મરમથી. 


ગઝલ / જ/ર૪ ર/છ 

આ ક્ષણોની કામધેનૂ આંગણે ચરતી રહી, 
વૃક્ષની છાયા ખરેલાં પોનમાં ઝરતી રહી. 
આંખનો દરિયો ઘણો ખડકાળ, તોફાની હતો, 
સ્વપ્ન-નૈયા છતાં મંઝધારમાં તરતી રહી. 

શું ખહારોનૈ છલોછલ બાગમાં ગોઠયું નહીં? 
ઘાસનાં ફૂલો મહીં ચૂપચાપ એ ખરતી રંહી. 
અશ્રુને મૃગજળ કહો, કે છીપનાં મોતી કહો, 


આંખ જ્યાં વરસી પડી ત્યો આંગ તો ઠરતી રહી. 


લ્યો! ગણી કાઢ્યા સિતારા જેટલા છે આભમાં, 
તોય બાકી રાતની રેતી હજી સરતી રહી. 


કવિલોક”: ગવેમ્બરડિસેમ્બર :૨૦૦૬ [૧૦ 


સોફા/ ₹/ઇ ૪% ઇટેક જન 
ત્રણત્રણ પેઢીથી . 
તેણે સાચવ્યો છે વટ. 


બાપુજી જ્યાં બેસતો એ ભાગ 

હજુએ કોઈ અજ્ઞાન પ્રાર્થનામાં .. કો 
રતલાગેછે, ' 1 
હું જયાં બેસું છું 

ત્યાંથી બારી બહારનાં વૃક્ષોને ' 

એ જોઈ રહે આકાશની જેમ.' 


દીકરીની ઊછળકૂદથી ઉત્સાહિત થઈ 

ક્યારેક તે મરકે છે 

અને ઘણી વાર હચમચી જાય છે 

પ્રેમથી. 

ઘરના બધા સભ્યોથી જ્યારે 

તે ભરેલો હોય છે 

ત્યારે ઘણી વાર તે 

છૂક છુક ગાડી હોય તેવું લાગે છે. 

બધાંની વાતોમાં સતત એ પ્રવાસ કરતો રહે છે. 
એકવાર બાએ ભરતભરેલું કુશન. મરકલું 

ત્યારે થનગની ઊઠ્યો હતો. . 

તે રોફ આજેય તેને ખપ લાગે છે., 

ટી,વી.ની જાહેરાતો અને બહાર-અંદરના શ શોરબકો 
કંટાળી, 


ઘણી વાર તેની નીચે બેઠેલી મી લિલાડીને ક કરે ે છે. 


ગયો છે / ર/%% ૪ટેળ 


તું ખોવાઈ ગયો છે 

તેનો આધાર . , ક 
પાંખનો ફફડાટ સાંભળી શકે છે” કે નહીં, મ 
તેની પર છે. _ . ર 


તેં રોપેલો છોડ 
પ્રકાશ પી પીને વૃક્ષ બને * 
અને પહેલી વોર કોઈ પંખી તેની પર માંળો બાંધે 
ત્યારે જ તારામાં ખીલી ઊઠશે. " 
ના વિલાય તેવી વસંત. 


અઘવાતું . 
ધૂળ થઈ છવાઈ જાય પાંદડાં પર 
પવનઃબની લૂછ તેના અંગ-અંગ . 
ભરવૈશાખે ગરમાળાનાં ફૂલની જેમ ' 
સોનું થઈ વેરાઈ જાય ચોતરફ : 


આ બધુંય પ 
તું ચાલે છે કે સ્થિર રહે છે 
તેનીપરનિર્ભર છે. * 
સમજી લે 

વૃક્ષનો છાંયોજ . 
મસમોટી આંધીનો સાચો સામનો કરે છે, 
તેનો ઘેરાવો નહીં. 

માત્ર, બસ, ી 
આંબી જા તારા પડછાયાને 
અને કહી દે, 

તું જાગી ગયો છે . . 

કે ખોવાઈ ગયો છે. 

તું પછી હોઈશ . 
વૃક્ષ-ટોચની ફૂંપળમાં 
અનેઃતારામાં ફણગી ઊઠશે - . 
આખેઆખું વન.. ' 


માટુંજ નામ/ ર/%ે્ ૪ટે# 


બારી ખોલવા હાથ લંબાવું _ 
અને આખેઆખું આકાશ _ 
બાળક થઈને વળગે. 

પગ બારણા તરફ વળે 
અને પૃથ્વી પાથરે 

જાણે ખૉળો, 

પંખી પીછું થઈ 

મનમાં સરવા માંડે, 
ઝાડપાન 

ઊગી ઊઠે અંગેઅંગ. 
બંધિયાર શ્વાસમાં 


“ લીલો ઉજાસ ફેલાઈ જાય. 


ત્યાં ઓચિંતું 

કોઈક બારણું ખટખટાવે 
જાણે પાણીમાં પડ્યો પથરો. 
ખોવાઈ ગયેલો ચહેરો 

બધું એક વાર બની જાય 
એનો એ નકશો. 

પણ હાડમાં અંકૂરાતું રહે 
અજવાળાનું કુંડાળું. 

સાંજ પડે 
બારી બંધ-કરવા હાથ લંબાવું, 
ત્યારે વળગેલું રહે 


: * શાત્રશાંત એકાંત. . 


રાત આખી અજાણ્યાં સ્વપ્નોનું મેદાન બની જાય, 
તેની ઉપર ઝળહળે અગણિત લાલલીલા તારા. 
અને એકાદ ખરતા તારા પર બેસી : 

પ્ડોચું મારા સુધી. ી 


- અને વિનવું, વધુ એક વાર, 


મારું જ નામ ભૂલી જવા. - 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ; ૨૦૦૬ [૧૧ 


પાપા પંગલી, જન જજલ? 


(₹ જેકુ#૦?૨૬૧/ ૪૭ છુ છું ૪હ).. 
ચિલ્ડન હૉસ્પિટલથી વિદાય લઈને 

ઘેર આવેલા નવજાતને પારણામાં જોઉ છું. 
યોગીની જેમ ધ્યાનસ્થ . 

આંખો ખૂલે છે ને મીચાય છે. 

એની ભીતર એને રહેવું કેમ ગમતું હશે , . 
તે હું આજે સમજી શકું છું. , . 
પોતાની ભીતરનું સત્યમ્‌, શીવમ્‌ , સુંદરમ, _ 
વૃદ્ધાવસ્થાએ ખૂલે છે એ અનુભવ - 

મતે શિશુ બનવા પ્રેરે છે. હુ 

એની ટગર ટગર ફરતી આંખો 

સ્થિર થશે એ પહેલાં 

એની ભીતર કેટલું બધું થશે! 

એના રડવાનો અવાજ 

એને જે થાય છે એનો અણસાર છે. 
એજેટલીવારરડેછે ' 

તેટલી વાર એને કશું ને કશું થાય છે 

એ અણસારો ઝીલી શકીએ. ી ી 
ભૂખ, ઊંઘ, ઉત્સર્જન, અવરોધ, વરાધ વગેરે. ન 
એને રડાવતાં હશે. 

એ પ્રત્યે સજાગ રહ્યાં હશે ી 

એ લોકો જ પોતાની ભીતર ભરેલું પૌમ્યાં હ હશે. 
ચિકિત્સકની સારવાર લેતાં જ 


પ્રશ્નનો ઉત્તર સરખી રીતે આપવાં છતાં ક 


ભીતરનું ઘણું એજાણ્યું રહી જાયછે. 

ઊંઘ કેવી રીતે ઓંવે છે, ભૂખ કેવી રીતે લાગે ગે છે 
એ જાણવાની વૃત્તિ ત વૃદ્ધાવસ્થોએ' થવી, ' મ 
એ ખરેખર અભ્યુદય છે. પ 
જૂદા જુદા સ્વાદના પાયા પરે રચાયેલા “-' 
ઇચ્છાની ભૂતાવળોનાં ખંડેરો શિશુને હોતાં નથી; 


કવિલોક .:નવેમ્બર-ડિસેમ્બર :૨૦૦૪ [૧૪૨ 


પણ એ જેમ જેમ મોટો થતો જશે 
તેમ તેમ એ વળગાડ પણ વધતો. જશે; . 
છતાં એ મોટો થોય છે તેમ કેવી રીતે વધતો જાય કૈ 
તે સમજવાની ઉંમર જેને આવે છે-તે જ જાણે છે, 
આજે હું સમજવા યથું છું, ક 
હું.તો માત્ર ખાઉ છું તો પછી કોણ મને વૃ વૃદ્ધક કરે ૨% 
હું જન્મ્યો હંતો ત્યારે અને આજે છું. _ ર 
જે બે દૈહિક સ્વરૂપ વચ્ચે જે અંતર છે. 
તે કેમ યાદ આવ્યું નહીં હોય 
તે જાણવા મથું છું ત્યારે સાચા જીવનને અનુભવું હ 
સ્થિર થતી તેની આંખો ી 
વિવિધ આકારોને રેહસ્યમય રીતે નીરખે છે, 
એની આંખોમાં આંખો પરોવાય છે” રી 
ત્યારે એ મરક મરક હસે છે. ' ] 
મરક મરક હસતાં હસતાં [ખિર્લાખલ હસે ની 
ત્યારે સરવા થતાએના કાન 
અવાજનો અઠાસાર આપે છે. 
એનું ખિલખિલ હસવું 
એનામાં પાંગરતા અવાજનો સંકેત છે, 
મોટો થવાનો સંકેત છે; 
આમ જ હું મોટો- વૃદ્ધ - થયો હોઈશ,” 
વૃક્ષની જેમ જ “ 


* મને ડાળાં-પાંદડાં-છાંયો-ફળ જન્મ્યાં. છે. 


એ કેટલીય વાર ખર્યા હશે, દિ 
ફરી પાછાં કેટલીય વાર ઊગ્યાં હશે." કડ 
આજે લીલા હૂઠા જેવો હું- ઝટ 
મને ભીતર પ્રવેશવા પ્રેરે છે. 

તેને પારખવા મથે છે. ક 
એના તાગનું તપ શિશુજીવનને ધહાવિદયા ગણે છે. 
એટલે જુ શિશુસહજ થવા મથું છૂં, પણ.. 


મારાં ખરીદેલાં રમકડાં મને જ વાગે છે. 
મારી સંગ્રહખોરી મને જેટલી નંડી છે, 
એટલી જ અન્યને પોતાની સંગ્રહખોરી નડતી હશે- 
છતાં ઉંમર પ્રમાણે ખરીદેલાં રમકડાંનો મોહ 
મને સૂરદાસ બતાવે .. 

તે પહેલાં શિશું દ્વારા ચેત્યો છું. 

રમકડાંનો મોહ-અને રમકડાંથી છૂટકારો 

એ બે વંચ્ચે જે જળકંમળવત્‌ છે, 

તેનો આધાર પણ ભીતર જ છે; 

છતાં ઊંઘની જેમ એ કવી રીતે ઝીલી શકાય, 
એમાં વ્યતીત થતો જતો હું 

હવે ઊંઘમાં દોડતો નથી," ” 

પણ ધીમા પગે પા પા પંગલી ભરું છું. 

(€/ રફર ૪4 

બીડીપીતાંપીતાં . 

ઘરની બારી કને બાળક રમાડે એમ રમું છું, 
બીડીનો ધુમાડો યકડવા જતું બાળક 

ધુમાડો વિખેરાય છે ત્યારે ઘડીક થંભે છે, 
અને પછી એનું મત કિકિયારી કરે છે. 


એવી જ કિકિયારી બારીબ્હાર કૂતરાને જોઈને કરે છે. 


એ જ સમયે 

બાળકને આંટાની સહેલ ખવડાવવા યી 
એક પપ્પા સ્કૂટરની લટારથી દશ્યને કાપે છે, 
પણ બાળકને રુંવે રૂંવે કિકિયારી જ કિકિયારી. 
બારી બ્હાર રમતાં બાળકો- 

તેને જોઈને પણ બાળક કિકિયારી ડરે છે. 

બે બાળક બારી કને દોડી આવે છે, 

બે ઘડી કિકિયારી અને ખિલખિલાટ- 

ફરી પાછાં બાળકો રમતમાં લીત, 

એને જોઈ 

ઘરનું બાળક કિકિયારીથી માર્ગ ભરી દે છે. 
મને એ વિસ્મયની વાવણી ખીલવે છે ખરી, 


પણ સોસાયટીના નાકે 

વૃદ્ધો વચ્ચે બેઠેલા મને “ 

મારી જ જેમ કોઈ પપ્પા 

પોતાના બાળકને ચૉટલેટ આપતા દેખાય હ. 

કોઈ મમ્થી બિસ્કીટ આપતી દેખાય છે. 

બાળકની જીદ અને મોટેરાઓની રાહત્ત : 

એ બે વચ્ચે.કેવું અને કેટલું અંતર છે ન 

તે હું વૃદ્ધાવસ્થાના આરેથી શોધું છું. 

જીયાણાના ઝૂલણામાં, પ 

ફોઈ-માસીની ગોદમાં જીજ્ઞાસાનું વાવેતર શોધું છું. 

પણ સદરાનાં આવરણોથી 

ગૂંગળાતી ઈન્દ્રિયો ભાંખોડિયાં ભરવા મથે છે, 

બાળઉછેરની જીજ્ઞાસાનું વાવેતર 

અતે નીંદામણની મોસમ અરસપરસ જોડાયેલી છે; 

છતાં હું- 

બીડીની લત શ્વાસ હણે છે 

તે ચિંતામાં ગૂંચવાતો રહ્યો છું, 

ને બાળક રમાડે તે રીતે રમતો રહ્યો છું. 

જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો ગાળો ઓછો થતો જાય છે, 

છતાં જન્મસમયે જે પ્રવેશે છે, 

માના ગર્ભમાં જે પાંગરે છે, 

અને મૃત્યુસમયે જે અલવિદા કરે છે, 

એને શોધવાની જીજ્ઞાસા સતેજ થતી રહી છે. 

આજ લગી 

આડેધડ વાવ્યું, આડેધડ નીંધું આડેધડ લહ્યું, -, 

આડેધડ હળ્યાંમળ્યાં આડેધડ ખાધું, ર 

આડેધડ છૂટાં પડ્યાં, આડેધડ જીવ્યે ગયાં- - 

એ ભાન વૃદ્ધ કરી શકે છે, 

પણ મેં મારાં માબાપની જેમ જ બાળકો પેદાં કરેલાં છે, 
ઉત્સર્ગ વધારેલો છે. 

માબાધનો વારસો જાળવ્યાનો વટ વાવ્યા કરેલો છે. 

વારસાગત કાગવાસ ક્યે જાઉં છું, 


કવિલોક: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર: ૨૦૦૬ ૧૨ _ 


-ભાદરવાનું શ્રાદ્ધ ઊજવ્યે જાઉં છું? “ કડ 2% ૧ 


કોઈ ખેડૂતો તમાકુનું તેલ કાઢતાં શીખે,“ 
ઘોંઘાટિયાં વાહનોની હડફેટો' ક ધ દે 
પશુવાદનોનોડંચકારા વંવરાવે *” ' “'” “1” 
માટી અને લાકડામાં રમકડાંનો'યુગ 'લવરાંવે,' 

એવી પ્રતીક્ષા ધરઓંગણે શ્રોસ લેઈ રહી છે.” 
વારસાના વેલાઓ માટે' થોરિયાની'વ વાડ ડ બચશે, કે કમ 
એપ્રશ્ન હજીય ચૂપચોપ જીવે છે. * 
મૃત્યુસમયે જે અલવિદા કરી જશે" 
એને મરતો પહેલા સોક્ષાત કરી શકાશે મ 
એ ચિંતા પ્રત્યેક પળે માસમાં ઉત્તર શોધે' છે 
અને હું બાળકે રમાડે તે રીતે રશ્યે જાઉ છું , 


7 મર 





2" દ! અ ન ક કઃ 


સાજે સાંજે/ £8/ જ 2, 
સાંજે સાંજે ચાલવા નીકળું છું..:.:.. ;: ।... 
કિંતુ કયાંય જવાતું.નથી. નિ ક- ૧% ૯૬૪ 
“હગ ભરું'છું : ર, ૧% ન “4 3-5 
ને ગળે હ, '.ડ £૦3* ડ./ 
ટિંગાઈ જાય છે આડિયું; .. કિ મે %,ઃ 
લીલો ચારો ચરેવા- છૂટેલીઃગા ગાય '':*.*. ૯ 
રખેને ચરિયાણ છોડી?- *'-”-: સ પડ 
ક્યાંક દૂર ચાલી જાય! પપ) ૨8 
પછીકરુું “ 
ઘરઆંગણેપ્રવેશુંછું' 
આડિયું અટવાતું રહેછે. ન ક 
ગે વચાળે. બ ી 
છ બકા તે 
આમ તો બધુંય હોધ છે હેમખેમ” માડ 
તોય, પ ક 
કયાંય જવાતું નથી, એમે કમ? 








ક 
5-8 


રડ વે 
અ કહ 


કંવિલોકઃ: હાય :૨૦૦૬-૧૪ 


“ ઈ“ જે 





દ કી 


! એઇ ક કજ જાર. 


' આવી હમે 
સાવ અચાનક 
આંખો સામે” 


રો ' કોજેળકાળા' શિન 


ધોળા ફગ્ગ વેશે 
.., તવલેય વલય .... 
' શ્યામધવલ મજ 
અવશકંપન *. -.. 
. રોમરોમ,,, . -. 
ન 
ક્વિકલ્પિત 
_ પોઢાડે પ્રાણને જે પળમાં ન 
દ! પ્રશતિમાં જુન 
 ઝખ્યું ક્ષણેક્ષણ 
..તોથ ઈ પે 
“અવશકપન. 
' હમસે 2” શી 


કક શનેઃ શનૈઃ. 


કઇ ચંદ્રની અપપ્ાની 9 કળા જેમ. હડ 
** ત્તોડે એએક એક દલ, .. 
અસ્તિત્વનો એકં એક કોશ: પી 
: . :.કષેણે ક્ષણે બટકાતો હોશ * . 
' “રસાડે[હથેળીએ પલપલ.:* જ 
5#સરેવાળે« (:. 22. “4 7 
“હું'તમે “તે'-તેઓ  - -' * 
જલ-થલ મક 
' સઘળું " એકાકાર અદલ; - 


માટેન મ 
“/.*. 


હ રૂ; # ચારધામ હીમાલય યાત્રા સંદર્ભે ગઝલગુચ્છ / ૩%૬૦.6%/5૪/% «_ 





ન (૧) સૂ (ર) ર ર. વઃ 
જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ખસવાનું રા) 5 તારો સુધી પંછોચી અજબ'મૌને થઈ ગંયા:2*₹: 
અન્ય કાજે જાતને ઘસવાનું રાખ. . _ ઊકલી ગયાઃસવાલ'સફળ-મૌનઃથઈ ગયાં. ..''. 
આભનેધણંઓશશે લેવો ગને, % તું આટલી ઊંચાઈ ઉપર એકલો ભલે, '* :”?*” 
એવું કોઈ ઘર ચણી વંસવાનું રાખ. . * દષ્ટિ બહુ વિશાળ અફરંઃસૌનથંઈ ગયાં.' 7: : 
મન ભલે'સોને મઢેલી દ્વારિકા, ' અમને વહાલી.ભીડ'એ તમને ત્વચાં સહજે 
મત, કસોટી પ પથ્થરે  કસવાનું રાખ. સંવેદના સમાવી સંજલ મૌન થઈ ગયાં. ::. : :- 
સામેવાળા રાંજી-રાજી થઈ જશે, વનરાજી, વહેતા પહાડં,ગગમાં સરે જતાં, * 
જાણી જોઈ : ક્યાંક. ,તો ફસવાનું રાખ, રસ્તાને નમણે.ઢોળ,ઃસજન મૌન થઈ ગંયાં; *-* 
પહાડ જેવ?પહોાડ ઓળંગી જઈશ, શબ્દો ધેવામણાં અતિ અર્થોસરી પડ્યા; “ 
સૌની સાથે મુક્તઃમન હસવાનું રાખ: લખવું ર્યું છતાંય સહજ મૌન થઈ ગયાં. 

ક સડ ક ક કન ઠં 

જુજ) ૦-૬૩ જ) 
પહાડો પરથી ઝરેણા જેમ રસ્તાઓ” સરે છે, જેટલાં ભયથી પરિચિત એટલી શ્રદ્ધા બળી, ' “ * 
નજર લીલી બની ચોફેર વિસ્કારિત ફરે છે. કાંકરીચાળા વગર ક્યાં ફૂટવાની છે મટુકી? ' ' 
ઊંચા વૃક્ષો ઉપરથી પેક્ષી ેડંકાનું ઝરે છે; લીલવરણી, ખળખળત્તી, યા બંરફંની ઓઢે ચાંદર, 
સુનહરી ચાંચનાંઃગીતો સનાતન વિસ્તરે છે. રૂપઘેલી છે પહાડી, અન્ય રૂપો નાખ થૂંકી. 
અહીંનાં લોક જૉણે દેવદૂતો હરંતા'ફરતોંઇ . પહાડ જેવા પહાડ રસ્તો આપતા રહે. છેં નદીને, 
સ્વજન ભૂલી જલાયે'એમ મન સૌનાં હરે છે. ઝાડ જેવા ઝાડ જુએ દશ્ય મનહર સંહેજ ઝૂકી... 
અલસ આ ખીણે, પર્વત," ખેતરો; "પગથી, પ્રવાસી, વાંકીચૂંકી કેડીઓ, રસ્તા યે ચઢ-ઊતર કરે, છે,.*.”.* 
શળે જ્યાં એકબીજાંષે તરત” પૃચ્છા* 'કરે'છે. ક્યાંક ઝડપી, ક્યાંક ચાલે જાળવીને પગલું પ 
અજબ છે શિવેગુંફા'આટલી ઊંચાઈ 'ઉપર બાથમાં લેવા પ્રવાસી આભ પણઃઝૂકી જતું ત્યાં -' ૨ 
પરમ પરિવારે સાથે મુક્ત-મનેડું'ઊછરેછે. વીજળીના સ્વાંગમાં આ કોણ બોલે છે તડૂકી?: . : 


ન 

-2/ ર 
ન્ટ હ નિ 
ન્ટ 


કવિલોક.: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર.:.૨૦૦૬ [૧૫૩ 


માણસ હશે! / '૪%5૪ કન્‍ે૬ર જટ “* ::“અદશ્ય/ ગૂટુન્ટ ૪૪ 


બંધ દ્વારે કોણ આવી સાદ દે, માણસ હશે, '“. એક 
પ્રાસકો.પી આગવો અવસાદ દે,.માણસ હશે! ી જ “સ 
ક્યાંક ઝાકમઝોળ જોતાં આંખ એની સળવળે,” કક *. 
જાતને ડંખ્યા પછી-ફરિયાદ છે,:માણસ હશે!' : [ નૈએમ અનેક... 
કેટલો ખામોશ હૈયે જાતને-ધરબી ગયો, ** ન ન ન 
ચૂપકીદી નોંતરીને દાદ દે, માણસ હશે! * - *. ી રે સો 
કેટલાં રણ પી જવા એ આપથી વેરાન છે; ' : ગર 
ઝાંઝવાંને કાં અકારણ શાપ દે, માસ હશે! .. _ એકૉતરે 
નાચતાં ને ઊંઘતાં કેં ધારણાઓ ફેરવે, *: ' નષ,.. ' 
કેક અચરજ પામવાને જાન દે માણસ હરો! “ ઇ#ખેપછીતો' * * 
પાતળી રેખા સલામત બારણે આંકી ગયો ' . “શુન્ય: ? ““:-.”” 
તોય ભૂલી ભૂંસતો એ આણ દે, માણસ હશે! પણ અદશ્ય! 
ટક...ટક..! / મૂકુન્દ રખ 
મન્વંતરથી મ 
ગોખ વચાળે સ્મરણનો પ્રવાસી છું/ ર %ઈ . 
કાળચક્રમાં ડડ વાણીમાં શબ્દનો પ્રવાસી છું, 
સતત સરકતા કાંટે , ... . . એકલો ખુદ તણો પ્રવાસી છુંઃ. ... 
હોવાના અચરજનું પંખી. . “ [? સર્વથા ખુશી તણો ઉજાસ 
ઊડતું આવી થેસેરોજઝ ...; . સૂર્યશા સમયનો પ્રવાસી છું... 
કે પ જી પ વાદળો ઉપર બેસી નીકળું, - 
ઝંખે રી કક રિ હી સપ્નરંગી:મનનો પ્રવાસી છું.. .. .. ' 
બિચારું” કડ પ, હ ક. ક , કાચી:માટી તણું માટલું લઈ. . ' -*' 
ભોળુંભટાક “ “.: “: હું.લીલાની નદીનો પ્રવાસી છું. - 
એનાકર્ણેઆંદોલાતા ““ “ સામને મૃગજળો મળે મને, ' 
ધ્વનિએક્નાએકજ' -* -. ' “૪ રિક્તતાથી રથતો પ્રવાસી છું.ઃ ;. 
ટકે. જ “જ હ અ. સૉજનાં તિમિરનો પ્રકાશ છું 

ઓ ક 
ટક...ટક્ર...! આમ હું સ્મરણનો પ્રવાસી છું. 


કવિલોક : નવેશ્બર-ડિસેમ્બર ૨૦૦૯૬ [૧૯ 


ન્ન 


પંડના પાતાળે / ટેેન્ટ્ર દજે 

પંડના તે પાતાળે પોટેલી પરી હું તો 
શીદને ચડે છે તને ઝેર? ' 

આયખું ના પામી હું ઊગી ના ભોર હજી 


વાળવા બેઠી છું ક્યું વેર? -પંડના૦ 


ગુન્હો તું તું આચરવા આજે તૈયાર જેની 
, ..કાંસી તઘી કે નથી કેદ, . _ 
બાળકતો ઈશ્વરનું દીધું વરદાન એર્મા ર 
*  કુંવરનેડુંવરીનો ભેદ! 
. વાંઝણીનું લેણું હું ડું ભાંગીશ રે રે ્રાવડી! 


 વરતાવે કેમ-કાળો કેર? -પંડના૦ 


કાળજાનો કટકો જે કીધો'તો કવિઓએ. " 

“અડ માનુંહુંઆજહવેફોક, 

જનનીની જોડ નહીં મળશો - કહીને એમ 
ગાંડું ઘયું'તું બધું લોક! 

“જાકારો' દીધો તો સાત સાત ભવમાં યે 
ડોકાવું નહીં તારે ઘેર... -પંડના૦ 


તડપ દોડી હતી/ફે૪૪૪૪/ “જન/%” 

હંઘેળીમાં સરોવર થાપનું આપ્યું . 

મને તેં જીવવાનું કાચનું આપ્યું 
કરુંતોશુંકરું ડુંહુંબંધ જોવાનું, 

સમયને સ્વપ્ન પાંછું કાલનું આપ્યું. 

વ્યથા, અકવા, સવાલો ક્યાં કદી છૂટ્યાં, 

હેજી પણ મૌન ક્યારે આપનું આપ્યું? . 

કહોત્તો કા ફરી ડોલી શકું દ્વારે 

હૃદયને સ્હેજ રણઝણ નામનું આપ્યું. ' - 

તડય દોડીહતી “મીનાશ' રણ વચ્ચે, : 

છતાં તે કેમ કારણ પ્યાસનું આપ્યું? . 


ઊછળે લખોટી / ૬% ઇટેજ 
કોડીના બે-ચાર દાવમાં ઊછળે આમ લખોટી 
ખબર નથી કે જીવતરની ચોપાટ કેટલી મોર્ટી 
- જરા મૂછનો દોરો ફૂટે અને જીભમાં સીટી. - 
મનની દીવાલોમાં ખોડે રંગબેરંગી ખીટી; 
અંદરઘી ઉછાળા મારે કંચનવર્ણી ગોટી .. : . 
કૌડીના બે-ચાર.દાવમાં ઊછળે આમ લખોટી. 
સમજણનાં બે-ચાર કણગલાં માંડમાંડ જયાં કળે 
અરધી પડધી ઉમ્ર ઊંડી ખાડીમાં જઈ ઢોળે 
બેઉ હાથમાં રહી ગઈ છે ખાલે ખાલી લૉટી 
કોડીના બે-ચાર દાવમાં ઊછળે આમ લખોટી: 


સંકેતો / /%% જટ 
સંકેત્રો સાંપડે આગોતરા રે; 
આવે આવે સોનલદેને આઘેરી વાટના તોતરા રે. 
ખખડે છે ડેલી ને વંચાતી રો એ 
અણજાણ્યા ઉંબરાની ઠેસ; 
બારણાની ખઆડશમાં દેખતો સ્રારપાર * 


પીળચટ્ટો રેશમિયો ખેસ. . 
સોળ સામટાં ચોમાસાંના ભીનેરાં ભાન અડે સૉસરાં રે; 
સંકેતો સાંપડે આગોતરા રે. 
દૂરદૂરના દેશના વાયરાઓ લાવતા 
.. રાતાચટ્ક કૈ ઉજાગરા, * 
_ ખેરવતા રોજ કોણ દાદાના ગઢ ટેરાં 
 પળેપળે સોનેરી કાંગરા? 


સ્મરણોની મેડી વિખેરી, સોનલ કેમ ભરતી ઇ ઇસ્કુ દીતરા ટે? 
“સંકેતો સાંપડે આગોતરારે. ી 


ડરિલોક : નજેમ્બર-ડિસેચ્બર : ૨૦૦૬ ક 





૬, 5:1૬ પ1 છ દ 
પ પણ કરમનું. ફળ છો. 


એ સ્વંયમ્‌ રાજાહતાં;'એ'પણ. કરમંનું [ફળ હશે, 
આજતીઃઆવી-દેશા; એ'પણકરમસું કળઃહશે: 
સૌ કહે એની કંથા એ પણ કરમનું [ફળ હૈશે* ' 
અન્યને.મૂંગી'વ્યથા,'એ પણ-કરમનું-ફળ હશે. 
' ના મળે એ શોધતા, એ પણ કરમનું ફળ'હશે;“ 


કોઈ પામે હર જંગા એ પણ કરમનું ફળ હશે! . 


આંગણે આંવી રહેઃઊભું અચાનક કોઈને” 5*' 


કોઈબસ લાગે જવા, એ'પણ કરમનું'ફળઃહશે, 


આ કરમથી છૂટવા ફાંફાં ભલે મારો શસુધીર', 
ને મળે કર્મો નવાં, એ પણ કરમનું ફળ હશે! 


સાધ 
એક સાંધુ ત્યાં તેર તૂટે છે, પા 
અવળી દીઠી આખી અખિલાઈ'. $* 


હોવાપણું પણ.ગયું અટવાઈ... 


પળપળ વધતી અંદર અધિરાઈ.... 2" 


, લબડકતબ જન્મો ખૂટે છે સાધો! 

. વણકર નહિ,તોયે વણતો રહેતો - 
] વસ્તર જુઓકે રંગરંગીલા- ,” ક, 
ધોરી મારગ સૌ પડતાં મેલી 


* _ .,...પાડવા જીવતરમાં નવતર એ ની 
'પેટ દુઃખે ને શિર ફૂટે છે, સોધો! 
એક.સાંધુ ત્યાં તેર તૂટે છે સાધો!” 


'કવિલોક” ઇગવેચ્બર-ડિસેશ્બર ઃ રદ ૧૧૮ 


ર ક શાર ાર કોલ, સુર ક 


પંખી અનેઝૉડ 


સવળી છે બસ એક કોઉ ખી સાથે ઝાડ રહું કે ટહુકી 


“ પનો સ્હે સ્હેજ' ટ્‌ પડ્યો! 
તને આંબવામાં, 'પંનો સ્હેજ જો પેશ” ક 

- ફવને પામવામોં પનો” સ્હેજે. ટૂંકો પડ્યો. 
કળણ જેમ ખપી ગયો [ડું જેગતિથી વેચે. ન 
ઉપર ઊઠવૉમાં પનો સહેજ ટૂંકો પડ્યો. * 
અને ઝોકું આવી ગયું પાછલી ખેટથડી, નિ 
ખરું જાગવામાં પનો સ્હેજ. ટૂંકો, પડ્યો!, : 
ગઝલ માંડ ઉતારી છે. મે કોરે કાગળે, 

ુ ગઝલ' જીવવામાં પતો. સ્હેજ ટૂંકો પડ્યો,,,. 
અમે બસ પહોંચી, શક્યા આંખ, સુધી સુધીર ન 
હૃદય,લગ જવામાં. પનો સહેજ હૂંડો,પડચો! . 


વુ 7 
નિ દદ 12 (5) ને 
ઝી હો કક 





ક કપ્ગ્ઝ મૃ 
(82.7 /# 7 #.'ન્‍#' 


ફે રજ 
પ કન રસ્ટ 
માજ 2 *:- 


“ ટંહુકવાની આ ધર્ન્ય કણોને. બસ માણે ક શૈર્ન ડી. 
ટહુકે ટહુકે ફૂટે. કુંપળ ફી કૂણી” 
* [ફળ-ફૂલ દઈ સૌને કરતું રહેતું ત્રણી 

“.'સમભાવે ઊજૃવી' છે એણે'હરેક મોસેમ' લીલીસૂકી! 
“પંખી સાથે ઝાડ રહાં કે' ટહુકી.” ક 
બે હાથે ઝીલી ઊભું. પંખીમો' ધોળો, ર 








' “ વગર ભણ્યે કરું સંબંધોનો. સરવૉળો! ” 
ક .€"9 “જીવનભર સૌઉપર'ઢોળે વાકુએ એઢળક ળકડરી મડ! 


“પંખી સાથે ઝાડ રહ્યું કે.ટહુકી. ** 


ગીત / ચ/નેક ૪/૬૭ 
અમે તો સુક્કુ તળાવ તળિયું, તમે શોભતું ફળિયું?. .. 
તમે મહેલની એક-અગાસી અમે તો ખાલી: કનું... 


'તમે ખીલેલી ફૂટ ફૂલ-પાંદડી ._ 
રુ તમે તો ઝરણાં ખળખળ, 
અમે એક બાવળનું હઠું.. 








અસ્તિત્વે અતંતગણું /, જજ ૪:૨/ “9%૦/રે” 
ન ફેલાવી ફોરમ -- 
.- આપણે ફહ ફલ સમા.ઢળી જઈએ તો? 


હ, રેસ સમી. સાંજે ., 
અ. . , ભાદરકાંઠેથી ગાતાં આવતાં 


મી | ભાવ-વિભોરે . 
ર ન ભળી જઈએ. તો? . 


તમે આંખનું કોમળ કાજળ આ આંખ _ઝળઝળિયું , પાતર કાળે પરોઢને' પલકારે , 


ભાઈ! ! ઓપણું ધોર્યુક કાયમ બધુંય ક્યાથી થાય-. . 
ગુલોમ માણસ-જાત આખરે સમય તણી કહેવાયા 
ઝાંખા એની પાસે ડ્હ ડહાપણ, , ચતુરાઈ ને જ્ઞાન 

.- સમય-સમયતે માંન! ' ..: 














તમે મહેલની એક અગાસી એથે તો ખાલી ખળિયું. ' . ,_ કલકંરવતાં પંખીને 
તમે ઘૂમતા.ગગન વચાળે ' . પુ ક “નીરખી નીરખી . 
અજવાળાંઓ ઘેરી.” . પે તા કંલરધે થૈ જઈએ વૌ? 
અમે તો છાના-છપના ફરીએ 'ગેખળખળ વહેત 
અંધારાઓ પહેરી, સાતવડાના ઝરણા સંગાથે 
'તથે સનાતન સુંદર પુસ્તક અમે તો બસ કાગળિયું બૌદ્ધ ગુફાના ગુંજરતા 
તમે મહલની એક અગાસી અમે તો ખાલી નળિયું. '- જપના આંદોલયંમાં3ઃ* « . . $:-૦? 
: ઓતપ્રોતથઈ મટી ક તો?,. ધ 
મ તો હરિયાળી. આ ધરતી, ન 
સમયને માન ટ ટટ રે છ જ પ તદ. સીર: હેરી 
સમય-સમયને માનઃ .. . _ પડે કફ ક 
પળપ્ડેલાંનોઃ વિશ્વલિજેતા,: (પળભરમાં અંજાન! રુ ક 
શથી પડેને વર્ષોનાં વર્ષો ને વર્ષો ,.-..*”. 2: -; 
આજ નફો'તો' કાલેઃ પાઇ, ખમજ તય ખટ અતત કાળના હર્ષ્ઉલ્લાસોનાં .., ઉ ;: ૯% 
જીવન'જાણે'સાગર : પળમૉં'ભરતી, પળમાં ઓટ... થે પરમાણું: ક) 
' થાય સૂર્યનો ચ્હેરો પણે હયો; ગ્રહણ આવતાં મ્લાન! રહીએ સકળ કાળઃ ન ઈ ૪ૂડીડ 
' સંમય-સમયને ! માંન..- 


અસ્તિત્વે અનંતગણું:) 2. 





હે લોક: નતેમ્બરનડિસેમ્બર ર 


દ. 


' : ગંઝલ/ દ૪/કકે જટ“: 

ઝૂલતા લૃક્ષને' નિષ્પલક આંખથી પી અને ઝૂમેવામાં મજા છે. ુ 
*_આંભહો,પાંખ હો, ઊડવા આશ હો,તો ય હો પિંજરું એ સજા છે.” 

શબ્દ હો ચૂપ ને હોઠંપર હાસ્ય હો, પાંપણો આંસુથી હો ઝમેલી,_ રા 
''દશ્ય'આ જોઈને, હે પથિક! માનવું, ભૂલ મોટી-હશે કે રજા છે. 

રોજ ટહુકાં વડે સૂર્યને પોંખતાં, નાચતાં, ઝૂમતા, ગીત ગાતાં 

સાંભરી પંદરવો સે'જ ઝૂકી જતાં સાવ સૂનાં સૂનાં એ છજાં છે. 

સાગરે હો છતાં નાં નદી દષ્ટ છે, પ્રેમનું શ્રેષ્ઠતમ એ ફલન છે, 

દશ્ય ર્‌પે ભલે હોય ના પ્રેમ પણ, શૂન્યંટોચે ફરકતી ધજા છે. 

એ તરક છે ગતિ પળપળે, માનવી! જાણવા જેવું બસ આટલું છે, 

શાશ્ચતી ભેટવું એની સાથે થશે, રાહ જોતી ઊભી જે કજા છે. _ 


આવતી કાલની શોધમાં / %ટુલ્જ ર/જ૪ 
જળની શેવાળમાં ગૂંચવાઈને પડેલો સ 


કવિલોક: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર :૨૦૦૪ [૨૦ 


અને મારી ગઈકાલ વાતે વળગ્યાં છે.” * છાયામાં/ %૪# ર/«૯ _ 
યાદ કરી કરીને પહોંચ્યાં છેક પાંપણયુગ સુધી, દરમાંથી બહાર નીકળેલો ઉંદર 
મઝા આવે છે એમને વ્યતીત વાગોળવાની પાછો દરમાં જાયઃ પી 
વળીપાછાંવળેછે ' *: .- તે દરમિયાન કટટેવું કાતેરી' લે છે! 
ફંટાય છેએમની ગતિ - “' -_ “ પથ્થ-અપથ્ય,' સાવ ચૂપચાપ . - 
મિસરના પિરામિડ પાસે જઈને' રડવા માંડે છે : - .:એ'પારખે છે પ્રત્યેક ગંધ બરાબર 
ત્યાં પિરામિડમાં પડેલું મમી; *_ રી પછી તાસીરને માફક-ન આવે તેવું 
જાગી જઈને પૂછવા માંડે છે રડવાનું કરણ *- _ ઘણુંબધું છોડી દે છે બીજાં માટે. 
ને લૂછવા માંડે છે એમનાં આંસુ; વળી એ વારંવાર દરમાં પાછો જાય છે 
પણ મારી ગઈકાલ ગૂંચળું વળીને ટોપલામાં પુરાઈ જ જાય' જ કે “વારંવાર દરમાંથી બહોર નીકળે છે" 
ગાલ ફુલાવી બીન વગાડતો મદારી - ' પેણ છોડતો નથી પોતાનું. દર, 
મારામાંથી છૂટો પડીને “ એસૂંઘેછેઘણું 
ટોપલાને ઝોળીમાં નાખીને એમજ સૂંથીને તો એણેં દર શ છે 
નીકળી પડ્યો-છે આવતી કાલની શોધમાં.  શાણસની છાયામાં. 


(૧) ચાર ગઝલ/ જ//૨ે૯” 


માણસ છતરાયો ટોળામાં, 
માણસ સંતાયો ટોળામાં. 


છાયામાંથી બારો નીકળી, 
માણસ વેરાયો ટોળામાં. 
એકલપંડે--ઓળખહીણો 
માણસ પરખાયો ટોળામાં. 
બાળકની પા પા પડલી સમ, 
' માણસ અટવાયો ટોળામાં. 
એકાંતે પર્યાય સભાનો; 
માણસ વિખરાયો ટોળામાં.' 
ખુદની ઓળખ માટે “સાહિલ' 
માણસ રઘવાયો ટોળામાં. 


(3) .“.: 
શૂરાપૂરાને સમય'દંડવત્‌ પ્રણામ કરે .., 
બીકણ સ્વભાવનું જાહેરમાં લિલામ કરે. 
તબીબને કહો કે સારવાર સા રોકે, 
દરદ દરદ છે દરદ તો દરદનું કામરેઃ 
ફરું છુંએ નગરમાં આભ ઓઢી વરસાદી, 
છલકતા જામ તરસનો જ્યાં ઇન્તેજામ કરે. 
,, પતનમાં પણ હજી પહેલાં-સમી છે ખુદ્ારી, 
3 બુંદબુદા સલૉસ કરે. 

નીકળી ગયા “સાહિલ' 
જરાવાર તો મુકામ કરે.. *- 


(૨) 
| ટપાલ મારા નામે આવી, 
પણ તારા સરનામે આવી. 
' પાનખરોને લીલૅપ ફૂટી,*. 
 ઢૂટીડાળ સલામે આવી.” 
, સોળ વરસની ભીની કેડી, 
. . મળવાને સિગરામે આવી. 
મનમાં જન્મી મોહકં ઇચ્છા, 

'.' “ગાય ગરીબના ગમે આવી. 

જન્મારાના'અચરજ છોડ્યાં, 
આમ અચાનક સામે આવી. 
મોલ કહો શું “સાહિલ' કરિયે 
ચંપટી ધૂળ [િલામે આવી. 

ર (₹) & 

' દીપ કેયાં ક્યારેય થન આળું કરે છે 
એ તો બસ નક્કોર અજવાળું કરે છે. 
સાંભળ્યું છે કે ભીતરથી ભીના થઇને, 
પથ્થરો કજિયાનું મોં કાળું કરે છે. 
જ્યાં સ્મરણની પોઠની હરફર હતી, 
એ જ ખૂણે ચૂપકીદી જાળું કરે છે; ' 
છે સફર સીધી છતાં ક્યારેક ઈશ્વર, 
બાળકો. જેવું અટકચાળું કરે છે. ' 
જો સમજતો હોય તો સમજાવ તુંઃ' : 
આગિયામાં કોણ અજવાળું કરે છે.$ - 
જીવ લ્યો! છૂટ્યો ખુલાસા આપવાથી * 
કામ ઘણે ક્યારેક શું તાળું કરે છે! . 
એ જ અંધારે ખૂણે જીવું છું “સાહિલ'ઃ 
સૂર્ય જ્યાં નતમસ્તકે વાળુઃકરે છે. :' ' 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૨૧ - 


પણ આ તડકો...? / %૭૯જ ર/૦૯: 
નશી, ઓગળી શકાતું આ તડકામાં મીણની જેમ 
નથી રહીઃ શેકાણું, ઘણી વાર આ તડકામાં વૃક્ષની જેમ * 
સરકે છે તડકો સવારથી સાંજ સુધી વગર ઉતાવળે, વગર થાક્યે 
હું સસેકું છું. તડકા સંગાથે. 
'ક્યારેક પૉછળ તો પછી ક્યારેક આગળ 
એના એકં ટુકડાને રમાડતો રમાડતો 
ઉલાળું દ છેં એ ટુંકડૉને રેમતિયાળ હવામાં 
'શયું છું એને ઝીલવાં'અતૃપ્ત હથેળીમાં 
ક્યારેક ઝિલાય છે;'ક્યારેક ચૂકી જવાય છે 
“ વીંઝી રહું।છુંમારા હાથ એ હવામાં - ૬ 
*તંડકો.જોયા કરે,છે.મને તગર બોલે 
.. ને ચૂપચાપ.સરકતો ર્હે-છે નિજગતિમાં 
' પકડવાનું મન;કરું છું ૨ એને પણ... 
'તગતગે છે તડકો ભીત પર લટકતી ઘડિયાળના સોનેરી કાંટાની જેમ 
ઘડિયાળ સતત બોલતી રહે છે ટફ્‌...ટક્‌....ટફ્‌... 





પણ આ લંડ કો... ન પી લેવા નથી દેવા છતાં 
ી આ 2૦ ઈર સુ&/ર ”જે્૪” 
2 ૬ લેવા નથી દેવા છતાં એ રોજનું! 
ય ન બોલે ફરી જાવા છતાં એ રોજનું! 
ક ક આવ્યો-ગયા'ખાલીજરી તષ બધા” 
ગઝલ / /૮6૮૯ “૮/2 ૬: ૪ ૬૫૮ ર ક 
પ ન ક ક પ ઠં ચહેરા નવાહોવાંછલાં એેજનું!' “ 
ક' ઠીકરમા'સફર સમજાઇ ગઇ ૩ /:5/7% 
જિંદગીની ચટઊતર:સમશાંઈ ગંઈઃ:-* લંકંઠનો લીલો રેહુકો'પામવા' 
શિ ી ર ચ ક ન ક છતાં રોજની“ 
કા ક [૩1 - (4: 8 
પ લણી: ઈન હ છે ચીન સમે ફા છલ એ રમ, 
લ 7 બે 
ક્ત મન. ક 'બેશક હરે પા છતાં! કા રોજનું! “ 
ઘરસ્‍તી: ણી કબર બંધાવશ જ આદિલ અંશરફસાથે'ઇશ્છુંતે ડશે'” 


કેડ કાયો રઈ. ક ૧શિલ્પી''ચંહેઃ જોધા છતાં એઃ કનું” કિ 


કવિલોક ડ ત્તવેમ્બ૨-ડિસેમ્બર-:૨૦૦૪) [૨૨ 


- .એક.કાવ્ય / ન/જેન ૪? [;. *- -:,: :૯” , લાભ શો? / %0૧%,૨*ન૩ર 


 આગળતને આગળ ,...: .- ..-2 
“તવા તવા ખોડા, પાંડતો જાઉંછું,.: 


ડો ૯: ા ' -ન્યાય-ત્તીતિ. ધરમને છાંડીને * ;: 
5%: “લોક બેઠાં'દુકાન માંડીને!.* * :..* - 


















અને પાછળના જૂતા! ખાડા. , જિન્દગી છે ધુમાડો સ્વપ્નોનો,.. 
પૂરવાનોં પ્ર પ્રયતતો કરું છું; -.. દત: આવ્યું ડહાપણ સહુને રાંડીને.*:... 
પી. કશું” ક ધી કે કે એમાં  પડાતું નથી, આગ બાબત ખરાબ'છે, સમજણ 
ક સ ક: ' હોત દીવાસળીની કાંડીને! : , *. 
યાત્રા અવિરત ચાલ્યો કરે." પિ 
ક્યાં સુધી ચાલશે તેની ખબેર ઝથી; ક ક ર. ડી 
બરકની' ફર્શ પેર ઃ ર હિતો ઉ ર જાય જ ગાળ ભૂડ રે ક ર૫ 
થીજી જવાનો જાદુ કર્ચા આધે છે?' હાથ થાક્યા ને થાક્યું હૈયું યે,. 
બરફ-રસ્તે પડેલો ખાંડ પુરાતા નથી” આમ ને.આમ દિતસો ખાંડીને.*-: 
કે ઓગળતાં પણ નથી, '*.” જ 2 જ સાંભળી ચાલતા.થશે સહુયે, * ; 
ઊંડે નેંઊડેઃ બતરકામથધા જઃકરેઃ ન '# 3: «... લ્લાભ શો વારતાઓ. માંડીને? 
ક જયાની'ક ક નીકળી' જવાની ડે _ સાવ નમશે '્રણય' તુલા કેરી, 

કઈ ઉતાવળથી. : ક: 35 જ , છે તરફ,લઈ જવાના દાંડીને.. .. 
બધું હૂઈશો,,. હઈશો;): ક ચાલ્યા કરે ₹ર,'? 7 રો સ. 9 
અંદર-બહાર સખળડખળ ચાલ્ધા કરે “2. ૬૭: ડડે ક*;*. ર.” 
ખાડાખોદવાસું:એને પૂરવાનું કાર્ય રે 
પુરઝ યો કરે!,. ર. ““મત્લાની ગઝલ: ₹/?ર-૪5 
કોઈ વતંગડનીઃવાત-કરે ર * બ્રહ્મના કંઈ' સ્વરો હું હું હોઉં છું. 
વાતંમાં નેવ્રાતમાં ગામગોકીરો થઈ જાય, “મૌનની. ધડકંમો હુંહોઉં છું: 
રસ્તામાં સરસ ફિલમ ઊતરી જાય, વરેગી” સૂરજો હુ હોઉ છું 
પહોંચવાનું ! હોલા દ છતાં પહોંચી શકાયું નહીં. ઇક ૦““તેજના યુગયુંગો હું હોઉ છુ. 

જેની તેની સાથે. નકામા સંવાદોની ઝાડીઓમાં “આમ તૌ બુદબુદો હેં હોઉં છેં 
અથડાવું પડ્યું” " પ કે ગુંપિત દરિયો હુ હોઉં છું. 
હજી'આગળ આંગળ પુરજોશમાં ન _ ચિત્રમાં છમલીલો હુ હુ ડું હૌઉં છું... 


ન .. ભીંતના કલરવો હું હોઉ છું. 
...% . સ્યંદને રંણકેતો હું.હોઉં છું, ,.. 
યાદ જેવી જણસો હું હ હોઉં છું:. 


ખાડા ખોધ્વાતો'અભિનય કર્યા કરું...! 





“કવિલોક $.નવેચ્બર-ડિસેમ્બર-₹૨૦૦૬ પીડ 


ઊભા રહ્યા / 0% ૧૦૩૪ 
આમ તો અવતાર થઈ ઊભાં રહ્યાં! 
ભીંત શા લાચાર થઈ ઊભાં રહ્યાં! 


' હોઠપર સોય-અણી શી જગહ'પર,. 


શબ્દ-સહું.આભાર થઈ ઊભાં રહ્યાં! 


આવતી-જાતી ક્ષણોના પ્રશ્ન પર, 
આપણે અખબૉર થઈ ઊભાં રહયાં! 


એમણે હડધૂત કર્યા - હડસેલિયાં, 
જેમની દરકાર થઈ ઊભાં રહ્યાં! 


'જો સમેટાયા તો એ રીતે અહીં, 
કાળમીંઢ આકાર થઈ ઊભાં રહ્યાં! 


મોહ કાંઠાનો તકામો છે “્રણધ' 


જળ ક મઝધાર ક ઊભાં રહ્યાં! 


સંમજાય છે હ સંકેતમાં'/ રકે? /ઝેવેઈ 


આજ માઝમ રાતના / 95૪ કન૬ર જ 
આજુ માઝમરાતના કો માવઠું વરસી ગયું,” :' 
પથ્થર બધા પીગળી'ગયા કો ઓગવું તરસી ગયું, 


- આજ માઝમરાતના કો માવઠું વરસી ગેયું. ' 


સાવ અકારણ વ્ડાલનો દેરિયો બંધે ઉભરાય રે ર 
છે બહું મુખરે છેતાં ના સુખથી કહેવાય રે, 
લહેરખી શ્રાવણ બની કો શ્વાસને સ્પર્શી ગયું, * 
આજ માઝમરાતના કો માવદું વ વરસી ગયું. 
ફાંટમાં પીયળ ભરી ફોરાં બધે રે રેલાયે રે, 
ભીંજાય મેડી માળિયાં પણ કાળજે કૉ લાય રે," 
સાવ કૂણા કાળજે કૌ રાતનો કણસી ગયું,.. 


* આજ માઝમરાંતના કો માંવડું વરસી ગયું. “. 


ભીતરે રણકયા કરે-રે.આરતી અહેસાસની, ર 
નેજવાં લઈ હાથ.દોડે નેણના અભિલાષની : . 
શમણું હડું સે્પાંચનું એ આખરે વણસી ગયું.:_ 
આજ માઝમ રાતના' નાકો ન નવ ન ગયું. 


દરિયા વચ્ચે ઊઠે લહેર ને જાય ભળી દરિયાની રેતમાં, 


* બોલ, સમજાય છે કંઈ સંકેતમાં! “ “હું ઊગી શકુ હજી” 
હોવાના વળગણને કોરે મૂકીને પછી "&%09જર/૧૪ 
, પંખીતોઝાડ લઈ ઊડે, . ઉ 
તરસાતી આંખોને પાંખોમાં છમ્સલીલો પ પસ, 
_શમણાનો પ્હ પ્હાડ લઈ ઊડે. ક 
પછી એવું ઊડે.. .કે જાય ખુલ્લા ગગનમાં ખોવાતું. " જુ માણિ '? 
સૂરજને ચાંદાને આંબંવાના વૈતમાં! હ 
'મુદ્દીભર આયખાની.મો'લાત, તોય જ્યોં શય ગઢપડે 
' કોતરીએ પથ્થર પરે નામ! હ શાસન કરે ઉજાસ. 
ચાલ, વાંદળનો પોલ થઈ હલવાફૂલ ઊડીએ . પથ્થરનું સ્વષ્ત વૃક્ષ; 
“ છાસેગેપતિયું જુએ છોને આ ગામ, લીલો-પીળો પ્રવાસ. 
ધરતી પર ઊતરીને આખું ગગન આ, અંધારાં-અજવાળાં ગૂંથતું ચિરાય ચોતરફ' 
કાજળને કુમકુમ હેતમાં! ' જન્મોનો આ લિખાસ. 


કવિલોક : નવેશ્બર-ડિસેમ્બર':૨૦૦૪૬ [૨૪ 


અવહવ/ કછિજ ર૦૯. * 2 " ગઝલ / /દેઈ૪ 5/4? _ 
આ પા ઝીણી શગ સળગે' છે, ઓપા સૂર્ય ત છવાયો * જળ વગરની વાદળી દરિયો ગળીગઈ-, 


)અવઢવની આંધીમાં પંથી ચરણ ચરણ અટવાયો સાંભળી અફવા નદી પાછી વળી ગઈ. 
તૃણથી લઈ તારક લગ જે આ. આખરે એવું થયું જેનોહતોડર્‌ .-. 
મેઘધનુષી પીંછી ફરતી, . વાત મારી આ દીવાલો સાંભળી ગઈ. 

| ક્યારંગની.ઓછપ'કે જીવ બચાવી ના શક્યો હું રોશનીનો 
અંધારા પાંસે જંઈ કરંગરતી? મીણબત્તી આંખ સામે ઓગળી ગઈ .., 
સમજણની બાજી તો થઈ ગઈ રંમણ-ભમણ, સલવાયો 
અવઢવની આંધીમાં પંથી ચરણ ચરણ અટવાયો. _- અવસર હતો એ. 
ઉપંરતા-અજવાળે ઊડવું,'-* ઘર વધાવીને નનામી નીકળી ગઈ. 
.. 'તરવું,. હ પ બંધન / ૪૩% ર૨૧ “નેહ(તુર” 
અંદ જ ઘેલું જ ગે; આઘું-પાછું થાતું બંધન, _ 
પડઘાશી પડઘાતું બંધન! 
અંત ટહુકાનો મભલયાનિલ અરણ-પરણ લહેરાયો રુ 
અંતરના અજવાળે પંથી કિરણ કિરણ છલકાયો. રણની રોજે ખબરું લેવા, 
શ કડ ક ન . મૃગજળતે પાથરતું બંધન! 
બંધ નયનનાં દ્વારે બેસી, 
નીત નવું તીકળતું બંધન! 
યે “ભાવ ભરેલા સમદર વચ્ચે, 
. ગઝલ/ જ/૦% જટ જન” * *. ..: :હાલક-ડોલક થાતું બંધન! 
કશું તૂટવાના સમાંચાર આંસુ . .. 2... :-જળની કહેતી કોઈ નિશાની, 
અમારા જીવનનું છે અખબાર-આંસુ. “પગલાં સઘળાંપીતું બંધન! 
પ્રસંગોબંધા હોય છે. સાવહલકા  . ર વિયોગી પ્રીતે હિમમાં, 
છતાં નીકળે-છે વજનદાર આંસુ. '' “હાડે-હાડે ગંળતું બંધન! _ 
વિચારોમાં તારા મને ઊંચકીનેઃ : : ઓખા ઘરને ઘેરી લઈને 
_ હવેરોજલઈ જાયછે ચાર આંસુ : “: “ : “વાતોમાં વિસ્તરતું બંધન! 
મૂરખ હોય છે જે માશોબનેછે .:: .*: “જાતું છોડી સૌ જન તો પણ;' 
પ નહીંબહાર આવેસમજદાર આંસુ. .-:** પડંછાયે પીગળતું બંધન! 
' બનીશ્વાસ, સપનાં, સંબંધ, ઉદાસી ': “. .. : ક્યાં છું હું?-ની સાત્વિક શોધે,  * 
ઘણા વેશ ભજવે અદાકાર આંસુ. . ./: - . : #મંગળ'થી મઘમઘતું બંધન!. * 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૨૫ 


હોવાનું / જંરત ૪ ઝે ક ગઝલ / જિજિજ ઝડ” 


નહીંચસમોંવી ! શકું હુ કશુંય મારામાં” જ મિ 
સ્વયમંનું મૂકવું કયાં ખીચોખીચ હોવાનું! જ પેચ્થરોપણ ઓગળે ક્યારેક પ 
ફરક પડે છે'ફકેતે ઓ કે તે-નાં હોવાથી * ' નેહેવા ભૂડકે બળે. ક્યારેક તો, 
સમસ્ત જેમ છે તેમ જ ગલીચ હોવાનું. ' આમ ક ક્યાંય દેખાતો તથી; 
ખભા સુધી જ તું આંવીને જેમ ભેટે' છે ઘર-કનેથી. નીકળ ક્યારેક તો; 
બધું જએવી રીતેઃ ઊંચ-નીચ હોવાનું. ' ૪, એમના સ્વભાવની આ. ઇએસરે; સ 
હું બલ્બ જેમ બખું ને પ્રકૉશ થાય બધે “' _: ઈ ..,*રાત:આખી ઝળહળે ક્યારેક'તો.. . 
મળ્યું છે માન તને એમાં સ્વીચંહોધાનું. * શ્વાસમાં છે આવ-જા'કોની હજી? 
બધું જઃખાલી ખાલી હોય એમ લાગે છે , લતઇળભીતરનું ખળભળેક્યારેક તો. 
એ સ્થળને નકશામાં જુઓ તો ગીચ હોવાનું. એક ઇચ્છો રોજ ધક્કા મૌરતી; 
ન લાગણી યે ધસેમસે કેચારેક તો. 
ક ક 
: * આવજા, બસ, શ્વાસની ચાલ્યાં કરે, 
સ. લાગતું કે, લોક સૌ મ્હાલ્યાં કરે. 
, પ કફ રાહ જોતું કોક તો બેસી રહે; 
અચાનક આંગ લાગે'/ અ/જેજ'૨/૧૭/ કોઈ દીવો રાતભર બાળ્યાં કરે. 
ી એક પણ દિશાં હવે સૂંઝે નહી): :' 


ઊંઘમાંથી હું જરા જાશું ને જાગું ને અંચાનક આગ લાગે, 


વાયરા. .વાળ્યાં-કરે.૬: 

તે અરીસો જોઉં તો હું હર ન લાગું. કન એંચાનક આગ લાગે. જ કન ક કરે. રી 
“પાંખ જેવું મનને કેં ફૂટયાં કરે” 

એકંદમ તરસ્યા હરણે માફક, ધનુસ્યથી છૂટતા આ તીર માફક, યાલ કેવા ખુદનેઃખાળ્યાં કરે. 
ગ ગ્‌ લાગે ન” ઝે 

પાંસળીઓ સર્વે તોડી: ક્યાંક ભૌ ગં નૈઅચાનક આગ લાગે. માંડ સૂતી વેદનાઓ ખળભળેડ : - 

પાંપણો વચ્ચે વહેતા આ: પ્રવાહી. ધોધના તળ કેટલે છે? એક ભૂલીચાદ,કેં આવ્યા કરે.” 


શોધવા હું આંખના ઊંડાણ, ત તોગું ને અચાનક આગ લાગે. 


આ હૃદયના એક. તીણાં- તારને સજ્જડ કરી ચૂસ્ત બાંધી, 
ને રૃદનમાં કોઈ વીણા જેમ વાગુંત્તે અચાનક આગ લાગે. 


હું મને સિદ્ધાર્થ માફંક એકલો છોડી:અને ચાલ્યો ગયો છું, 
હું મને મારી જ.ભિક્ષા જેમ માગું તે અચાનક આગ લાગે. 


કવિલોક": નવેચ્બર-ડિસેમ્બર-:૨૦૦૪ ર૪૬ 








રાત પૂરી થઈ!/ ર૨૪ જેઈ ““વાચરટોળી 793% 'ર/₹% ક 


, ચાંદો ઊગ્યો રાત પડી, મ જંગલ જંગલ રખડે રાજ! વાનરટોળી, ,_ 

, તારાઓની ભાતપડી,... ....... જટ પાને પાને ખખડે રાજ!,વાનરેટોળી,. 

ી જૂ ક ઘરનાં નળિયાં ફોડે. રાજ! વાનરટોળી, . 
અજવાળાની ળી સ... છ જાણે ઘરને રોળે રજા વાતરેટોળી,. 

તુ કરીપૂં પૂંછડું લાંબું રાજા વાનરટોળી, 

બેઠો ઊંચેઆભેજઈ, “જઃ ખાતું મીઠું જાંબું રાજ! વાનરટોળી. * 
સસ્સાભેને ખોળે લઈ, : ન બ રમતાં છોરાં સાથે રાજ! વાંનરેટોળી, 
ભૂલકાં હંસે-ફૂદે રમ મ પ્હેરી ટોપી માથે રાજ!વવાનરટોળી, ' - * 
ચાંદાપોળી ખૂબ જમે. મ નીર નદીનાં પીતું. રાજે! વાનરેટોળી,' જ 

ી ટ રે 201; અવળી એની _રીતું રાજ! ઘાનરટોળી. હ 

ચાંદો ડુંગરટોચ: ચા, 2-5.  ઢોલ-તાલમાં ડોલે'રોજ! વાનરટોળી, ' 

_ જળમાં કેવો ન્હાવા પડ્યો. ,. ... .... અઘરી ભાષા બોલે રાજ! વાનરટોળી, 
માછલી ચાંદો ગળી ગઈ, _ ક * જાણે આવી આંધી રાજ! વાનરટોળી, 

થયાં 1 “શત પૂરી થઈ! જ બે. . : સાજે બાંધી રાજ! વાનેરટોળી. 


ઝઝક-- જુ ન્ડ 








| “ ' “““વિલોકે'યોવર્તમાન ગ્રાહકોને વિશપ્તિ 
સહુવર્તમાન ગ્રહોનો ગ્રોહક'ખંબર કમ્પ્યૂટરની સરળતા ખાતર બદલવામાં આવ્યો છે. તેથી સહુ ગ્રાહકોને 
રવિનંતી છે કેઃ “લવાજમ રીન્યૂકરાવવા' તેમ જ ફરિયાદનો ઝડપી નિકાલ માટે આપના તામના અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષર 
[સાથેનો આ નવો ગ્રાહક નંબર દરેક પત્રવ્યવહાર દરમિયાન લખવો.ગ્રાહકર્નબરની સામે પ્રિન્ટ થઘેલ મહિનો/ 
તષ આપના લવાજમની. મુંદત દર્શાવે છે, દા.ત, [2262005 હં હોય તો એનો અર્થ એમ થાય કે ડિસેમ્બર ૨૦૦૫ના 
અંક શાથે આપનું. લવાજમ પૂરું થાય છે. અંક ગેરંવલ્લે ને જાય તે માટે આપના સરનામામાં પિનકોડ અવશ્ય લખો. 
રસનાં બદલાય તો તેની જાણ કવિલોક! જેતેમાસની આખર તારીખસુધીમાંપત્ર/ટેલિકોનદ્વારાઆપના ગ્રાહકનંબર 
દેસાથે જાણ કરવાત્તો આગ્રહ;રાખો,' જેથી બાકીના અંકો આપને નિયમિત મળતા રહે. આજીવન ગ્રાહકોને મળતા. 
ી :અંકોના'રૈપર પર'127 : ગ્રાહક નંબર 1)2૮/2020 એ મુદત માત્ર કમ્પ્યૂટરની સરળતા માટે રાખી છે તેની સૌ 
'આજીવન ગ્રોહકોએ નોંધ લેવી.'તેઓએઆ શુંદતઃપછી પણ લવાજમ ભરવાતું રહેતું નથી. 








“કવિલોક $ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર::૨૦૦૬* [૨૭ઃ 


'અનુવાદ 
સળગતા અંગારા / પરવીન ફના સૈયદ . અતત. હનીફ સાહિલ 


હું જીવવામાગું છું, માસ ફરફરતા 

મનેદીવાલમાં નચણજે ૨ , ગાઢ ધુમ્મસની પાછળથી ફરી 
રીત-રીવાજોના પ્રેત ૨ : - મને આહત તારકોએ સાદે આપ્યો... 
મારી ચારેબાજુ સળગતા અંગારા છે; હું બારીઓની દિશામાં ઓગળ વધો ડિ 
માં . . ર” એકાએક “રૂ 
હું તો પવનની સાથે ગાતી ી વ્યથાનાચંદ્રએ “ :. .2:.:, 
ઇન્દ્રધત્ુના રંગોથી રંગાતી ર નિદ્રાની કાળી દીવાલોને પાડી દીધી, ણે 
પતંગિયાની પાછળ દોડતી હતી ... . સવારે ન 
વરસાદનીઝીણી ઝરમરમાં મ્હોં ધોતી . . કાચી ઇંટોના કાટમાળ પાછળથી ફરી ન 
મારી સખીઓ સાથે નાચતી.હતી. .. આશાના પીળા સૂર્ય સાદઆપ્યો. :“ 
તે 5. ૨. ક કોને સાદ આપ્યો? 

મને કેમ જંજીરોમાં જકડી? ર ઃ કોને? 

નિદ્રાની કાળી દીવાલો પ૨ . 


સ્વપ્નની અડધી ઊઘાડી બારીઓમાં ત્રિવેણી-કલ્યાણ, * 
નવ્ય કવિ શ્રેણી 
4576575 ટસટ અ/ટ/સ્%ટ 7૪ ૭/૨૪” 5૨5 |. 
| , ડીજસંઝવઝું 510% કરે છે તે ૩9/*%/ 


?૮5૩/%૪૪૯૭ %૭2 850 છે? 


કોષમાં સૂર્યોદય 


રાજેન્દ્ર પટેલ ન 


વિશિષ્ટ એવાં ગધકાવ્યોનો આ સંચય ન 
કાવેતાભાવકોને અચૂકં સંતર્પક નીવડેતેવો છે. ચેક/ 
ડ્રાફ્ટ “કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામનો જે લખવો. (કાચું' |; 
“પૂઠું, ક્રાઉન પૃ. ૯૬ રૂપિયા ૪૦ 4- ટપાલખર્ચઃ'! ; 
રૂપિયા'૪) #/જસ્/ન'* કુમાર ટ્રસ્‍ટ,-૧૪૫૪,: 1: 
રાયપુર ચકલા; અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ . 





કવિલોક-: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર':૨૦૦૬ [૨૮ 





પુન 


ઘર્‌ માધા ક 


ચેઝ" ભજ: કર ડિ 
ન/%ર૪%નું 25છું છું? 7 

#/95 ર૪ ૪૭% ૪27 અ૯? 9 

' ખૂદુ' અહી ચ્છુ ૮% ૬ર */રુ એજ 
૮ 18 ૧9/૨૭ ' *' 
છું %6 શર, ઉછ ઢેકુ'9ર/૭ જાણુ 

કંકુ ૦૪% કંકુ જુ %% 9યુ? 

સૂકું ભૂબિજિણિત અ/દેજં જીજી ગ્‌ 


"રે જર ૪રછું «ગહ શૂળ. 


, (2 છું અડી અઈ ઊંટ હે છે . પ 


હાટે ઈટું *4/%.ુંકુંઝ૪ .. 
82% ફેર/જિ#/ %% 8 %/૦ . 


«૧૪.૪૨/૪ 2057 ૭7 ૨ /૨3%6/ - 

050 *્છુ કરશિરં ૦? 5/૪ ૧/૪ ' 

ડુ #ઃ કે (, .₹“ 9% ૪/દ# 
? * જથતલોઈ હિંમતલાલઃ પાઠકનો જ*્મ ઈ:સ. 
૧૯૨૦ના ઓક્ટોબરની ૨૦મી તારીખે 


પંચમહાલના રાજગઢ (ગોઠ) મુકામે, શ્રીગૌડં 


્રૉહ્મણં પરિવારમાં થયો હતોઃ 'વ્યવસાયે પ્રાધ્યાપક 
તરીકે એમ.ટી.બી. સુરત-કૉલેજમાં અવિસ્મરણીય 
સેવા'બજાવી છે. આ ઉપરાંત તેઓએ. સાહિત્યની 


।,વિવિંધે સંસ્થોમાં પણ પોતાનો મૂલ્યવાન ફાળો” 
આપ્યો છે, જેની કદરરૂપે ર સાહિત્યિક સંસ્થાઓએ. 


પણંઉચ્ચ હોદ્દાઓ તેમને આપ્યાં છે એટલુંજ નહિ, 


બન્યા છે.. 


----- કાજારાઇ ક 
મ "ફો દ 'પવાર' 


જ 


સર્જકેપોતાના સેવાકર્મથી, ઉચ્ચ હોદાઓનેદિપાવ્યા 


- પણછે. આઉપરાંત એમનું મોટુંપ્રદાન ને સાહિત્ય” ' 


સર્જન છે. સાહિત્યક્ષેત્રે ૧૯૩૮-૩૯માં શ્રીગણેશ” 


' કરનાર સર્જકના હાથે જીવનની અંતિમ ક્ષંણ સુધી, 


સાહિત્યનાં વિભિન્ન સ્વરૂપોની કૃતિઓની, ગુજરાતી 
સાહિ ત્યને ભેટૅ ધરી છે. કાવ્યક્ષેત્ર એમની પોસેથી 
ડઝન જેટલો કાવ્યસંગ્રહો પ્રાપ્ત થયા છે, જે. ફર્ક્ત 
સંખ્યાની દષ્ટિએ જ નહિ, બલ્કે ગુણવત્તાની” દૃષ્ટિએ ર 
પણ એટલા જ ઊંચા છે” તેની પ્રતીતિ કૃતિઓને 
કદરરૂપે શેળેલં સિદ્ધિરૂપ અનેક પારિતોષિકો કરાવે 
છે. જયંત પાઠક અનુગાંધી યુગના સમર્થ [કવિ અને 
માસિયાઈ. ભાઈ એવા, ઉંશનસૂની, સાથે 
સાહિત્યક્ષેઝ ખભેખભો મિલાવી જનકર્મ 


. પ્રસ્તુત કાવ્યનું શીર્ષક “ઘર? શબ્દ ઉચ્ચારતા કુ" 
કાને પડતા જ, ઘરમાં રહેતો માનવી સાંમાજિક, 
સંબંધોની હારમાળો સ્મૃતિ પટ પર ખડી થઈ જાય . 
છે. આમેય ઘરનો વ્યંગ્યાર્થ સંસાર થાય છે. તોઃ આ 
સંસાર-પરિવારનોં સભ્યોની સલામતી મોટે પણ, 
ઘર એક અનિવોર્ય જરૂરેયાત બને છે. ભલે પછી, 

પશુ-પક્ષી હોય કે સામાજિક માનવી હોય, પશુની 
બખોલ (ગમાણ) કે પક્ષીનો માળો હોય કે કે કોઈ. 
ગરીબ 'મજૂરની ઝૂંપડી હોય, પણે એ પેલાં 

આલિશાન બંગલા જેવી જ, (ક્યારેક એના કરતાં 

પણું વધારે) શાંતિ- પ્રેમની હૂંફ આપવાનું અને દિવસ 
દરમ્યાનનો. થાકં ઉતારી, નવા દિવસના ઉદ્યમ માટે 


ક્રવિલોક $ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૨૯ 


જોમ પૂરું પાડવાનું કામ પણ ઘર જ કરે છે. 


તદુઉપરાંત લગભગ સૃષ્ટિના તમામ જીવોને, . 


પ્રેભના તાંતણે બાંધી કુટુંબ-પરિવારથી, વિશ્વ- 
પરિવાર સુધી વિસ્તરવાનું પણ શીખવે છે. અને 


 માનવજીવનનાભૌતિક સુખવિકાસે માટે) પાયાની _ 


મૂળભૂત જરૂરિયાતની ગરજ પણ સારે છે. આમ 
દરેક જીવને ડમે' ત્યાંથી, સાંજે પરત આવવા 


મજબૂર કરનાર લોહચુંબકીય આકર્ષણનું કારણ” 


બનનારપણ આ ઘર જ છે. આમં, સુષ્ટિના તમામ 
જીવ માટે અને તેમાંય ખાસ કરીને મનુષ્ય માટે 


ઘરની કેટલી મહત્તા છે, તથા આ ઘર બાંધવા માટે, 
કેવા આર્થિક-મોનસિક સંઘર્ષોમાંથી પસાર થવું પડે : 
છે તેની સાચી પ્રતીતિ આવા જીવન-પ્રસંગના 


અનુભવે મળી શકે છે. 

કવિનેપણ આ કાવ્યના સર્જન માટે, નિમિત્તરૂપ 
ઘર બાંધવાની પ્રકિયા જ કોમે લાંગી છે. કવિ 
(વનાંચલ-રાજગઢ) પ્રકૃતિના ખોળેથી, વ્યવસાય 


અર્થે, નગર સંસ્કૃતિ (સુરત) માં આવીને વસે છે. 


અને સુરતને જ પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી, ત્યાં જ 
પોતાનું ઘર બાંધવા માટે, સમગ્ર નોકરી દરમ્યાન 


કરેલ આર્થિક બચતમાંથી, માંડ ધરતીનાં શરીર, 


પરનાં તેલનાં ટપકા જેટલી જમીન ખરીદી શકે છે. 


અને છતાં કંવિ આનંદ અનુભવે છે કે, સુરત જેવા 


મહાનગરમાં અને કાળઝાળ મોંઘવારીમાંય, ભલે 
તલના ટપકા જેટલી જમીન પણ, પોતાની 
માલિકીની તો છે ને? ભાડાના ઘરમાં રહીને, જે 
દિવસની રાહ જોવામાં કવિએ વર્ષો વીતાવ્યાં છે તે 


કવિ પોતાના ઘર માટેના વર્ષોના ઝૂરાપાનો કાયમી 


અંત આણવા, ખરીદેલ જમીન ઉપર ખણી-ખોદીને 
નકશાપ્રમાણે ઘર ખાંધે છે. વ્યવહારુ જગતમૉંપણ 
કવિની જેમ, આ ઘર બાંધવાની ખર્ચાળ-અને 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિંસેમ્બર :૨૦૦૬ [૩૦ 


. મહત્ત્વની (ક્ષણ) પ્રક્રિયામાંથી દરેક મતુષ્ય ક્યારેક 


તો પસાર થતો જ હોય છે. પણ આ બન્નેમાં ફરક 
એ છે કે, સામાન્ય મનુષ્ય ઘર બાંધે તો ઘર કહે : 
બાંધી જુઓ અને લગન કહે : ઉકેલી જુઓ.” 
ગુજરાતી કહેવતના અર્થાનુસાર, એ ફક્ત આર્થિક 
ખર્ચા-મુશ્કેલીઓનો જ અનુભવ રજૂ કરે છે. પણ 
જ્યારે, કવિજીવ ઘર ખાંધે છે ત્યારે' કોઈને સ્વપ્ને” 
પણ નહોતો થયો એવો જુદા જ પ્રકારનો-અનુભવ' 
પ્રગટ કરે છે. કવિની એ' જ ઘર બાંધવાની 
આનંદમિશ્રિત સંવેદનાની અનુભૂતિની ક્ષણ, કાવ્ય 
બીજ બની, અભિવ્યક્તિ દ્વારા કાવ્યકૃતિરૂપે 
અંકુરાઈને, તવસર્જનેના ફલ સ્વરૂપે, 'ઘર બાંધતાં, 
નામે(૪-૪૩૪ન-૨) સૉનેટ કાવ્યનું સ-રસ રૂપ 
ધારણ કરે છે.' 

“ઘર બાંધતાં! સૉનેટ કાવ્યનો ઉપાડ, પ્રથમ ચાર 
પંક્તિ વસંતતિલકાથી થાય છે. કવિએ ધરતીનાં એ 
ટુકડા ઉપરત્તા, પોતાના મિથ્યા માલિકીભોવને” 
વ્યક્ત કર્યો છે. પૃથ્વીના વિશાળ પટ પર એઃભૂમિ 
ટુકડો તો, ધરતીના શરીર પરનું નાનું અમસ્તું તલનું 
ટપકું જે ગણાય. એવાં ટુકંડૉ'(ઉપર કવિ 
માલિકીપણ્ાના ભાવથી પગ મૂકે છે. અહીં એને 
હકથી ખોદી ખણીને, જરૂર પડ્યે પોતાના મકાન 
બાંધવાના કાર્યમાં, વિધ્નરૂપ (વૃક્ષ) પ્રકૃતિ આવે 
તો, તેનો પણ નાશ કરીને એના ઉપર પોતાનું ઘર 
બાંધવાનું છે. (વર્ષોથી માનવી પોતાના સ્વાર્થભર્યા 
માનવ સંસ્ફતિનાં વિકાસ માટે, પ્રકૃતિનો. નાશ 
કરીને પોતે પોતાનું ઘર બાંધતો જ આવ્યો છે ને?) 
જંગલમાં મંગલ કરી રહ્યો છે. એ માનવની 
સ્વાર્થવૃત્તિ પ્રવૃત્તિની પ્રતીતિની સાથે પયાવરણ 
વિષયક ચિંતન તરફ અંગુલિનિર્દેશ પણ કરી.જાય 
છે. ી રી 


પછીની ચાર પંક્તિઓમાં કવિ, પોતે ખરીદેલ 
માલિકીના મોહરસમાં, ભૂમિ ટુકડાને ખોદતા, 
એમાંથી નીકળે ઢેફાનેનીરખે છે. અને હાથમાં ઉપાડે 
? છે.સહજ ભાવે ભાંગે છે, વર્ષોની તપશ્ચર્યા પછી, 
મળેલ માલિકીહક અને'તેના ભાવથી ઉપાંડેલ ઢેકું, 
“કવિને કેવી અનુભૂતિ કરાવે છે, તેને કાવિના જ 
શબ્દોમાં માણીએઃ મ 
“.. %% ૬૪૧% કું ૨% %/% 9? 
શ જ/કે/જ/છેત અ/દેજ જ?” %8...” 
. પ્રથમ તો કવિ, ઢેફાને માલિકીભાવથી હાથમાં 
લે છે, પણ પછીની ક્રિયાઓ સહજભાવે ઘાય છે- 
જેમ કે ઢેફાને ભાંગવાની, સુંઘવાની, ચાખવાની. 


એટલે જ તો, કવિને આ ઢેટ્ટું મુલાયમ ગૉળ જેવું. 


ગળ્યું લાગે છે. બાલવયે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પણ 
આ ઢેફા (માટી)નો.આવો ગળ્યો સ્વાદ આવ્યો હતો 
'ને! અને હા! આપણેય શૈશવકાળમાં આવા ઢેફાનો 
ડસ્વાદ ક્યાં નથી ચાખ્યો? ખરુ ને? આપણા કવિએ 
“પણ, શૈશવકાળમાં પોતાના વતનમાં, ઢેકાનો ગળ્યો 
સ્વાદ માણ્યો છે. એટલે જ તો કવિ “આદિમ ભીની 
ગંધ' શબ્દો દ્વારા, માટીના ઢેફાના-માત્ર સ્પર્શ દ્વારા 
પોતાની ઘ્રાણેન્દ્રિય, સ્પર્શેન્દ્રિય અને સ્વાદેન્દ્રિયની 
સક્રિયતાથી, મતોમન પોતાના વતનમાં પહોંચી જાય 
છે, અને સાથે આપણને પણ પોતપોતાના 
શૈશવકાળમાં પાછી પગલીએ ઘસડી જાય છે. 
આમ, આ બીજા ચતુષ્કમાં, કવિનો પ્રકૃતિવતનપ્રેમ 
સ્ફૂટ થયો છે તે કવિ શિશુચિત્તથી માણે છે, છતાં 


પ્રારંભે એ માણવાનું માલિકીના ભાવથી થયું છે.* . 


અંતે આ બીજા ચતુષ્કનો મર્મ એ નીકળે છે કે, કવિ 
રપોતે સુરત શહેર (ટીમલિયાવાડ)ને જ ભલે પોતાનું 
વતન બનાવે, છતાં પોતે (કોઈ પણ વ્યક્તિ) 
“જન્મભૂમિ તો સ્વર્ગથી પણ પ્યારી છે' આ ઉક્તિ 


પ્રમાણે કવિ પણ વતનને ભૂલી નથી શકતા તેની 
પ્રતીતિ આદિસ ભીની ગૅંધની પંક્તિઓ કરાવી જાય 
છે.. 

કવિ સોનેટના ત્રીજા ચતુષ્કમાં, માણસનો એ 
માલિકીનો અહંભાવ કેવો મિથ્યા નીવડે છે તેને 
પ્રગટ કરે છે. કવિએ જે માટીનું ઢેફું હાથમાં લીધું 
છે, એનેબરાબર સાલિકીભાવની સાઘે પણ, કવિની 
સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી નીરખે છે. તો પેલા માટીના ટેકાની 
સાઘેપ્રકૃતિ (વુક્ષ)નું મૂળ વળગેલું દેખાય છે. અહીં 
સકાનનાં બાંધકાસ પૂર્વે જે ઝાડ હતું, તે તો હવે રહ્યું 
નથી. અને હવે પછી રહેવાનું પણ નથી, પરંતુ ધૂળ, 
ઢેફાં સાથે એ વૃક્ષનું મૂળ વળગેલું છે. કવિ મનોમન 
વિચારે છે કે, આ મૂળ તો હવે નાશ પામવાનું છે, 
કારણ વૃક્ષ કપાયા પછી, હવે એ કપાયેલ મૂળ 
ફરીથી ધરતીસાં કણગીને ઝાડ તો બનવાનું નથી, 
અહીંતો હવે, સિમેન્ટ ઈટનું મજબુત પોતાનુંમકાન 
બનવાનું છે. એમ કવિ મનોમત્ત તીચેતી પંક્તિઓ 
ઉરચારે છે : ુ 

'જેજેન્ટ 5275 છું છુંઝ/ન 
67 62 ૬ર/જેર/ 9 5% જ... ? 

પણ થોડી ક્ષણ પછી, કવિને કોઈ અવાજનો 
ભાસ થતાં, કવિ શાંતચિતે, કાન દઈને પેલા માટીના 
ઢેફામાં કશુંક સાંભળે છે. કદાચ કવિએ મનોમન 
ઉચ્ચારેલ, પેલા ઘરબાંધવાના, માનવ વિકાસના ને 
પ્રકતિના શબ્દો, જાણે, પ્રકૃતિએ સાંભળ્યા નહિ 
હોય? એમ પ્રત્યુત્તર રૂપે પ્રકૃતિ કવિ (માનવ)ને 
ચૅલેન્જ રૂપે, ધરતીનાં ઊંડાણમાં ઊંડે ઊંડે 
ધરબાયેલાં બીજ જાણે કે, ધીમું ધીમું બોલી રહ્યાં 
છે. 

(આમેય આજે કવિ સિવાય, પ્રકતિના અવાજને 
સાંભળવાની ને સમજવાની કોને ફુરસદ છે?) 


કવિલોક # નવેથ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬. [૩૧ 


' ૧/૪ ૨/૪  ₹તન?૭20 રઃ જિસ 
ઊઝ 9જી કરે હેર જ સ 5/૪” ી 
સાનેટના અંતની ઉપરોક્ત પંક્તિઓમાં, કવિ. 
જે કશુંકંઃ સાંભળે છે; અને સંમજે છે, એની 


આંભિવ્યક્તિ સુંદર રીતે કરેછે. એમાંથી જ 


આપણને કાવ્યનો મર્મ સાંપડે છે. કવિ અહીં બંગલા 
માટેસી જમીનને, માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસના 
પ્રતીક તરીકે યોજે છે, તો સમૂળાં માટીનાં હેફાને; 

પ્રકૃતિના સનાતન સત્યનો પ્રતીક તરીકે પ્રયોજે છે:” 

મનુષ્ય સંસ્કૃતિ નાશવંત છે. મનુષ્ય સંસ્કૃતિ ગમે 
તેટલો,.પ્રકંતિ ઉપર'વિજય મેળવે, છતાં આં બધા 
વિજય માલિકીપણાના ભાવ કેવાં મિથ્યા ને પોકળ 
નીવડે'છે, એમો અહીં દષ્ટોત ખ્યાલ સાંપડે છે.જેમ 
કે ધરતીનાં ઊંડાણમાં વર્પો પહેલાં ઘરબાયેલાં બીજ," 
પાંચસોઃવર્ષ પંછીપણ,'મનુષ્યે બનાવેલ મકાંનમીઃ 
સિમેન્ટ:ઈંટની નક્કર-દીવાલોને પણ ભેદીને; ઘાંસ' 
કે તરુ'સુપે' (કાચાં મકાનોના નેળિયા ઉપર 'ઘોસ- 
રૂપે કે પાકા મકાનોની દીવાલોમાં પીપળો ઇત્યૉદિ- 
વૃક્ષ રૂપે) 'એ- ચોક્કંસ ઊગી નીકળવાના, દૃષ્ટાંતો 
આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ બંગલાના મૌલિકો 
તો) કોળના પ્રવાહમાં! નાશ ઘતા; એક'પંછી-એક, 

બદલાતા જે રહેવાના. એ'આંજે છે;-અને કાલે 
નથી. પણ પેલાં ભૂમિમાં ધરબૉયેલાં આદિમરતાયી* 
ભીની ગં ગંધ ધરાવતા બીજ તો, હજારો [ વર્પ પછીયે,” 


કવિલોક::નવેમ્બર-ડિસેમ્બર':૨૦૦૬. [ઝેર 


ગમે ત્યારે; ગમે ત્યાં ઊગી નીકળંવાનાં એ ચોક્કસ 
છે."'એટલે માનવ સંસ્કૃતિ ખરા'એર્થમાં પ્રંકૃતિને' 
ક્યારેય"પરાંજિત કરી શકતી નથી કે'કેવાની સેથી: 
આમ અહીં'પ્રંકૃતિની ચેલેન્જ'ચિરકાળ'પછીય,; 
સનાંતન સત્ય -બનપ્ી'હોઈ; 'ખુદ કવેમોઃ મિથ્યા 
માલિકીનો ભાવ પણ ઓગંળી જાય છે. કવિને પણ 
એની અલગ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર 'લૉગેતી નથી. 
આમ; આ “ઘર બાંધૅતાં'' સૉનેટ કાવ્યમાં 
કવિએ, પોતાની 'ઘર 'બાંધવોમી પ્રક્રિયાદરમ્યાન, 
પોતે માલિકીનો ભાવથી માંટીના ઢેફાનો સ્પર્શ * 
કરતા, આપણને નગર સંસ્કેતિમાંથી; વનસંસ્કૃતિ' 
(અસલ)સુધીની, પરિક્રમ્મો' ' કરાવી;:આ બંશ્ઞે' 
સંસ્કૂતિના દદો એતે*માંમવ (ાત્રિમ) 'સંસ્કૃતિં 
ક્ષીણ છે. 'માશવંતં છે, જ્યારે'વને સંસ્કૃતિ પ્રકૃતિ' 
શાશ્વત છે, સદાંય' વિજયૅવંત છે; ઃતેનોઃ સુંદર 
ક્રવિત્વમય'શૈલીમાંચિતાર આપે છે.” કાવ્યોચિંત 
છંદ-અલંકાર' અને પ્રતીર્કધોજના પણ* કોવ્યેી ર્‌ 
ભાવાભિવ્ય ક્તિનૈઃ [ઉપકારક નીવડી છે: “વગડાનો 
શ્વાંસે' કાવ્યસંગ્રેહના સંપાદકે સુરેશ દલાલે! કવિ 
જયંત પાંઠક માટેકરેલ વિધોમ :. “કવિ શ્રી જયંત 
પાઠકની કાવ્યસૃષ્ટિમાં સૉનેટ સ્વમાનભેર જીવે છે.” 
આ વિધાનને સાર્થક કરનોરાં સૉનેટોમૉનુંઆ “ઘર _ 
બૉધતોં, ન ઉત્તમ' ડે રચનાઃ 1 છે,” તેમાં કોઈ 
* શંકા નંધી. “* શ હિ 








વિશ્વ 'સાહિતમો' ક 
'હંદેયને ચીરી બાખતો | દ્ધ 
' તીક્ષ્ણ અને સૂક્મ કાવ્યો 9: .: 
' રચાયાં છે. મહો કવિ,“ 
હોડ, ટૈનિસને પોતાના ૯-૫ રે 
મિત્ર આર્થર 'હૈત્રિ તિ 
હૈલમનો, આકસ્મિક [* 
અવસાનના આઘાતને |.“ 
_ જીરવીને મહાન કાવ્ય [કાજાનામસ:--૦:2:-27 
5 1ઢાળ૦નતાળ' નું 
સર્જન ક્યું. ગુજરાતી.:સાહેત્યમાં કવિશ્રી 


નરસિંહરાવ દિવેટિયાએઃપોતાધો'યુવાંન.પુત્રના _ 


મૃત્યુના શોકથી “મંગલમંદિર”કાવ્યનું સર્જન કર્યું. 


મૃત્યુની ગહનતા વિશે કંવિઓ અને લેખકોએ અનેક * ' 


પ્રકારની-ચર્ચકરીઃ છે. 'રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું 


છે: 11161112 112 વેલ તડ કલો. 'પંણ 
“કંવયિત્રીના છે, જે પળેપળે મૃત્યનો સાલ્િધ્યમાં 


'અહીંયાં તો સોળ વર્ષની મુંગ્ધા ગીતાંજલિ લે મૃત્યુની 


સાથે વીરાંગનાની જેમ યુદ્ધ કરી રહી છે; તેપી વ્યધા,- 


કથા અને આંતરિક સંઘર્ષ ગધપઘ સ્વરૂપે રજૂ કરે 
છે. કૅન્સરના વ્યાધિથી તે પીડિ ડેત છે. તે કહે છે, 
૧€'4 દ્વા 31165, 10 શ નિ "આ 'કિશોરીનાં 
કાવ્યો આસ્તાદતાં અપૂર્વ * 'અને'અંનેન્ય અનુંભૂંતિ 


થાય છે. સોળ વર્ષની બાળા અદશ્ય થઈને'તત્વજ્ઞાન . ઊપ ઇ.. ી 
- તેના આંતરેહૃદયમાં જે વિચારોની આંધી છે તે આંધી 


શાંતિના સમુદ્રમાં કેવી રીતે ફેરંવોય છે તેની 
' અભિવ્યક્તિ તેનાં કાવ્યોમાં અનુભવાય છે. કહોઃતો 


અને ધમને” સમર્પિત, સમજદાર કિશોરી આપણાને 
'નેજરે પડે છે. પીડિત' શરીર અને સતત જાગ્રેત 
રહેવાનો અભિશાપ આં. નોની બાળાને મળ્યો છે. 
આ અવસ્થામાં તે. રચે છે 





---- અવલોકન 
જ કે ક ઝકુંડનું ગુલાબ 
કફ ભારી ઉક 





એવિસ્મરણીય કાવ્યો, _ 
(1) ટા [ડં 50 પિક રબ હાં 
128$,:  ₹.- 
ડમ 12103 'હાઈકકંટ 
યુ પણ એક પ્રકારની'દયા છે,* 
આંમંદજનક મુક્તિ છે.) 
“(291 ગલ વાવે 
814 100 8૦૦10૯ 
. 50, 5 ણ્પે 10 ધણ્તાતડ 
૭!) 10 (ટા 10 
“811 1 પ્રર્ત 15 00” ડાલ, 


 ઉહુંસ્મિત કરું છું, 


“આવજો કહું'છું. 
 અશ્ચુઓ વહાવો મહીં * ટ 
કારણ મારે તેની જરૂર નથી 

' મારે તો તમારું સ્મિત જોઈએ છે. " 

“ ન્મૃત્યુ વિષયક” આ વિચારો ફક્ત સોળ વર્ષની 


સરતી જાય છે, મૃત્યુને સ્મિત; સાથે સ્વીકારીને તે 


આ સુંદર વિશ્વને વિદાય આપવા ઈચ્છે છે. તેનાં 


રચિત ક્રોવ્યોમાં અલ્પવિરામ, અર્ધવિરામ કે 
ઉદ્ગૌરચિદ્ધ ગેરહાજર છે, છતાં પણ શબ્દો એટલા 


' તીક્ષણ અનેધારદાર છે કે વાચકના હદયમાં શૂંળની 


યાતના આપે છે. જે કળી પુષ્ખ જ બની શકી નથી 


કિશોરી કવયિત્રીનું આ લિખિત વસિયતનાંમું છે. 


ર મુત્યુ “વિષયક કકશ 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર : ૨૦૦૬- [૩૩ 


' નોબેલ પુરસ્કૃત મહાન સર્જક રવીન્દ્રનાથ-. 


' ટાગોરલિખિતપુસ્તક “ગીતાંજાલે' પરથી પ્રેમપૂર્વક 
તેના કાવ્યસંગ્રહનું નામ પણ ગીતાંજલિ રાખવામાં 
આવ્યું છે. વિધિની વક્રતા તો જુઓ. કે. તે 
બાળકિશોરીએ તે નામને મત્યુ સુધી સાર્થક કર્યું. 

ગીતાંજલિ સારી ચિત્રકાર પણ હતી. 


પથારીવશ થયેલી ગીતાએ ભારવહન કરતાં ઘોડાનું . 


ચિત્ર આબેહૂબ દોર્યું, જે કાવ્યસંગ્રહના મુખપૃષ્ઠ 
૫૨ આપવામાં આવ્યું છે. ઘોડો તેને માટે પ્રતીક 
હતો. તે માનતી હતી કે તે પોતે જ ઘોડો છે, જે 
પરાણે જીવનનો ભાર કસડતી હતી! તેનો જન્મ 


૧૨ જૂન૧૯૬૧ નારોજ શિખ કુટુંબમાં, મિરુતમાં 
થયેલો. તેનું મૃત્યુ ૧૧ ઓગસ્ટ ૧૯૭૭માં થયું. * 


એટલે કે ૧૬ વર્ષ ર મહિના તે જીવી, પણ તેણે 
અને તેની મમ્મીએ મોટાભાગનો સમય મુંબઈમાં 
જ વીતાવ્યો એટલે જ દરિયા સાથે તેનેપાક્કી દોસ્તી 
થઈ ગઈ. તેના ટૂંકા જીવનમાં તેત્તા પર પ્રભાવ 
પાડનારાં સ્વજનોમાં તેની માતા, તેના પિતા, તેનો 
ભાઈ વિન્કી, તેનો ફૂતરો મિકી, વિપુલ આન્ટી, તેની 
શાળા ફોર્ટ કૉન્વેન્ટ અને તેનો બીજો કૂતરો મોતી 
છે. કૉન્વેન્ટ સ્કૂલનું શિક્ષણ અને ઘરના સંસ્કારી 
વાતાવરણના સંયોજને તેનામાં ઈશ્વરશ્રદ્ધા વહે છે. 
તેની કૅન્સરયાત્નામાં તેણે જે 'માનસિક યાતના 
અનુભવી છે. એ યાતના પછી ઈશ્વરના નિર્ણયનો 
ખળ ગીતાંર્જાલેએ સ્વીકાર કર્યો. છે, તે ખરેખર 
હૃદયદ્રાવક છે. તેના ,મનોકાશમાં સત્તત તેના 
પિતાશ્રીના મજબૂત બાહુઓ, પ્રેમાળ માનું 
અસ્તિત્વ, તેનો વહાલો ભાઈ વિત્કી, તેનો સાથીદાર 
કૂતરો મીકી અને જયુડી અને તેની જા શ 
ફોર્ટ કોન્વેન્ટ ગુંથાયેલા છે. 

માતાની જાણ પહેલાં હોશિયાર ગીતાંજલિને 


- કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર:૨૦૦૬ ડિ 


ખ્યાલ આવી જાય છે કે તે ધીમે ધીમે-મક્કમ-રીતે : 
' મૃત્યુ તરફ ધકેલાતી જાય છે. તે એકલી વેદના સહે 
છે. નિદ્રાદેવીએ તેની સાધે રિસામણાં લીધાં છે અને 
. એકલતોની--એ મજબૂત . દીવાલો ;વચ્ચે 


તત્્વજ્ઞાનીઓ જ “વિચારી શકે તેવા વિચારને ન 
કવિતાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. બધાં જ કાવ્યોમાં 
ગીતાંજલિ 'બિચારી' તરીકે' ઊપંસેતી નથી, પણ 
બહાદુર કવયિત્રી તરીકે તે આત્મશોધ કરે છે. સતત 
પીડા અને દુઃખ સહત્ત કરતી ગીતાંજલિ છેલ્લે 
વિધાતાને અધીન થઈને પોતાના જ્‌ શુળ કલ્પના 
કરે છે અનેરચે છે, :(. . . ર 


બાદ્ઞાપું2॥1 15 તેલ્ર્ત કા 
કટા 15 વેલ્ત. 


મ 11011-01-'07 કતા દ્વ 
. - (ીતાંજલિઃમૃત્યુ પામી છે . 
* ગીતાંજલિ મૃત્યુ પામી છે.'): . 
ભયભીતતાનું ચુંબન) .. 


પણ બીજી પંક્તિમાં તે આંભનિવેદન આપે છેઃ 


પટ્ટ 01 (010110 . 


* (“ભયંકર યાતનામાંથી મુક્ત] 
ગિલ્ટ તાળ ૦ 
-વિદનામાંથી મુક્તિ) . , 
“થવ તટ્ટ દદ ., .. 
 (દોષભાવનામાંથી મુક્તિ) % 
'તા 51000; 119. હદ યી મ 
જે તેની શ્રદ્ધાને હચમચાવી મૂકી હતી. 
ડિ મુક્તિની, ઝંખનાં ઇચ્છે છે. શૉરીરિક 
' વેદનાના ઘૂંટ- “પી પીનેમ્તેની સોહામણી કોયા. કૃષી 
બની ગઈ છે. તે હિન્દુ ધર્મના પુનર્જન્મના ' ર 
_ સિદ્ધાંતમાં માને ઇં અને તેથી તે કહે છે, ન 


11 જપ 103% તદ દલ ઊડે 


.. 9110311 £૦ ડા -"લડૉડ 
& 1355 1લ્તસડલ 04 05 112.. 


તેને.ખાતરી છે કે મૃત્યુ પછી તેને જે ર 


જીવનનું વરદાન મળશે... 


તેનો એક એક દિવસ,.એક એક ક્ષણ જાણે _ 


કરાઇસ્ટના વધસ્તંભ. જેટલો દુઃખદ છે. સૂર્યનાં 
કિરણોને આશ્લેષતા તેને એક દિવસ જીવનનું 
ઈશ્વરી વરદાન મળે છે તેથી તે ઈશ્વરનિયંતાનો 
આભાર માને'છે.  . 

* તદુપરાંત તેણે તેનાં કાવ્યોમાં ઈશ્વરની હાજરી 
ને. તેનો ન્યાય, સૂર્ય,. દરિયો, રાત્રિના તોરાઓ 
વગેરેને સ્થાન આપ્યું છે. ગીતાંજલિ હકારાત્મક 
વલણ ધરાવતીએક બહાદુર બાળકી છે. તે મૃત્યુને 


જોઈને વિવશ નથી .થતી કે ઈશ્વરને દોષ નથી * 


આપતી. તે પોતાની જાતને (તલડળર લોત) 
વિધેનેર્મિત બાળક માને છે. ઈશ્વરમાં નિઃસીમ 


શ્રદ્ધા ધરાવતી આ કવયિત્રી પોતાના પર જ કૃપાળુ . 


પ્રભુ કરુણા વર્ષાવે તેવું ઇચ્છતી નથી,. પણ તેને 
ચાહનાર હરલોકને ઈશ્વરી કરુણા ક ક તે 
પ્રાર્થના કરે છે. .. . 

- તેને ખાતરી છે કે. તેના મૃત્યુઃ પછી પણ તેનાં 
પ્રિય સ્વજનોના હૃદયમાં તેઃહંમેશાં ચિરંજીવ 
રહેવાની છે. આ અહેસાસ.સત્ય છે, કારણ કે તેની 
માતા કહે છે, મને ગૌરવ છે કે શે ગીતાંજલિ જેવા 
બાળકને જન્મ આપ્યો અને. હું ઈશ્વરની આભારી 
છું કે તે ઈશ્વરે મને આવી વિશિષ્ટ,બાળકીની માતા 
બનાવવાનું,પસંદ કર્યું.ઃ” 


અચાનક ગીતાંજલિ મિત્રોને ક્ર ક્રિસ્મસ કાર્ડ લખે :. 


છે; તેને અહેસાસ થાય છે.કે તે કદાચ ક્િસ્મસસુધી 


આદુનિયામાં હશે જ નહીં, અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે * 
તે દિવસ ઉજવાય છે; પણ'તે ઉજવણી શોકાંતિકા * -: 
બની જાય છે. તે બહાદુર અત્તે સમાવી છે, તેથી તે :' 


ઈશ્વરને પોકારે છે : 


4401 (112દ 1 ૧100 [2000ે, 
1૫૦૬. 08દલા ક 101-0લોાંર9ટા” 
, 80110108 310[00ણ વં ઇલ્ઇછાળણઇ 
. 39#1ળટ]” 
101૮3 1 ત” 


..- ડોટાવત ઈવ 


તિ 8002120 008 પ ૯7. . 
ગીતાંજલિ લાગણીના ઉદટ્ેગમાં, જુદાં જુદા 


'તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે. દરેક ક્ષણનો તે 
અલગ રીતે અહેસાસ કરે છે. મૃત્યુનો તેને સ્વીકાર 
. છે, પણ તે મૃત્યુને ભેટ સ્વરવેશું આપી શકે તેમ છે 


તે વાંચો: 

૬4145, “ક 

11 તટ કાતર ૦013 ણા 10 ) ઊલ” 

110 1ણ જવાં 

123 યલડાટઉૈ ૭110.” 

ક્ષીણ થયેલી કાયા અને સમુદ્રનાં ' ખારાં બિંદુઓ 
જેવાં અશ્ચુઓ તે મૃત્યુદેવને ભેટ આપી શકે છે. પણ 
જીવવાની તેને પળે પળે ઇચ્છા છે તેથી તે કહે છે, 

૧ ણ 00૫ વેંણ્તા' ૦૦તં - 

ટ852 101 1812 111૯. 

પણ ઈશ્વર-પાસે આજીજી માથી તેને 
જીવનનું વરદાન મળવાનું.મથી તેથી તેની 


'.મૃત્યુપથારીએ ઈશ્વર તેની પાસે રહે તેં. “તે આ 


પંક્તિઓમાં વ્યક્ત કરે છે. 
રુ “03 તેલા” ૦૦તે . 
39 02 9 ॥11 ડટ ી 
કાલ 101 103૪ 121ઘં _ 
ડવ 1.1૮૯ ઊલ ] 
' ઊ'ઊલા ૯૦0૫ ખત.” 
પછી વેદનાથી ત્રસ્ત તે વદે છે. 
૬ [હિ ઊલ ૦પ 0 (5 111૯3 
,“ બ તૅટ5[08110” જ 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડેસેમ્બર : ૨૦૦૬ [૩૫ 


શાક 100 6પ 1ર. કન 
તેના રોમેરોમમાં તેની માતાની સંમર્પણ ગાથા 


છે. તેની શમ્મી તેને માટે ખડક સમાન*છે. તેના ' 


હાસ્યમાં તે હસે છે તેના.રુદનમાં'તે રડે છે, તેના 
સુખદુઃખમાં તે સાથી છે. તે જ ગીતાંજલિ જ્યારે 


તેની મમ્મીને તેના મૃત્યુ માટે પ્રાર્થના કરવાનું કહે કો 
છે ત્યારે હતપ્રભ મા ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે, “હે * 


“પ્રભુ, કોઈક'ચમત્કાર કરીને મારી પુત્રીને; બચાવ 


' એથવૉ તેને તું આ દારુણ વેદનોમાંથી મુક્તિ આપ.” 


' દીકરીની કારુણ્યગાથા સાથે માની પણ વેદનાગાથા 
છે. ગીતાંજલિ માતાના આ પ્રેમંના ક્ષણેક્ષણ અહેસાસ 
કરે છે, જીવન અને મૃત્યુનાં બે ચક્રો વચ્ચે ઝન 


ગીતાંજલિથી નજીક છે, તે જીવનને અલવિદા કહે .-. 
જીવનને ઉદેશીને તે કહે"છે $. 


છે અને વચંન માગેછે 'કે પુનર્જન્મમાં શું આપણે 
આપણો પ્રેમ ફરીથી નહીં દીપાવી શકીએ 

દરિયો તેને હૂંફ આપે છે. તે પોતે તૂટેલું એવું 
વહાણ છે; ક્યારે તે પાણીયાં ગરક થઈ જશે તેની 
તેને ખબર નથી. પોતાની માનસિક એકલયાત્રામાં 
તેને ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા સવિશેષ છે. તેને ખાતરી 
છે કે ઈશ્વર કદી'પણ અન્યાયી હોઈ શકે નહીં. 


જીવન કર્મપર જ અધીન'છે. તે ઈશ્વરને પ્રાર્થે છે કે . 


ઈશ્વર તેને તેની હૂંફમાં લઈ લેવા માગતો હોય તો 
* હે ઈશ્વર તું મનેઃશક્તિ અનેહિંમત આપ, તે 


તેના કિશોર મિત્રોની પ્રસન્નતા તે અનુભવી શકે 


છે. તેને જોઈને સ્તબ્ધત!ઃ છવાય છે તેતો તેને - 


અહેસાસ છે. 


૬11055 (0૦ 15 9 ડા?! 0 €04.' તેનાંકાવ્યોમાં : 


લોર્ડ ટેનિસનની ઊોર્ધ્વદષ્ટિ દેખા દે છે. મૃત્યુ એ ' 
ઈશ્વરી વરદાન છે, તેમ તે માતે છે. તે 
દરિયાકિનારાની છીપ, કાંકરી જેવી છે. દરિયાની 
ભરતી ક્યારે છીપ કૉંકરાને પોતાની સાથે ઘસડી 
જાય તે તેમને ખબર નથી હાતી. તે દરિયાની ભરતી 


“કવિલોક :“નવેમ્બર-ડિસેમ્બર :૨૦૦૬' [૩૬ 


અને ઓટ છેં. પોતાની વહાલી મમ્મને પતાવી” 
આખરી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છેઃ . * 
૬.૯0 પા)! 251 ભડ ડિ 
311 101"0પટ॥ ૪૦૫11 મા હોર 
-ઈાધ (1૯011 ડી 
(લાસ 0૦0 ઊલ તાલ “ 
“ 4 00 «લ્લ ઃ જડ ઝક 
ી 1116" 'લૌ॥ડ તટલા ' ્ 
માતા પોતાની રાખને તેની જી સો 


. વડે સ્પર્શે તેવી તે ઇચ્છા ધરાવે છે.'ફક્ત સોળ વર્ષની | 
. કિશોરી'પોતાની માનો હૃદયમાં હંમેશાં રહેશે તેમ ' 


કંહી તે-તેને આશ્વાસન પણ આપે છે. .'.' 
ગીતાંજલિ બુદ્ધિશાળી કવયિત્રી છે. પ જ 


૬3310 પ1 96 પાપડ '- 
1, 10100 ૫11 તો 
01101 11૨ 
પ૦ 510ટતયાસ્ 
1110 10111055 05112.” કિ 
અહીંયાં હૃદયદ્રાવક ભાવના વ્યક્ત ધઈ પ 
કોણ કમનસીબ છે મૃત્યું કે પોતે? તેની 
જીવનયાત્તામાં તેણે અનેક શૃત્યુઓનો' સામનો; કથ 


જુ કફ કઝ 


' છે. તે કહે છે, સ ન કક 
ગરિમાપૂર્ણ મૃત્યુ ઈચ્છે છે: પોતાની સ્કૂલમાં જતાં ' 


* 51 001” (101031: - ડર હ. જયુ જ હિ 
૦1 1121313” 110010 લણવા :” 
કેઈ (૦ તણ. ન 
સમગ્ર કાવ્યસંગ્રહમાં ચૂંટાઈ શકે, તેવા કેટલીક 

ભાવનાત્મક પંક્તિઓ-આસ્વાદીએ': 
“ (1) 110€0000131812 
33 ડૉરોાલ્ડ ' ડિ 
"010 9પતેવાટ 
01 1110 1001$5 ી 
(2) 8ણ ડા હ 


 0॥ [01૯50 08 લાદ 
1£.€110 લ્લા” 
ટ ૧08 પંડઝલ' બ ૦૦તે. 
(3) 1.૬ હઉ ' 
. “પટ 10001 પાંતદલ્વે જાટ 
330૪01 
; : ૧3208111] 
ર 0૪છણા 1019.' 


 જીવનઅને વિચારો વિશેનો સં મા! કિશોર” 


નમાં છે. દરેક દિવસ તેને અંત લાગે છે. સુંદર 
“અને પ્રશંસનીય પુષ્પો પોતાની જેમ જ મૃત્યુ 
પૌમવાનાં છે તેનો તેને અહેસાસ છે, છતાં પણ તે 
કહે છે, તેને માંટે સૌથી અગત્યનું જીવન જ છે. 
મૃત્યુપથારીએ પોતાના પિતાની હાજરીની ઝંખના 
,તેને' છે. જિંદગીની હૃદયદ્રાવક ક્ષણોમાંથી પસાર 
થતી ગીતાંજલિ લખે છે : * 
* ૧0115 
111 જ (તેણ 
0॥ણ॥॥11॥પાર 
* [£1૫€11012€ 
રિંડણ્ડ 
* 113€11૯%1 11111૯ 
1'5 101%. 
આંતરિક શક્તિની વ્યાખ્યા-આપતા તે ક છે, 
“ઉલ 15 1૩05 ૪0711 
* .]॥ વેસ્ટ 5ણાણ્ટ 
1.08 કાઈટાર્ન॥્રજુ ઊલ. 
'- *અવાચક  મૌતતનીઃ ' પળોમાં, ' લાંબી 
સ કનાયાત્રામાંમી પસાર થયાં પછી જ આંતરશક્તિ 
ઉત્પન્ન થાય. છે. અને તે મનોબળ તેણે. અસહ્ય 


દુઃખમાંથી મેળવ્યું છે. મહાન કવિ ટેનિસન લિખિત _ 


મહાન ઊર્મિક 1 ય્છડ, છિત્ટલદ, છત્તા ની જેમ આ 
કિશોરી કવયિત્રી હદયનેચીરતી કાલ્યરપક્તિચેછે, 


“ઉલ્કા 100 ણન 

ેલ્હાદ 1, ઇ૦તે 

પ1 1૯ત્ડ€ 

00 ૪€]]૫151 

તજર સમક્ષ જ મૃત્યુ નિહાળતી ગીતાંજલિ 
પોતાની કુષકાયા અગ્નિમાંવિલીન થતી જોઈ શકે 
છે. તેના અણુએ અણુમાં દુઃખની જ્વાળાઓ છે. 
મૃત્યુએ તેને વેદનાના ઊંહંકારા અને આકંદમાંથી 
મુક્તિ આપી તેના પ્રેમાળ બાહુમાં માતૃવત્સલતાથી 
આવરી લીધી. આ રીતે ગીતાંજલિ મહાકાવ્ય 


સમાપ્ત થાય છે. ગીતાંજલિ કાવ્યસંગ્રહનાં કાવ્યો 


હૃદયદ્રાવક છે. દરૈક કાવ્યમાં એક સંતની 
પારદર્શકતા અને શ્રદ્ધા ટપકે છે. તેના સંપાદકે 
પૂર્ણવિરામ, અર્ધવિરામ, આશ્ચર્યચિહ્ન વગેરેનો 
કાવ્યોમાં પોતે ઉમેરો તથી કર્યો. તેઓ ગીતાંજલિ- 
રચિત કાવ્યોમાં સુધારાવધારા પણ કરવા ઈચ્છતા 


'ન્‌થી. જેવી પરિસ્થિતિમાં, જેવી રીતે કાવ્યો રચાયાં 


છે તેવાં જ કાવ્યો તેમણે ભાવકવર્ગને સમર્પિત કર્યા 
છે. દરેક કાવ્યમાં ઉન્ઞતમસ્તકે દષ્ટિ કરતી નિદોપ 


* બાલિકા ગીતાંજલિ દેખાય છે. 


આટલી તાની ઉંમરે જીવનનું નવું પરિમાણ 
આપવાની તેણે જે ક્ષમતા દર્શાવી છે તે જ બતાવે 
છે કે તેના સંસ્કારમાં ઉચ્ચ આધ્યાત્મિકતા અને 
સ્નેહનું ભાથું છે. ગીતાંજલિએ તો આ વિશ્વમાંથી 


' વિદાય લીધી, પણ તેના જેવી અગણ્ય 


ગીતાંજલિઓને તેણે દૈવી પથ પણ બતાવ્યો. કાવ્યો" 
વાંચતાં આંખમાં અનાયાસે અશ્ચુનાં તોરણો બંધાય 


“છે અને મૂકહૃદય ગીતાંજલિને સાચી શ્રદ્ધાંજલે 


આપે છે. 

[1 00] તા &1ઇપણા : ડિલે, ”ાલાલઇલે 
રિ. 81૫ 0010151૯” : હાલતા કતલ 
72162513, [7051 30% 70, વ 388001 11- 


“તીત, 720૯1" 92 2 113, રિડ.7 - [37 


પ ક નવેમમરે રઃ ડે 





















 કવિલોકનાં પ્રકાશનો 


૧, શ્રુતિ - રાજેન્દ્ર શાહ અપ્રાપ્પ ૧૭. સાવિત્રી - ચંચી. મહેતાનાં રયો-રૂપકો . "૨૪-૦૦ 
રં, આર્દ્રઉશનસૂ . :-'” . ગઞઅપ્રાપ્ષ ૧૮. આગિયા (હાઇકુસંગ્રહ) ધીરુ:પરીખ ૧૫-૦૦ 
૩, ચને્શૈ- મણિલાલ દેસાઈ . સપ્રાપ્ય ૧૯. અંગપચીસી (છપ્પાસંગ્રહ) ધીરુ પરીખ , ૮-૦૦ 
જ, સાતમહાકાબો . ' : ' અપ્રોપ્ય .ર૦. દિવ્ય આનંદ (01012 0૦૫૯?) અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ ર૫૦-૦૦ 


પ. પાંચ મહાકાવ્યો "ક. * અપ્રાષ ૨૧. અજવાસનાં મત્સ્ય - પ્રવીણ પણ્ડ્યા' '' ૧૨-૦૦” 
૬. જળની આંખેન્યજ્ઞેશ દવે “ “અપ્રાપ્પ રંર:નજીંક -દેવેન્દ્રઘ્વે “ !“ * ૧૨-૦૦ 

૭. પરન્તુ - વિનોદ જોશી. અપ્રાપ્ય ૨૩.અક્ષરો નિત્ય તાજા -જરુભાઈ સાહ અપ્રાપ્ય 

૮. .ટી.એસ. એલિયટ ૭૦.૦૦ ર૨૪. ગાથા એક વૃદ્ધ નાવિકની 110 ર૦. 

૯. ગઘકાવ્ય ૨૪-૦૦ ૦” ॥૯/તંલા વત્લનનોર 

૧૦. આપણાં ત્રકતુકાવ્યો ૨૦-૦૦ , અનુ.રાજેન્દ્ર શાહ , . ૨૫-૦૦ 

૧૧, જીભ ઉપરનો ધ્વજ - પ્રફુલ્લ પણ્કડ્યા ૭-૦૦ ર૨૫. જળબિલ્લોરી - ઉષા ઉપાધ્યાય. ૨૫:૦૦ 

૧૨. પાર્થિવ - જગદીશ વ્યાસ , ૭-૦૦ ર૨૬, ચાર ચતુર્વૃન્ટગાન અનું. ધીરુ પરીખ “-૩૦-૦૦. 
૧૩, અરીસાઘર - બારીન મહેતા ૭-૦૦ ર૨૭. ગોત્રયાન : અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ ૭૫ ' 
૧૪. અર્થાત્‌ - અશોકપુરી ગોસ્વામી ૧૦-૦૦ ર૨૮. ઈશ્વરની યાતના - અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૬૦-૦૦ 

૧૫, પ્રસંગસપ્તક - રાજેન્દ્ર શાહ * અપ્રાપ્પ ર૯. હા...હું સાક્ષી છું - રાજેન્દ્ર શાહ " ૬૦-૦૦ 


૧૬; નિરૂદેશે - રાજેન્દ્ર શાહનાં કાવ્યોનું સમ્પાદન ૨૦-૦૦ ૩૦, કોષમાં સૂર્યોદય - રાજેન્દ્ર પટેલ ૪૦-૦૦ 






“કવિલોક'ના ગ્રાહકોને કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો ૨૦% કમેશનેથી મળી શકશે, , 
ટપાલખર્ચ મંગાવનારે'ભોગવવાનો રહેશે, રકશ મનીઓર્ડરથી કે કવિલોક ટ્રસ્ટ'ના નામના કિમાનડડ્રાફટથી 
ા મોકલવાની રહેશે. ી 


શ્વ “૧૦૪, 





બહારગામની બેંક નો ચેક'હોય તો બેંક કમિશનના રૂ. ૩૦/- ઉશેરીને રકમ મોકલવી, 







જવિોક ટટ -“.*.. 5. ક 9.552. 
(/0. કુમાર ટ્રસ્ટ ૧૪૫૪,-રાયપુર ચકલા, અંમદાવોદ - ૩૮૦૦૦૧ 
.. ફોનઃ ૨૨૧૪૩૭૪૫... 


જ 


કવિલોક : નવેશ્બર-ડિસેચ્બર ૨૦૦૬ [૩૮ 











શ 
કન્ઝડરના દર્દીપતરોટ્ટ પર વપજા ૬૧ ૬-ર)૭- સ્લઝલન 
* ક 


ત “-5ડ/દી 
મ!રી ઉત્તર કન ઊઠ્યા ૭ ક્ડબ, દ 


ખ[-251 (દલ્ેનપન્ટ ૪દડલત્‌ તું ગપ્ત, દપક-૨1 / 
જચ્જ જું તકમ તુ"નને- રત્ાહી ૨1 જૂ કક? 
સનત ત્‌ હને “નત ન -સસધ્ટેસદળ જ! દ. 
દ 

દુ , દોક૨1 
હીરજી દહસ#કઝ-કા ઝે કઝ ન્પ્ર્‌ 


" ડઝ 
તું ક્ત સ્૪2ઇે ઇજ કઇ ૮૫1૦૮૫1 ળ્્્હ્ત £ક-૨1/” 


"તનું તત્નપ૨ સહુ સ્તટ્ન્તાથ્દી «તૌત્તનન્‍્ે 
ચારપ નટી રૂ ઝજ-દી' ખચઇન દ ક્ત્ટા/ 


ડાજના કયું છુક ક -51ત્ઇ ગઝવજ 
-ત#્ૂન્ ત્તને કડ ન્તષ્ટ છત્તા ૮ દઝ-ર/ 7 


((શબ્દસૃષ્ટિ” અંક : મમા સાભાર) 








સ્થાનસમર્પિત 









હકક? ૫/ાર૭ 


12£0[૫ 0૪700 8ઇ11018:૬, 

૩1૨08 11.001. 278, 1. 4. ૨0૭1». 
€.?૦. 807 830. 912, (081 
કા - 400 001 (1410014) 





૧૫ દિવસ : આ પુસ્તકે વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ 
સાટે રા'ખી શકાશે, 





ઝુજરાતી સાહિત્ય "પરિષદ સ'ચાલિત 
શ્રી ચી. સ'. ગ્ર'થાલય, નવર'ગ'પુરા, 
નમમરદાવાઇ-૩૮૦ ૦૦૯ 


થીમતલાલ મ'ળદામ પ્ર'ધાહય 
ગુજરાવી સાદિ(ય પરિષદ 


